KUR’ANI 

ENTUKUVU 

Mu Luganda 


Efu lu m izibb wa 

Ahmadiyya Muslim Association , Uganda 


2007 


KUR’ANI ENTUKUVU MU LUGANDA 


THE HOLY QUR’AN— 

ARABIC TEXT AND LUGANDA TRANSLATION 

First Published in Uganda in 1974 

Reprinted in UK in 1984 

Present Revised Edition Published in UK 2007 

© ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LIMITED. 

Published by: 

Islam International Publications Limited 
“Islamabad” 

Sheephatch Lane 
Tilford, Surrey GU10 2AQ 
United Kingdom 

Printed at 

Wiliam Clowes 
UK 


ISBN: 1 85372 798 9 


For further information please contact: 

Ahmadiyya Muslim Association 
(Plot No. 66 Bombo Road) 

P.O. Box 98, 

KAMPALA 
UGANDA 
Tel: 0414530802 
Fax: 0414530403 

Ahmadiyya Muslim Association Ahmadiyya Muslim Association 

(Plot No. 27 Gokhle Road, East) (Plot No. 70 Kumi Road) 

P.O. Box 95 P.O. Box 1733 

JINJA MBALE 

UGANDA UGANDA 



Endagiriro 


No. Essuula Olupapula 

Ennyanjula. f 

1. Al-Fatihah. 1 

2. Al-Baqarah.2 

3. Al-‘Imran. 47 

4. Al-Nisa. 73 

5. AI-Ma’idah. 103 

6. Al-An‘am. 123 

7. Al-A‘raf. 145 

8. Al-Anfal. 170 

9. Al-Taubah.180 

10. Yunus. 199 

11. Hud.213 

12. Yusuf.. 227 

13. Al-Ra‘d.240 

14. Ibrahim.247 

15. Al-Hijr.. 254 

16. Al-Nahl. 261 

17. Banilsra’il.276 

18. Al-Kahf.. 288 

19. Maryam.300 

20. TaHa. 308 

21. Al-Anbiya.320 

22. Al-Hajj. 331 

23. Al-Mu’minun. 341 

24. Al-Nur..350 

25. A1-Furqan.360 

26. A1-Shu‘ara’. 367 

21 . Al-Na ml .380 

28. A1-Qasas. 390 

29. Al-‘Ankabut. 401 

30. A1-Rum.410 

31. Luqman.417 

32. A1-Sajdah. 421 

33. A1-Ahzab. 425 

34. Saba!. 435 

35. Fatir..442 

36. YaSin.448 

37. A1-Saffat. 455 


No. Essuula Olupapula 

38. Sad. 465 

39. A1-Zumar..472 

40. Al-Mu’min.481 

41. HaMimSajdah.491 

42. Al-Shura.498 

43. Al-Zukhruf..505 

44. Al-Dukhan.513 

45. Al-Jathiyah.517 

46. Al-Aljqaf..521 

47. Muhammad.526 

48. Al-Fath.531 

49. Al-Hujurat.536 

50. Qaf.539 

51. Al-Dhariyat.543 

52. Al-Tur.547 

53. A1-Najm.551 

54. A1-Qamar. 555 

55. Al-Rahman.559 

56. A1-Waqi‘ah.563 

57. A1-Hadid.568 

58. Al-Mujadalah.573 

59. Al-Hashr..577 

60. Al-Mumtahinah.581 

61. A1-Saff..’..585 

62. A1-Jumu‘ah.586 

63. Al-Munafiqun.587 

64. A1-Taghabun.589 

65. Al-Talaq.591 

66. A1-Tahnm.593 

67. A1-Mulk.595 

68. A1-Qalam.598 

69. A1-Haqqah.601 

70. A1-Ma‘arij.604 

71. Nuh.606 

72. Al-Jinn.609 

73. A1-Muzzammil.611 

74. Al-Muddaththir.613 

75. Al-Qiyamah.616 


<£> 















































































No. Essuula Olupapula 

76. A1-Dahr.. 618 

77. Al-Mursalat. 621 

78. A1-Naba’. 624 

79. Al-Nazi‘at. 626 

80. ‘Abasa. 628 

81. Al-Takwir.. 630 

82. A1-Infitar . 631 

83. Al-Tatfif.. 632 

84. A1-Inshiqaq. 634 

85. A1-Burtvj .635 

86. A1-Tariq. 637 

87. A1-A‘la. 638 

88. Al-Ghashiyah. 639 

89. Al-Fajr.. 640 

90. Al-Balad. 642 

91. Al-Shams. 643 

92. Al-Lail. 644 

93. Al-Duha. 645 

94. Al-Inshirah. 645 

95. Al-Tin. 646 

96. Al-‘Alaq. 647 

97. Al-Qadr.648 


No. Essuula Olupapula 

98. Al-Bayyinah.648 

99. Al-Zilzal. 649 

100. Al-‘Adiyat. 650 

101. Al-Qari‘ah.650 

102. A1-Takathur..651 

103. Al-‘Asr..651 

104. Al-Humazah.652 

105. Al-Fil.652 

106. A1-Quraish. 653 

107. A1-Ma‘un. 653 

108. A1-Kauthar..654 

109. Al-Kafirun.654 

110. Al-Nasr..654 

111. Al-Lahab.655 

112. Al-Ikhlas. 655 

113. A1-Falaq. 656 

114. Al-Nas. 656 

Duwa Gy’osoma Nga OmazeekoKur’ani 

Entukuvu. 657 

Amakulu G’ebimu Ku Bigambo 

By’Oluwarabu. 658 

Endagiriro Ya Aya Za Kur’ani. 660 


Note: 


* Hull awali akabonero ako kiba kitegeeza nti waliwo 
ennyinyonnyola eweereddwa ku nsonga eyo. 


<?> 














































ENNYANJULA 


Okubikkulirwa Nabbi Muhammad (s.a.w) kwe yafuna okuva eri Allah mu bigambo bya 
Allah byennyini kwe kuyitibwa Kur’ani Entukuvu era kwaali mu lulimi Luwarabu. Kur’ani 
yakkanga mpolampola mu bitundutundu okumala ebbanga lya myaka 23. Kino 
kyasobozesa abamu ku bagoberezi be okugikwaata yonna ku mwoyo. Ekyo ky’ekimu ku 
by’amagero bya Kur’ani. Kino ky’ekitabo kyokka Allah kye yasuubiza Ye yennyini 
okukikuuma, ebigambo bya kyo bireme kukyuusibwakyuusibwa nga eby’ebitabo 
eby’eddiini endala bwe bigenda bikyuusibwakyuusibwa, (Soma Kur’ani: 4:83, 15:10). 
Ekyo Allah yakituukiriza, kuba n’okutuusa kati tewabangawo nnukuta wadde emu eyali 
eyongeddwa mu Kur’ani oba okukendeezebwa; wabula ekyaali nga bwe yassibwa ku 
Nabbi Muhammad (s.a.w). 

Ekibiina ky’Abasiraamu ab’Ahmadiyya ky’efunyiridde ku mulimu gw’okuvvuunula 
Kur’ani Entukuvu mu nnimi ez’enjawulo mu nsi yonna. Kur’ani embereberye mu Luganda 
yafulumizibwa mu mwaka 1960. N’eddamu n’efulumizibwa mu mwaka 1974 ne mu 1984. 
Ku mulundi guno, tugifulumizza nga eriko n’endagiriro (Index) eyamba omusomi 
okunoonya Aya gy’aba ayagala . 

Twebaza nnyo abo bonna abenyigira mu mulimu gw’okuvvuunula okuviira ddala ku Juzu 
eyasooka, n’abo abazze bagyekenneenya okutuuka ku lufulumya luno. Tusaba Allah 
abasaasire n’abantu baabwe era abasasule ekibagwaanira, Amiina. 


<L> 




Essuula 1 



AL-FATIHAH 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 0 , S-a-tJ11 jJLt Lo, i -.1 

ennyo,Ow’ekisa ekingi. " x " "i? 


2. Amatendo gonna amalungi ga Allah, 
Mukama w’ebitonde byonna. 


i o' 


3. Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 




4. Mukama w’ olunaku 1 w’ okulamulirwako. 




5. Ggwe wekka Ggwe tusinza era Ggwe i oJ Lj], 

wekka Ggwe tusaba obuyambi. w 


6 . Tulung’amye mu kkubo eggolokofu— ©^50;Li-oJ'tlJJall 


7. Ekkubo ery’abo be wawa ebyengera, “ A 4 "4' cLOSo &£>Jl 
eritali ly’abo abaasunguwalirwa,* wadde 
abaabula. 




7:7. Ekigambo ‘Maghdhuubi ’ ( v_»yiaiS j ekitegeeza ‘abaasunguwalirwa\wano tekitegeeza busungu 
bwa Allah bwokka, wabula kizingiramu n’obusungu bw’abantu. 


<J> 








Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


10 .MbubabuzaabuzaAllah n’aboabakkiriza, * \y-\ 5 lh±\ a>3° v 4 j 

naye tebabuzaabuza mulala wabula beebuza- 
abuza bokka, naye tebategeera. 



11. Mu mitima gyabwe mulimu obulwadde, 
kale ne Allah yabongerako obulwadde; era 
balinayo n’ekibonerezo ekirumya olw’ebyo 
bye baalimbanga. 






12. Era bwe bagambibwa nti: Temutabu- 
latabula mu nsi, bagamba nti: Mazimaffe 
tuli baleesiba mirembe. 


«u£$i 4 5 


13. Mwetegereze, ddala bo be batabuzita- 
buzi, naye tebategeera. 

14. Era bwe bagambibwa nti: Mukkirize 
ng’abantu abalala bwe bakkiriza, bagamba 
nti: Abaffe, tukkirize ng’ abasiru bwe bakkiriza? 
Mwetegereze, ddala bo be basiru, naye 
tebamanyi. 


15. Era bwe basisinkana n’abo abakkiriza, 
bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe baba bokka 
eri balukulwe baabwe, bagamba nti: Mazima 
tuli wamu nammwe; ddala ffe tuguyaaguya 
buguyaaguya. 

16. Allah alibabonereza olw’okuguyaaguya 
kwabwe era abaleka ne beeyongera mu 
bujeemu bwabwe, nga bawunaawuna. 




‘4 

i. i Si ±j 1 ^ 1 





.—. ^^ « »[/ ■ 1 

©u) jda 


17. Abo nno be bo abaawaanyisa obubuze 
mu bulung’amu; naye obusuubuzi bwabwe 
tebwagobolola wadde tebaali balung’amu. 


18.Embeera yaabwe ering’anga ey’oli 
eyakuma omuliro; kale bwe gwamulisa 
ebimwetoolodde, Allah n’ajjawo obutanga- 
avu bwabwe n’abaleka mu kizikiza ekikwafu 
nga tebalaba. 



Gj 3L 
@£w. 1 W 

* 15 CS 


<£> 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu l 


19. Bakiggala, bakasiru era bamuzibe; bwe 
batyo si baakudda .* 

20. Obaering’anga enkubaey’amaanyieva 
mu bire nga erimu ekizikiza ekikwafu ne laddu 
n’okumyansa, abantu ne bassa ennwe 
zaabwe mu matu gaabwe olw’okubwatuka 
mbu nga beekeka okufa; naye Allah 
yeebunguludde abatakkiriza. 


21. Okumyansa kumpi kubakwakkulemu 
okulaba kwabwe. Buli lwe kubamyansiza, 
bakutambuliramu; naye bwe kubazikirako, 
nga bayimirira. Naye singa Allah yayagala, 
yaaliggyeewo okuwulira kwabwe n’okulaba 
kwabwe. Mazima Allah ye w’Obuyinza ku 
bulikimu 


Ruku 3 

22. Abange mmwe abantu, musinze 
Mukama wammwe Oyo eyabatonda mmwe 
n’abolubereberye lwammwe, mulyooke 
mwekuume. 

23. Oyo eyabakolera ensi okuba ekyaliiro 
n’eggulu okuba akasolya, era n’atonnyesa 
amazzi okuva mu bire n’agamezesesa ebibala 
nga by’ebyokulya byammwe. Kale 
temuteerangawo Allah bavuganya naye, so 
nga mutegeera. 

24. Era bwe muba nga mulinamu 
okubuusabuusa kw’ebyo bye twassa ku 
Muweereza waffe, kale nammwe muleteyo 
essuula egifaanana, era mukoowoole 
abayambi bammwe nga oggyeeko Allah, 
obanga muli ba mazima. 

25. Naye bwe mutaakikole — era nga bwe 
mutalikikolera ddala — kale mwerinde 
omuliro ogwo enku za gwo bantu na mayinja 
ogwategekerwa abatakkiriza. 


^ H 

1 51 

&&& £ v u& 

Sill 3 ^ 3 ^' 

> JIM isjj‘ 

ujjJ, t I 5 Jb-A » q kJ 

©c> 

r 5 \l feJo'S) i 


7^ 

<< ,-^ts ,t.c 


*})lS r. js£j C>-S> 

3 w* (•>■*, |!>IV 

I ii I 3 1 J O £ 

3 J-CLh 5^' 

“s? *4 \ 


2:19: Ay a eno ekwata ku tnbeera y’cibannanfuusi ey’okugaana amazima nga tebaagala 
kugawuliriza,kugalaba wadde okugoogera. Olw ’okubabinobabikola mu bugenderevu, 
olwo bo bennyini baba beggaliddewo omulyango gw’okulung’ama n’emikono gyabwe 
gyennyini. 

<4> 





Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


26. Era wa amawulire ag’essanyu abo 
abakkiriza era ne bakola ebikolwa ebirungi nti 
ddala balifuna ensuku ezikulukutamu emigga 
wansi waazo. Buli lwe baliweebwa ku bibala 
ebizivaamu nga by’ebyokulya, baligamba 
nti: Bino by’ebyo bye twaweebwanga n’olu- 
bereberye; so nga balireeterwa bibifaanana. 
Era balifuniramu ne bannaabwe abaatu- 
kuzibwa, era bo omwo mwe balibeera. 


27. Mazima Allah takwatibwa nsonyi 
okuleeta eky’okulabirako ne bwekiba 
ng’akabu oba ekikasingako obutono. Naye 
bo abakkiriza bamanya nti ddala ago ge 
mazima agava eri Mukama waabwe.Atebo 
abatakkiriza bagamba nti: Allah agenderedde 
ki mu ky’okulabirako kino? Bangi abasalira 
okubula olw’ekyo, ate bangi abalung’amya 
olw’ekyo; naye tasalira yenna kubula 
olw’ekyo okuggyako aboononefu, 


28. Abo abamenya endagaano ya Allah 
oluvannyuma lw’okugikakasa era ne bakutula 
n’ebyo Allah bye yalagira biyungibwe, era 
ne batabulatabula mu nsi; abo nno be 
b’ okufaafaaganirwa. 


^ 4 4-4-1 £>l 

(ITS, &±s, v. Ll t ^JVi 

&.sji lit! k di LS ^ 

uiJ l 3 £—• I 

T », «'x<TV » J> u s ' 1 «(>*j v ffco . 

v. *“1/ V''"- p ! ^ z 4 »< 

j o I (i >_5 3 9J.CM 

hoJ& 3 1 


29. Muyinza mutya okwegaana Allah so 
nga mw’ali temulina bulamu, n’abawa 
obulamu, n’oluvannyuma y’alibafiisa, nate 
era y ’ ahbazuukiza; n’ oluvannyuma gy ’ ah gye 
mulizzibwa? 



30. Ye y’eyabatondera ebyo ebiri mu nsi 
byonna; n’oluvannyuma n’ayolekera eri 
eggulu, n’ayooyoota emigigi gy’eggulu 
musanvu; era Ye ye Mumanyi wa buli kimu. 


4 IS it! ilX ftjji ^ 



<£> 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu L 


Ruku 4 

31. Era awo Mukama wo bwe yagamba ba 
malayika nti: Ng'enda kussaawo omusigire 
mu nsi, baagamba nti: Abaffe, onoogissa- 
amu oyo anaatabulatabula mu yo n’okuyiwa 
omusaayi, so nga ffe tukugulumiza 
n’ amatendo go era tukkiriza obutukuvu bwo? 
N’agamba nti: Mazima Nze mmanyi mmwe 
bye mutamanyi. 


32. Era yayigiriza Adamu amannya gonna, 
n’oluvannyuma ab’okugalaga n’abooleka 
ba malayika n’ agamba nd: Kale muntegeeze 
amannya ga bano, obanga mwogera mazima. 

33. Nebagamba nti: Obutuukirivu bubwo! 
Tetulina kumanya kwonna okuggyako 
okw’ebyo bye watuyigiriza. Mazima Ggwe 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 

34. N’ agamba nti: Owange Adamu, bategeeze 
amannya gaabwe. Kale awo bwe yabategeeza 
amannya gaabwe, n’agamba nti: Abaffe, 
ssaabagambye nti ddala Nze mmanyi 
eby’enkiso eby’omu ggulu ne mu nsi era nti 
mmanyi ebyo bye mwoleka ne bye mukisa? 


35. Era awo bwe twagamba ba malayika nti: 
Mugondere Adamu, kale bonna baagonda 
okuggyako Ibilis, ye yagaana ne yeekuza;era 
yali mw’abo abatakkiriza. 

36. Netugamba nti: Owange Adamu, ggwe 
ne mukyala wo mubeere mu lusuku olwo era 
mulye mu lwo mu bungi wonna nga bwe 
mwagala, naye temusembereranga omuti 
guno, si kulwa nga muba mu bakyaamu. 

37. Naye bombi Sitaani yabaseereza ku lwa 
gwo, kale n’abajja mu mbeera gye baalimu. 
Netugamba nti: Muveemu, abamu mu mmwe 
balabe ba balala. Era mulina obubudamo mu 
nsi n’ebyokukozesa okumala ekiseera. 


38. Olwo Adamu n’ayiga ebigambo 
by’okusaba okuva eri Mukama we. 


15 

<1^42 i ijJS * uMSi £ 

2Dtot, £45 3p 1 

•sj Oj ite\ B4 6\s » aj JpS 


©(i> ^oJLa tV 


yi, to i ijSS 
"»i2 

J$TjdT<58 Ltd'll:' 

3 I 44-^ Ji-Lt-i Joill 

VS' 

©S$i£jo- 

>isMU' &3i 

2 41 * j, ?j. 

©tejiSJ i ^ ^3 4 1 

nSiJ 1 

toto ts to toto 1 LmJ flS 
inis i to 






Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


n’amuddiramu. Mazima Ye ye Nannyini I <4-> I 1 ^JL £i_i J>d_£l£ 

kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. 

39. Netugamba nti: Mwenna muluveemu. *( 4 ^ £&* i^Lii H3S 

Naye bwe mulituukibwako obulung’amu . ^ ^ x ^ < 7 

*' 0 fk 1 ^ ^ 11 ft ^ ^ y -X ft • aj I ✓ 

nhiiA/s aupnHi Valf* j)hn i onhprpra O I t»Vo3L> IJ 


obuva gyendi, kale abo abaligoberera Cf 1 

obulung’amu bwange, tebaliba na kutya ,/.f g . 

Vu/nnnn waHHp fphalirmViiwala ^ ^ 


kwonna wadde tebalinakuwala. ir 

40 Naye abo abatalikkiriza nebalimbisa Aya II •■•*■ ^ | 1^3 '5yi^» dipI 5 

zaffe, abo nno be bantu b omuliro; bo mu r ** r< ✓ „ *-r . 

gwomwebalibeera. &Jb\ 


Ruku 5 


(^)d3 


41. Abange mmwe abaana ba Isirairi, lj>-^ il iSj frly-i J, C r44 . 

mujjukire ebyengera byange bye nnabawa ~ „/ ^ ^ " f „„P~V' 

era mutuukirize endagaano yange, nange 5 1 5 jSJl *-I ' 

ndituukiriza endagaano yammwe, era Nze ft I 3 £ 3 £, £-»K gr. 

nzekka gwemubamutya. •• ^ > *' 

42. Era mukkirize ebyo bye nassa ebikakasa IS jLii y I I^La .13 

ebyo ebin nammwe, era temuba ababereberye x r.r-' '4* Z" y 
okubigaana, era temuwaanyisanga bubonero 3‘ / ’ < f-i,>4< <J 3 11 "y y-2 3>&-*2 

Nzenzekka! m " Wend ° ” m “ ye 5^ 

43. Era temutabikanga mazima na bulimba i jZrf'yJ u fft ^ 11 AiS* 

nemukisa amazima, so nga mumanyi. «„/'-< . 

©SjiiiSi ij'i&jt 


nemukisa amazima, so nga mumanyi. 


44. Era mujjumbirenga essaala era mutoole 3 S r) 4a jJ M 1 3 S^Juu a l 11 ^Ll^.T 3 

zaka, era mukutamirenga wamu n’abo x ^ ^ ^ n 

abakutama. ©u*i^£' y' J ' 

45. Abaffe, mulagira abantu okukola ^LLj 3 y-Pi L J*> CL) I & 3 ^ Irt 

obulungi naye nemwerabira emyoyo ' y " * ** * i" * Z i" 

gyammwe ng’ate mmwe musoma Ekitabo; i ' d j>U I 3 >■* -* » ■ & ■ < I 

abaffe temutegeera? ©& £ jy3 ^S1 

46. Era obuyambi mubusabenga na 3 t 1 3 U I ■U>) I 3 

kugumiikiriza n’essaala; naye ddala kino * r < 

kizibu nnyo okuggyako eri abeetoowaza, ©d**:- I 

47. Abo abakakasa nti ddala balisisinkana 3 51 y< i 4 J t^) ft jA< ( 

gye balidda. ©i^s-U^l&K 

Ruku 6 n w ^ 

48. Abange mmwe abaana ba Isirairi, yyLJy.\ 3 >l<J_5{>ly—i 

mujjukire ebyengera byange ebyo bye ^ n ^ y ”r» ^ 

nnabawa era nti ddala nnabasukkulumya ku ’ 3 1 


\ < 1 ., ^ uli 


bantu abaaliwo. 




<j> 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu t 


49. Era mutye olunaku omwoyo Iwe \ \j» Lj j 

gutaligasa mwoyo mulala n’akatono, f TjT " ^ 

n’okuwolereza tekulikkirizibwa ku gwo, 1 % ” 1 4 * ^ joi V 3 U 2 

n’ekyenunulotekiritwalibwaokuvagyeguli; ^ ^ 

wadde tebaliyambibwa. 5 u >- fc 4-4, V, J 5 

50. Era mujjukire nga bwe twabawonya \ $&£ *)£ 

abantu ba Farawo abaababonyabonya ^ ^ * < // *4 

embonyabonya embi, nga batta batabani 3 ^ 3 ^ 

bammwe nebalekawo bakazi bammwe; era £-> x • < „.i> 

mw’ekyo mwalimu ekigezo kisuffu okuva eri k > J y * * 9>- ^■ - J1 - 

Mukama wammwe. 

51. Era mujjukire nga bwe twayawulamu j I 

ennyanja ku lwammwe netubawonya, naye ^‘ f ' /|>B 

ne tusaanyaawo abantu ba Farawo nga 

nammwe mulaba. 

52. Era mujjukire nga bwe twalagaanyisa t \ t \ ^ (j v £ 5 i], 5 

Musa ebiro amakumi ana naye oluvannyuma x ^ t“ " V* n « . £ c < tf ■£ •? 

ng ’avuddewo mwatwala ennyana okugisi- 3 ^ >*ii‘' >-' r 

nza, ne muba aboononyi. l •‘j’ 

53. Nate twabasonyiwa oluvannyuma iS C ^ >Ji 

rTT^ *v»n vwiTiAknrrrt ^ ^ ^ 


■"N ^ ft ^ 01 rt *“ 

rt Is c* 0 ✓ 


lw’ebyo, mulyooke mwebaze. 


54. Era mujjukire nga bwe twawa Musa I GLgJiij, 3 

Ekitabo n’obubonero obwawula, mulyooke / ✓ , ■S ✓ 

mulung’ame. ©£ 312 L 4 J >£*jlil 

55. Era mujjukire awo Musa bwe yagamba j; 1 ^ a ^ " j . i_r*» <J § ij,s 

abantu be nti: Abange, mazima mweryaza- x "r< ^ S" 

amaanyizza mwekka olw’okutwala kwammwe 

ennyana nemugisinza\ kale mwenenye eri c" T'i (V \. ,T> „£< 

Omutonzi wammwe, era mutte emyoyo b >* '' y-Z-> 9 ^-* 

gyammwe emibz, ekyo ky’ekisinga obulungi „ fc* ^ ^ ^ 

gyemuli mu maasog’Omutonzi wammwe. Kale ^ 

yabaddiramu, ddala Ye ye Nannyini \ 4 i I’pJ kj 

kuddiramu, O w’ ekisa ekingi. „ 

56. Era mujjukire awo bwe mwagamba nti: £)J ^>- 3 . ^ >1 3 


Owange Musa, tetujja kukukkiriza okutuusa <<< f./ y. ^ 

lwe tunaalaba Allah ekyeere, kale okubwatuka 8 >4-^ 4u 1 l? >4 lT- 3 - 

kwabakangavvula nga nammwe mulaba. 0 ^« p’fc'jZy ; C*^ ^ ^ ^ 

57. Nate twabazuukiza oluvannyuma n «- , T « - . " "f'i. 3L^<<!“S. 

lw’okufa kwammwe, mulyooke mwebaze. ^ ^ 


58. Era twafuula ebire okuba ekisiikirize ifc#s63'yiji 
waggulu wammwe era netubassiza Manna ne r, > * ^ u , 7 -s;, ^ C --1 
Saliwa. Mulye ku birongoofu ebyo bye 4 ^ '3^= 3 

<*> 





Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


twabawa. Era tebaatulumya naye beeru- 

myanga bokka. ' ^Ll£j 

59. Era mujjukire nga bwe twagamba nti: 2. 4rA Si \$U\ 

Muyingire mu kyaalo kino kale mulye mu <& * < x K „r>j „-f 

kyo mu bungi wonna nga bwe mwagala, era ^ 

muyingire mu mulyango n’obuwulize. Era 5 llLgLi 

mugambenti:Tusonyiweebyoonoonobyaffe. B # 

Tujja kubasonyiwa ebyoonoono byammwe; 

eratujjakwongezaabakozib’ebirungi. ^ ^ ^ ^ / ^ ^ 

60. Naye aboonoonyi baakyusaamueki- V$j» art. jJ' Jyl« 

gambo ekirala ekitaali ekyo ekyabaga- y 'V\< A j> 

mbibwa. Kale netussa kw’abo abaayonoona I y ^>-4-^ u-^-5- ^ £->' 

ekibonerezo okuva mu ggulu olw’okubanga p-f ^ ^ j t ^ lt"j lodJiS 
baaieema. ** '> * ‘ " *T' 1 

6*i&i & 

Ruku 7 ^ y l . a-'a . <■' n 

61. Era mujjukire nga Musa bwe yasaba l^J,»j a * OpLl lS* 3 -a jj, 3 

amazzi kulw’abantube, nemgambanti: Kuba * ci< * s „ C , 
ejjinja n omuggo gwo. Kale nelitiinikamu t B 

,Vi Ruli Vib npbtnanva V -T "vS > ft 11 5? ft. £ V? 1*1 ii. 


-JJ J” - "C 50 - O *,0 ^ (V * £ C > 

ensulo kkumi nabbiri. Buli kika nekimanya jf £}& >5 * uIp Sy-Skt 
awaakyo wekinywera. Netubagamba nti: n ;. , t •. II 

Mulye era muny we ku bigabul wa bya Allah, V- 5 Sjf* »„ 

naye temujeemeranga mu nsi nga i3 3 dJul cj3^, 

mutabulatabula. 


« <> i i >t&:. * 

1 ‘H3 


62. Era mujjukire nga bwe mwagamba nti: 

Owange Masa, ffe tetujja kugumira ku mmere £ /, 4/ n i< * 

ya kika kimu, kale tusabire Mukama wo ^ 5 

atumerezeeyo kw’ebyo ensi by’emeza: ku «- 
nva za yo, n emyungu gya yo, n eng ano ^ ^ “<* ’ r k 

yayo, n’empokya wayo, n’obutungulu bwa jbj i (^LLSau. 3 { 4-2 5 

yo. N’agamba nti: Abaffe, muwaanyise ^ r <&." „ . C , * „£ «<.' 

ebitaliimu nsa mw’ebyo ebisinga obulungi? p '«> 1 

Kale mugende mukibuga, ddala mujja kufiina All 

ebyo bye musabye. Era bassibwako ^^ rt 

obunyoomoofu n’obwavu nebeereetera 5 2LJ >—M j .V & 3 

obusungu obuva eri Allah. Ekyo lwa i t ^ u. < < . 
kubanga baagaana obubonero bwa Allah ^ ( 

nebagezaako n’okutta ba Nnabbi awatali /t' \ u u±Us 

nsonga; ekyo lwa kubanga baajeema era , ft ^A 

nebasukka ekigero. ^ '^*4, ^ t _ " j0 - 5 y 

Ruku 8 S. 

63. Mazima abo abakkinza n’abo Abayu- 5 3 1 yJa I a>A^-4 > u 1, 

daaya, n’Abakulisitaayo, n’Abasabiyi — y ^ " - - " 

yenna mi/ £0 akkiriza Allah raw 
n’olunaku lw’enkomerero era 
ebikolwa ebirungi, kale abatuukiriza ebyo 

<9> 


butuufu 3 ^1 u>- 13 ^>-ai3' 

n’akola ^ ^ 3 ^"'^' 

r TZ7 /ZKIAJ/O ^ ^ 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 1 


balifuna empeerayaabweeri Mukamawaabwe 
era tebaliba na kutya kwonna, wadde 
tebalinakuwala. 

64. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe, netugulumiza olusozi 
waggulu wammwe netugamba nti: Mukwate 
n’amaanyi ekyo kye twabawa era mujjukire 
ebikirimu, mulyooke mwekuume. 

65. Nate mwekyuusa oluvannyuma lw’ekyo. 
Kale singa tegyali mikisa gya Allah egiri ku 
mm we n’okusaasira kwe, ddala mwalibadde 
mw’abo ab’okufaafaaganirwa. 

66 . Era ddala mwamanya ebyafa kw’abo 
abeesukkulumya mu mmwe ku kiragiro kya 
Sabbiiti. Kale netubagamba nti: Mufuuke 
nga enkima ennyoomoofu. 

67. Kale netukifuula ekyokulabirako eri abo 
abaaliwo mu kiseera kya kyo n’abemabega 
wa kyo, era nga kyakuyiga eri abatya Allah. 

68 . Era mujjukire awo Musa bwe yagamba 
abantu be nti: Mazima Allah abalagira musale 
ente. Baddamu nti: Abaffe, otutwala 
ng’ekyokuzannyisa? N’addamu nti: 
Neewogoma eri Allah nneme kuba mw’abo 
ababuya. 

69. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole efaanana etya? N’agamba nti: 
Ddala Ye agamba nti: Yo nte, si nkadde era si 
nto, mugongo; eri mu makkati ga byombi. Kale 
mukole kye mulagiddwa. 


©S p&jJSsS \{#i\ 

& 5 tiiil Cs 5 


i \\ k i 1L\ ' *• < V £ u y-^j Kj'j 

^ << 2 i (V 


70. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole ebbala lya yo liri litya? 
N’ agamba nti: Ddala Ye agamba nti: Ente eyo 
ya kyenvu, ebbala lya yo lyaggya bulungi, 
esanyusa abalabi. 


&Sifts $ 15 j £ i u Q 

tzSfl&lJ i, J 2 




71. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 0$ j Cll p > 11 Cs 

atunnyonnyole ya ngeri ki? Mazima ffe ente « „ ,7S , rS , 

zonna zitufaanaganira. Naye ddala nga *'-**‘^>'-'>3 U-j-Lp 

Allah ayagadde, tujja kulung’ama. y g - g T -fr u ) 

72. N’agamba nti: Ddala Ye agamba nti: Yo ^J, j ^ £ 3 I S 

y’ente etannayenjebuka olw’okukabala ettaka ^ o „ „ J s * 

wadde tefukirira nnimiro. Nnamu tteke, teriiko ^ 3“^' <^ O® J j ' 
kamogo. Nebagamba nti: Kati nno oleese n S J> 1 < ft ■$ a l 

< 3 > 





Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


amazima. Olwo nebagisala, newaakubadde 
nga tebaalyagadde kukikola. 

Ruku 9 

73. Era mujjukire nga bwe mwatta omuntu 
nemulumagana ku kyo; naye Allah ye 
Mukwekuzi w’ebyo bye mwakwekanga. 

74. Kale netugamba nti: Ekikolwa ekyo 
mukigerageranye ku binnaakyo. Bw’atyo 
nno Allah bw’azuukiza abafu; era abalaga 
obubonero bwe, mulyooke mukozese 
amagezi. 

75. Nate emitima gyammwe gyakakanyala 
oluvannyuma lw’ekyo, kale negiba ng’a- 
mayinja oba okukakanyala okusukkirivu; 
kuba ddala mu mayinja mulimu agafuku- 
mukamu emigga. Era ddala mu go mulimu 
agaatikayatika negavaamu amazzi. Era ddala 
mu go mulimu n’agagwa olw’okutya Allah. 
Era Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 
mukola. 


©sjiik 4 

A 

fen* a < \*!< oil S 

liiii 

^ 4L\ dU 

©S$i^,2i5£> 


76. Abaffe, mulowooza nti banaabakkiriza 
ng’ate waliwo ekibiina mu bo ekiwuliriza 
ekigambo kya Allah n’oluvannyuma nga 
bamaze okukitegeera nebakikyuusa, so nga 
bamanyi? 

77. Era bwe basisinkana n’abo abakkiriza, 
bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe baba bokka 
nabokka, bagamba nti: Abaffe, mubategeeza 
ebyo Allah bye yabaggulirawo balyooke 
babawakanyise na byo mu rnaaso ga 
Mukama wammwe, abaffe temulina magezi? 


£oJ u> J, 5 i i 1 
©(a) jj H aJL V 

3^1 

aJj 1 >s is) 

3 B L* 4_J ^9 

/->, A A .P "Z ft -P 

QU y o.l 


*(L5llpS8l^i&£>Ju*i5l>l5 
153 S ^ J; ii it], 3 

« UxZ 'aL \01£L> a 

©u) 


78. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah amanyi 
ebyo bye bakweka n’ebyo bye booleka? 

79. Era mu bo mulimu abatamanyi na 
kusoma; tebamanyi na Kitabo okuggyako 
okugoberera ebirowoozo eby’obulimba, era 
ddala tebali ku kirala wabula bateebeeka 
buteebeesi. 


* 0 _ 


1 to) \ c>y*lju'$ 3 1 







Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu l 


80. Kale zibasanze abo abawandiika Ekitabo 
n’emikono gyabwe n’oluvannyuma ne 
bagamba nti: Kino kyava eri Allah, balyooke 
bakiwaanyiseemu omuwendo omutono. Kale 
zibasanze olw’ebyo emikono gyabwe bye 
gyawandiika, era zibasanze olw'ebyo bye 
bafuna. 


81. Era bagamba nti: Omuliro teguli- 
tukoonako okuggyako ennaku embale.Gamba 
nti: Abaffe, mwafuna ekisuubizo okuva eri 
Allah; Allah ky’aliva tamenya kisuubizo kye 
oba mwogera ku Allah ebyo bye mutamanyi? 


I'Lto - i 


... 

\ 

dJJl >1^ 


9M A-* 

s ft 


jUj jjjS ^ 


is CJT i\ 5 lin llisS 2 5 

0)cJ y^i-aLT *5) C* dJj \ 


82. Ddala oyo akola ekibi n’ekibi kye ne- 04 

kimwebungulula, kale abo be bantu b’omuliro; 
bo mu gwo mwe balibeera. 


>J> *^jLl I wSJfcJa'l Jib! 


©£>9 


i.? i i r< 


83. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, abo nno be bantu b’e 
Janna, bo mu yo mwe balibeera. 

Ruku 10 

84. Era mujjukire nga bwe twatwala enda- 
gaano y’abaanabalsirairi nti: Temuusinze- 
nga mulala okuggyako Allah, n’abazadde 
bombiriri munabayisanga bulungi, 
n’abammwe ne bamulekwa n’abankuseere, 
era munayogeranga bulungi n’abantu. Era 
munajjumbiranga essaala era nemutoola 
zaka. Naye oluvannyuma mwefuula era ne- 
mukubayo mabega , okuggyako abatono 
mummwe. 


85. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe nti: Temuuyiwenga 
misaayi gyammwe, era temuugobenga 
bannammwe mu maka gammwe; n’oluva¬ 
nnyuma mwakakasa endagaano era mwali 
bajulizi ku yo. 

86 . Nate mmwe muumwo abatta 
bannammwe era nemugoba n’abamu mu 
mmwe mu maka gaabwe, nga muyambagana 
ku bo n’ekibi n’obujoozi. Ate bwe bajja gye 
muli nga bawambe, mubanunula, so nga 
n’okubagoba kwabaziyizibwa. Abaffe, 


' 1 1 9 I3JJ0 I I 5 

a3,-i , 

©£>ylIjL Si 

isji 5IL 3 aL 1 Slj, £> V 

", Jxg\) 3 

i u^ 4 $ 

Si * I^Ji ijJi 9 1 

> 43 T 3 jAi* i ^ 

5 * * I ^ Sir ft T j w ** » ^ »; 

uj 15 L*J 1 9 /«»j^' 3 > 4 - ^ ' 

3^9 I(aJj, 3 






Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


Ekitabo mukikkirizaamu bimu ate ebirala ne 
mubigaana? Kale mpeera ki esaana oyo 
akola ekyo mu mmwe, okuggyako 
obuswaavu mu bulamu bw’ensi; ne ku 
lunaku lw’okuzuukira balizzibwa eri 
ekibonerezo ekisingira ddala obukakali. 
Era Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 
mukola. 


87. Abo nno be baawaanyisa obulamu 
bw’ensi mu bw’enkomerero. Kale 
tebalikendeerezebwa ku kibonerezo wadde 
tebaliyambibwa. 

Ruku 11 

88 . Era mazimatwawa Musa Ekitabo era ne- 
tugobereza Abatume oluvannyuma lwe, era 
ne tuwa ‘Isa mutabani wa Maryamu 
obubonero obw’olwatu era netumuwagira 
n’omwoyo gw’obutuukirivu. Abaffe mmwe 
buli lwe mujjirwa Omubaka n’ebyo emyoyo 
gyammwe bye gitayagala, nga mwekuza? 
Kale abamu mwabalimbisa n’abalala ne 
mubatta. 


89. Era baagamba nti: Emyoyo gyaffe 
mibuutikire. Si kyo, Allah y’eyabakolimira 
olw’okwerema kwabwe. Bwe kityo nno bitono 
nnyo bye bakkiriza. 

90. Era bwe baatuukibwako Ekitabo ekiva 
eri Allah ekikakasa ebyo bye bali nabyo 
baakigaana, so nga olubereberye be 
baasabanga obuwanguzi ku batakkiriza; naye 
kye bamanyidde ddala bwe kyabatuukako, 
baakigaana. Kale ekikolimo kya Allah kibe 
ku batakkiriza. 


i d2* &)> Jsii & i 1U & 

{£} I L« 31 > <-j I XjiJ I £■*“ ' 

0 a> CftJg L^-5-Ckj^ 

ii&\ \¥te\ 

ig uiUi L 1 & jj i v 

rAU, 44' jcjiiii ^43^ 
©u $iiS 

J4 btAii '^Gij 

©& 3 Jo—1 

ail *lg Ctf? 

o f*' 


J---- ■ 


91. Nga kibi nnyo ekyo kye baatundamu 
emyoyo gyabwe olw’okugaana ebyo Allah 
bye yassa olw’obuggya mbu kubanga Allah 
assizza emikisa gye kw’oyo gw’asiimye mu 
baweerezabe! Kalebeereetera obusungu ate 
ku busungu; era abatakkiriza be balifuna 
ekibonerezo ekiswaaza. 


w&XA 


[a 4 I 5 


& & i 1 144 si* 1J > 3 t 

f .< * « .>?,✓ < < < < 

l_j 1 >-£- o>j.>ax lj.3 huuflc ; 


92. Era bwe bagambibwa nti: Mukkirize ‘ 13* 

ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Ffe , ^ “% « 

tukkiriza ebyo ebyassibwa gye tuli, ate ne- 3 1 "■ "d ^ tj \ Lo_i is ^ | yj 

< 3 > 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu l 


bagaana ebyo eby’oluvannyuma lwa byo 
ng’ate ge mazima agakakasa ebyo bye bali 
nabyo. Gamba nti: Ate lwaki mwaagezaako 
okutta ba Nabbi ba Allah olubereberye, 
obanga muli bakkiriza? 

93. Era ddala ne Musa yajja gye muli 
n’obubonero obw’olwatu naye nemudda mu 
kutwala nnyana kugisinza ng’avuddewo, ne- 
muba aboonoonyi. 

94. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe era netugulumiza 
olusozi waggulu wammwe netugamba nti: 
Mukwate bye twabawa n’amaanyi era 
muwulirize. Baddamu nti: Tuwulidde naye 
tujeemye. Era bajjuzibwamu myoyo gyabwe 
obwagazi bw’ennyana olw’obutakkiriza 
bwabwe. Gamba nti: Kibi nnyo ekyo 
oku kki riza kwammwe kye kubalagira, singa 
mubadde bakkiriza. 

95. Gamba nti: Obanga amaka g’enkomerero 
agali eri Allah gammwe mwekka ng’oggyeeko 
abantu abalala, kale mwooye okufa, obanga 
muli ba mazima? 

96. Naye tebayinza kukwooya ddi na ddi 
olw’ebyo emikono gyabwe bye gyakulem- 
beza. Era aboonoonyi Allah abamanyi 
bulungi. 

97. Era ojja kubasanga nga be basingira 
ddala abantu bonna okululunkanira 
obulamu n’okusinga ne kw’abo abenkanya 
Allah n’ebirala. Omu ku bo yaalyagadde 
nti singa awangaaziddwa emyaka lukumi. 
So nno ne bw’awangaazibwa atyo, ekyo 
tekimuggyaako kibonerezo. Era bye bakola 
Allah abiraba. 


3 > 1 % 

& £ 11 ^ Jiius CiJ 

si - '■ 1 ; luti) 

A. 1 * t. 

©lit 

tefcS jd3QLs^6U1 H3 
a 5 
t^Vi jiUi 

UJ, GLi \ lit 5 > 3 -X q i.Ca- 1 

© L 1 3pj 

J* U?E)\ 3 

ck-3 * §3>?»- |j 

* * ^ ? i < a • n ^ 

51 (i> I c-i \ I 


Ruku 12 

98. Gamba nti: Oyo aba omulabe eri Jiburilu 
y’afiirwa. Tewali kubuusabuusa, ddala 
Kur’dni y’eyagissa ku mutima gwo — 
olw’ okulagira kwa Allah, okukakasa ebyo 
ebyagikulembera era nga bwe bulung’amu 
ate nga ge mawulire ag’essanyu eri abakkiriza. 

99. Oyo aba omulabe eri Allah, ne ba 
malayika be, n’Abatume be ne Jiburilu ne 
Mikayiri, amanye nti ddala ne Allah mulabe 
wa batakkiriza. 


ay 

c/aJj Gj,Is yi t (it 


ft .<*£ 


Jwii-jJ Lc tt) 

St /v» Si< < x < „ A ✓ 

3 x-c. Sja l c>\^ J 3 J-i ^-^3 


<S> 





Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


100. Era mazima twassa gy’oli Aya 
ez’olwaatu, naye tewali azigaana okuggyako 
abajeemu. 

101. Abaffe, bo buli lwe banaalagaananga 
endagaano, nga ekibiina ekimu mu bo nga 
kigisuula? Nedda, abasinga obungi mu bo 
tebakkiriza. 

102. Era bwe baatuukibwako Omubaka ava 
eri Allah akakasa ebyo bye bali nabyo, 
abamu mw’abo abaaweebwa Ekitabo 
baasuula Ekitabo kya Allah emabega 
w’emigongo gyabwe ne baba ng’abatamanyi. 


103. Nebakoppa ebyo abajeemu bye 
baagoberera mu bwakabaka bwa Sulaimani, 
so nga ye Sulaimani teyali mutakkiriza, 
wabula abaajemu be baali abatakkiriza nga 
bayigiriza abantu eby’okubuzaabuza. Era 
beefuula abakoppa ebyo ebyassibwa ku 
ba malayika ababiri Haruta ne Maruta e 
Babulooni, so nga nabo bombi tebaayigiriza- 
nga muntu yenna okutuusa nga bagambye 
nti: Mazima ffe tuli kigezo, kale toba 
omutakkiriza. Bwe batyo baayiga okuva gye 
bali bombi ebyo bye baayawukanyisa na byo 
wakati w’omusajja ne mukyala we, so 
tebalina gwe baalumya nabyo okuggyako nga 
Allah y’akkirizza. Naye ate bo bano bayiga 
bibakosa, ebitabagasa namu. Kyokka ddala 
bamanyi nti oyo abigula talina mugabo 
gwonna mulungi ku nkomererero. Ddala kibi 
nnyo ekyo kye baatundamu emyoyo gyabwe, 
singa babadde bamanyi! 


104. So singa bakkiriza era nebatya Allah, 
mazima empeera eva eri Allah y’esinga 
obulungi , singa babadde bamanyi. 


Ruku 13 

105. Abange mm we abakkiriza, temwogera- 
nga nti: ‘Ra‘ina’, naye mwogerenga nti: 
‘Unzuma’, era muwulirizenga nnyo. Naye 
abatakkiriza be baliba n’ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 


*13ayi sjyr 
0 3 J 1 D C- 


il u & 51 

©5 A? 1 .^ 5 , 

* * • a * ^ a J> S n S JTS 

aJb \ u '-AJ 5 

lj$i£ cA^ill 

& 5 t 5 JLjjCa 

Go-i ], JL». 1 ert ^ #4 *1 

^ ^ 

tyhtfco t dL 1 taj i LpSj, 

jils 5 

^ b iir/zui 4_t (&&& 


>p 


-j, 

0 ii) jaJljSj. 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu l 


106. Abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo 
wadde abenkanya Allah n’ebirala tebaagalira 
ddala mutuukweko kalungi konna okuva eri 
Mukama wammwe. Naye Allah y’alondera 
okusaasira kwe oyo gw’aba asiimye. Era Allah 
ye Nannyini mikisaemisukkirivu. 

107. Tetusangulawo kabonero konna oba 
okukerabiza, wabula tuleetayo akakasingako 
oba akakafaananako. Abaffe, tomanyi nti 
ddala Allah ye w’Obuyinza ku bull kimu? 

108. Abaffe, tomanyi nti ddala obwakabaka 
bw’eggulu n’ensi bwa Allah yekkal Era 
temulinaayo mukuumi yenna wadde 
omuyambi ebbali wa Allah. 

109. Nandiki nammwe mwagala kubuuza 
Omutume wammwe nga Musa bwe 
yabuuzibwa edda? Naye oyo awaanyisa 
obutakkiriza mu bukkiriza, ddala aba abuze 
ku kkubo ettuufu. 


110. Bangi mu bantu b’Ekitabo oluvannyuma 
nga bamaze okunnyonnyokerwa amazima, 
olw’ensaalwa eri mu myoyo gyabwe, 
beegomba nti singa babazzaayo nemuba 
abatakkiriza oluvannyuma lw’okukkiriza 
kwammwe. Kale musonyiwe era muleke 
okutuusa Allah lw’alireeta ekiragiro kye. 
Mazima ddala Allah ye w’Obuyinza ku buli 
kimu. 

111. Era mujjumbirenga essaala era mutoole 
zaka. Era buli kirungi kyonna kye 
mukulembeza olw’emyoyo gyammwe, 
mulikisanga eri Allah. Mazima bye mukola 
byonna Allah abiraba. 

112. Era bagamba nti: Tewali aliyingira mu 
Janna okuggako Omuyudaaya oba 
Omukulisitaayo. Okwo nno kwe kwagala 
kwabwe. Gamba nti: Muleete obukakafu 
bwammwe, obanga muli ba mazima. 

113. Si bwekiri. Oyo eyeeweerayo ddala 
yenna eri Allah ate ngamukozi wabirungi, 
kale alifuna empeera ye eri Mukama we, era 
abalikola ebyo tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 


J41 1 cU' \ 1 5 ylfei 0 \i 

StiXj 15 t 


, •% * * * ^ 


©,aj. 

^ is 'Jl 

©4^ji 

£& & *i»i _ 




©UP'a 

8 5 ^ ^ *-*-» 

£*1*^ Gsl* 2 uL»\ u»J, k^L\ SI 5 

II 4 J 1 

jiili* «jJ, 

L_i 3_a.5J S-L# ^ 

©&y S] J . . 1 & &. 






Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 



tebalina kye baliko; so nga bonna basoma , . ^ 

Ekitabo kimu. Bwe batyo n’abo abatamanyi j, 1 o> j »(j£ 

baayogera ekifaananira ddala n’okwogera s * f ^ y *. <(<:. <\\\ 'S 

kwabwe. Kale Allah aliramula wakati waahwe & $■<•-* *-t V >—I i J ES >—j 

ku lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo bye > x , x .ix „ f L if „ ■ 

baayawukanangamu. 

>-Si isiCa Gtij, 2 j43Ji 

115. Ye mulyazaamaanyi ki asinga kw’oyo i-iT Yu 1 1 ^ .k ^ ^ 5 L 2 ^jJsL*, joUsTc)-*? 

aziyiza amasinzizo ga Allah okutendererezaa- rx < x x ^ « i x x C 4 

mu erinnya lye era n’afuba n’okugazikiriza? 1 

Abo baali tebagwanira na kugayingiramu >5. Tj "ill 
okuggyako nga batya. Balifuna obuswaavu 

ku nsi, ne ku nkomerero balifuna ekibonerezo 3 ^ UfeSiJ‘£>4Jfc6U4l£ 
ekisukkirivu. *' _ /', „ <<7Zl >? • „ .< 

©j^4,lU|^l4J54J 

116. Era ebuvanjuba n’ebugwanjuba wa fx < f \ ft ^ | 3 ' V — 1 > 3 

Allah. Bwe kityo nno yonna gye mukyuukira, , ” , ^ > Jx'’ •& j> 

kale ebaayo obwanga bwa Allah. Mazima 

Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. ©^jLJLc 

1 17.Era bagamba nti: Allah yeefunira jjJ iJj&ilVjiJl iJtSj 

omwana. Obutuukirivu bubwe! Ddala ‘, n ^ x < 

byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi bibye. Jnu ?3 Si 3 uil 

Byonna Ye gwe bigondera. " ©&£*LjJs 

118. Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi. Era J&\%$ ^^Lil^-S^ 

bw’asalawo ekintu, kale ddala agamba x ax. x j „x 

kigambe nti: Ba! nekiba. £>-x ‘‘-J1 u'yH'-ox vily-ol 

119. Era abo abatalina bumanyi bagamba nti: 

Lwaki Allah tayogera naffe oba akabonero -f ; x * 1 lx ?x „x A, 

okututuukako? Bwe batyo n’abo u IS b2-x I U-l^u jl aul 

abaabakulembera baayogera ebifaanana „ 1 « » „ 1 « x*. ? 

n’okwogera kwabwe. Emitima gyabwe " ■■ x^ 1 

gifaanana. Mazima obubonero tubunnyo- (_• 5 < " v s fc 1 ^ ^ -f 

nnyodde kaati eri abantu abalina obukakafu. “* - ’/ x > „ 

©s >4 $£-4 

120. Ddala twakutuma n’amazima obeere 1 * ? y_t A j l >. 

omuwi w’amawulire ag’essanyu era """ n " jV '' ( *x „ j>x .» x£ 
omulabuzi era tolibuuzibwa bifa ku bantu 

ba mu muliro. ^ « x x 

121. Era Abayudaaya n’Abakulisitayo tebajja 

kukusiima okutuusa ng’ogoberedde i x f $ 1 j>x!f ^ “Jx i 

enzikiriza yaabwe. Gamba nti: Obulung’amu x^ ^ u_# 







Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu L 


bwa Allah bwokka bwe bulung’amu. Era ^ x&JljA 

bw’onoogoberera okwagala kwabwe * \ <r y t 'j 

oluvannyumalw’okumanyaokwookwakutu- l — XJU * ,a 
ukako, tolifunayo mukuumi wadde omuyambi 

ku Allah. „ * ( 5 , „ 

122. Abo be twawa Ekitabo nebakigoberera t£4-*-piu>i>j'f 

mu ngoberera ya kyo entuufu, abo nno be „ ^ 1j> t i ••''•a - 

bakikkiriza. Naye abo abaakigaana, kale abo k H 1 u 

be b ’ okufaafaaganirwa. ©c> 3 j ^ \JLL jlj a_j ^jix 5 g 

123. Abange mmwe abaana ba Isirairi, 

mujjukire ebyengera byange ebyo bye ^ ^» tf< ? 

nnabawa era ddala nabasukkulumya ku iI 3>»>>-l^- c ^ 
bantu abaaliwo. 


©£a_oAJJi 




124. Era mwerinde olunaku olwo omuntu 


- ^ w v - - T . v .~ S& 

lw’ataligasamulalan’akatono,n’okwenunula rv j. < « £ 4 n -'f"! 

okuvagy’ali tekulikkirizibwaeran’okuwole- j 3 uwP-». 

reza tekulimugasa wadde tebaliyambibwa. 


®&¥yZ&i£j><)Vz:Z&l 

125. Era mujjukire nga Ibrahimu Mukama <*-2 ) %-ta 'yS \ y (JXj \ jl, 3 

we bwe yamugezesa n’ebigambo i<., r> ^ -ffe ^ ^«.f< 
n’abituukiriza, n’agamba nti: Mazimanzija —*“*-&'-*‘siJ.u ' 3 

kukufuula omukulembeze er, abantu. 

Ibrahimu n agamba nti: Ne mu zzadde u u * 

lyange? Allah n’agamba nti: Yee, naye 
endagaano yange tekwata ku boonoonyi. 

126. Era mujjukire nga bwe twafuula Enju 
(Ka’bah) okuba ekkung’aaniro ly’abantu era 
ekifo eky’emirembe. Era mufuule ekifo kya 
Ibrahimu awasaalirwa. Era twalagira Ibrahimu 
ne Isimaili nti: Mutukuze Enju yange olw’abo 


©O^LjJjaJl J 

X—a»yjI 1 3 13 

5 ZuzyJi l Jj, 3 

abagyetooloola n’abagisigaliramu ddala fi,T 

bavuunama. 


@5 15 ! j 

127. Era mujjukire nga Ibrahimu bwe v 1 Am 4 )lS a)A 

yagamba nti: Mukama wange, ekibuga kino „ ✓ , ^ *r «<:.-! „ tf 1 

kifuule eky’emuembe era ogabule abantu ba 0 *“^ \tcrt. a-kAi 15 u-«,\ 

kyo ebibala oyo mu bo akkiriza Allah 5 wLNl a olJlsJaL kilo 10 -I 
n ’ ol unak u 1 w’ enkomerero. Allah n ’ agamba nti: ^ ^ ^ 

N’oyo atalikkiriza naye ndimweyagazaamu lip 

akatono, n’oluvannyuma ndimuwalulira eri ✓?, * % * pS, ^ \ 

ekibonererezo ky’omuliro, era obwo bwe (->“-'-£,3 I ‘-p*»>—«= *-*i- 

buddo obubi ennyo. ^ „ 

128. Era mujjukire Ibrahimu ne Isimaili bwe >_c!'pLJ 1 ^_s yj. >j, 3 

baali nga basitula omusingi gw’Ennyumba '!*»('* r>x x ( „ y, 

baasabanti: Mukamawaffe,kMrizaebivagye vU^aS-ftJUjj ' 


tub. Mazima ddala Ggwe Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 






l*Ui 





Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


129. Mukama waffe, fembi tufuule abee- 
waddeyo gy’oli n’abomu zzade lyaffe 
babeere bantu abeewaayo gy’oli, era otulage 
engeri z’ensinza yaffe era otuddiremu. Ddala 
Ggwe Nannyini kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. 

130. Mukama waffe, era situla mu bo 
Omutume ng’ava mu bo bennyini abasomere 
Aya zo era abayigirize Ekitabo n’ebyamagezi 
era abatukuze. Mazima Ggwe Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


Ruku 16 

131. Ye ani akuba amabega eddiini ya 
Ibrahimu okuggyako oyoeyeesiruwaza yekka? 
Era ddala twamulonda mu nsi, ne ku 
nkomerero aliba mw’abo abatuukirivu. 



132. Awo Mukama we bwe yamugamba nti: 
Weeweeyo, yaddamu nti: Newaddeyo eri 
Mukama w’ebitonde byonna. 

133. Era Ibrahimu ekyo yakikuutira abaana 
be ne Ya’qubu bw’atyo. N’agamba nti: 
Baana bange, mazima Allah y’abalondedde 
eddiini eno, kale temufanga wabula nga muli 
abeewaddeyo gy’ali. 

134. Abaffe, mwaliwo awo nga Ya’qubu 
atuukibwako okufa, bwe yagamba abaana be 
nti: Kiki kye munaasinzanga oluvannyuma 
lwange? Baddamu nti: Tunaasinzanga 
Omusinzibwa wo era Omusinzibwa wa 
kitaawo Ibrahimu ne Isimaili ne Isihaka, 
Omusinzibwa Omu yekka; naffe twewaddeyo 
gy’ali. 

135. Ekyo nno ky’ekibiina ky’abantu 
abaggwawo; kirifuna ebyo bye kyakolerera; 
nammwe mulifuna ebyo bye mwakolerera; era 
temulibuuzibwa kw’ebyo bye baakolanga. 

136. Era bagamba nti: Mubeere Bayudaaya 
oba Bakulistaayo lwe mujja okulung’ama. 
Gamba nti: Nedda, mugoberere ddiini ya 
Ibrahimu omwesimbu era teyali mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala. 

137. Mugambe nti: Tukkiriza Allah n’ebyo 
ebyassibwa gye tuli n’ebyo ebyassibwa eri 
Ibrahimu ne Isimaili ne Isihaka ne Ya’qubu 
n’abaana be n’ebyo ebyaweebwa Musa ne 
‘Isa n’ebyo ebyaweebwa ba Nabbi nga biva 


&*i4* 1^1^55 

Ij, j&frT 

l 9 ci <> * »\ ' 

3)6 £6 'J 

) k U >-i \ A-k-j, J-i O-S 






Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


eri Mukama waabwe. Tetulina gwe tusosola 
yenna wakati mu bo era naffe twewaddeyo 
gy’ali. 


138. Kale bwe banakkiriza nga mm we bwe 
mukkiriza, olwo banaaba balung’amye. Naye 
bwe balyekyuusa, kale mumanye nti ddala 
bali mu kweyawula. Kale Allah ajja kukumalira 
ku bo, era Ye y’Awulira byonna, Omumanyi 
wa byonna. 

139. Mugambe nti: Tugoberera ddiini* ya 
Allah. Ye ate ani asinga Allah mu kuyigiriza 
eddiini? Era Ye yekka gwe tusinza. 

140. Gamba nti: Abaffe, mutuwakanya ku bya 
Allah ng’ate ye Mukama waffe era nga ye 
Mukama wammwe? Era ffe tulina ebikolwa 
ebyaffe, nammwe mulina ebikolwa 
ebyammwe; era ffe tuli besimbu gy’ali. 

141. Abaffe, ddala mugamba nti Ibrahimu 
ne Isimaili ne Isihaka ne Ya’qubu n’ezzade 
lye baali Bayudaaya oba Bakulisitaayo? 
Gamba nti: Abaffe, mmwe musinga okumanya 
oba Allah? Era ani omukyaamu ennyo 
okusinga kw’oyoakweka obujulizi bw’alina 
obwava eri Allah? Era Allah si mugayaalirivu 
kw’ebyo bye mukola. 


142. Abo nno be bantu abaggwawo. Balifuna 
ebyo bye baakolerera, nammwe mulifuna ebyo 
bye mwakolerera; era mmwe temulibuuzibwa 
kw’ebyo bye baakolanga. 

Ruku 17 
Juzu 2 

143. Abasirusiru abamu mu bantu bajja 
kugamba nti: Kiki ekyabakyuusa ku Qibla 
yaabwe eyo gye baaliko? Gamba nti: 
Ebuvanjuba n’ebugwanjuba yonna wa 
Allah, y’alung’amya oyo gw’aba asiimye eri 
ekkubo eggolokofu. 





, £±1 \ 






< <! <• £ 


Ci C4J r. ^r-Jl-aL yji SJ m'\ 

1 *Ti-*i A - 1 “ 1 

1 ^_j Cfia CcLc £> 3J dJUdl ^ 


Gs u* Gh 1 i UliJ 1 j 3; 


2:139: ‘Eddiini ya Allah’ wano tekitegeeza nti Allah naye alina eddiini gy’agoberera, 
wabula kitegeeza eddiini Allah gye yalondera abantu. 

<io> 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


144. Era bwe kityo, mmwe twabafuula abantu 
abasinga obulungi mulyooke mubeere 
abalabirizi ku bantu, ne Mutume abeere 
omulabirizi ku mmwe. Era tetwateekawo 
bwolekero obwo bwe waliko wabula tulyooke 
tumanyise oyo agoberera Mutume okuva 
kw’oyo akyuukiraku bisinziiro bye. Naye kino 
kikakanyavu nnyo okuggyako eri abo Allah 
be yalung’amya. Era Allah si wa kufiiriza 
kukkiriza kwammwe. Mazima Allah wa kisa 
nnyo, Musaasizi nnyo eri abantu. 


145. Mazima tulaba okudding’ana kw’obwe- 
nyi bwo eri eggulu. Kale ddala tujja 
kukwolekeza eri obwolekero bw’onosiima. 
Kale yolekeza obwenyi bwo ku ludda 
lw’Omuzigiti Omutukuvu. Ne yonna gye 
munaabanga, mwolekezenga obwenyi 
bammwe gye guli. Era ddala abo abaawebwa 
Ekitabo bamanyi bulungi nti ago ge mazima 
agava eri Mukama waabwe. Era Allah si 
mugayaalirivu kw’ebyo bye bakola. 


146. Era ne bw’onooleetera abo abaawebwa 
Ekitabo obubonero obwa buli ngeri, tebajja 
kugoberera bwolekero bwo, era naawe tojja 
kugoberera bwolekero bwabwe; era n’abamu 
mu bo si ba kugoberera bwolekero bwa balala. 
Era bw’onoogoberera okwagala kwabwe 
oluvannyuma ng’omaze okutuukibwako 
okumanya, ddala olwonaaweon’obaolimu 
bakyaamu. 


147. Abo be twawa Ekitabo bakimanyi nti 
ge mazima, * nga bwe bamanyi abaana 
baabwe. Naye ddala abamu mu bo bakweka 
amazima nga bamanyi. 

148. Ago ge mazima agava eri Mukama wo, 
kale toba mw’abo ababuusabuusa. 


il A \z\ j&m. 

&&$&&£&£ i 

J® 

Jr® Sij, V 

\%$> 5 1 

u>*£*1 iSj T 6 \ i %1 

^L\ 5 

lid 1 Lo j r. eSig.l ^'i 1 ^ J^, 

SSj,»\ tS) *(4- 

^ . 

c>2 *iL# JLbj ^ 


2:147: Ebigambo ‘bakimanyi nti ge mazima’ bitegeeza nti abo abamanyi ebikwata ku Allah bwe 
balaba ebikolwa by a Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) ebyoleka amatendo ga Allah, babiteegera 
bulungi nti ge mazima agava eri Allah, okufaananako n’omwana nga bw’ayolesa amatendo ga 
muzadde we. Kino kitegeeza nti omuntu wa Allah amanyika Iwa matendo ge g ’ayolesa. 






Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


Ruku 18 

149. Era buli omu alina ekiruubirirwa ekyo 
ekimwefuga. Kale muvuganyenga mu 
kukola birungi. Buli gye muliba, Allah 
alibaleeta mwenna wamu. Mazima Allah ye 
w’Obuyinza ku buli kimu. 

150. Ne yonna gy’onoogendanga, kale 
yolekezanga obwanga bwo eri Omuzigiti 
Omutukuvu; era ddala ago ge mazima agava 
eri Mukama wo. Era Allah si mugayaalirivu 
kw’ebyo bye mukola. 


151. Ne yonna gy’onoobanga otabadde, 
kale yolekezanga obwanga bwo eri Omuzigiti 
Omutukuvu. Ne yonna gye munaabanga, 
kale mwolekezenga obwanga bwammwe gye 
guli, walyooke waleme kubaawo kwekwasa 
kwonna eri abantu ku mm we; okuggyako 
abo aboononefu mu bo. Kale abo 
temubatyanga naye mutyenga Nze nzekka, 
olwo ndyooke ntuukirize ebyengera byange 
ku mm we, olwo mulyooke mulung’ame. 


152. Nga bwe twatuma Omubaka mu mmwe 
ng’ava mu mmwe abasomere Aya zaffe, 
abatukuze, era abayigirize Ekitabo 
n’ebyamagezi; nate abayigirize n’ebyo bye 
mwali mutamanyi. 


153. Kale munzijukirenga nange nzija 
kubajjukira era munneebazenga, naye 
temubanga abatanneebaza. 

Ruku 19 

154. Abange mmwe abakkiriza, obuyambi 
mubusabenga Allah na kugumiikiriza 
n’essaala; mazima Allah ali wamu 
n’abagumiikiriza. 

155. Era temwogeranga kw’abo abattirwa 
mu kkubo lya Allah nti bafu. Nedda, ddala 
balamu; naye mmwe temutegeera. 

156. Era ddala tujja kubagezesa n’ekintu 
eky’entiisa, n’enjala, n’okukendeeza ku 
by’obugagga n’abantu n’ebibala; naye wa 
amawulire ag’essanyu eri abagumiikiriza; 






5 


Si S 5 *> Sjj 

* > . > 


©C> 5 I— . J U 






rjjjifcifcsk# Quz & 

5 iJL ^ j j 41 c, i^jS 

5 5 *3 ' 

1 4 H Si 

^ <s 9 \ 0 ! £ 4 


-P ^ A 
I 0 • fl *.• A 1 

I 1 


^ - 


yi i M-i ki 

fiiliI S), A 1 

\ 

5 3 4'^J £* ufij* 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


157. Abo ababa nga batuukiddwako 
akabenje nebagamba nti: Mazima tub ba 
Allah eraddala gy’ali gye tulidda. 


158. Abo be baliko emikisa n’okusaasira 
ebiva eri Mukama waabwe, era abo be 
balung’amu. 

159. Mazima Al-Swafa ne Al-Marwah biri 
mu bubonero bwa Allah. Bwe kityo nno oyo 
alamagaeri Ennyumba ya Allah obaakola 
‘Umrah, kale tabaako kinenyo bwe 
yeetooloola ku busozi bwombi. Era n’oyo 
akola obulungi obusukkawo ku lulwe, kale 
ddala Allah ye Musiimi ennyo, Omumanyi 
wa byonna. 

160. Mazima abo abakisa ebyo bye twassa, 
mu bubonero n’obulung’amu, oluvannyuma 
nga tumaze okubinnyonnyola akaati eri 
abantu mu Kitabo, abo Allah alibakolimira 
n’abakolimi balibakolimira. 


161.0kuggyako abo abalibonerera ne 
batereerera ddala era ne bannyonnyola 
amazima, kale abo ndibaddiramu; anti Nze 
Nanny ini kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. 

162. Mazima abo abatakkiriza era nebafa nga 
beeremye, abo be baliko ekikolimo kya Allah 
n’ekya ba malayika n’abantu bonna. 


I &i, 

f ia>-3 $ki 

Ci £lL> l v lyA-sk 



163.0mwo mwe balibeera. Tebalikendeere- 
zebwa ku kibonerezo wadde tebaliweebwa 
kaagaanya. 

164. Era Omusinzibwa wammwe asinzibwa 
ah Omu yekka. Teri musinzibwa mulala okujjako 
Ye; Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 





Ruku 20 ^ , i i -6 < „• < 

165. Mazima mu kutondebwa kw’emigigi 5 5 O ' £XjL ££ u>\, 

gy’eggulu n’ensi n’okukyuukakyuuka „«. u«|. * a*.. * . 

kw’ekiro n’emisana, n’ebyombo ebyo I I 5 I 5 

ebiseeyeya ku nnyanja nga bitwala ebyo 1 gl, •< fc , \l\CsJ& 

ebigasa abantu, n’amazzi ago Allah ^ 

g’atonnyesa okuva mu bire n’agalamusisa £>■£ &Ll Jyt l£ 

ensi oluvannyuma lw’okufa kwa yo era ■i r> r, 

n ’ abunya mu yo ebirina obulamu ebya buli ^**4 5 J ^ 

ngeri, n’okukyuukakyuuka kw’empewo , il ^ ^ 
n ebire ebyassibwa ku kuweereza wakati ^ " 0 ^ 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


w’eggulu n’ensi , ddala bubonero bukulu 
eri abantu abakozesa amagezi. 


166. Era mu bantu mulimu abeeteerawo 
ebisinzibwa ebbali wa Allah era nebabyagala 
nga bwe baalyagadde Allah yennyini. Naye 
bo abakkiriza, okwagala kwabwe okusingira 
ddala kuli ku Allah. Era singa aboonoonyi 
balaba ekiseera ekyo webalirabira 
ekibonerezo, baalitegedde nti ddala 
obuyinza bwonna bwa Allah era nti ddala 
Allah mukakali nnyo mu kubonereza. 


167. Awo abaagobererwanga bwe balye- 
sammula abo abaabagobereranga era ne 
balaba n’ekibonerezo, olwo amakubo 
g’obuwonero bwabwe galikutuka. 

168. Era abo abaagobereranga baligamba 
nti: Singa ddala tusobola okuddayo ku 
nsi, kale naffe twalibeesammuddeko nga 
nabo bwe batwesammuddeko. Bw’atyo 
nno Allah bw’alibalaga ebikolwa byabwe 
eby’okwejjusa okuli ku bo era bo tebaliva 
mu muliro. 


Ruku 21 

169. Abange mmwe abantu, mulye kw’ebyo 
ebiri mu nsi ebyakkirizibwa nga birongoofu,* 
naye temugobereranga buwufu bwa Sitaani. 
Mazima ye mulabe wammwe wa lwaatu. 

170. Mazima ye abalagira bibi na bya 
mbyoone era nti mwogere ne ku Allah bye 
mutamanyi. 

171. Era bwe bagambibwa nti mugoberere 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Nedda, 
ffe tugoberera ebyo bye twasangako ba- 
kitaffe. Abaffe, bakitaabwe ne bwe baba nga 
baali tebategeera kintu kyonna era nga si 
balung’amu, bo nga bagoberera? 


Steal. a.I luyj QfcHJ I jp I 

©(5 £&&$}#&&&$ 

3 i aI> 11>#4-3 

11 1]lsi &£ 'J I 

ali I yj I 5 U \jlL%jL ^1$, B3JLI \ l 

ZOLju > 4 » I xiJ 1 Ij) 

©I^Ga-ui^ I 

1JI35 

t i$&5 

.•)»* ■ ■a. N a ^ La a > 

v S’” Y. 

4 2 -j, 

kj j. fc y^klj 1 

& \ jy f S 1 

Iff 

&£jp$ , ijL&j'S m '\ &\L $ 3' 


2:169: Ekigambo ‘Twayyib’ kiyinza okukozesebwa ku kusalawo kw’omuntu 

kw’ekyo ky’ayagala okulya awamu n’obuyonjo n’obulongoofu bw’ekyo ekiriibwa 
ekyakkirizibwa mu mateeka. Kisoboka okuba nti ekyo ekyakkirizibwa okuliibwa, abamu 
kibawoomera ate abalala nga tekibawoomera. Oluusi ekyo ekyakkirizibwa kiyinza 
okuba nti olw’embeera ya kyo etali nnyonjo era nga si nnongoofu, kiba tekisaanira 
mukkiriza kukirya. 

<§> 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


172. Era enfaanana y’abo abatakkiriza, 
efaanana n’eyoyo akoowoola ekyo 
ekitawulira wabula okwasiikana 
n’okuwoowoola. Bakiggala, bakasiru, 
bamuzibe; bwe kityo tebategeera. 

173. Abange mm we abakkiriza, mulye 
kw’ebyo ebirongoofu bye twabagabula era 
mwebaze Allah bwe muba nga Ye gwe 
musinza. 

174. Mazima yabaziyiza kalannamye, 
n’omusaayi, n’ennyama y’embizzi, n’ekyo 
ekiraamiriziddwako atali Allah. Naye oyo 
awalirizibwa, nga si mujeemu era nga tasusse 
kigero, kale tabaako kisobyo. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

175. Mazima abo abakisa ebyo Allah bye 
yassa mu Kitabo era ne babiwaanyisamu 
omuwendo omutono, abo tebassa kirala mu 
mbuto zaabwe wabula muliro; ne Allah 
talyogera nabo ku lunakulw’okuzuukiraera 
talibatukuza era balifuna ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 

176. Abo nno be bo abaawaanyisa obubuze 
mu bulung’amu, n’ekibonerezo mu 
kusonyiyibwa. Ye, balina kugumiikiriza kwa 
ngerikiku muliro! 

177. Ekyo lwa kubanga ddala Allah yassa 
Ekitabo ekirimu amazima, era ddala abo 
abatakkiriziganya ku Kitabo ddala be bali mu 
bulabe obw’ewala. 

Ruku 22 

178. Obutuukirivu si kwe kuba nti mwolekeza 
obwanga bwammwe ku ludda 
lw’ebuvanjuba oba ebugwanjuba, naye 
omutuukirivu y’oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero ne ba malayika n’Ekitabo ne 
ba Nabbi. Era n’atoola n’ebyobugagga mu 
kwagala kwe eri ababe, ne ba mulekwa, 
n’abankuseere, n’abatambuze, n’abasaba, 
n’okununula abali mu nkomyo era 
n’ajjumbira essaala n’atoola zaka. Era n’abo 
abatuukiriza endagaano zaabwe awo nga 
balagaanye, n’abagumiikiriza mu bwavu ne 
mu buzibu ne mu kiseera ky’entalo; abo nno 


si >Ji 4 

©U i y l.^ 4 * i.VJo-- 

'■$4£*3-' 'Sip 

©&3 

3 3 1 J. 

5 jaI yLia' 

&li 1 <Jy t l* S Sip1 & J, 

HULi Sip' 

US \1S3 1 3 U3 ^ 

©pJ \ 1 

u ppi 4 V Mi 1 




^^4&St5\5*S^»»5 ^'5 

Lu S Jj 143 S&44SJ ' 

5 0>J 1 J13 BpJSdl iST 3 
3 I 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


be b’amazima era abo be batya Allah. 


179. Abange mmwe abakkiriza. mwalagirwa 
okwesasuza ku battibwa mu mmwe : omwana 
wa boowo ku mwana wa boowo, n’omuddu 
ku muddu, n’omukazi ku mukazi. Naye oyo 
aba asonyiyiddwa muganda we ekintu 
kyonna, kale kigobererwe mu butuufu era 
omussi asasule gy’ali engassi lwa bulungi.* 
Okwo nno kwe kuwewula n’okusaasira 
okuva eri Mukama wammwe. Naye oyo 
alibuuka ekigero oluvannyuma lw’ekyo, 
y’alifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. 


180. Era mulina obulamu mu tteeka 
ly’okwesasuza, abange mmwe abalina 
amagezi, mulyooke mwekuume. 

181. Mwalagirwa nti omu mu mmwe nga 
atuukiddwako okufa, bw’aba nga aleseewo 
eby’obugagga , alaamire bazadde be bombi, 
n’ababe okugoberera obutuufu; ekyo 
kikakafu ku batya Allah. 


182. Naye oyo alikukyuusa oluvannyuma 
ng’amaze okukuwulira, kale ddala ekibi 
ky’ekyo kiri kw’abo abakukyuusa. Mazima 
Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa 
byonna. 


183.Naye oyo atya nti omulaami ayinza 
okwekubiira oba okusobya, kale n’atereeza 
wakati waabwe, tabaako kisobyo. Mazima 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

Ruku 23 


184. Abange mmwe abakkiriza, mulaaliki- 
ddwa okusiiba nga bwe kwalaalikibwa abo 
abaabakulembera, mulyooke muyige 
okwekuuma. 


185. Ennaku mbalirire. Kale oyo mu mmwe 
aliba omulwadde oba ng’ali mu lugendo, kale 
atuukirize omuwendo mu nnaku 
ez’oluvannyuma.Naye abo 

abandikusobodde mu kwewaliriza, engassi 


3 l I 3 lip I 4 I 

i t-A p 1 %\ qjfeJ i 

pi \&i p » UJU. 

k JuVL 


©fU' 

“^1 

pli \ii. 44^ 

©(pA.gai-J 14 ^ ULl. 

2tXi 1 


31 laXp 0*9^ ii/5- 

44^ '4^' 


_ _ 

w ^ ^ p Hi . 

©eJ 

is® 

iis£ 


2:179: Kino kitegeeza nti engassi y’omusaayi esaana kubalirirwa mu bwenkanya era esasulwe eri 
abantu b ’omufu mu bujjuvu era lwa bulungi. 

<g> 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


kuliisa inunaku. Naye oyo akola ekirungi ku t j, 

lw’obuwulize,ekyoky’ekirungiennyogy’ali. 7 , n ^ * //-V ^ 

Naye bwe musiiba, kiba kirungi nnyo gye 1 

muli, singamubaddemumanyi. 0 ^ ng“\ 

186. Omwezi gwa Ramadhani gwe gwo 

Kur’animweyassirwa nga bwebulung’amu „ , f ^ M (<.? 

eri abantu era nga bwe bubonero obwetadde 
obw’obulung’amu era nga ky’ekyawula ^ g f u 

> (j £•■ Al 3 r (jlS \jiil 

ebibi n’ebirungi. Bwe kityo nno oyo mu , , " ** 

mmwe omwezi gwe gulisangawo, kale y-Loi (Jc jILuaSyJe 3 <L 

agusiibe. Naye oyo aliba omulwadde oba * a, J, < 

ng’ali mu lugendo, kale atuukirize 

omuwendo mu nnaku ez’oluvannyuma. ^.- r , n , 1 M > sz »* T -? j | 

Allah abaagaliza bwangu naye tabaagaliza , ^ ~ x ^'' ^ 

buzito, era ababuulirira mulyooke 

mutuukirize omuwendo gw’ennaku,e ra iS^x 1 x fx 

mulyooke mugulumize Allah olw’ebyo ©i^ 3 yA_£Li ,o-N-j x-A. L« 

by’abalung’amyamu era mulyooke mwebaze. ^ ^ ^ // ^ ^ 

187. Era abaweereza bange bwe bakubu- £s£_e & 5 U-c •—^ !>). 3 

uzanga ebinfaako, kale ddala Nze ndi kumpi .< . t,<x «x » « -? < 

M 11 ii- la'r- > 1 iin- r >' 

nnyo. Nze nnyanukula okulaajana ^ 5 • “ > r ‘ "* 

kw’omulaajanyi ng’andaajanidde: Kale „ 1^ 5 L^l S.stB- ■" 

bannyanukule era bakkiririze mu Nze, x y -S. 7x * ylv'f 

balyooke balung’ame. ©^ 3 

188. Mu kiro ky’okusiiba mwakkirizibwa 

okuyita eri bakyala bammwe. Bo kyambalo „& *x x ,,^/Tx • 

kyammwe, nammwemuli kyambalokyabwe. f rv “* ^ 'y^T ^ " 

Allah amanyi nti ddala mubadde mwerumya, c~^ : ^ 4}, 

kale kwe kubaddiramu n’abasonyiwa. Kale ^ , fs s (x< 7x -j/>x^ frx^x 

kati muyite gye bali nga munoonya ekyo Al- uLc. 9 ,ojJLU ;i 4 < t^J**-***-^ lii) y U£atf 

yfyk\% \jJio «v5iJ &L 


lah kye yabalagira. Era mulye era munywe r„ 
okutuusa ewuzi enjeru ey’emmambya Iwe 
yeeyoleka gye muli okuva mu wuzi 
enzimgavu ey’emmambya. *N’ oluvannyuma 
mutuukirize okusiiba okutuusa ekiro, naye 


temuyitanga gye bali bwe mubanga muli mu 
I’tikaafu mu mizigiti. Ezo nno z’ensalo za 
Allah, kale temuzisembereranga. Bw’atyo 
nno Allah bw’annyonnyola amateeka ge eri 
abantu balyooke beekuume. 


/>-/ .. X 

1 *ui •« t tu •• n ^ 1 1 X X fl 1. l n ^ ? 1 

1 ^o-i, I yO-j txyjtoJ 1 eri, 5 y) 1 a*sy I 
I^UjT t I 


7-: 


b Ca yS'pLj aL| 


2:188. ‘Ewuzi enjeru’. Ewuzi ezoogerwako wano si z.e wuzi ezikozesebwa mu kutunga 
engoye, wabula wano ekigendererwa kwe kusala kw’emmambya awo nga bugenda 
okukya. Aya eno etuyigiriza nti mu mwezi gwa Ramadhan, daaku tuteekwa kugirya nga 
emmambya eri kumpi kusala ku ssaawa nga kkumi n’ekitundu ez’ekiro. Emmambya 
bw ’emala okusala, tetusaanye ate kulya daaku. Okulya nga emmambya eneetera okusala 
kirimu obwangu eri omusiibi kubanga bw’amala okulya daaku teyeebaka, wabula 
ayisaawo akaseera katono n’asaala Subuhi, n’oluvannyuma n’agenda ku mirimu gye. 

2 ^ 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


i&i 4LI 

189. Era temulyanga bya bugagga 
bwammwe wakati wammwe mu bukyaamu < Tx A»-{* 

n’okubigemula eri ab’obuyinza nga 19 J 0 Iy O '3 

mugenderera okulya ebimu ku bintu S-mI l^u ii/*'T « ■» 

by abantu mu ngen embi, so nga mumanyi.* ^ ^ > ^ x ^ 


'“S' ■ 

* 


tv 


Ruku 24 n ^ 

190. Bakubuuza ebifa ku myezi <Jj» * iSjfh J*- 

gy’emboneekerera. Gamba nti: Egyo £ * „ „ j> , X( , 

by’ebigero by’ebiseera eri abantu 5 

n’ekiseera kya Hijja. Naye obutuukirivu si ' G L Cl_ J ^ | ^ 

ye mmwe okuyingira mu mayumba nga * >L — J >*-!-' 3**^ ‘ > 

muyita emmanju wa go, wabula *544111 ufs V 1 

omutuukirivu ovi’fl ddala y oyo atya Allah. ^ x 1 ^ C* 

Era muyingirenga mu mayumba nga muyita I I yij" 1 3 ^ V 4 -G ^ I u/j, 

miryango wa go era mutye Allah mulyooke < * f \ 

muganyulwe. ^ 

191. Era mul wane mu kkubo lya Allah n’abo 5 
ababalwanyisa, naye temusukkanga ekigero. ,, i, , ■£ . . 2 z - J’? «. / < «-? .. fy .p 
MazimaAllahtayagala basukkakigero. aLl 

192. Era mubatte wonna wemuba mubasanze 3 J> L ^4 a *f* **-A ^ k a. ^14 5 \ 5 

era mubagobe wonna webaabagoba; naye -* * fa s „ j> * j> : < 

okubonyaabonya kibi nnyo okusinga n’ okutta. ^ ' 

Naye temulwananga nabo awali Omuzigiti -j) £ ^ Jy 41 1 lit IxJLaJl 
Omutukuvu okutuusa nga babalwanyisirizza ,*«**+*+«■ j> , _p 

mu gwo. Kale bwe babalwanyisanga, olwo 

nammwemubalwanyise;Bw’etyonnoempeera » f^ MyV ? |t , ^ A y y-f *■ x 

y’abatakkiriza bw’eri. > zJ^ A '+ ' 0 “ > 

iiU £4U\jU*IiilS 

193. Naye bwe beekomangako, kale ddala jr* ■£?„-? < ■£ 1 * n-'-r.C 1 < 

Allah ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ^ ^ - 

ennyo. p s> s ' o 

194. Era mubalwanyise okutuusa lwe % St_y_V c)lO "il 

wataliba kubonyaabonya, olwo eddiini ,, 7 * > n ^ 

ebeerewo ku lwa Allah. Naye bwe I 34 JL 3 i ^ li j, aL, I 

beekomangako, olwo tewabangawo bulabe i ^ 

nate, okuggyako eri abalumbaganyi. ® 1 (^s; y\j£) 13 <Nc 

2:189. Aya eno eziyizci amakubo gonna ag’obukumpanya, obulyaake, okuwa enguzi 
n’okugirya. Mu ngeri y’emu, evumirira nnyo omuwi w’enguzi n’oyo agitwala (agirya) 
nga yeeyambisa ekifo, obuymza oba obuvunaanyizibwa bw’alina. Aya y’emu era erabula 
abo bonna abalinci obuvunaanyizibwa ku by’obugagga bw’eggwanga oba 
obw’ebitongole nti basaanye okubeera abeesigwa ennyo, nga beesimbu ate nga 
beegendereza mu nkozesa y’ebyobugagga bino. 

<§> 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


195. Omwezi Omutukuvu gwesasuzibwa na 
Mwezi Mutukuvu, n’ebintu ebitukuvu 
bibaako okwesasuza. Kale oyo 
abalumbagana, nammwe mumubonereze 
kyenkanyi nga bw’abalumbaganye; naye 
mutye Allah era mumanye nti ddala Allah ali 
wamu n’abamutya. 

196. Eramutoole mu kkubolya Allah naye 
temwesuulanga n’emikono gyammwe mu 
kuzikirira era mukolenga bulungi; mazima 
Allah ayagala nnyo abakola obulungi. 

197. Era mutuukirize Hijja ne ‘Umrah ku 
lwa Allah. Naye bwe muziyizibwanga, olwo 
muweereze ekisalibwa ekifunika amangu; 
naye temumwanga mitwe gyammwe 
okutuusa nga ekisalibwa kituuse mu kifo kya 
kyo wekisalirwa. Naye oyo mu mmwe aliba 
nga mulwadde oba ng’alina obulemu mu 
mutwe gwe, kale yeetangirire n’okusiiba oba 
ne saddaaka oba ekisalibwa. Naye bwe 
mubanga mu mirembe nemugenda, olwo oyo 
ayagala okugasibwa ‘Umrah wamu ne Hijja, 
kale aweeyo ekisalibwa ekifunika amangu. 
Naye oyo aliba takifunye, kale asiibe ennaku 
ssatu ng’ali mu Hijja n’omusanvu nga 
muzzee_yo. Ezo z ’ennaku ekkurni enzijuvu. 
Ekyo kikwata kw’oyo aba nga ababe 
tebabeera awali Omuzigiti Omutukuvu. Era 
mutye nnyo Allah, nate mumanye nti Allah 
mukakali nnyo mu kubonereza. 


Ruku 25 

198. Emyezi gya Hijja gimanyiddwa bulungi. 
Kale oyo aba amaliridde okukola Hijja mu 
gyo, kale amanye nti tewaba bya bukaba oba 
eby’obujeemu wadde okukakwalikana mu 
Hijja. Era ekirungi kyonna kye mukola, Allah 
akimanya. Era mwesibirirenga entanda, naye 
entanda esinga obulungi kwe kutya Allah; 
era muntye, abange mmwe abalina amagezi. 


199. Temubaako kinenyo bwe munoonya 
emikisa egiva eri Mukama wammwe. Kale bwe 
muba nga mukulugguka okuva mu ‘Arafa, 


© 1 Ojtj.cLb \ £>J, 

j i £i*t 

4 a 2JOii (X-oi >2-1 £4*3 

3 ^ ^ 4*1 

(_j (o »1 1 ^ 

£>-$. 13 -LjLaJ to *4 

& $ 13 >*3^ 3 r £b 1j 

1 yi fejr' 







Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


olwo mutendereze nnyo Allah awali Mash 
‘aril Harami era mumutendereze nga 
bw’abalung’amizza newaakubadde nga 
olubereberye lw'ekyo mwali mubabuze. 

200. N’oluvannyuma mweyiwe mu kifo 
abantu we beeyiwa era musabe 
okusonyiyibwa eri Allah. Mazima Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

201. Era bwe mumalirizanga emikolo 
gy’okusinzakwammwe, olwo mujjukirenga 
nnyo Allah okufaanana nga bwe mujjukira 
bakitammwe oba okujjukira okusinga nawo. 
Kale mu bantu mulimu abagamba nti: 
Mukama waffe, tuwe ebirungi mu nsi, kale 
oyo taliba na mugabo ku nkomerero. 

202. Era mu bo mulimu abagamba nti: 
Mukama waffe, tuwe ebirungi mu nsi 
n’ebirungi ku nkomerero era tuwonye 
ekibonerezo ky’omuliro. 

203. Abo nno be balifuna omugabo olw’ebyo 
bye baakola, era Allah mwangu nnyo mu 
kubala. 

204. Era mujjukirenga nnyo Allah mu nnaku 
ezaabalirirwa. Naye oyo ayanguyiriza okuva 
e Mina mu nnaku ebbiri, kale tabaako 
kisobyo; n’oyo alwaayo, tabaako kisobyo. 
Kino kikwata kw’oyo atya Allah. Era mutye 
nnyo Allah era mumanye nti gy’ali gye 
mulikung’ aanyirizibwa. 

205. Era mu bantu mulimu oyo ebigambo bye 
ebifa ku bulamu bw’ensi ebikusanyusa era 
n’ajuliza ne Allah kw’ebyo ebiri mu mutima 
gwe, so nga ye muwakanyi lukulwe. 

206. Era bw’aba mu buyinza, azung’ana mu 
nsi alyooke atabuletabule mu yo era azikirize 
ebimera n’endyo; naye Allah tayagala 
kutabulatabula. 

207. Era bw’agambibwa nti: Tya Allah, 
amalala gamutwaliriza eri ekibi. Kale 
Jahannamu erimumala; naye nga kiwummulo 
kibi nnyo! 


I yiiii 1 li 

ctL\ eij, b'SiLl Ijy^Ajuil 3 

©a** 

lit 

5$^ 4 ^ ^ 5 feiiji 4 
alii ' 45 ilii 

ijti Hi) *d 

Ciat) 1 

^ £3t 5 


4 

•Sua'Sb JiuJlj 

lilitaLi 


^ t * ** *• vz | r - \ i 

a . VJ 




<§> 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


208. Era mu bantu mulimu oyo atunda 
obwennyini bwe olw’okunoonya okusiima 
kwa Allah. Era Allah wa kisa nnyo eri 
abaweereza. 

209. Abange mm we abakkiriza, muyingire 
mwenna mu kwewaayo era temugobereranga 
buwufu bwa Sitaani, mazima ye mulabe 
wammwe wa lwaatu. 

210. Naye bwe muliseerera oluvannyuma 
nga mumaze okutuukibwako okulabula 
okw’olwaatu, olwo mumanye nti ddala Allah 
ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

211. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako 
Allah okubajjira mu bisiikirize by’ebire ne ba 
malayika n’ensonga okusalibwawo? Anti eri 
Allah ensonga zonna gye zizzibbwa. 

Ruku 26 

212. Buuza abaana ba Isirairi obubonero 
bumeka obw’olwaatu bwe twabawa? Era 
yenna akyuusa enneema ya Allah 
oluvannyuma nga emaze okumutuukako, kale 
ddala Allah mukakali nnyo mu kubonereza. 

213. Obulamu bw’ensi bwalungiyizibwa 
nnyo eri abatakkiriza era bajerega abo 
abakkiriza. Naye abo abatya Allah be baliba 
waggulu waabwe ku lunaku lw’okuzuukira, 
era Allah agabira oyo gw’aba ayagadde 
awatali kubalirira. 

214. Abantu bonna baali ekibiina kimu. Bwe 
baayawukanamu, olwo Allah n’atuma 
Ababaka abawi b’amawulire amalungi era 
Abalabuzi era n’assa awamu nabo Ekitabo 
ekirimu amazima, alyooke alamule wakati 
w’abantu mw’ebyo bye baayawukanamu. 
Naye tebaayawukana ku kyo wabula abo 
abaakiweebwa baayawukana luvannyuma 
nga bamaze kutuukibwaako bubonero 
obw’olwaatu, olw’ensaalwa eyali wakati 
waabwe. Kale Allah n’alung’amya abo 
abakkiriza olw’okulagira kwe eri ebyo 
eby’amazima ball bye baayawukanamu. Era 
Allah y’alung’amya oyo gw’aba asiimye eri 
ekkubo eggolokofu. 









Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


215. Abaffe, mulowooza nti muliyingira mu 
Janna nga temutuukiddwako mbeera y’abo 
abaavaawo olubereberye lwammwe? 
Baatuukibwako obwavu n’emitawaana ne- 
bakankanyizibwa okutuusa Mutume n’abo 
abakkiriza awamu naye lwe baagamba nti: 
Obuyambi bwa Allah bwo bwa ddi? 
Muwulirize! Ddala obuyambi bwa Allah buli 
kumpi nnyo. 

216. Bakubuuza nti kiki kye baba batoola? 
Gamba nti: Ekirungi kyonna kye mutoola mu 
by’obugagga kibe kya bazadde bombi 
n’ababo, ne bamulekwa, n’abankuseere, 
n’omutambuze. Era ekirungi kyonna kye 
mukola, kale ddala Allah akimanyi bulungi. 


217. Mulaalikiddwa okulwana, newaakuba- 
dde nga mukukyawa. Naye nno osanga 
mukyawaekintung’ateky’ekirungi gyemuli. 
Ate osanga mwagala ekintu ng’ate kibi gye 
muli. Era Allah y’amanyi, naye mm we 
temumanyi. 

Ruku 27 

218. Bakubuuza ku kulwanira mu Mwezi 
Omutukuvu. Gamba nti: Okulwanira mu gwo 
kibi kinene nnyo, naye okwekiika mu kkubo 
lya Allah, n’okumwegaana, n’okuziyiza 
abantu eri Omuzigiti Omutukuvu, 
n’okugugobamu abagubeeramu, ky’ekibi 
ekisingako eri Allah. Era okubonyaabonya 
kibi nnyo okusinga n’okutta. Era tebajja 
kulekayo kulwana nammwe okutuusa lwe 
balibajja mu ddiini yammwe, singa 
basobodde. Naye nno yenna mu mmwe aliva 
mu ddiini ye n’oluvannyuma n’afa nga 
yeeremye, kale abo ebikolwa byabwe bya 
kufaafaagana ku nsi ne ku nkomerero, era abo 
be bantu b’omuliro, bo mu gwo mwe 
balibeera. 


Qj 5 SLias) 11 & 1 l 

^ ^ - v ‘f i A j 

c>-i LJ \ 5 

tu . 9 n < •• * b * * i rt-i 

5 ^ 


^5 

fe. 

‘Li 5 * (jt^, cis 

1 I) dl> 1 

3 * \ 1 4 '>H5 

V 3 i Jiil I <U-XaJ 





✓ 

5 


I Sis i 


&4>Jl 


*2 , 
O 1 


219. Mazima abo abakkiriza n’abo 

abaasenguka era ne banyiikira mu kkubo lya u i , „ n i ./> j> ** 

Allah,abo be basuubira okusaasira kwa 

Allah. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, \ S\ 

Ow’ekisa ekingi. 5 " 

32 ! 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


220. Bakubuuza ebifa ku mwenge n’ezzaala. 
Gamba nti: Byombi birimu ekibi kinene nnyo 
n’emigaso emitonotono eri abantu, naye ekibi 
kya byombi kisingira wala emigaso gya byo. 
Era bakubuuza nti batoole ki? Gamba nti: Ku 
by’ensibo. Bw’atyo nno Allah bw’annyo- 
nnyola ebiragiro, mulyooke mufumiitirize 


221. Ku nsi ne ku nkomerero. Era bakubuuza 
ebifa ku bamulekwa. Gamba nti: Okubadda- 
abiriza kirungi nnyo. Era bwe mubeetabikamu, 
kale baganda barnmwe. Era Allah amanyi 
omutabuzitabuzi okuva ku mutereeza. Era 
singa Allah yayagala, ddala yaalibazi- 
buwalizza. Mazima Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

222. Era temuwasanga bakazi abenkanya 

Allah n’ebirala, okutuusa nga bakkirizza. Era 
omuzaana omukkiriza asinga omukazi eyen- 
kanya Allah n’ebirala ne bw’aba nga abasanyusa 
atya. Era temufumbizanga bakazi bakkiriza 
n’abasajja abenkanya Allah n’ebirala, 
okutuusa nga bakkirizza. Era omuddu 
omukkiriza asinga omusajja eyenkanya Allah 
n’ebirala ne bw’aba nga abasanyusa atya. Abo 
bo bakoowoolera eri muliro, ng’ ate Allah 

akoowoolera eri Janna n’okusonyiwa 
olw’ekiragiro kye. Era annyonnyola Aya ze eri 
abantu balyooke bafumiitirize. 

Ruku 28 

223. Era bakubuuza ebifa ku kuyita eri 
abakyala nga bali mu kusuulumba. Gamba 
nti: Ekyo kya kabi*, kale mwewale okuyita 
eri abakyala nga bali mu kusuulumba, era 
temuyitanga gye bali okutuusa nga 
batukulidde ddala. Kale bwe bamalanga 
okweyonja, olwo muyite gye bali nga Allah 
bwe yabalagira. Mazima Allah ayagala nnyo 
abeddamu era ayagala nnyo abeeyonja. 


224. Bakyala bammwe nnimiro yammwe; kale 
mugende mu nnimiro yammwe buli 
wemwagalira era mukulembeze birungi 


f S\ J3 

i jXA &i» \ &££ 

i. lyki 15 y ii \ £ 

Id )l 3k T’ J, JJ>t 

9J 5 t jtLwaiwi I , V Mf, 8 o J 1 

yy. n 9 „ ,u ts a > > o 9 y y 

y «A_-0 A) 

Ki. > 1 * 311 v'S*s£aXiT 

«• ✓ J, >> ^ • • 

li], “^CiJ I 

^ w 

®cJ; 1 j ^ oiiCUJ, 

1u^lS U >1 

i > Is * c> y-iiaJ iJna 

5 $4—i 1 jib ' 4-5*4. 6kl» I Cl J, b &i> 1 

\ AS 1 vckJ 5 Aia jt 


2:223. Ekigambo ‘Adhan’ (<jV\ ) ‘kya kabi’ eky’Oluganda wano tekimalaayo bulungi 
makulu gali mu Aya eno. Amakulu gennyini amatuufu gali ‘kukaluubirizibwa’ oba 
‘kutawaanyizibwa ’ okw’akaseera 






Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


olw’emyoyo gyammwe. Era mutye Allah era 
mumanye nti ddala muli ba kusisinkana naye. 
Erawaamawulireag’essanyu eri abakkiriza. 

225 .Era temufuulanga Allah ekyekwaso ku 
birayiro byammwe muleme kukola birungi 
n’okuba abekuumi n’okutabaganya wakati 
w’abantu. Era Allah y’Awulira byonna, ye 
Mumanyi wa byonna. 

226. Allah tabavunaana olw’ebirayiro 
byammwe eby’okubalaata, naye abavunaana 
olw’ebyo emitima gyammwe bye gikola mu 
bumalirivu. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Alumirwa ennyo abaweereza be. 

227. Eri abo abeerayirira obutayita eri 
bakyala baabwe, ekiseera ekikomwako 
okulinda myezi ena. Naye b webadding’ana, 
kale ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisa ekingi. 

228. Naye bwe bamalirira ku Talaka, kale 
ddala Allah y’Awulira byonna, y’Amanyi 
byonna. 

229. Era abakyala abateereddwa balindirire 
ku lwabwe okumala ensuulumba ssatu. Naye 
tebakkirizibwa kukweka ekyo Allah ky’aba 
atonze mu nnabaana waabwe, bwe baba nga 
ddala bakkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero. Era mu kiseera ekyo, ba 
bbaabwe be babasinza obuyinza mu kubazza, 
bwe baba nga baagadde okutabagana. 
N’abakyala balina eddembe ly’erimu 
ng’ery’abasajja lye babalinako mubutuufu. 
Kyokka abasajjabasinza abakyala eddaala.Era 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo 

Ruku 29 

230. Talaka elangirirwa emirundi ebiri; 
n’oluvannyuma ogwokusatu kuba kusalawo 
kusigalanabo lwa bulungi oba okubasiibula 
n’ekisa. Naye temukkirizibwa kutwalakintu 
kyonna kw’ebyo bye mwabawa, okuggyako 
nga bombibatidde nti tebajjakukuumansalo 
za Allah. Kale bwe mutya nti bombi tebajja 
kukuuma nsalo za Allah, olwo bombi 
tebabaako kinenyo kw’ebyo omukyalaby’aba 
yeenunuzzanabyo.Ezoz’ensaloza Allah, kale 
temuzibuukanga. Era oyo abuuka ensalo za 
Allah, kale abo be boononyi. 


*££>£% & \ \ feg ^ 5 

1*4 

QjfcWf L,_y Clll 

C\ l* ixL iZi'i+iii'f 


--- 

Jukll t ill; 


rA 

el*» Aits 

^4 <s» V> Ejf 

1^4 f * 4 * 53 «^ 

a£i \ >5 xJk xjCu i2>*» 3 * 






Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


231. Naye bw’amala okumuwa Talaka 
ey’okusatu, kale oluvannyuma lwa yo 
omukazi aba takyamukkirizibwa nate, 
okutuusa ng’amaze kufumbirwa musajja 
mulala. Kale oyo bw’amuwa Talaka,olwo 
bombi tebabaako kinenyo bwe badding’ana, 
bwe baba nga bombi bakakasa nti bajja 
kukuuma ensalo za Allah. Ezo nno z’ensalo 
za Allah z’annyonnyola eri abantu 
abamanyi. 

232. Erabwemubanga muwa abakyalaTalaka 
n’oluvannyuma ne batuuka ku kiseera 
kyabwe eky’okubata, kale musigale nabo 
lwa bulungi, oba mubasiibule lwa bulungi. 
Naye temusigalanga nabo olw’okubalumya 
mulyooke mwejoogere. Era oyo akola ekyo 
aliba yeeryazaamanyizza yekka. Era 
temutwalanga mateeka ga Allah nga 
eky’okubalaata. Era mujjukire enneema ya 
Allah eri ku mmwe n’ebyo bye yassa gye 
muli mu Kitabo n’ebyamagezi 
by’ababuulirizisa. Era mutye Allah; nate 
mumanye nti ddala Allah ye Mumanyi wa 
buli kimu. 


Ruku 30 

233. Era bwe muwanga abakyala Talaka ne- 
batuusa ekiseera kyabwe eky’okubata, 
kale temubaziyizanga kufumbirwa basajja 
baabwe, kasita baba nga bakkiriziganyizza 
mu butuufu. Ekyo, alabuddwa ku kyo oyo 
yennamummwe akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero. Ekyo ky’ekisinga obutuufu 
gye muli era ky’ekisinga obulongoofu. Era 
Allah y’amanyi byonna naye mmwe 
temumanyi. 

234. Era abakazi abazadde bayonse abaana 
baabwe okumala emyaka ebin emijjuvu, eri 
abo ababa baagala okutuukiriza okuyonsa 
okujjuvu. Naye omusajja nannyini mwana 
y’avunaanyizibwa emmere yaabwe n’engoye 
zaabwe mu butuufu. Omuntu yenna 
tazitowerezebwanga wabula ng’okusobola 
kwe bwe kuli. Omuzadde omukazi 
talumizibwanga olw’omwana we, wadde 
omusajja nannyini mwana olw’omwana we; 
era n’omusika avunaanyizibwa ky’ekimu 
kw’ebyo. Naye bombi bwe baagalanga 
okumuggya ku mabeere, nga bombi 
bakkiriziganyizza n’okuteeseganya, olwo 
tebabaako kinenyo. Era bwe muba nga 
mwagala abaana bammwe okubayonsesa 
abakazi abalala, kale temubaako kinenyo, 


1 bja 

Jl Ii5 LL&kSyl* 

©C> 


&& j&iSS i»la 

yoj j I lJ jyjJaJ Is 

J 3 yi u Jl \ & 

©$£ i^hi yl 1 

1>J, 

\£>\? 

; u gbit >.#$ ' 

©& ■$ j&tuias si 1 

5 2^C&yi Il>>i,&'*>'£' 

sj>$ £ 5&PH 

^ c>i 

4 s>**3 L 






Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


kasita musasula ebyo bye mwakkiriziga- £ C3 ^ Av I^H 15 clL 1115 
nyako mu butuufu. Naye mutye Allah era 7 > f* y 

mumanye nti bye mukola Allah abiraba. 

235. Era n’abo mu mmwe abatuusibwako Wi>5'5 

okufa ne baleka abakyala, kale abakyala ^ x ^ . 

balindangako ku lwabwe okumala cmyczi 5 ^ 4 -il H 

ena n ’ennaku kkumi. Naye bwe batuukanga * '<*>**' «< ^ “x .< ^ c .2 

ku kiseera kyabwe ekyagerebwa, olwo ^ l*JL 'ili I ' > x * ' 

mmwe temubaako kinenyo kw’ebyo bye \p r>„. 

baba bakoze ku lwabwe mu butuufu. Era 1 1 J 3 , cP-** VPP** 

bye mukola byonna Allah abitegeera. ^\ $4$^ P 

236. Era temunenyezebwa olw’ebyo bye Ga-N 5 

muba mweyanjuzza nabyo olw’okwogereza ^ ;•; 1 - A . 

abakazi bannamwandu oba bye mukisa mu I I 5 

myoyo gyammwe. Allah akimanyi nti mujja v 1 ✓ ' , < 
kubalowoozanga. Naye temulagaananga * tii-o-' *>=" *■*-*>>*-* 1 1 

nabo mu nkukutu, wabula mwogeranga * * ? A ■$ * n s ,s£ss 

ekigambo ekituufu, era temumaliriranga ^1 u> \ V ^\ y* \y « 


kugattibwa nabo mu bufumbo, okutuusa nga rJPi “ V*vll 

ekiseera ekyalagirwa kituuse ku nkomerero W ® ^ c ' 3-* * *“ 5 

yaakyo. Era mumanye nti ddala Allah amanyi ^u ^Ta ^ Jr 

I n 

1 u)H^oPc\3 



yaakyo. Era mumanye nti ddala Allah amanyi ,3 * 

ebtrt mu myoyo gyammwe, kale w > V;;, ~ -A £”, 

mumwekuume; era mumanye nti ddala Allah -di-?; A A ?^... v"f Al<z 1 A “T-iT. 1 
ye Musonyiyi ennyo, Alumirwa ennyo 
abaweereza be. 

Ruku 31 w 

237. Temubaako kinenyo bwe mutalaka sA st *' 

abakazi be mutannatuukako oba be ^ 
mutannakakasiza mahare. Naye (>4-11 
mubatonerengayo —omugagga kibeere ^ 

ng’okusobola kwe bwe kuli, n’omwavu }r. 

kibeere ng’okusobola kwe bwe kuli — nga l^GiLo r - s') >-$ yLLoJl 5 bjUj 
mubatonera ebyeyambisibwa nga bwe _ ^ 0 1 $.,* . 0 » „ -A 1 

kisaanira. Ekyo kikakafu ku bakozi 

b’ebirungi. 

238. Era bwe mubawanga Talaka nga Jj I 44S £* &J, 5 

temunnabatuukako, naye nga mumaze f. < „ <■£ j✓< »cCx £ ^ n 

okubakakasiza amahare, kale mubawe 

kitundu ky’amahare ge mwakakasa, «T "I (< , i Art 

okuggyako nga abakyala be babasonyiye **£. * » < ^ ^ 

oba nga oyo alina mu mikono gye obuyinza ^ is 
bw’okufumbiza y’asonyiye. Era bwe , x A-f .T-J *■?. 

musonyiwa, ky’ekisinga okuba okumpi 3 n ^ * 

n’okutya Allah. Era temwerabiranga 

okuteekawo enkolagana ennungi wakati * * ,/Eij 

wammwe. Mazima bye mukola Allah abiraba. & jJuoJu 

239. Mukuumenga nnyo ebiseera by’e- tt 3 II 5 CA> ^ Lx a M (_p- 

ssaala naddala essaala y'omu makkati, era x _ y • ^ ^ ^ 

muyimirirenga mu maaso ga Allah nga muli + ^ 1 ^-a 5 J p ’ 

beetoowaze. 


<§> 





Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


240. Naye bwe mubangamu okutya, kale 
musaale ng’eno bwe mutambula oba nga 
mwebagadde. Naye bwe mubanga emirembe, 
olwo mutenderezenga nnyo Allah nga bwe 
yabayigiriza ebyo bye mwali mutamanyi. 

241. Era abo abafa mu mmwe nebaleka 
abakyala, balaamire bakyala baabwe 
okubawa ebyetaago okumala omwaka 
gumu nga tebagobeddwa mu nnyumba. 
Naye bwe bavangamu ku Iwabe, olwo mmwe 
temubaako kinenyo olw’ekyo kye baba 
bakoze ku lwabwe mu butuufu. Era Allah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


242. Era abakazi abateereddwa baweebwe 
ebyeyambisibwa nga bwe kisaanira. Ekyo 
kikakafu ku batya Allah. 


243.Bw’atyo nno Allah bw’annyonnyola 
gye muli ebiragiro bye mulyooke mukozese 
amagezi. 

6 Ruku 32 


244.Abaffe, tewalaba abo abaavamumaka 
gaabwe nga bali mu nkumi olw’okwekeka 
okufa? Kale Allah n’abagamba nti: Mufe, 
n’oluvannyuma n’abazuukiza. Ddala Allah 
ye nannyini mikisa eri abantu, naye abas- 
inga obungi tebeebaza. 


245. Era mulwane mu kkubo lya Allah era 
mumanye nti ddala Allah ye Muwulizi wa 

byonna, Omumanyi wa byonna. 

246. Ani oyo anaawola Allah okuwola 
okulungi alyooke amuyingiwalize 
okuyingiwaza okungi? Era Allah y’akendeeza 
era y’ayanjuluza, era gy’ali gye mulizzibwa. 


iij^eys jt J&14 

rH 

|$i L czJSUjjJ 

fit» n 

J Clj u* lTj Iy k-a. cj» 3J 3 

£_b I &£»l 

&iJ3 uitSi 1 3 

©ti ' 

&T §l&li 6,1^3 

©> xl£ aL i 




, < <■ < 1 »< 

1 ha, .V . * 
<« — 


©(*1yj’dJJ J,3u«.k*xij 3 


b^i» 142^ cj, J4&3 ii) 

J Ja j Is 

a 

3 0^3 >j»3 


247. Abaffe, tewalaba ebyafa ku bakungu Aj ..T?_. n . 1 1 ,1 1 <v itf 

b’abaana ba Isirairi oluvannyuma lwa ,7 ' A 

Musa? Awo bwe baagamba Nabbi waabwe >4^ uftjy « ij, lP“ J 

nti: Tuteerewo kabaka tulyooke tulwane mu * ■ - -- 3 ^ 

kkubo lya Allah. Nabbi n’agamba nti: 

Ob’olyawo mwaliba nga bwe munaa- 
laalikibwa okulwana, temuulwane. Ne- 
bagamba nti: Nsonga ki eneetugaana 
okulwana mu kkubo lya Allah ng’ate 

twagobebwa ne mu maka gaffe netulesebwa y , r> -v r ~ ✓ 

n’abaana baffe? Naye bwe baalaalikibwa j 1 £-yUt '/y U-Ls ‘ 1 

okulwana, beekyuusa okuggyako abatono f , n ^ y: J 1 , ,&Z 

ennyo mu bo. Era aboonoonyi, Allah >*£ 5 ^ aAils ® 

abamanyi bulungi. 1 ftp . 

/^-N W " "" > 

<g> 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 2 


248. Era Nabbi waabwe yabagamba nti: 
Mazima Allah amaze okubalondera Taluti 
okuba kabaka, ne bagamba nti: Ng’afuna atya 
obufuzi ku ffe so nga ffe tusaanira obufuzi 
okusinga ku ye? Ate taweebwanga na ku 
butitimbe bwabyabugagga. Nabbi n’agamba 
nti: Mazima Allah ye gw’ alonze ku mmwe era 
amwongedde okumugaziyiza eby’amagezi 
n’amaanyi g’omubiri. Era Allah y’awa 
obwakabaka bwe oyo gw’aba ayagadde. Era 
Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. 

249. Era Nabbi waabwe yabagamba nti: 
Mazima akabonero k’obufuzi bwe kali nti 
mujja kujjirwa omutima ogulimu obutebe- 
nkevu obuva eri Mukama wammwe n’ebyo 
ebyasigalawo kw’ebyo ebyalekebwawo 
abantu ba Musa n’abantu ba Haruna nga 
bisituddwa ba malayika. Mazima mw’ekyo 
mulimu akabonero gye muli, bwe muba nga 
muli bakkiriza. 

Ruku 33 

250. Kale awo Taluti bwe yasitula n’amagye, 
yagamba nti: Mazima Allah ajja kubagezesa 
n’omugga. Kale oyo anaagunywamu, ddala 
oyo si wange; naye oyo ataligalozaako, ddala 
oyo ye wange, okuggyako oyo alisenesa 
ekibatu ky’omukono gwe. Naye 
baaguny wamu, okuggyako abatono ennyo mu 
bo.Kale bwe yagusomoka, ye n’abo 
abakkiriza abaali awamu naye, ball 
baagamba nti: Olwa leero tetujja kusobola 
Jaluti n’amagye ge. Naye abo abakakasa nti 
ddala ba kusisinkana ne Mukama waabwe, 
baagamba nti: Ebibinja bimeka ebitono 
ebyawangula ebibinja ebingi olw’okulagira 
kwa Allah! Era Allah ali wamu 
n’ abagumiikiriza. 

251. Awo bwe baatala eri Jaluti n’amagye 
ge, baagamba nti: Mukama waffe, tuyiire 
obugumiikiriza era onyweze ebigere byaffe 
era otuyambe ku bantu abatakkiriza. 

252. Kale baabawangula olw’obuyinzabwa 
Allah ne Dauda n’atta Jaluti era Allah 
n’amuwa obwakabaka n’ebyamagezi era 
n’amuyigiriza kw’ebyo bye yayagala. Era 
singa tekwali kukubirira kwa Allah eri 
abantu ku bannaabwe, mazima ensi yonna 


liju IS 2lL 1 & \ ‘fry# J 3 

i5 

tilths i iiiij i 

'Jl \ \ &&&£& &£) 

\ 4 o lsLs> i 

Ui <3 8 5 

J lid**? n 

>a • ‘/syZ 

{£+ SJ £ iijkj <-£4-^ 
~#yll * »*£*,!&$£ £'£±\^ 4 

SFj, 2 - 1 * 

i JIS’» y) 1 

I T* ^' 3 


*rv 

3 


S9l» JiS; t ^I>l 





Juzu 3 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


yaalitabuse. Naye Allah yenannyinikisaeri 
abantu. 

253. Ezo nno ze Aya za Allah zetukusomera 
mu mazima. Era ddala olimuBatume. 

Juzu 3 

254. Abo be Batume, abamu ku bo 
twabasukkulumya ku balala. Mu bo mulimu 
Allah be yayogera ennyo nabo era n’asitula 
n’abamu mu bo mu madaala. Era twawa 
‘Isa mutabani wa Maryamu obukakafu 
obw’olwaatu era netumuwagira n’omwoyo 
gw’obutuukirivu. Erasinga Allah yayagala, 
abo ab’oluvannyuma lwabwe tebaalirwana- 
ganye nga bamaze okutuukibwako 
obubonero obw’olwaatu, naye baayawuk- 
anamu. Kale mu bo mulimu abakkiriza, ne mu 
bo mulimu abeerema. Era singa Allah 
yayagala, tebaalirwanaganye. Naye Allah 
akola nga bw’aba ayagadde.* 

Ruku 34 

255. Abange mmwe abakkiriza, mutoole 
mw’ebyo bye twabawa nga olunaku 
olutalibaamu bya maguzi oba omukwano 
oba okuwolereza telunnatuuka; era 
abatakkiriza be boononyi. 

256. Allah ye yekka. Teri musinzibwamulala 
okuggyako Ye. Ye Mulamu, Eyeebeezawo 
yekka era Abeezaawo buli kimu. Takwatibwa 
kusumagira wadde otulo. Byonna ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi bibye. Ani oyo 
awolereza omuntu yenna mu maaso ge, 
okuggyako olw’okukkiriza kwe? Y’amanyi 
ebiri mu maaso gaabwe n’ebiri emabega 
waabwe; era tebayinza kwetooloola kyonna 
mu kumanya kwe, okuggyako ekyo ky’aba 
ayagadde. Nnamulondo* ye yabuna wonna 
mu ggulu ne mu nsi; era okubikuuma 
tekumukooyesa; era Ye ye wa Waggulu 
ennyo, Omusukkirivu. 



2:254. Aya eno okutegeerekeka obulungi kyetaagisa omusomi ayimirireko ku kigambo 
‘alaa ba’dhi (ku balala) atandike ne Min-hum (mu bo), nga bwe kiri mu nzivuunula 
yaffe. f 

2:256: Ekigambo ‘Kursiyyu ’ ( &X) kitegeeza obuyinza, entebe oba nnamulondo. Wano 
nnamulondo kiwa amakulu magazi kubanga kizingiramu okumanya kwa Allah, obuyinza 
bwe awamu n’ekitiibwa kve. 

<§> 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 


257. Mu ddiini temuliimu kuwaliiiza. Ddala 
obulung’amu bumaze okunnyonnyoka okuva 
ku bubuze. Kale oyo aneegaana Sitaani 
n’akkiriza Allah, mazima anaaba yekutte ku 
kyekwatwako ekinywevu ennyo 
ekitamenyeka. Era Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 

258. Allah ye Mukwano gw’abo abakkiriza: 
abaggya mu kizikiza okubalaza mu 
butangaavu. Naye abo abatakkiriza, 
abajeemu gye mikwano gyabwe: babaggya 
mu butangaavu nebabalaza mu kizikiza. Abo 
be bantu b’omuliro; bo mu gwo mwe 
balibeera. 


Ruku 35 

259. Abaffe, tewalaba oyo eyawakanane 
Ibrahimu ku bifa ku Mukama we 
olw’okubanga Allah yamuwa obwakabaka? 
Awo Ibrahimu bwe yagamba nti: Mukama 
wangey’Oyoawa obulamu era y’afiisa. Oli 
n’agamba nti: Nange mpa obulamu era nfiisa. 
Ibrahimu n’agamba nti: Kale ddala Allah 
aleeta enjuba okuva ebuvanjuba, kati ggwe 
gireete ng’eva bugwanjuba.Oli omutakkiriza 
yamumunyala. Era Allah talung’amya bantu 
bajoozi. 

260. Oba okufaanana ng’oli eyayita ku 
kibuga nga kigudde wansi ku busolya 
bwakyo, n’agamba nti: Abaffe, kino Allah 
alikiramusa ddi oluvannyuma lw’okuzikirira 
kwakyo? Kale Allah n’amufiisa okumala 
emyaka kikumi, n’oluvannyuma 
n’amuzuukiza. N’agamba nti: Omaze bbanga 
ki? N’agamba nti: Mmaze olunaku lumu 
oba ekitundu ky’olunaku. Allah n’agamba 
nti: Nedda, omaze emyaka kikumi. Naye 
tunulako eri emmere yo n’ebyokunywa 
byo, tebinnagaga. Ate tunulako n’eri 
endogoyi yo. Era ekyo tukikoze tulyooke 
tukufuule akabonero eri abantu. Era tunulako 
eri amagumba olabe engeri gye 
tugayungamu n’oluvannyuma netugambaza 
ennyama. Kale bwe kyannyonnyoka gy’ali, 
n’agamba nti: Ntegedde nti ddala Allah ye 
Musobozi wa buli kimu. 


U in sfelsJw 

£5yjui L iZuSt 1 >JL> gli 


yMj i \ 64 >51 byM 

&L'S\ 5 i 1 

y? i cp 0' 1 & y & 

jS il.£iUS I \ i-ji & 1 

3l5.ci4-s.1Si/1ljT 

Oj»l3 ' 

®£>A^iiL) Ija iyJI "sl ' 3 

lb I JlS 

L &i> iLJt Os 13 * 






Juzu 3 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


261.Era mujjukire nga Ibrahimu bwe 
yagamba nti: Mukama wange, ndaga engeri 
gy’ozuukizaamu abafu. Allah n’agamba nti: 
Abaffe, tokkiriza? N’agamba nti: Si kyo, 
naye nkisabye omutima gwange gulyooke 
gutebenkere. Allah n’agamba nti: Kaleddira 
ennyonyi nnya ozeemanyiize 
n’oluvannyuma oteeke buli emu ku zo ku 
lusozi, n’oluvannyuma zikoowoole; zijja kujja 
gy’oli bunnambiro. Era many a nti ddala 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 



Ruku 36 

262. Enfaanana y’abo abatoola eby’obug- 
agga bwabwe mu kkubo lya Allah 
ering’anga ernpeke emu esimbwa n’ebalako 
ebirimba musanvu, nga buli kirimba kiriko 
ernpeke kikumi. Era Allah y’ayingiwaliza oyo 
gw’aba ayagadde; era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa byonna. 

263. Abo abatoola eby’obugagga bwabwe 
mu kkubo lya Allah n’oluvannyuma ne- 
batagobereza ebyo bye batodde na kuko- 
mereza oba okulumya, balifuna empeera 
yaabwe eri Mukama waabwe era tebalibana 
kutya kwonnawadde tebalinakuwala. 

264. Ekigambo ekirungi n’okusonyiwa 
bisinga saddaaka egoberezebwa okulumya. 
Era Allah Yeemala, Alumirwa ennyo 
abaweereza be. 


,a.» <•[ i Jl i lUjJL 

y’A’- tf-ry 

% ll* i i 

I) {S ilV 

& $<1 50 


265. Abange mm we abakkiriza, temudiba- | \y*'\ La^LI 

ganga saddaaka zammwe n’okukomereza n < <2^ x ^ ^ 

n’okulumya, okufaanana ng’oyo atoola It 5 L Jo£-XS>-£» 

eby’obugagga bwe olw’okulabwa abantu, n ( y s w# 

naye nga takkiriza Allah n’olunaku V 3U£'--U 

lw’enkomerero. Kale enfaanana ye < /< x -r* >» 1 . 

aling’ anga olwazi oluseerevu oluliko ettaka, Jiij a..L£oi > J}, ' 3$-^ 

kale nelutuukibwako enkuba ey’amaanyi if ✓ / ^ „< ,,/C ✓ 

n’eruleka nga lwereere. Tebalina kyonna ti-4^3 <4 -'. ^ ^ ‘“r* P « c ^ 3 
kye basobola kufuna mw’ebyo bye bakola. 

Era Allah talung’amya bantu beeremye. " Jr > D ^ 

266. Era enfaanana y’abo abatoola i ^ g's ;^ 

eby’obugagga bwabwe olw’okunoonya B ,y , i " C<>yX<..* K 

okusiima kwa Allah n’okunyweza emyoyo ^y * £■*•*' ^ > La^ I 

gyabwe,ering’angaennimiroeri kukasozisozi 4 

etuukiddwako enkuba ey’amaanyi, olwo ^ 

<«> 







Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 


n’ebaza ebibala bya yo emimndi ebiri. Ate $ IS 

nga nebw’etatuukibwakonkubayamaanyi, r, fa? ,^-f 

n’oluwandaggirize lumala. Era bye mukola, '“*■> ^ 5 t JJa* y * 

Allah abiraba. 


267. Abaffe, omu mu mm we yaalyagadde ><£?.! 

abeere n’essamba y’emitende n’emizabibu 

nga n emigga gikulukuta wansi wa yo, nga ^ ^ ir”* “ x * y * 

agirinamu n’ebibala ebya bull ngeri— \ /Swa. f^»% it. 3 Y \ 

n’atuukibwako obukadde ng’alina abaana ^ t * ' 9 * S~\ p sC*' ' 
nsonjogo— olwo essambci n’ekubibwa aj 5 a-pImb\ 3 

kibuyaga alimu omuliro n’ebengeya? Bwe $ry ^.ofy * Tyy\s'\< & p\< ' i 
kityo nno Allah abannyonnyola Aya ze L-q*J,L 4 -j Uo ^ * 

mulyookcmufumiidrizc. | ,tjj y A it 

Rnkn37 

268. Abange mmwe abakkiriza, mutoolenga ty-^1 jJi di'a 

okuva mu birongoofu bye mufunye ne f*ffa -* „ t 

kw’ebyo bye tubaggyira mu ttaka; naye J 

temunoonyangamu bibi nti bye muba 

mutoola, so nga nammwc singa bibaweere- * , "isT " A . \ % ^ x y - 12. 

ddwa temwalibitutte, okuggyako nga VJ, J»£«iD 5 

mubikkiridde bubikkirizi ku byo. Era &><*'■» , SfairW" . «•!«•? Si 
mumanye nti ddala Allah Yeemala, *> 

y’Atenderezebwa. @ 1 

269. Sitaani abatiisa obwavu ate n’abalagira sfyk ? >£13 \ iA»d 

n’okukola ebitasaana. Naye Allah t-y.",^ K *Sj> y x y V?. *<?( 

abasuubiza okusonyiyibwa okuva gy’ali 8 >£-*' a >0 <1^13 ^Lub^ol b 

n’emikisa. Era Allah ye Mwanjulukufu te g ? £ ... 1 gfljr. | * QlJal 3 &JU. 

w’okugaba, Omumanyi wa byonna. v 

^ ✓ rs *2 is ^ ^ ^* ** j "w 

270. Y’awaamagezioyo gw’abaayagadde. 3 ? lah* 2~o»X^fcJI 3 ^ 

Era oyo aweebwa amagezi, kale ddala aba ** < 3 «* A u £ Ji 

aweereddwa ebirungi nfaafa. Era teri afumi- a ^ ^ ^ 

itiriza, okuggyako abo abalina amagezi. I3J3I V ^ % Go 3 bl$Al£» 

« - f ’„<</><- * * „£ 

271. Era buli kyonna kye mutoola mu ^ 3 >-j 31 4 _a-ftj '-•5 

bitoolebwa oba kye mweyama mubyeyamo, r> x r. 9 *f«x /t,i “S* I; . y • 
mazima Allah aknnanya. Era aboonoonyi " i. 

tebalina bayambi. 1 

272. Bwe mutoola saddaaka mu lwaatu, xboi U 5 u)J, 

kale n’ekyo kirungi nnyo; naye bwe ^^.^c-fT. 1 ./ f-f Si 

muzikisa nemuziwa abaavu, kale ekyo 3-4-* >' L& 3-1 3 

ky’ekisingira ddala obulungi ku lwammwe; ^ llT '1 vA 1 

ncAllah abasangulako ebibi byammwe.Era y 'x“ l~y 

byonna bye mukola, Allah abitegeera. Q yA ^ ^-Iv 1 ^, ^1) ^3 





Juzu 3 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


273. Okulung’ama kwabwe tekuliku ggwe; 
naye Allah y’alung’amya oyo gw’aba 
asiimye. Era eky’obugagga kyonna kye 
mutoola, kale kigasa mmwe bennyini. Era 
temutoola wabula lwa kunoonya kusiima 
kwa Allah. Era eky’obugagga kyonna kye 
mutoola, kya kubasasulwa mu bujjuvu era 
temugenda kulyazaamanyizibwa. 

274. Saddaaka zitoolwa ku lw’abaavu 
abakugirwa mu kkubo lya Allah abatasobola 
kutaayaaya mu nsi. Atamanyi ababala nti 
beemala, olw’obutasaba. Obamanyira ku 
bubonero bwabwe; bo tebasaba bantu mu 
ngeri ya kupeeka. Era eky’obugagga 
kyonna kye mutoola, ddala Allah akimanyi. 


Aii\ (jllJ 

Si * i&t 
ft* 


Ruku 38 

275. Abo abatoola eby’obugagga 
bwabwe ekiro n’emisana, mu kyaama ne 
mu lwaatu, kale balifuna empeera yaabwe 
eriMukama waabwe; era tebaliba nakutya 
kwonna wadde tebalinakuwala. 


276. Abo abalyaenkizo tebasituka wabula 
basituka n g’oyo Sitaani gw’esudde 
akajabangu. Ekyo lwa kubanga bagamba 
nti: Ddala obusuubuzi ky’ekimu n’enkizo; 
so nga Allah akkiriza obusuubuzi naye 
n’awera enkizo. Kale oyo atuukwako 
okubuulirira okuva eri Mukama we 
n’abonerera, olwo n’ebyayita biriba bibye 
n’ensonga ye eri eri Allah. Naye oyo 
aliddira, kale abo be bantu b’omuliro; bo 
mu gwo mwe balibeera. 


L (sidri.'Q\ 

>4-l a 5 '>*jf 

U* _ 

©C> y *>) 3 ^ 



B*Ux ii>U fely.jjJ' 

sliced By-Si 

T ibj 1 v4*a 


277. Allah ajja kusangulawo enkizo era 
agaziye saddaaka, era Allah tayagala buli 
mutakkiriza wawu, omwonoonyi.* 

278. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi nebajjumbiraessaala ne- 
batoola zaka, balifuna empeera yaabwe eri 
Mukama waabwe, era tebaliba na kutya 



2:277. Aya eno eraga kaatinti eby’enfuna ebyesigamizibwa ku musingi gw’enkizo ne 
zzaala ddaaki biteekwa okufaafaagana, so ng’ate ebyo ebyesigamizibwa ku musingi 
gwa zaka byeyongera bweyongezi kugaziwa. 






Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 


kwonna, wadde tebalinakuwala. 

279.Abange mmwe abakkiriza. mutye Allah 
era mulekeyo n’enkizo ebadde ekyasigalidde, 
bwe muba nga Mala muli bakkiriza. 


280. Naye bwe mutaakikole, kale mwerinde 
olutalo okuva eri Allah ne Mutume we. 
Naye bwe muneenenya, olwo mulifuna 
emmaali yammwe wawu; olwo temuliryazaa- 
maanya, ate nammwe temuliryazaamaa- 
nyizibwa. 

281. Era omwewozi bw’abanga alina 
obuzibu, kale aweebwe akaagaanya 
okutuusamubuwewufu. Era bwe musonyiwa 
ku Iwa Allah, ekyo ky’ekisinga obulungi 
gye muli, singa mubadde mumanyi. 

282. Era mutye olunaku lwe muliddizibwa- 
mu eri Allah n’oluvannyuma bull omu 
alisasulwa mu bujjuvu ebyo bye yakola, 
era tebaliryazaamanyizibwa 

Ruku 39 

283. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
muwolagananga ebbanja ely’ekiseera 
ekigere, kale muliwandiikenga. Era 
omuwandiisi awandiikire wakati wammwe mu 
bwenkanya. Era omuwandiisi tagaananga 
kuwandiika; kale awandiike nga Allah bwe 
yamuyigiriza. Eraoyoaliko obuvunaanyizi- 
bwa bw’ebbanja y’aba awa ebiwandiikibwa; 
naye asaana atye nnyo Allah, Mukama we 
era takendeezangako akantu konna ku lyo. 
Naye oyo aliko obuvunaanyizibwa bw’aba 
nga si mutegeevu oba nga mukosefu oba 
nga ye tasobola kuwa biwandiikibwa, kale 
omuyima we y’aba awa ebiwandiikibwa mu 
bwenkanya. Era mujulizangawo abajulizi 
babiri okuva mu basajjaabammwe. Naye bwe 
watabangawo basajj a babiri, kale omusajja 
abeere omu n’abakazi babiri mw’abo be 
mukkiriziganyizzaako okuba abajulizi. Singa 
abakazi, omu ku bo awubwa, omulala ajjukize 
munne. Era abajulizi tebagaananga kujulira 
nga bayitiddwa. Era temutendewererwanga 
kuliwandiika si nsonga ttono oba ddene, 
muliwandiike ku kiseera kya lyo ekigere. 
Ekyo ky’ekisinga okuba eky’obwenkanya mu 
maaso ga Allah era ky’ekisinga okuba 
eky’esimbu mu kuwa obujulizi ate ky’e- 


©1J3J Ike - 

11 ji! 1 

i'll 1 1 


Jj, I'yJLk $i ^5 


TA 


©6 3^. | 


a s. -st-? <, 1* 1 IT* < 1 .<_! 1 *\ iK 


f A 


3.1 >—j'l > 

ids 

eU>\ 

3JL«, 5 jctU 1 5 (3^' 

5tfi*gS4>5iSl£<&l 

iji 3'U-S^ 


it j> 


5 Ij i- 6 * 






Juzu 3 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


kisinga obwangu, muleme kutankana; 
okuggyako nga bibadde bya busuubuzi 
eby’obuliwo bye muzung’anya wakati 
wammwe, olwo temubaako kinenyo bwe 
mutabiwandiika. Naye mussangawo obujulizi 
nga mugulaana. Era omuwandiisi 
tabonyabonyezebwanga wadde omujulizi. Era 
ekyo bwe mukikola, ddala bujjakubabujeemu 
ku ludda lwammwe. Era mutye nnyo Allah. 
Era Allah yennyini ajja kubayigiriza. Anti era 
Allah ye Mumanyi wa buli kimu. 


284. Naye bwe mubanga mu lugendo nga 
temufunye muwandiisi, olwo omusingo 
gukwasibwe omuwozi■ Era omu ku mmwe 
bw’asigiranga omulala ekintu kyonna, kale 
oyo eyasigirwa azzangayo ekyo 
ekyamusigirwa eri nnyini kyo era asaana 
atyenga Allah Mukamawe. Era temukisanga 
obujulizi. Naye oyo alibukisa, kale ddala 
oyo omwoyo gwe mwonoonyi. Era bye 
mukola Allah abimanyi. 

Ruku 40 

285. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna 
bya Allah. Era ne bwe mwoleka ebiri mu 
myoyo gyammwe oba nemubikisa, era 
Allah abibabalirako. Kale asonyiwa oyo 
gw’aba asiimye era abonereza oyo gw’aba 
asalidde. Era Allah ye w’Obuyinza ku buli 
kimu. 

286. Omubaka akkiriza ebyo ebyamubikku- 
lirwa okuva eri Mukama we, n’abakkiriza. 
Bonna bakkiriza Allah, ne ba malayika be, 
n’Ebitabo bye, n’Abatume be, era 
bagamba nti: TetusosolayennamuBatume 
be. Era bagamba nti: Tuwulidde eratugonze. 
Mukama waffe, tusaba okusonyiyibwa okuva 
gy’oli era gy’oli y’eri obuddo. 




1 i it 5 

-Jr 

\i\,\ 

H > > * 

^ * k 1 ^ ^ < n s 4 3? £ * *1 | ^ — | 

v; ,$45 ail s 4 SW 

&i >15 * ^4-is i-4' &-J U ^ 

C>-J djjj, (s>-« I 

5 oLL 

o ^13 v^- ui-i j 5 

siiJCL&lS 





Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 


287. Allah tazitoowereza mwoyo gwonna 
wabula agutwala nga okusobola kwa gwo 
bwe kuba. Gulifuna e/npeera olvv’ebyo bye 
gwakola era gulivunaanibwa olw’ebyo bye 
gwakola. Mukarna waffe, totukangavvula 
bwe tuba nga twerabidde oba nga tukoze 
ekisobyo. Mukama waffe, totutikkako 
buzito nga bwe wabutikka kw’abo* 
abaatusooka. Mukama waffe, totutikka ebyo 
bye tutasobola. Naye tusanguleko ebibi 
byaffe, era otusonyiwe, era otusaasire. Anti 
Ggwe Mukama waffe; kale tuyambe ku bantu 
abatakkiriza. 


it v 245 

ft? 

* 13 S* v ft - J $ Sfe 

(di ' 3 -* 13 

J$\ & £ . 


2:287. Wano abantu aboogerwako be bo abaaweebwa obuvunaanyizibwa 
bw’okutambuza eddiini ne babutwala ng’ ekizibu gye ball era ne babulagajjalira . 
Kino kyaviirako abataali bayivu bulungi okubutwala n ’okubwefuga, kyokka nga 
ebisinga tebabitegeera bulungi. N’olwensonga eyo, waasibukawo bannaddiini 
abaalina ebirowoozo ebifunda, ab’emputtu, abatawuliriza kya balala era nga 
tebategeera makulu na bigendererwa bya kigambo kya Katonda. Bano nno 
bageraageranyizibwa ku ndogoyi ezeetikka emigugu naye nga tezitegeera 
bigirimu (62:6). N’olwekyo ekigambo ‘l.swiran ’(1 ) kisaana okutegeerwa mu 

makulu ago, kuba obuvunaanyizibwa bw’eddiini tebwalisaanye kutwalibwa 
ng’ekizibu omukkiriza kye yaalidduse. 






AL-‘IMRAN 
(Yakka luvannyuma Iwa Hijra) 

^ ^ U* 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ©•£-4r£>-^ 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alif Lam Mim* ^ ©>“J 1 

3. Allah ye yekka. Teri musinzibwa mulala 
okuggyako Ye.Ye Mulamu, Eyeyimirizaawo 

yekka, Ayimirizaawo bull kimu. ^ 

4. Y’eyassa ku ggwe Ekitabo ekirimu U> i. 2^11;.1 
amazima nga ky’ekikakasa* ebyo ^ 4 ^ x 
ebyakikulembera era y’eyassa Taurati 3 

n ’ Enjiri (hJfcJjii 


ip* te> 


Luwangula, Nannyini kwesasuza. 




UUVVUllgUlU, i T U1111J 1IU IVVVVJUUU^U. /> 

6. Mazima tewali kyonna mu nsi wadde 

mu ggulu ekyekweka Allah. ©*£ll 14*55 

7. Ye y’Oyo abawa enfaanana yammwe 

mu nnabaana nga bw’aba ayagadde. Teri «. x i x 

musin z ibwa mulala okuggyako Y e yekka. 

Ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

8. Ye y’Oyo eyassa ku ggwe Ekitabo nga iLLj, t, ZigiaLfeJp'S-Jip. 

kirimu Aya ennamuzi— ezo nga y’ennono ? a «i* 

y’Ekitabo— n’endala ngaza nnyinyonnyola 4o—1 l>j \ CXoSa o cio I 

ez’enjawulo. Nayeabo abalina obukyaamu n n . x g \ 

mu mitima gyabwe, kale mu zo lUoli*^*4^*<* 

bagobereramu ezo ez’ennyinyonnyola , 5 

ez’enjawulo olw’okunoonya fitina P-tJ 


ez’enjawulo olw’okunoonya fitina u c P-tJ 

n’okunoonya ennyinyonnyola yazo ko iSxjtfl J 

gye baagala. Naye tewali amanyi „ » 

nnyinyonnyolayazomn bujjuvu okuggyako 1 jf 

Allah n’abo abakugu mu by’okumanya; "A© ^ i ^ ^ ’ 

bagamba nti: Tuzikkiriza, zonna zaava eri r. UJ 1 j (Jfs »<i_j UJo 1 c> y yu 

Mukama waffe. Naye tebafumiitiriza kw zo ^ , x 

okuggyako abo abalina amagezi— 

3:2. /Yze A//a/j amanyi byonna, 

3:4: Ekigambo ‘Muswaddiqan ’ ( \S%JZ4 ) kirina amakulu magazi kubanga kitegeeza okukakasa 
okubikkulirwa okutuufu okuli mu bitabo ebyasooka Kur’ani awamu n’okutuukiriza okulanga 
okubirimu. ‘Al-Furqan’ kitegeeza amazima nantameggwa era kitegeeza ekyo kyonna ekikozesebwa 
ng’ekipimo okwawula ekintu ekimu ku kirala. ,—. 

<47> 





Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 3 


. I * A** 




✓ (> * 

9. Abagamba nti: Mukama waffe, 

tokyamya mitima gyaffe oluvannyuma - <\*.f f » Y<T « " 

ng’omaze okutulung’amya, era tuwe cujIl-UJ, 

okusaasira okuva gy’oli; mazima Ggwe QtiCjLlJ 

Lugaba. * “ 


ft aw 


10. Mukama waffe, ddala Ggwe w’okuku- ^' 

ng’aanya abantu ku lunaku olutaliimu I, J>. , c < A <; d 

kubuusabuusa. Mazima Allah tamenya ©*'■*■£■$■ l_ 4*“*' Qt 

ndagaano. 

Riiku 2 Ill 111 

11. Mazima abo abatakkiriza, eby’obugagga ^ ^ ' 

bwabwe wadde abaana baabwe tebigenda ;> dli: 

kubagasa n’akatono ku Allah, era abo z’enku j rtf jo { 

z’omuliro; @^UJ\ 

12. Okufaanana nga abanm ba Farawo n’abo I 3 # <4.1 ^^ 

abaabakulembera abaalimbisa obubonero j,Ti l ^ !. I . I "-‘’ t fol a I ^ 

bwaffe; kale Allah n’abakangavvula olw’ebibi ^ fi 

byabwe. Era Allah mukakah mu kubonereza. @t-i \ *_£&I» \ 5 

13. Gamba abo abatakkiriza nti: Mujja 5 cJLS 

kuwangulwa era mukung’aanyizibwe eri ^ J, ^ j l A 
omuliro; era ekyo ky ekiwummulo ekibi ^ ^ 

14. Mazima kaali kabonero gye muli mu ■■ fcsr h m k*>2> 

kusisinkana kw’amagye abiri, ng’eggye erimu , ^ ‘ , „ „• 4 

lirwanira mu kkubo lya Allah n’eddala nga tfy*-' 3 ^^ ‘‘-‘■i 

lya batakkiriza, nga babalaba ng’ababasinga * *»<*** |„i 

emirundi ebiri mu kulaba kw’amaaso. Naye 'sft *' 1 's 5 

Allah awagira n’obuyambi bwe oyo gw’aba ^ «< ^ *0 ^4 ,✓ 

ayagadde. Mazima mw’ekyo mulimu *“4. to* - *“*'3 

eky’okuyiga eri abo abalina amaaso. 


15. Kwalungiyizibwa eri abantu okwagala 

kw’ebyegombebwa— ng’abakazi, n’abaana, ^ ^ nf.^" « . r>i n ✓ s' y 

n’entuumu za zaabu ezituumiddwa, tt*^3 

n’effeeza, n’embalaasi ez’olulyo olulungi, ^ ,lt ) ( 

n’ebisolo ebifugibwa, n’ennimiro. Ebyo nno ** 

by’ebikozesebwa mu bulamu bw’ensi; naye i,^3i ^Ssa^,‘^ii»b3‘!i3 
eri Allah y’eri obuddo amakula. „ 'J* . . „ , yn 0 i ., 

16. Gamba nti: Abaffe, mbategeeze ebirungi i ,S>£-^3l<J-S 

ebisinga kw’ebyo? Abo abatya Allah „ n n C C 

balifuna ensuku eri Mukama waabwe ^^ 

ezikulukutamu emigga wansi wazo; omwo $ > Ll j 4 j’VI ' j '■ 4 ? 

mwe balibeera; ne bannaabwe abaatuku- *, „ 'l. „ ^ ^ o 

’ .1 ./ » , ^ ? i<> l i, 

zibwa, n’okusnma okuva en Allah. Era eJu 13 1 3 8 >4-«-s 

Allah alaba bulungi abaweereza be, * f> T ^ ^ 




.Tuzu 3 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


17. Abo abagamba nti; Mukama waffe, lj:< \ l5-jy <j) ^ * 7 

ddala ffe tukkirizza; kale tusonyiwe ebibi < ^ ✓„•£-? r>< „ . f i< 

byaffe, era otuwonye ekibonerezo t r*' **- c '■*3'^ ^ 

ky’omuliro. I 


18. Era abagumiikiriza era ab’amazima era 
abeetoowaze era abatoola ku Iwa Allah 
era abasaba okusonyiyibwa nga bunaatera 
okukya. 

19. Allah akakasa nti ma zim a ten musinzibwa 
mulala okuggyako Ye—ne ba malayika, 
n’ abalina okumanya naho bakakasa — Allah 
ayimiridde ku bwenkanya. Teri musinzibwa 
mulala okuggyako Ye yekka, Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

20. Mazima eddiini entuufu eri Allah bwe 
Busiraamu. Era abo abaaweebwa Ekitabo, 
tebaayawukana wabula luvannyuma lwa 
kutuukibwako kumanya olwo ne baawukana, 
olw’obuggya obwali wakatiwaabwe.Naye oyo 
agaana okulabula kwa Allah, kale ddala 
Allah mwangu nnyo mu kubala. 

21. Naye bwe baba bakuwakanya, kale 
gamba nti: Nze neewaayo nzenna eri Allah 
n’abo abangoberera. Era gamba abo 
abaaweebwa Ekitabo n’abatali bayigirize 
nti: Abaffe, mujeemulukuse? Kale bwe 
banaajeemulukuka, olwo banaaba 
balung’amye. Naye bwe balyekyuusa, kale 
ddala ggwe ovunanyizibwa kutuusa bubaka. 
Era Allah alaba bulungi abaweereza be. 


y 151 

\i 5 

&*kGsS$I jJ 0 d) i 


Ruku3 ✓ i «: , 

2. Mazima abo abagaana Aya za Allah 5 d-L>\ *j.u u)], 

i nebagezaakon’okuttabaNabbi awatali 3 \ i < «■? S~ * 


22 . 

era nebagezaakon okuiui oa inhuui awaian r. ✓ ? •; x - ti, **. 

nsonga era ne batta abo abakubiriza 

obwenkanya mu bantu, kale bawe amawulire bj | L c) £ 1 

g’ekibonerezo ekimmya. A " V < ^ 

23. Abo nno be bo ebikolwa byabwe 

ebyayonooneka ku nsi ne ku nkomerero, * - „ a. „ . 1 ? 

era tebalifuna bayambi. 

24. Abaffe, tewalaba abo abaaweebwa \^ n /\ \'}& 

ekitundu ky’amateeka? Baakoowoolwa eri i* . * h** 9 .'.✓I, 

Ekitabo kya Allah kiryooke kiramule wakati ^ ^ 

waabwe, naye abamu mu bo beekyuusa j; J* Y'Y‘ 

nebakubayo mabega. * x ^ s "i 

<49> 




Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 3 


25. Ekyolwakubanga baagambanti: Omuliro 
tegulitukoonako, okuggyako ennaku embale. 
Kale ebyo bye baajingajinganga 
nebibabuzaabuza ku ddiini yaabwe. 

26. Naye kiriba kitya awo nga tubakung’a- 
anyizza ku lunaku olutaliimukubuusabuusa! 
Era buli muntu alisasulwa mu bujjuvu 
olw’ebyo bye yakola, era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa. 

27. Gamba nti: Ayi Allah, Nannyini 
bwakabaka, Ggwe owa obwakabaka oyo 
gw’oba oyagadde era Ggwe ojja obwakabaka 
kw’oyo gw’oba oyagadde. Era Ggwe owa 
ekitiibwa oyo gw’oba oyagadde era Ggwe 
ofeebya oyo gw’oba oyagadde. Ebirungi 
byonna biri mu mukono gwo. Mazima Ggwe 
w’Obuyinza ku buli kimu. 

28. Ggwe oyingiza ekiro mu misana era 
Ggwe oyingiza emisana mu kiro. Era Ggwe 
ojja ekiramu mu kifu era Ggwe ojja ekifu mu 
kiramu. Era Ggwe ogabira oyo gw’oba 
oyagadde awatali kubalirira. 


29. Abakkiriza tebatwalanga abatakkiriza 
okuba ab’emikwano mu kifo ky’abakkiriza, 
Naye oyo yenna alikola ekyo, taliba na 
nkolangana yonna ne Allah— okuggyako 
nga mubeekuumye olwekuuma. Era Allah 
abalabula ku kibonerezo kye;* era eri Allah 
y’eri obuddo. 

30. Gamba nti: Bwe mukisa ebyo ebiri mu 
bifuba byammwe oba bwe mubyooleka, 
era Allah abimanya. Era amanyi ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi. Era Allah wa buyinza 
ku buli kimu. 


31. Mwekuume olunaku buli mwoyo Iwe 
gulisanga ebyo bye gwakola mu birungi 
nga bireeteddwa, ne buli kibi kye gwakola. 
Gulyegomba nti singa wakati wagwo na 
byo waliwo ebbanga eggwanvu. Era Allah 
abalabula ku kibonerezo kye. Era Allah wa 
kisa nnyo eri abaweereza be. 


j a i His* & j 4 

5 u> >3 xJLa l2e L^l V \ 



3:29: Ebigambo ‘Yuhadh-dhirukumullahu nafsahu’( A&I>I ) bitegeeza ‘Allah abalabula 
ku kibonerezo kye Kino kitegeeza nti Allah alabula abakkiriza baleme kutwala biragiro bye nga 
eky’olubalaato. 

<§> 




.Tuzu 3 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


Ruku 4 

32. Gamba nti: Bwe muba nga mwagala Allah, 
kale mungoberere: Allah ajja kubaagala era 
abasonyiwe ebibi byammwe. Era Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

33. Gamba nti: Mugondere Allah ne 
Mutume. Naye bwe baneekyuusa, kale 
bamanye nti ddala Allah tayagala batakkiriza. 

34. Mazima Allah yalonda Adamu ne Nuhu 
n’abomumaka ga Ibrahimu n’abomu maka 
ga ‘Imrani ku bantu bonna. 

35. Abo ly’ezadde ery’enda ya nnakalaama. 
Era Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi 
wa byonna. 

36. Mujjukire nga muka ‘Imrani bwe 
yagambanti: Mukama wange, nze neeyamye 
gy’oli kw’ekyo ekiri mu lubuto lwange 
kibeere eki wee redd way o gy 'oil Kale kkiriza 
ekiva gyendi. Mazima Ggwe Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 

37. Awo bwe yamuzaala n’agamba nti: 
Mukama wange, mmuzadde naye wa 
buwala, so Allah y’eyali asinga okumanya 
gwe yazaala. Era ow’obulenzi gwe yali 
alowooza tafaanana na wa buwala gwe 
yazaala. Omukyala n ’agamba nti: Era nze 
mmutuumye erinnya Maryamu era nze 
mmwewogomya gy’oli n’ezadde lye okuva 
eri Sitaani agobaganyizibwa. 

38. Kale Mukama we n’amukkiriza 
okukkiriza okulungi era n’amulera okulera 
okulungi, n’afuula Zakariyya omulabirizi 
we. Zakariyya buli lwe yayingirangagy’ali 
mu kisenge, yasanganga w’ali ebigabulwa. 
N’agamba nti: Owange Maryamu, bino 
obijja wa? N’agamba nti: Bino biva eri 
Allah. Mazima Allah agabula oyo gw’aba 
ayagadde awatali kubalirira. 

39. Awo ne Zakariyya n’asaba Mukama 
we n’agamba nti: Mukama wange, mpa 
ezzadde eddongoofu okuva gy’oli; mazima 
Ggwe Muwulizi w’okusaba. 

40. Kale ba malayika baamukoowoola 
ng’ayimiridde asaala mu kisenge nti: 


si 1 &J, ji 

i-4Vsi I & \1 

©f^k^ 


\^>l 

5 b Let1 5 b (jLil 

&& tffrh i 

{''A' <A f-'G { *u <«'«'•/ 

3^ && 

SGtf 

>>4*3 •klj l Ij 

©u^i r<. ~ ^ i 

ji.J ii'6.^5 fc i £U,Kl 





Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 3 


Mazima Allah akuwa amawulire ag’essanyu 
ag’okuzaala Yahya, ow’okutuukiriza 
ekigambo ekivudde eri Allah era 
ow’ekitiibwa, omwekuumi era Nabbi ah mu 
batuukirivu. 

41. N’agambanti: Mukama wange, nnaafuna 
ntya omwana nga mmaze okutuukibwako 
obukadde ate nga ne mukyala wange 
mugumba? Malayika n’agamba nti: Bw’atyo 
Allah akola nga bw’aba ayagadde. 

42 N’agamba nti: Mukama wange, 
nteekerawo akabonero. N’agamba nti: 
Akabonero ko, tojja kwogera na bantu 
okumala ennaku ssatu, okuggyako 
okukozesa obubonero. Era tendereza nnyo 
Mukama wo era omugulumize enkya n’eggulo. 

Ruku 5 

43. Era mujjukire nga ba malayika bwe 
baagamba nti: Owange Maryamu, mazima 
Allah yakulonda n’akutukuza era 
n’akulondoba mu bakazi b’omulembegwo. 

44. Owange Maryamu, gondera Mukama 
wo era ovuuname era osinze Allah awamu 
n’abo abasinza. 

45. Ebyo by’ebimu ku mawulire amekusifu 
ge tukubikkulidde. Era Ggwe tewali nabo 
bwe baali nga bakasuka obusaale bwabwe 
okweraguza bamanye ani mu bo 
anaalabirira Maryamu, era tewali nabo nga 
bakaayana. 

46. Awo ba malayika bwe baagamba nti: 
Owange Maryamu, mazima Allah akuwa 
amawulire ag’essannyu ag’ekigambo ekiva 
gy’ali eky’omwana erinnya lye Masiihi, 
‘Isa, mutabani wa Maryamu, ow’ekitiibwa 
ku nsi ne ku nkomerero, era aliba mw’abo 
ab'oku lusegere Iwa Allah. 

47. Era alyogera n’abantu mu buto ne mu 
kusajjakula, era aliba mw’abo abatuukirivu. 


48. Maryamu n’agamba nti: Mukama 
wange, ndifuna ntya omwaana nga 
sikooneddwako musajja yenna? Malayika 
n’agamba nti: Allah bw’atyo, atonda nga 
bw’aba ayagadde. Era bw’asalawo ekintu. 


& ' &'»' 4 ? [ 5 ^ 1 4 
3 i aLl £>■? 

kiU JS i 

jr&S® J i s 3Js 4 iciij JIa 

3 aJ 1_. 

Si 


d> i Li-3 lSij,s 

i^LuLla. Ja 13 2 J y 4 -^ ? *al 

1**52 

isiit 

/7s * it * \ 




aid idJ- 


i&idi 4 

ido-i 1 f 

(V ^ ' 4 1 ( ^ L^JLa3 Jo>j " x I ( jCi 2 r ~- 

3 ~>J 313 ^ j. 

si ^LL: dai 

$ Ipl li>ilia 




.Tuzu 3 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


kale agamba kigambe nti: Ba! kale nekiba.* 

49. Eraalimuyigiriza Ekitabo n’eby’amagezi 
ne Taureti n’ Enjiri; 


50. Era aliba Mutume eri abaana ba Isirairi, 
alibagamba nti: Ddala nzize gyemuli 
n’akabonero akava eri Mukama wammwe, 
ddala nzija kubabumbira mu budongo 
ekifaanana n’enkola y’ennyonyi, kale 
n kif uuwemu omukka; olwo kifuuke ekibuuka 
olw’okulagira kwa Allah. Era nzija kuwonya 
abatalaba n’abagenge era nzuukize abafu 
olw’okulagira kwa Allah. Era nzija 
kubategeeza bye muba mulya ne bye muba 
mutereka mu mayu gammwe. Mazima 
mw’ebyo mulimu obubonero gye muli, bwe 
muba nga muli bakkiriza. 

51. Era nze mukakasa w’ebyo 
ebyankulembera mu Taureti, era nzija 
kubakkiriza ebimu kw’ebyo bye 
mwaziyizibwa; era nzize gye muli 
n’okulabula okuva eri Mukama wammwe; 
kale mutye Allah nange mumpulire. 

52. Mazima Allah ye Mukama wange era 
ye Mukama wammwe; kale gwe muba 
musinza yekka: Lino ly’ekkubo eggolokofu. 

53. Awo ‘Isa bwe yategeera obutakkiriza 
bwabwe, n’agamba nti: B’ani abanannya- 
mba mu kkubo lya Allah? Abayigirizwa 
nebagamba nti: Ffe bayambi ba Allah. 
Tukkirizza Allah era kakasa nti ddala tuli 
bajeemulukufu. 

54. Mukama waffe, tukkirizza ebyo bye 
wassa era tugoberedde Omutume. Kale 
tuwandiike mw’abo abawa obujulizi. 

55. Era abalabe be beekoba, ne Allah ne- 
yeekoba; naye Allah y’asinga abeekobi bonna. 

Ruku 6 

56. Mujjukire nga Allah bwe yagamba nti: 
Owange ‘Isa, mazima nze w’okukufiisa era 
nkugulumize gyendi era nkunaazeeko enziro 
eva eri abo abatakkiriza era nzija kussa 
abakugoberera waggulu w’abo abatakkiriza. 






j C £\' (Jj 

a _ ^ 0 „ \ 0 J r 



& & * & 3 

ilL UST 

•• i .a* i , s * ✓s * ✓ Tx I "**s p* 



>i)UJ IS j&4 s 5 $ I i j, 

\SJs 

"ti- 


V5 I xfli I \ CCoj 1 

3$# ussdi:1G& 




©&4^(£3i8r-5| 


J?.'4S: Ebigambo ‘Ba! kale ne kiba ’ tebitegeeza nti ekiragiddwa kibeerawo mbagirawo. Enkola ya 
Allah eri nti bw’alagira nti Ba! olwo ekintu ne kitandika okuba nga Ye bw’akyagala. 




Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 3 


okutuusa ku lunaku lw’okuzuukira; 
n’oluvannyuma gyendi y’eri obuddo 
bwammwe, kale ndiramula wakati wammwe 
mw’ebyo byemwali mutakkiriziganyaamu. 

57. Naye abo abeerema ndibabonereza 
ekibonerezo ekikakali mu nsi ne ku 
nkomerero,era tebalifuna bayambi. 


58. Naye abo abakkiriza nebakola ebikolwa 
ebirungi, kale alibasasula empeera yaabwe 
mu bujjuvu. Era Allah tayagala boononyi 



I 


59. Ebyo bye tukusomera by’ebimu ku 
bubonero n’okujjukiza okw’amagezi. 

60. Mazima embeera ya ‘Isa eri Allah 
efaananira ddala n’eya Adamu. Yamutonda 
mu ttaka, n’oluvannyuma n’amugamba nti: 
Ba! kale n’aba. 

61. Gano ge mazima agavudde eri Mukama 
wo, kale tobeera mw’abo ababuusabuusa. 

62. Kale oyo alikuwakanya ku ye nga omaze 
okutuukibwako okumanya,kale gamba nti: 
Mujje, tuyite abaana baffe n’abaana 
bammwe, n’abakyala baffe ne bakyala 
bammwe, n’abantu baffe n’abantu bammwe; 
n’oluvannyuma tusabe n’obumalirivu; kale 
tusse ekikolimo kya Allah kw’abo abalimba. 



63. Mazima kuno kwe kunnyonnyola 5 * (3^'^ 

okw’amazima.Era tewah musinzibwa mulala { «. , tf. * bits'll aJI 

okuggyako Allah. Era ddala Allah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 

f ill ^ | / 

64. Naye bwe beekyuusanga, kale ddala SlLZ &\ S) ' 

Allah abatabuzitabuzi abamanyi bulungi. 


Ruku 7 




65. Gamba nti: Abange abantu b’Ekitabo, (Jj, C*j 1 

mujje eri ekigambo eky’enkamunkamu wakati ^ " f'r’t 

waffe nammwe: Nti tuleme kusinza yenna J ^ 3 ^ ^ 3““* 

okuggyako Allah,era tuleme kumwenkanya *>, It a , r.'t tdM 

ne kyonna, era abamu mu ffe baleme 7 " ” n ~ ^ ^ 

kufuula balala bakatonda ebbali wa Allah, \ <a}3 > H H 31 

<§> 




.Tuzu 3 


AL-'IMRAN 


Essuula 3 


Naye bwe beekyuusanga, olwo mugambe 
nti: Mubeere bajulizi nti ddala ffe tuli 
bajeemulukufu. 

66 . Abange mm we abantu b’Ekitabo, lwaki 
mukaayana ku Ibrahimu so nga Taureti 
n’Enjiri tebyassibwa wabula luvannyuma 
lwe? Abaffe, temukozesa magezi ? 


67. Kale mmwe muumwo abakaayana 
kw’ebyo bye mulinako obumanyi. Naye 
ate lwaki mukaayana ne ku bye mutalina 
kye mubimanyiiko? Era Allah y’amanyi 
byonna, naye mmwe temumanyi. 


68 . Ibrahimu teyali Muyudaaya wadde 
Omukulisitaayo, naye yali mwesimbu nga 
yeewaayo yenna eri Allah era teyali mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala. 


69. Mazima abantu abasinga okuba ku 
lusegere lwa Ibrahimu be bo abaamugoberera, 
ne Nabbi ono, n’abo abakkiriza. Era Allah ye 
Mukwano gw’abakkiriza. 


70. Era ekibiina ekimu mu bantu b’Ebitabo 
beegomba nti singa bababuzizza; naye 
tebabuza mulala wabula beebuza bokka, naye 
tebategeera. 


71. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, lwaki 
mugaana obubonero bwa Allah ng’ate mmwe 
bajulizi ku bwo?. 

72. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, lwaki 
mutabikatabika amazima n’obulimba 
nemukweeka amazima ng’ate mumanyi? 


Ruku 8 

73. Era ekibiina ekimu mu bantu b’Ekitabo 
kyagamba nti: Mukkirize ebyo ebyassibwa 
kw’ abo abakkiriza mu matandikwa g’emisana, ate 

S aane ku nkomerero yaago; osanga 
omawo; 


74. Era temukkirizanga yenna okuggyako oyo 
agoberera eddiini yammwe. Owange ggwe 
Nabbi , gamba nti: Mazima obulung’amu 

55' 


©c)£ 

2&1 Clij, 

i \> 

0^^S-Ljlj 

. ^ <>• « S * s> r> i »i «•', pj! (V 

1 <A> (5” Ga 

$ i >3 

,7, 1l- 


>• 5i 8 ^ -J ^ ^ 

A O ^ A * P k» 

©e> 3 X4-ii-7 £LJ 1 3 \ 

lie) Id-fc U. 

s3^5 ^3^ 5^ v 

00 3^1^ & 

^ iliH 

aS^^i»S2i ^'ir 3 


** fif 


V 3 




Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 3 


obutuufn bwe bulung’amu obwa Allah Oyo 
akola nga hw ’aba asiimye. Ekyalibadde 
ekituufu, mmwe kukkiriza nti n’abalala nabo 
basaanyc okuweebwa enjigiriza okufaanana 
nga mmwe bwe mwaweebwa olubereberye. Bwe 
kitaba bwe kityo, olwo mumanye nti baba 
bajja kuba batuufu okukaayana nammwe mu 
maaso ga Mukama wammwe nti bo 
tebaaweebwa njigiriza. Gamba nti: Emikisa 
gyonna gin mu mukono gwa Allah, agigabira 
oyo gw v aba asiimye. Era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa buh kimu.* 

75. Alondera okusaasira kwe oyo gw’aba 
asiimye. Era Allah ye Nannyini mikisa 
emisukkirivu. 

76. Era mu bantu b’Ekitabo, mulimu oyo 
gw’oteresa emitwalo n’agikuddiza. Ate era 
mu bo mulimu n’oyo gw’oteresalupiiyaemu 
n’atagikuddiza, okuggyako nga oluddewo 
nga omwesimbyeko. Ekyo lwa kubanga 
bagamba nti: Tetunenyezebwa kw’abo 
abatali bayigirize; era boogera ne ku Allah 
eby’obulimba nga bamanyi. 


77. Ddala oyo atuukiriza endagaano ye 
era neyeekuuma, kale ddala Allah ayagala 
nnyo abeekuumi. 

78. Mazima abo abawaanyisa endagaano 
ya Allah n’ebirayiro byabwe mu muwendo 
omutono tebaliba na mugabo gwonna ku 
nkomerero, ne Allah talyogera nabo wadde 
talitunula gye ball ku lunaku lw’okuzuukira, 
era talibatukuza; era balifuna ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 

79. Era ddala mu bo mulimu abamu 
abanyoola ennimi zaabwe nga basoma 
Ekitabo, mmwe mulyooke mubibale nti 
bigambo bya mu Kitabo, songabyo si bya 
mu Kitabo. Era nebagamba nti: Ebyo byava 
eri Allah, so nga tebyava eri Allah; era 
boogera ku Allah eby’obulimba nga 
bamanyi. 



p * i ✓ n \ < W ^ w C 

ia 11 


Jt fc zsfpi 

dli i u) 13® 

5 kJl £>j, 

v ^ 

UA&tl HS4V1 

* •'•/''ll ■*» £ n ^ » "T. 1 .*• S 'l l . 

5 2 H, 

3-^ S 

I * _ 

\ 5 aJj 1^-5-^ uJ-S’ 

0c) 


" £ 


3.’74: A7«o kiraga nti Abayudaaya tebaalina kibakaayanya na Nabbi Omutukuvu (s.a.w) kubanga bye 
yaweebwa by’ali tebiri ng’ebyo bye baaweebwa. Abasiraamu baba butaweebwa njigiriza okuva eri 
Allah, baalikaayanye nti Allah yeekubira eri bantu ba Kitabo. N’olwelcyo, Abayudaaya okwekwasa 
obutafaanagana bw 'enjigiriza zombi, si kituufu. 

<56> 




.Tuzu 3 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


80. Tekibangawo eri omuntu yenna Allah 
okumuwa Ekitabo n’ebyamagezi n’obwa 
Nabbi, oluvannyuma ate n’agamba abantu 
nti: Mubeere basinza bange mu kifo kya 
Allah; wabula abagamba nti: Mubeere 
baweereza ba Allah abeesimbu gy’ali 
kubanga mmwe muyigiriza Ekitabo era 
kubanga mmwe mukisoma. 


81. Era tayinza kubalagira nti: Mutwale ba 
malayika ne ba Nabbi nti be bakatonda. 
Abaffe, ayinza okubalagira obutakkiriza 
ng’ate mumaze okuba abajeemulukufu? 



Ruku 9 

82. Era Mujjukire nga Allah bwe yatwaala 
endagaano ne ba Nabbi ku Iw ’abantu bonna 
nti buli lwe nnaabawanga Ekitabo 
n’eby’amagezi, oluvannyuma munajjirwanga 
Omutume ow’okukakasa ebyo bye muli 
nabyo, kale muteekwa okumukkrriza era 
muteekwa okumuyamba. N’agamba nti; 
Mukkirizza era munaakwata endagaano yange 
ku kyo? Baddamu nti: Tukkirizza. N’agamba 
nti: Kale mubeere bajulizi, nange ndi wamu 
nammwe mu bajulizi. 


83. Kale oyo alyekyuusa oluvannyuma 
lw’ekyo, kale abo bebajeemu. 

84. Abaffe, bo eddiini etali ya Allah gye 
baagala, so nga bonna abali mu ggulu ne 
mu nsi Yegwebajeemulukukiramu kweyaga- 
lira ne mu buteyagalira era gy’ali gye 
balizzibwa? 

85. Gamba nti: Tukkiriza Allah n’ebyo 
ebyassibwa ku ffe n’ebyassibwa ku 
Ibrahimu ne Isimaili ne Isihaka ne Ya’qubu 
n’abazzukulu, n’ebyo ebyaweebwa Musa 
ne ‘Isa ne ba Nabbi nga biva eri Mukama 
waabwe. Ffe tetusosola yenna wakati mu 
bo, era twewaddeyo gy’ali. 


JLJL 


. J> \ A 

,o 3 \ 

©£> y 13 

u 3 -5 V I 5 L_J 5 i3f3w*» J, 

✓ '"f X A > £ u ,< £ ^ A 

9 J ' u>A-4 ^£*■* 

©ii XJli. £ <i«J 4-^3 



86 . Era oyo anoonya eddiini endala etali <C>ij 

ya Busiraamu, terimukkirizibwako; era oyo ✓ ,25. ; ✓ r / ^ » " jx C.-& 

ne ku nkomerero aliba mw’abo ^ “ 

abalifaafaaganirwa. 


<s> 


A 






Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


87. Kale Allah alung’amye atya abantu 
abeerema oluvannyuma lw’okukkiriza 
kwabwe n’okukakasa nti ddala Mutume 
wa mazimaera nebatuukwako n’obukakafu 
obw’olwaatu?Era Allah talung’amya bantu 
bakozi ba bibi. 

88 . Abo nno empeera yaabwe eri nti ddala 
bebahbaako e kik olimo kya Allah n’ekya ba 
malayika n’ekyabantu bonna. 

89. Omwo mwe bahbeera. Tebalikendeereze- 
bwa ku kibonerezo wadde tebaliweebwa 
kaagaanya; 

90. Okuggyako abo abalibonerera 
oluvannyuma lw’ebyo era ne batereerera 
ddala. Kale ddala Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

91. Mazima abo abeerema oluvannyuma 
lw’okukkiriza kwabwe nate nebeeyongera 
mu kwerema, okwenenya kwabwe 
tekulikkirizibwa era abo be babuze. 

92. Mazima abo abatakkiriza era ne bafa 
nga beeremye, kale yenna mu bo ne 
bw’alyenunula ne zaabu ejjuza ensi yonna, 
tekirimuggyibwako. Abo be balina 
ekibonerezo ekirumya era tebaliba na 
bayambi. 

Ruku 10 
Juzu 4 

93. Temuyinza kufuna butuukirivu okutuusa 
lwe mulitoola kw’ebyo bye mwagala. Era 
kyonna kye mutoola, mazima Allah akimanya. 


94. Eby’okulya byonna byali bikkirizibwa 
eri abaana ba Isirairi, okuggyako ebyo Isirairi 
bye yeziza ku lulwe olubereberye nga Taureti 
tennassibwa. Gambanti: Kale muleete Taureti 
mugisome, obanga mub ha mazima. 


95. Kale oyo akonjera Allah eby’obulimba 
oluvannyuma lw’ekyo, kale abo be boononyi. 


jIjjJL£o Lie ^3 \<J »-4-£ v 

(J SjJL yJ \ £) | 1 $ 

y alii 5 bi—-J^Jl Ia. 5 ti- 3 * 

nil 

©65 




✓ 

A J> 


*u$j& i>3 ijsi 

©^ ^ iJj 6 UJ 5 I 5 

1 II&JLa'j 1 y to 13 16J, 

i$S*SJ Jul >*J u^I 25^% 

^ c '*'* 

^ 6 “ 6-5-1 14 5 *6 ^5- 

^(iksi JU» 

A 1 ^ A 1 * OJ ^ 1 \ * | ^ * I 

j&i 6 ’1 ^ ^ 

5-i^U, i#lS JS.Ly^j 

©6s^nii£t5jisaji^i 


<g> 




.Tuzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


96. Gamba nti: Allah ayogedde mazima. 
Kale mugoberere eddiini ya Ibrahimu 
omwesimbu era teyali mw’abo abenkanya 
Allah n’ebirala. 

97. Mazima Ennyumba eyasookera ddala 
okuteekebwawo ku lw’abantu 
okusinzizaamu y’eye Bakka*, ey’emikisa 
n’obulung’amu olw’abantu bonna. 

98. Erimu obubonero obw’olwaatu; 
ky’ekifo kya Ibrahimu, era buli agiyingiramu 
aba mirembe. Era okukola Hijja eri 
Ennyumba ya Allah ku lwa Allah 
kwalaalikibwa ku bantu abo abasobola 
ekkubo erituuka gy’eri. Naye oyo agaana, 
amanye nti ddala Allah si mwetaavu eri 
bitonde. 

99. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, lwaki mugaana obubonero bwa 
Allah ng’ate Allah Mujulizi kw’ebyo bye 
mukola? 

100. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, lwaki muziyiza abo abakkiriza ku 
kkubo lya Allah nga mulyagaliza libeere 
kkyaamu, so nga mmwe bajulizi ku lyo? 
Naye Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 
mukola. 

101 . Abange mmwe abakkiriza, bwe 
munaagondera ekibiina kyonna mw’abo 
abaaweebwa Ekitabo, bajja kubazzaayo mu 
butakkiriza oluvannyuma lw’okukkiriza 
kwammwe. 

102. Ye muyinza mutya okwerema ng’ate 
musomerwa Aya za Allah ate nga ne Mutume 
we ah mu mmwe? Naye oyo anywerera ku 
Allah, ddala aba amaze okulung’amizibwa eri 
ekkubo eggolokofu. 

Ruku 11 

103. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 
mu kutiibwa kwe okw’amazimaera temufanga 
wabula nga muli abeewaddeyo. 

104. Era mwenna munywerere ku muguwa 
gwa Allah, era temwawukanayawukananga; 


si* 

^ i* 1 ✓ 1 ^ 

1 dl tfLb 1 0 >—■‘3 Li-9 

2,-* £,(£6$ 

1^2 • £ <A ^ VJt 


©i>A^^LoJl 

(j 





UjJ ill V I ( zg* Vytjyp I 
L fz* 3 

Wj&'A, Ifd Ji 

<24 \ JUTJtii 


«S»J- 'V5js 1 lilU 

13S31 11^ 

JiOT 5 5 

JJ, Lf W ls>* 

©t &XAX ip I 

^ di i^st 1 jii s&ji ’ 

jtSJT 5 vi v 5 fAI 

/—\ ^ rt >P l ft 'Ki 

yp ^ -a*. -o 

^5 laijL^A. gl> 1 I} 


5:97. Ekiwonvu ky’e Makka. 


<s> 




Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


era mujjukire enneema ya Allah eri ku 
mmwe awo bwe mwali abalabe n’abalabe, 
kale n’aleeta okwagalana mu mitima 
gyammwe, olw’ekisa kye nemufuuka 
ab’oluganda. Era mwali na ku ndeboolebo 
y’olunnya lw’omuliro, naye n’alubawonya. 
Bw’atyo nno Allah bw’abooleka akaati 
okulabula kwe, mulyooke mulung’ame. 



105. Era wasaana wabeerewo ekibiina mu 
mmwe ekikoowoolera eri okukola obulungi, 
nga bakubiriza ebituufu nebaziyiza 
n’ebitasaana. Era abo be b’okuganyulwa. 

106. Era temubeeranga ng’abo abaayawu- 
kanayawukana nebatabukatabuka oluva- 
nnyuma nga bamaze okutuukibwako 
obukakafuobw’olwaatu. Era abo bebalifuna 
ekibonerezo ekisuffu, 

107. Olunaku obwenyi obumu Iwe buliba 
obweru, n’obwenyi obulala ne buba 
buddugavu. Kale abo obwenyi bwabwe 
obuliba obuddugavu, baligambibwa nti: 
Abaffe, mmwe mwerema oluvannyuma 
lw’okukkirizakwammwe? Kale muloze ku 
kibonerezo olw’ebyo bye mwali mutakkiriza. 

108. Naye abo abalyeruka obwenyi 
bwabwe, kale be baliba mu kusaasira kwa 
Allah; bo omwo mwe balibeera. 

109. Obwo bwe bubonero bwa Allah bwe 
tukusomera mu mazima. Era Allah tayagala 
kulyazaamaanya bitonde bye. 

110. Era ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi 
byonna bya Allah, era eri Allah ensonga 
zonna gye zizzibwa. 


\ ^ 4 3 

(J 34-*j 3 3 >-o lj 3 

©£ v p£ \ 

1 ^ ' 


IV-J l 


Ruku 12 

111. Muli ekibiina ekisinga byonna obulungi 
ekyaggyibwayo ku lw’abantu bonna; 
mukubirizenga ebirungi era muziyizenga 
ebitasaana era mukkirize Allah. Era singa 
abantu b’Ekitabo bakkiriza, kye kyaalisinze 
obulungi gye bali. Mu bo mulimu 
abakkiriza, naye abasinga obungi mu bo 
bajeemu. 

112. Tebayinza kubakola kabi, okuggyako 
okubalumyamu akatono. Ate ne bwe 






.Tuzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


balirwana nammwe, balibalaga enkoona. 
N'oluvannyuma tebaliyambibwa. 



113. Balikubwako obunyoomoofu buli 
wonna webalisangibwa, okuggyako nga 
bafunye okukuumibwa okuva en Allah oba 
okukuumibwa okuva eri abantu. Era 
beereetera obusungu obuva eri Allah 
nebakubwako obwavu. Ekyo lwa kubanga 
bagaananga okulabula kwa Allah era 
baagezaako n’okutta ba Nabbi awatali 
nsonga. Ekyo lwa kubanga baajeema era 
baabuukanga ensalo. 


114. Bonna tebenkanankana. Mu bantu 
b’Ekitabo mulimu ekibiina ekyesimbu ku 
ndagaano, abasoma Aya za Allah mu 
biseera by’ekiro era nebavuunama eri 
Allah. 

115. Bakkiriza Allahn’olunaku lw’enkome- 
rero era bakubiriza ebirungi ne baziyiza 
n’ebitasaana era bavuganya mu kukola 
ebirungi. Era abo be bali mu batuukirivu. 


116. Era ekirungi kyonna kye bakola,kale 
empeera ya kyo teribammibwa; era 
abeekuumi Allah abamanyi bulungi. 

117. Mazima abo abatakkiriza, eby’obugagga 
bwabwe wadde abaana baabwe 
tebiribagasa n’akatono ku Allah. Era abo 
be bantu b’omu muliro, b’omu gwo mwe 
balibeera. 



118. Enfaanana y’ebyo bye basaasaanya 
mu bulamu bw’ensi buno, eringa kibuyaga 
alimu obutiti akubye ennimiro y’ abantu 
aberyazaamanya, n’agizikiriza. Naye Allah 
teyabalyazaamaanya, wabula beeryazaamaa- 
nya bokka. 


119. Abange mmwe abakkiriza, temufuulanga 
atali wammwe okuba ow’emmizi; kuba 
tebalirema kubafiiriza. Anti baagala nnyo 
mubeere mu mitawaana. Ddala obukyayi 






Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


bumaze okweraga nga buvci mu bumwa 
bwabwe, naye emitima gyabwe bye 
gikweese, by’ebisinga obunene. Mazima 
tubannyonnyodde kaati okulabula, bwe 
munaaba nga muli bategeevu. 

120. Mutegeere, ddala mmwe mubaagala 
naye bo tebabaagala. Era mmwe mukkiriza 
Ekitabo kyonna. Naye bwe basisinkana 
nammwe, bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe 
baba bokka, babalumira ngalo olw’essungu 
lye balina. Gamba nti: Mufe n’essungu 
lyammwe. Mazima Allah amanyi bulungi ebiri 
mu bifuba. 


121. Kale mmwe bwe mutuukibwako 
ekirungi, kibanakuwaza; naye bwe 
mutuukibwako ekibi, bakisanyukira. Naye 
bwe munaagumiikiriza nemwekuuma, enkwe 
zaabwe tezijja kubalumya n’akatono. Mazima 
bye bakola Allah abyetoolodde. 

Ruku 13 

122. Era jjukira nga bwe wafuluma ku 
nkya okuva eri ab’ewuwo otegeke 
abakkiriza mu bifo eby’okulwaniramu. Era 
Allah awulira byonna, amanyi byonna. 

123 .Era jjukira ebibiina ebibiri mu mmwe 
bwe byamalirira okutiitiira, so nga Allah ye 
Mukuumi wa byo byombi. Era abakkiriza 
beesige Allah yekka. 



124. Era ddala Allah y’eyabayamba mu 
lutalo lwe Badr nga muli banafu. Kale 
mutye Allah mulyooke mwebaze. 



125. Awo bwe wagamba abakkiriza nti: 
Abaffe, tekiibamale singa Mukama wammwe 
anaabadduukirira ne ba malayika enkumi 
ssatu abanassibwa? 

126. Ddala bwe munaagumiikiriza era 
nemwekuuma, abalabe ne babatuukako mu 
bwangu bwabwe, Mukama wammwe ajja 
kubadduukirira ne bamalayika enkumi 
ttaano abalumbisa elyaanyi. 




y UJ • W - 




<S> 




.Tuzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


127. Era Allah teyakikola wabula lwa 5 i&vs'jM'f \ Hi 5 

kubawa mawulire ag’essanyu, n’emitima 
gyammwe giryooke gimatire ku lwa go. Era 




c i 


•? 0 4 . 


tewali buyambi walala okuggyako okuva | 1 1 Jli l x ^ d>-S.V j, 

eri Allah Luwangula, Omugezi ennyo. ^ ^ 

128. £7:yo yakikola alyooke akutule &-?. >-J i la>ia^J a. o^j, 

ekitundukw’aboabatakkhizaoba abaswaaze, ^ P ,. i*^ ^ , t: j ^ 

kale baddeyo nga balemereddwa. ‘ "Sr - 

129. Ggwe ensonga eno tekukwatako n’a- l^^-a VI c>-« ^JJ cJ-4-^ 

katono: Oba Allah anaabadiramu oba^>,.- „ , .. „ j> “i?« •aj’a'i'a . ■» 

anababonereza, ddala bo bakozi ba bibi. y 

130. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu ‘uSJ^'cj ^ 0 
nsi bya Allah. Asonyiwa oyo gw’aba asiimye, 
n’abonereza oyo gw’aba asalidde. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 

131. Abange mm we abakkiriza, temulyanga lyLsallV ME?. W. 

enkizo o/w’okuzimbulukusa emmaali , t < ^ f- 

yammwe;era. mutye Allah mulyooke 1 

muganyulwe. 

132. Era mutye omuliro ogwo ogwatege- 

kerwa abeerema. i » *■» 

133. Era mugondere Allah ne Mutume, 0y»2wbl5 

mulyooke musaasirwe. 0 ^ »-?*">•! 




✓ „ Z ..« 

134.Era muvuganye mu kusaba 

okusonyiyibwa okuva eri Mukama wammwe * Aiy?| ✓ -f. > > < p \* ^ a ✓ * ^ ■- 
n’e Janna eyo obugazi bwa yo obubuna ^ ^ # 


7 3 5 


A tf Z 

^ jus 1 


eggulu n’ensi, eyategekerwa abatya Allah — 

135. Abo abatoolera mu ddembe ne mu ^ % 1 1^1 ; - ja : Z &-£ j* 1 1 

buzibu, n’abo abafuga obusungu n’a- _ , P ^ „„ * 3 ,,lTa _ 

basonyiwa abantu; era Allah ayagala nnyo c/j-5-^l 5 I 5 

abakozi b’ebirungi; 1 C^&jLi(jbujsllll 


-r 


136.N’aboababangabakoze ebyambyoone I 31 

oba nga beryazaamaanyizza, nebajjukira ?-r ? » ; 

mangu Allah; kale nebasaba okusonyiybwa ^ 5 **** 


z 


"< A > C 1 

-fl-J 


ebibi byabwe— y’ate ani asonyiwa ebibi , .^5 \j ) ^ ^ ^ j j, | 

okuggyako Allah? Era nga tebagugubira > p ^ j. P f-J’A . 

A:n bibi byebabadde bakola, nga bamanyi 1 ^-c 1 \ Yj, 

nti bikyaamu. 

& A Uf 9 * ^ ^ ^ I I ^ 

137. Abo empeera yaabwe, kusonyiyibwa I > > wS i j &J ; 1 

okuva eri Mukama waabwe, n’ensuku > "“O' i>.." « »; ,^ ^ 

ezikulukutamu emigga wansi wazo;omwo ° ^ 

<S> 




Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


mwe balibeera. Era empeera y’ abakozi ©OS i 11 >-» 

b’ebirungi si nnungi ggero! > f x ^ _ 

138. Ddala eby' okulabirako byamala okuyita I « A-L-w pShl2 hi a hi 

olubereberye lwammwe, kale mutambuleko ,(* "•«£_, m . ,-r? ■ 

mu nsi mulabe enkomerero y’abaalimbisa ^ •• U$y! *4 

Ababaka nga bwe yali. ©/fJ i i ^5 fp 

139 . Kur’ani eno kwe kunnyonnyola I IS y <*-LXi * 
okw’olwatu eri abantu era bwe bulung’amu ^ „ „ s j, ;- 

era kwe kubuulirira eri abatya Allah. f ^ 

140. Era temuddirira era temunakuwala, joo-J I 5 ' V ^ 3 ® 5 

kuba mmwe mujja okuba kungulu; bwe ? A * yr •f 'fti ^Vl 

munaaba nga muli bakkiriza. ' A . . . A . 

141. MMma/jy£ ntz bwe mutuukibwako >-»-» 

ekisago, kale ddala n’abantu abalabe baba (YJ»|£j_£2 V > ( jSdjj 
batuukibbwako ekisago ekiri ng’ekyo. Era ^ * a ^ ^ ^ ^ 0 A 

ebiseera ebyo tubyetoolooza bwetoolooza 

mu bantu, olwo Allah alyooke amanyise ^>J\o' sjjlA fy * * jA 

abo abakkiriza abatuufu era ajjemu mmwe “ 1 ^ v * „ ^ A * ^* -8 

abajulizi. Era Allah tayagala bajoozi. 


142. Era Allah akola ebyo , alyooke atukuze {j^doa .}1 !£4jjj| ah 1 y 

abo abakkiriza era azikirize abeeremye. 




143. Abaffe, mulowooza nti muliyingira mu 0JSi2$Ji ijUiSa' 
Janna nga Allah tamanyisizza abo abanyiikivu _ , 
mu mmwe 


> P m* 

<* A * l 

^ 1 


viitiii uunaiiyiaiz^a auu auaii^mvivu ^ 9 ^ ™ a» * ** 

n’okumanyisa abo abagumiikiriza? Ihhhh*, 1 5 JoJ» La. ' hh \ ^Lh 

erye mwali AjJ cL jJSJ I u yhSjJ.ld* >J»J5 

^ m,.rn.i Q h^ it -.1 1 |j " « ; -.K ^SkS £)| 

©cJ9>»4-' Q£ 

£•£✓.<> (V ■; 
r 0^*“ j llj, . v a *»> 9 

* »*. 


^ ^ J * f . *< 

144. Era ddala olubereber 

mwesunganga okufa mufuuke _ v _ 0 _. , „„ ^ y b ,, , , A 

temunnakutuukako; kati kuukwo mukulabye, ^oU 1 3 S>o-*£Ij >-Sj «* S y'a kj cJ 
naye mutunula butunuzi. ± ^ „, A <> 


Ruku 15 A 

145. Era Muhammad si mulala wabula 
Mubaka. ’ Ddala n’Ababaka .f 


abaamukulembera baafa. Abaffe, bw’afa oba 



ove, 1 

Era ddala Allah ajia kusasula abo abeebaza. 

146.Era omuntu tayinza kufa okuggyako yoSijli^thh, h ) 

nga Allah y’akkirizza — ekyo kiragiro ekiriko 
n v ekiseera ekigere. Era oyo ayagala empeera 
y’oku nsi, gye tumuwako; n’oyo ayagala 

empeera y’oku nkomerero, gye tumuwako. x ? 

Era ddala tulisasula abo abeebaza. 5 * >44-j, f-i**' 5>^/ 

<g> 





.Tuzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


147. Yeba Nabbi bameka abaalwana nga 
bali wamu n’abantu ba Katonda bangi 
okuva mu bagoberezi baabwe. Naye 
tebaaterebuka olw'ebyo ebyabatuukako mu 
kkubo lya Allah era tebaanafuwa wadde 
tebaddirira. Era Allah ayagala nnyo 
abagumiikiriza. 

148. Era tewaaliwo kye baayogera kirala 
wabula baagambanga nti: Mukama waffe, 
tusonyiwe ebisobyo byaffe n’okweyitiriza 
kwaffe mu nsonga zaffe, era onyweze 
ebigere byaffe era otuyambe ku bantu 
abatakkiriza. 

149. Kale Allah yabawa empeera y’oku nsi 
n’empeera y’enkomerero amakula. Era Allah 
ayagala nnyo abakozi b’ebirungi. 

Ruku 16 

150. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
munaagondera abo abatakkiriza, bajja 
kubazzaayo emabega w’ebisinziiro byammwe, 
olwo mufuuke abafaafaaganiddwa. 

151. Ddala Allah ye Mukuumi wammwe 
era y’asinga abayambi bonna. 

152. Mangu nnyo tujja kussa encukwe mu 
myoyo gy’abatakkiriza olw’okubanga 
benkanya Allah n’ebirala by’atassizanga 
buyinza bwonna. Era obuddo bwabwe 
muliro. Naye obutuulo bw’aboononyi nga 
bubi nnyo! 


»t y> 1IS 5 1 jiiLS Cs j $1* \ 

t#5 uT \ Co 

cmS-»- 5 2uui 

&l»i 5 i> 5>4V\ v-»i^ 

5 s isjii wjJi 

l_j 3-La 

(J J CSriL L1 P' 

3^3 ^CkL-LaiU-j 


153. Era ddala Allah yatuukhiza endagaano 
ye gye muli awo nga mubatirimbula 
olw’okulagira kwe, okutuusalwemwaterebuka 
nemutotoogana ku kigendererwa ky’ekiragiro 
era ne mutagondera kiragiro oluvannyuma 
ng’amaze okubalaga ekyo kye mwagala. Mu 
mmwe mulimu abaagala ensi, ne mu mmwe 
mulimu abaagala enkomerero. N’oluvannyu- 
ma yabawugula ku bo, alyooke abagezese— 
naye ddala yabaddiramu. Anti Allah ye 
Nannyini mikisa eri abakkiriza. 


4^’> J, 8 l>5^3 jLi j^J3 

Cs aJh A ^ 3^Vl 4 

*4 £-it liH * ij Co jl 

taXil j [i-& 


154 Bwe mwah mudduka nga temutunulako 
na mabega wammwe eri yenna, so nga 
emabega wammwe Mutume yali 
abakoowoola. Kale Allah yabatuusaako 


it iit £>„ j 5-4 'P11 


<$> 




Essuula 3 


al-‘IMRAn 


Juzu 4 


ennaku oluvannyumalw’ennaku, mulyooke 
muleme kunyiikaala olw’ebyo 

ebyabasumattuka wadde olw’ebyo 
ebyabatuukako. Era bye mukola Allah 
abimanyi bulungi.* 

155.N’oluvannyuma lw’ennaku yabassiza 
e mi remhe — otulo netusaanikira ekibiina 
ekimu mu ramwe—ng’ate ab’ekibiina ekirala 
beefaako bokka, ne baloowooleza ne Allah 
ebitali bituufu, mu ndowooza y’obuta- 
manya; nga bagamba nti: Abaffe, tulina 
obuyinza owonna munsonga enol Gamba 
nti: Obuyinza bwonna bwa Allah. Bakweka 
mu myoyo gyabwe ebyo bye batakwoleka, 
nga bagamba nti: Singatubadde n’obuyinza 
bwonna mu n,ranga,tetwaalittiriddwa wano. 
Gamba nti: Ne bwe mwalibadde mu 
mayumba gammwe, ddala abo abaalagirwa 
okulwana era baalyesowoddeyo bokka 
okugenda eri ebifo by’ekiwummulo kyabwe. 
Olwo Allah alyooke agezese ebyo ebiri mu 
bifuba byammwe era alyooke atukuze ebyo 
ebiri mu mitima gyammwe. Era Allah 
y’amanyi obulungi ebiri mu bifuba. 


156. Mazima abo mu mmwe abadda 
emabega ku lunaku amagye abiri lwe 
gaasisinkana, ddala Sitaani y’eyabaseereza 
olw’ebimu kw’ebyo bye baakola, naye ddala 
Allah yabasonyiwa. Mazima Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Alumirirwa ennyo 
abaweereza be. 

Ruku 17 

157. Abange mmwe abakkiriza, temuba 
ng’abo abeerema neboogera neku baganda 
baabwe nga batambuddeko mu nsi oba 
nga batabadde nti: Singa babadde naffe, 
tebaalifudde era tebaalittiddwa. Ekyo 
kibaawo, Allah alyooke akifuule eky’okwejju- 


CiiS - JsiSS Sb js 

0 S 


Z t\ \ y M £ tJyJ \%S> 

.Jd2. lid &2i 
iiiiJT si iiiU? 

M 

IjL) 

LxJ cj ^ 3 J j, 

$ JiiK&S ^Vi 

'iJr/yJits n AJ 5 ; 0 v "V 

Ji dsiii 44^ 

44 is jojuiJ,; 

©y>l_iii 

&kilii instil 

IlL 1 lie SJLl n 

©iJJ-SL& 

tfgs 4 1^1 &>Ji i #5 v 

ijj-k\y 3'u£j^l'i4 


3:154: Ebiseera ebimu ekizibu ekinene kyerabiza ekizibu ekitono. Mu lutcilo lwe Uhud, olugambo 
bwe Iwasaasaana nti Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) attiddwa, Abasiraamu baalumwa 
nnyo ku lulwe n’okusinga ku Iw’abantu abaali battiddwa mu lutalo. Ate amawulire amatuufu bwe 
gajja nti Nabbi Omutukuvu (s.a.w) mulamu, Abasiraamu baasanyuka nnyo, nnyo ddala 
newaakubadde nga bangi baali battiddwa mu lutalo olwo. Okunyolwa ate kwavaamu ssanyu. 





.Tuzu 4 


AL-'IMRAN 


Essuula 3 


sa mu myoyo gyabwe. Era Allah y’awa 
obulamu era y’afiisa. Era bye mukola Allah 
abiraba. 


158. Era bwe muttirwa mu kkubo lya Allah 
oba ne mufa obufi, ddala okusonyiyibwa 
n’okusaasira ebiva eri Allah by’ebisinga 
ebyo bo bye bakung’aanya. 



159. Era bwe mufa oba bwe muttibwa, ddala 
era eri Allah gye mulikung’aanyizibwa. 

160. Kale olw’okusaasira okuva eri Allah 
wali mugonvu gye bali. Naye singa wali 
mukambwe, ow’omutima omukakanyavu, 
mazima baalidduse w’oli. Kale baddiremu 
era obasabire okusonyiyibwa era 
oteesaganye nabo mu nsonga z’obufuzi. 
Nayebuli lw’omaliriranga ku nsonga, kale 
weesigenga Allah yekka. Mazima Allah 
ayagala nnyo abamwesiga. 

161. Allah bw’abayamba, tewali asobola 
kubawangula. Naye bw’abaabulira, kale 
ddala ate ani ayinza okubayamba atali Ye? 
Era abakkiriza beesige Allah yekka. 


si.r ^ 

S 44II 'IS aL 1 ifsiUii 

-*}< i, s + nS «• 

jftS*ii *Ll (> 

* J „ a 

< A • P ^ 1 1 


162. Era tekiyinzika eri Nabbi okukumpanya. 
Era yenna akumpanya alireetebwa n’ebyo bye 
yakumpanya ku lunaku lw’okuzuukira, 
n’oluvannyuma buh omu alisasulwa mu 
bujjuvu olw’ebyo bye yakola era tebaliryazaa- 
maanyizibwa. 


y ^ f n a 

(rn)C) I 

±ysi- . 5x^3 "'i 

v' IS ji 

^ ^ A fl 


163.Abaffe, oyo agoberera okusiima kwa ^ ^ vi 

Allah afaanana n’oyo eyeereetera obusungu * " ^ 

obuva eri Allah era nga n’amaka ge v 

Jahannamu? Naye obwo buddo bubi nnyo! ,, , 

3 3 



164. Abo abakola ebirungi be balina 
amadaala eri Allah. Era Allah alaba bulungi 
bye bakola. 

165. Mazima Allah yasaasira nnyo 
abakkiriza bwe yatuma mu bo Omutume ava 
mu bo, abasomere Aya ze era abatukuze 
era abayigirize Ekitabo n’ebyamagezi; ne- 


s .s * ,s * f I SS A A 

4iilj >CLUI , 0 -^ 

< * 


✓ . > 


> 










Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


waakubadde nga olubereberye baali mu 
kubula kwa lwaatu. 


166. Abaffe, mmwe olutuukibwako 
akabenje nga mugamba nti kano kavudde 
wa, so nga nammwe a balabe muba 
mukabatuusizzaako enfunda bbiri? Gamba 
nti: Ako kava mu mmwe bennyini. Mazima 
Allah ye w’Obuyinza ku buli kimu. 

167. Era ebyo ebyabatuukako ku lunaku 
amagye gombi lwe gaasisinkana, kwali 
kukkiriza kwa Allah; era alyooke amanyise 
abakkiriza; 

168. Era alyooke amanyise abo abannanfu- 
usi; era baagambibwa nti mujje mulwane 
mu kkubo lya Allah oba muziyize abalabe. 
Baagamba nti: Singa tumanyi okulwana, 
ddala twalibagoberedde. Bo ku lunaku olwo 
obutakkiriza bwe bwali okumpi ennyo nabo 
okusinga obukkiriza. Boogera n’emimwa 
gyabwe ebyo ebitali na mu mitima gyabwe. 
Naye Allah amanyi bulungi bye bakisa. 


169. Abo bebaayogera ku baganda baabwe 
nga bo beetuulidde nti: Singa baatuwuliriza, 
tebaalittiddwa! Gamba nti: Kale mmwe 
mwegobeeko okufa, obanga mwogera 
mazima. 

170. Era tobalanga abo abattirwa mu kkubo 
lya Allah nti bafu. Wabula balamu, bali eri 
Mukama waabwe bagabulwa, 


171. Basanyuka olw’ebyo Allah by’abawa 
mu mikisa gye era bajaganya olw’abo 
abatannabatuukako abakyali emabega 
waabwe, kuba tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 

172. Bajaganya olw’ekyengera ekiva eri 
Allah n’emikisa, n’olwokuba nti ddala Allah 
tafiiriza mpeera ya bakkiriza. 


"1 

Jugl sJ iSfri 

„ s /> t * - p . A 

9 ^•• i * 1/ i i ^ k l H 

jo-Lcd Idilj 

jsiif aj, ^ 

(J n .'i' i ^La j j-H > T i^d T ^ 

djL» \ 

©£p)>£ 

«<lL^ 

C> 5 

©<i> ip ^ 

# ^ 4 . * *i»i 2 >il^ w 





.Tuzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


Ruku 18 . a f 

173. Abo abaayanukula Allah ne Mutume *4 ^ ^ u> ^ v f 

nga bamaze okutuukibwako okulumizibwa— ; 7 “}* 11 ^ ^ C ^ i| 

abo abaakola ebirungi mu bo era nebatya ^ > a. ■£ 

Allah, balifuna empeera ensuffu; j ^.4 '+■ * *-i, 

174. Abo abantu bebaagamba nti: Mazima cji, Suit /»—4-1 (J IS uH V-3t 

abantu bamaze okubeetegekera, kale „ £ ? < ; * - p *•' «* \ 


bukkiriza, nebagamba nti: Ffe Allah atumala. I*; -f £ | ij (3 »“f \j(j^J I jL-b al \ j 

a/—~ » r\ : .. 1 _i * * - 


mubatye; ate nekibongera bwongezi 
bukkiriza, nebagamba nti: Ffe All; 

Ye ng’Omuyima, mulungi nnyo! „ „ . - .* . 

6U*%y \ a -* 4 ') SLbl 

l f* K y **.yu>*»yfl m , A 

175. Kale ne baddayo n’enneema eva eri is 

Allah n’emikisa nga tebatuukiddwako kabi ✓ * 1 «je-'lli» « -J » »* »y 

konna, naye nga bagoberera kusiima kwa O' ' V *>**4*y>+i 

Allah. Era Allah ye Nannyini mikisa emisuffu. © A .wa* 

176. Ddala Sitaani y’atiisatiisa mikwano 

gye; naye mmwe temubatya, mutye Nze p„a, 

nzekka,bwe muba nga ddala muli bakkiriza. c)J, ej >■* Vaj 4-S 

177. Era abo abeeyunira eri obutakkiriza ^5 

balerne na kukunakuwaza; mazima abo A £ Z < * ”f a/Si ‘J? 11 

tebayinza kulumya Allah n’akatono. Allah ^ ' 

ky’ayagala bwe butabateerawo mugabo <4 lii >4J Si' 

gwonna ku nkomerero; era balifuna rs 6 «\- ' 6 t * * s>'\' .L! 

ekibonerezo ekisukkirivu. V' 

178. Mazima abo abawaanyisa obutakkiriza 4 
mu bukkiriza tebayinza kulumya Allah „ 
n’akatono, era balifuna ekibonerezo ekirumya 
ennyo. 

179. Era abatakkiriza baleme kulowoozanga £o-S ' 1 jyfl V) 

nti ddala akaagaanya ketubawa kalungi gye . „{r « , 4: <4* *3 < » «■* 

bali. Ddala ekiva mu kaagaanya ke tubawa, -v 

ate beeyongera bweyongezi kwonoona; era <> ,< s .T> -jfj 

balifuna ekibonerezo ekiswaaza. t " rJ ^ * J' ' > -Arv A 

©6^0 

180. Allah tayinza kuleka bakkiriza mu 

mbeera eyo gye mulimu okutuusa nga ,, ^ <u<" / ^ i ^f 

ayawudde omubi ku mulungi. Era Allah ^ ' y£-&t * _ -*+£ 

teyaalibabikkulidde byaama mwenna. %jj \ G« 51,u-^iall 

Wabula Allah alonda mu Batume be oyo „ > - i ^ >1 . 

gw’aba asiimye. Kale mukkirize Allah AJJI 

n’Ababaka be. Era bwe mukkiriza ^ 1 * ^ il 

nemwekuuma, mulifuna empeera ensuffu. ^ * 

©pa_^ '5*^3 V ul]. 

<S> 





Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


181. Era abo abakodowalira ebyo Allah j^ ^ 

bye yabawa mu mikisa gye, tebalowoo- ;*< „ j , 1 

zanga nti kirungi gye bali; wabula ekyo tji- 4-11 y* ‘■^* a - s c> , £ 

kibi nnyo gye bali. Ku lunaku lw’okuzuukira, p, X< 

balizingirirwa mu bulago bwabwe ebyo bye " -V , * 

baakodowaliranga. Era obusika bw’eggulu \j^La gJi, 5 >114^'>a jj 

n’ensi bwa Allah. Era bye mukola byonna . ^ , i < 

Allah abitegeera. 

©>$-**■ 

Ruku 19 „ 

182. Mazima Allah amaze okuwulira il3 

okwogera kw’abo abaagamba nti: Ddala ^ > T< AA * l '"A Al 

Allah mwavu, naye ffe bagagga. Tujja L * rl"/* _ 

kuwandiika ebyo bye boogera, n’okugezaa- y 4 _j VI jy a JL 3 l$Jl3 U 

kokwaabweokuttabaNabbi awatali nsonga; f"^ ft -■ 

era tuligamba nti: Muloze ku kibonerezo k -j 3 

ky’okubengeya. , f ^ ^ x , 

183. Ekyo lwa nsonga y’ebyo emikono Still (J' i 
gyammwe bye gyakulembeza, era Allah 

talyazaamaanya baweereza be. _ _ _ 

184. Abo abagamba nti: Ddala Allah V 

yatukalaatira obutakkirizanga Mutume yenna, O A \</S y j + A* 
okutuusa nga atuleetedde saddaaka T y*' ^ "l 

esiriizibwa omuliro. Gamba nti: Ddala mwamala j j&Z 11 ji JS 111 1 1 2*1412 

okutuukibwako Ababaka olubereberye ✓ > «» A s „ 1 « s 

lwange n’obukakafu obw’olwaatu era n’ekyo t/i-i h , 5 L 

kye mugambye; naye ate lwaki mwagezangako ^ 

185. Kale bwe bakulimbisa, teweewuunya, y> Li 

ddala n’Abatume abaakusooka baalimbisibwa, „ ^2 „ > *, ■',.,5 

50 ngo bajja n’obukakafu obw’olwaatu 5 P * 3 • > 3^ ■ 

n’Ebitaboeby’amagezi, n’Ekitabo ekitangaaza. @>Li£j| 

186. Buli mwoyo gwa kulega ku kufa. Era Hj, ) ‘9 y-o—i I 2 uLj I > J? 

ddala mulisasulwa empeera yammwe mu \ - 
bujjuvu ku lunaku lw’okuzuukira. Kale oyo ; 


<5 , 


U 

a 




* t\+ * \ T t A i x * f 

>9^ 


* .J 
* •? 


u»ujjuvu ivu luiiaivu iw ujvuz,uuMia. ivaiv ujw ^^ ^ J * 

alyewazibwa omuliro n’ayingizibwa mu ^5 >| ^yU) 

Janna, ddala aliba awangudde. Naye **4 ^ f-i A << 

ibulamu bw’ensi si kirala wabula ge ^*3 '- s >-^3 

aasanyu agabuzaabuza. 

187. Ddala mujja kugezesebwa mu 
by’obugagga bwammwe nammwe bennyini. . 

Era ddala mujja kuwulira ebirumya bingi 
abaaweebwa Ekitabo 

J(3iJ,5bly^r 


: -• 


okuva eri abo 

olubereberye lwammwe n’okuva eri abo x ' 2 ,< , f.^ 
abenkanya Allah n’ebirala. Naye bwe 5 '»^ajwJ 

mugumiikiriza era ne mwekuuma, mazima @)tJoY\jo}&iAr$ 

ekyo ky’ekimu ku nsonga ezetaagisa x '' 

obuvumu obwa nnamaddala. 

<s> 




.Tuzu 4 


AL-‘IMRAN 


Essuula 3 


188. Era jjukira nga Allah bwe yatwala 
endagaano y’abo abaaweebwa Ekitabo nth 
Ddala muteekwa okukinnyonnyola kaati eri 
abantn era temukikwekanga. Naye baakisuula 
mabega wa migongo gyabwe era ne- 
bakiwaanyisaamu omuwendo omutono. Kale 
kibi nnyo kye baawaanyisaamu. 

189. Tobalanga abo abeejaabaata olw’ebyo 
bye bakoze, ate nga baagala nnyo 
n’okuwaanibwa olw’ebyo bye batakoze — 
kale tobalowoozanga nti bejjeeredde ku 
kibonerezo; era balitunaekibonerezo ekirumya. 


&&+ ’A>\ 111 lj,3 

V 3 Oi Gij, 1 13 - 3)1 

^ ij 3 5 fe&kS y&Li 

/-v 1 * ft 9 H • ^ 

I T . A-> yO-lLs-^l ) IU3*-$tJ.3 

ft; a t? 


j-c- >4 J ) *i ——j 1 


190. Era obwakabaka bw’eggulun’ensibwa 
Allah. Era Allah ye w’Obuyinza ku bull 
kimu. 

Ruku 20 

191. Mazima mu kutondebwa kw’eggulu 
n’ensi n’okukyuukakyuuka kw’ekiro 
n’emisana, ddala mulimu obubonero eri abo 
abalina amagezi; 

192. Abo abajjukira Allah mu kuyimirira 
ne mu kutuula ne mu kugalamira ku 
mbiriizi zaabwe, era nebafumiitiriza nnyo ku 
kutondebwa kw’eggulu n’ensi; nebagamba 
nti: Mukama wane, ddala tewatonda bino 
lwa bwereere; obutuukirivu bubwo, kale 
tuwonye ekibonerezo ky’omuliro. 


1 1 ri ,, -ills * s 

Y 13 3^JL) I ciU-a d-b,) 

ugjVi 5 o l 3^t cgi Q, 

<§ v &pYi 
* ISai»i a )>llr & $1 
# a 3^)4^ 

©i$ji 


193. Mukama waffe, ddala oyo gw’ oyingiza j. s » jGLil <^i.x3 £h kib], 

mu muliro, mazima oba omazeokumuweebu- __ r ■;„< c < 

ula. Era abakozi b’ebibi tebalina bayambi. 3 1 - <1 ^i_>-i. 

194. Mukama waffe, ddala twawulira Gi GjJ, ll|j 

omukoowoozi ng’akoowoola abantu eri •< .-a *, . „■? • , < r> „ .?, 

„ JULali jt b—J>-i cil-At-oH 

' ' ‘ CUiii'lI CsJj 




okukkiriza nti: Mukkirize Mukama wammwe. 
kaleffenetukkiriza.Mukama waffe, tusonyiwe ^ ^ s 

ebyonoono byaffe, era otusanguleko ebibi 
byaffe, era tufiise nga tuli mu batuukirivu. 

195. Mukama waffe, era tuwe ebyo bye 
watusuubiza ng ’obiyisa ku Batume bo, era 
totuweebuulanga ku lunaku lw’okuzuukira. 

Mazima Ggwe tomenya kisuubizo. 


196. Kale Mukama waabwe yabaanukula 
nti: Ddala nze sifiiriza kikolwa kya mukozi 
yenna mu mmwe— k’abe musajja oba 
mukazi— anti mwenna muli nda ya 


(0)^,1 >3 Y Gj 3JI )G_5,l JLw 

3 3)±Z'j jsQj i*5G CL; 1 ' 3 C4j 

Hi) t 1 Jo Ci £-=*3 Y 
6 ^®) > fe l l <o J 1 1 n 1 A" 

^1 y $1 CsgJl ll 

<n> 




Essuula 3 


AL-‘IMRAN 


Juzu 4 


nnakalaama. Kale abo abaasenguka oba ne- 
bagobebwa mu maka gaabwe ne babo- 
nyaabonyezebwa mu kkubo lyange ne- 
balwana era ne battibwa, mazima 
ndibasangulako ebibi byabwe, era ddala 
ndibayingiza mu nsuku ezikulukutamu emigga 
wansi wazo—nga y’empeera eva eri Allah. 
Era eri Allah y’eri empeera amakula. 

197. Okwetawula kw’abo abatakkiriza mu 
nsi kuleme kukubuzaabuza. 

198. Ago masanyu mpa wegazira. 
N’oluvannyuma obuddo bwabwe muliro. 
Naye ekyo nga kiwununulo kibi nnyo! 

199. Naye abo abatya Mukama waabwe, 
balifuna ensuku ezikulukutamu emigga 
wansi wa zo, omwo mwe balibeera — nga 
kwe kusembezebwa okuva eri Allah. Era 
ekiri eri Allah ky’ekisinga obulungi eri 
abatuukirivu. 

200. Era ddala mu bantu b’Ekitabo, mulimu 
abo abakkiriza Allah n’ebyo ebyassibwa 
gye muli n’ebyassibwa gye bali ne- 
beetoowaliza Allah. Abo tebawaanyisa Aya 
za Allah mu muwendo mutono. Abo nno 
balifuna empeera yaabwe eri Mukama 
waabwe. Mazima Allah Mwangu nnyo mu 
kubalirira. 

201. Abange mmwe abakkiriza, mugumiikiri- 
zenga era muvuganyenga mu kugumiikiriza 
era mwenywezenga mu by’okwerinda era 
mutyenga Allah, lwe mujja okuganyulwa. 


d l 5>9l 03 5 

* A | 4 | * ®' C i I * . A i A „ 

©l-.»»- 8 5-S-g iUj 1 } 1 

d 1 5>a^ Oip' 4*^ 

>43 r^iSi SkjJi ^ 

o | A^ A . ^ ✓ A A A*# ^ > 

>dJVl 1444 a 03 COA 

&5 ‘ 


f f + m ^ * i ' 

T I • " I V/ » * [ * A A . i . \ • 

0L-* Clkst] I &X)IO ^>^9 

^ r,^i i^jsi isiU 

4LI 1^1 5 -l^tj 5 


Si 


<§> 




Essuula 4 


Juzu 4 



AL-NISA 

(Yakka luvannyuma Iwa Hijra) 


1. ku lwe linnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abange mmwe abantu, mutye Mukama 
wammwe Oyo eyabatonda okuva mu 
mwoyo ogumu era n’atonda mu gwo munne 
wagwo, n’asaasaanya okuva mu gyombiriri 
abasajja bangi n’abakazi. Era mutye Allah 
Oyo gwe mujulizaganyako era mulabirire 
nnyoab’olulyo. MazimaAllah ye mulabirizi 
ku mmwe. 


3. Era mu we bamulekwa ebintu byabwe 
era temuwaanyisanga ebibi mu birungi, era 
temulyangabintu byabwe nga mubigattiriza 
mu byammwe. Ddala ekyo kibi kinene nnyo. 

4. Era bwe mutyanga nti muyinza 
obutakola bwenkanya mu ba mulekwa, kale 
muwasenga abo ababasanyusa mubakazi: 
Babiri, basatu oba bana. Naye bwe 
mutyanga nti temuyinza kukola bwenkanya, 
olwo muwase omu yekka, oba muwase mu 
bawambe abali mu buyinza bwammwe. 
Ekyo ky’ekisinga, muleme kwekubiira. 

5. Era muwenga abakazi amahare gaabwe 
mu mwoyo mulungi. Naye bwe babatonera- 
nga ekintu kyonna ku go ku lwabwe, kale 
mukiryenga n’essanyu n’okusiima. 

6 . Naye temuwanga abatali bategeevu 
ebintu byammwe ebyo Allah bye yabatee- 
rawo okubayimirizaawo; naye mubaliise ku 
byo eramubambaze era mwogeranga nabo 
ekigambo ekizimba.* 


q£\ ijfli & Gil use 

CsiLj, 54 5 

£$ I eUJ 11 jAJ Iy r. 'f. Uu,5 

©(jWtf 

i*£'15*$J ' 

til 5^ I (3 \ 

isM* 3 t i !4 


I (i Go 1li 

fiyi*43Csj3f»fiiIsC! si f3^10 


AJU* i^-iS 


©i$3^3i 


4 :< 5 . Buvunaanyizibwa bwa ggwanga okulabirira ebintu bya bamulekwa abatanneetuuka, okutuusa 
nga batuuse okwerabirira n’okulabirira ebintu byabwe. Eggwanga bwe litakola ntegeka eyo, 
eby’enjuna biyinza okugootaana mu ggwanga lyonna, singa eby’obugagga ebibaddeko entegeka 
byonooneka. Ekyo kyetaagisa nnyo, naddala oluvannyuma Iw’olutalo. Okwewala ohuzibu buno, 
eggwanga lirina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira emmaali ey’engeri eno n’obwegendereza 
okufaananako nga bwe lirabirira emmaali eya lyo, nga ligikuumira ba mulekwa bano. Kino tekitegeeza 
nti eggwanga lisobola okweddiz.a ebintu b a bamulekwa oba okubaggyako obuvunanyizibwa bwa 
byo, wabula eno eba ntegeka ya kiseera kigere. Kino kye kyogerwako mu 4:11. 

<§> 





Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 4 


7. Era mugezesenga okutegeera kwa ba 
mulekwa okutuusa lwe balituuka ku myaka 

f y’obufumbo. Kale bwe musanganga nga 
alimu obutegeevu, olwo mubawe ebintu 
byabwe, era temubiryanga nga 
mudiibuuda n’okwanguyirizanga mutya nti 
bajja kukula. Naye oyo abanga 
omugagga,kale abyewale; n’oyo abanga 
omwaavu, kale alye ku byo mu ngeri 
esaanira. Era bwe mubanga rhubawa ebintu 
byabwe, mussangawo abajulizi ku bo. Era 
Allah amala nga Omubalirizi. 


8 . Abassajja balina omugabo kw’ebyo aba- 
zadde bombiriri bye baba balese, n’abaabwe. 
Eran’abakazi nabo balina omugabo kw’ebyo 
abazadde bombiriri n’abaabwe bye baba 
balese — ebitono ku byo oba ebingi — nga 
bafuna emigabo egyagerekebwa Allah. 


9. Era abaabwe ne bamulekwa n’abaavu 
bwe babangawo mu kugabanya eby ’obusika , 
kale mubagabiranga ku byo era mwogeranga 
nabo enjogera entuufu. 

10. Era abo abakuza basaanye batye nnyo 
Allah kubanga nabo bwe balireka emabega 
waabwe abaana abatesobola (amabujje), 
tebalirema kubeeraliikirira. Kale basaanye 
beekuume nnyo Allah era boogere enjogera 
entuufu. 


11. Mazima abo abalya ebintu bya ba 
mulekwa mu bukumpanya, ddala balya muliro 
gwe bassa mu mbuto zaabwe. Era mangu 
nnyo bajja kusuulibwa mu muliro 
ogubumbujja. 

Ruku 2 

12. Allah abakuutiraku baana bammwe: 
Omulenzi afune kyenkanyi n’ omugabo 
gw’abawalaababiri. Naye abawala bwe baba 
nga basukka ku babin, kale bafune bibiri 
bya kusatu kw’ebyo omugenzi bye yaleka. 
Naye bw’abang’ali oma yekka, kale afune 
kimu kya kubiri. N’ abazadde b ’omufu bombi 
buli omu ku bo afune kimu kya mukaaga 
kw’ebyo omufu bye yaleka, bw’aba nga 
yalina omwana. Naye bw’aba nga teyalina 
mwanaera ng’asikiddwa bazadde be, kale 


\\&\> 

ilij <i>£ 

UO 3 r. * > ■>» 

is CLrf V i5 4$ i 

©Co 5 $12 'y&yLL*, 

. \ 9 A 9 9 * * A / . ✓ > 

J 4o.<i».0 ) lI \ >J, 5 

iiio t^i 

5‘'2b 01 






Juzu 4 


AL-XISA 


Essuula 4 


nnyina afuneko kimu kya kusatu. Naye 
bw’aba ngayalinab’azaalibwa nabo, olwo 
nnyina afune kimu kya mukaaga, 
oluvannyumalw’okulaama kweyalaama ku 
byo okuggyibwako oba ebbanja. 
Bakitammwe n’abaanabammwe, temumanyi 
aniku bo asinga okuba okumpi gyemulimu 
kugasa. Engabanya eno tteeka eriva eri 
Allah. Mazima Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 


13. Era nammwemufuna kimu kya kubiri 
kw’ ebyo ebiba birekeddwa bakyala bammwe 
bwe baba nga tebabadde na mwana. Naye 
bwe baba nga babadde n’omwana, olwo 
mufuna kimu kya kuna kw’ebyo bye baaleka 
olunvannyumalw’okulaamakwe baalaama ku 
byo okuggyibwako oba ebbanja. Ne bakyala 
bammwe bafuna kimu kya kuna kw’ebyo bye 
muba mulese bwemubanga temulina mwana. 
Naye bwe muba nga mulina omwana, olwo 
baftina kimu kya munaana kw’ebyo bye mulese 
oluvannyuma lw’okulaama kwe muba 
mulaamye ku byo okuggyibwako oba ebbanja. 
Naye omusajyaobaomukazi agenda okusikirwa 
bw’aba nga talinabazaddewaddeabaana naye 
nga alina muganda we oba mwannyina, kale 
buh omu ku bo afune kimu kya mukaaga. 
Naye bwe baba nga bakirakoawo, kale bonna 
bagabane kyenkanyi, ekimu eky’okusatu, 
oluvannyuma lw’okulaama kw’aba alaamye ku 
byo okuggyibwako oba ebbanja, awatali 
kunyigiriza. Lino tteeka okuva eri Allah. Era 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Alumirwa ennyo 
abaweereza be. 


14. Ago ge mateeka ga Allah. Era oyo 
agondera Allah ne Mutume we, alimuyingiza 
mu nsuku ezikulukutamu emigga wansi wazo, 
omwo mwe balibeera. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 


15. Era oyo ajeemera Allah ne Mutume we 
eran’amenya amateeka ge, alimuyingiza mu 
muliro; mu gwo mw’alibeera, era aliba 
n’ekibonerezo ekiswaaza. 


t. (Uih dJaSll 5IJ5 

* 31 ^ §» 




«S)J, '34 1 3 

&& 3^> I3fi> 3 I \ 5 

&& 

<J4o ^li> i 3 i> > 3' yo ¥ 

c)l5 k ^13 

( ^ l-a ... Ill, V 

^ ^ 3 * *i»\ V 5 U liL: 

>[4*3, > 4 ^ Si' 

0^4>r^ i 





Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 4 


Ruku 3 

16. Era abakazi abo ababa bakozeeby’ekiwe 
mu bakazi bammwe, kale mubajulizeeko 
abajulizi bana abava mu mmwe. Kale abajulizi 
bwe babalumiririzanga ddala, olwo 
mubaziyirizengamumayumba okutuusa okufa 
lwe kulibamukako oba Allah okubateekerawo 
ekkubo eddala. 



17. Era n’abasajja bombiriri abababakikoze 
mu mmwe, kale mubabonereze. Naye bwe 
babonereranga era nebatereerera ddala, 
kale mubaleke. Mazima Allah ye Nannyini 
kusonyiwa, Omusaasizi ennyo. 



18. Mazima okwenenya Allah kw’akkiriza 
kwekw’abo abakola ebibi mu butamanya 
n’oluvannyuma nebabonerera mangu, kale 
abo Allah b’addiramu. Era Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 


si i is.&\ Uji. 

j >i>dJ 

i Zj is-Ly 5 Is -*S. vS 


19. Naye okwenenya tekukkirizibwa 
kw’abo abakola ebibi okutuusa omu mu 
bo lw’atuukibwako okufa, olwo n’agamba 
nti: Nze kaakati mboneredde, wadde abo 
abafa nga beeremye. Abo twabategekera 
ekibonerezo ekirumya. 



20. Abange mmwe abakkiriza, temukkirizi- 
bwa kusikira bakazi olw’obuwaze era 
temubakaluubirizanga nga mugenderera 
okubanyagako ebimu kw’ebyo bye 
mwabawa, okuggyako ngabakoze eky’ekivve 
eky’olwaatu; era mubayisenga bulungi. Naye 
bwe mubakyawanga, kale mwegendereze 
kuba ob’olyawo nemukyawa ekintu ng’ate 
Allah ky’ataddemu ebirungi enfaafa. 


21. Era bwe mubanga mwagadde 
okukyuusa omukyala mu kifo ky’omukyala 
naye nga mwamala okuwa omu ku bo 
entuumu y’ebyobugagga, kale temu- 






✓ 


^ im X u* 

$* * * & Loj di V) 

lllJ: 1 







Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


twalanga kyonna ku byo. Abaffe, muliki- 
twala olw’okuwaayiran’olwekibiekyenkuku- 
nala? 

22. Ye mulikitwala mutya ng’ate mubadde 
nabo mu kyaama mwekka na mwekka, ate 
nebatwala okuva gye muli endagaano 
ennyweevu? 

23. Era temuwasanga bakyala abo abaawasi- 
bwako ba kitammwe, okuggyako ekyo 
ekyamalaokuyita. Mazima ekyo kyenyinyalwa 
era kya kivveera kkubobbi nnyo. 

Ruku 4 

24. Muziyiziddwa okuwasa bannyamwe, 
ne bawala bammwe, ne bannyinammwe, 
ne bassengammwe, ne bannyammwe 
abato, ne bawala ba baganda bammwe, 
ne bawala ba bannyinammwe, ne 
bannyammwe abo abaabayonsaako, ne 
bannyinammwe ababbeere, ne bannyazaala 
bammwe, ne bawala bammwe ab’abo abali 
mu bukuumi bwammwe—ab’abakyala 
bammwe abo be mwayitako gye ball. Naye 
bwe muba nga temwayitako gye bali, olwo 
temubaako kinenyo. Era muziyiziddwa ne 
baka batabani bammwe abo abaava mu 
migongo gyammwe, era muziyiziddwa 
n’okugattika ab’oluganda ababiri olumu, 
okuggyako ekyamala okuyita. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Juzu 5 

25. Era muziyiziddwa okuwasa abakazi 
abafumbo, okuggyako abo abawambe abali 
mubuyinzabw’emikono gyammwe egyaddyo. 
Okwokwekulagira kwa Allah gye muli. Naye 
mukkiriziddwa okuwasa abo abali ebbaliw’abo, 
naye nga munoonya kuwasa na mmaali 
yammwe mu bufumbo obutuufu, so si kukola 
bwenzi. Olw’emigaso gye mubafunamu, kale 
mubawenga amahare gaabwe agaakakasibwa. 
Naye temubaako kinenyo kw’ebyo bye muba 
mukkiriziganyizzaako oluvannyuma lw’okuka- 
kasa amahare. Mazima Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 

26. Era oyo mu mmwe atasobola kufuna 
bisaanyizo kuwasa mukazi mwana waboowo 
omukkiriza, kale awase ku bali mu buyinza 


J£\ n J 5 ^5ill? 



liri 

(2>l 5 iiJoX^’iUol 

fo ‘I' 

it 55s li i*l S 

^ * K ^ * m A i A l i ✓ l r* "• *• * 

Uj j- 

\ 14 vs 

c)l 'ilyb JcJ S 

Is 






Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 5 


bw’emikono gyammwe egya ddyo mu 
bazaana bammwe abakkiriza. Era Allah 
y’asmgaokumanyaobukkirizabwammwe, anti 
mwenna muli nda ya nnakalaama. Naye 
mubawase lwa kukkiriza kw’ababalinako 
obuyinza era mubawe amahare gaabwe mu 
butuufu, naye nga bakazi balongoofu, nga 
si benzi wadde nga tebalina mikwano mibbirire. 
Naye bwe bamala okufumbirwa oluvannyuma 
nebakolaeby’ekivve, kale bafune kitundu kya 
kibonerezo ekyo ekiri ku bakazi abaana ba 
boowo. Kino kikwata kw’oyo mu mm we aba 
atidde okugwa mu kibi. Naye bwe 
mugumiikiriza,ky’ekisingaobulungi gyemuli. 
Era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


Ruku 5 

27. Allah ky’ayagala kwe kubannyonnyola 
era abalung’amye mu makubo g’abo 
abaabakulembera era abaddiremu. Era Allah 
yeMumanyi wabyonna, Omugezi ennyo. 

28. Era Allah ayagala okubaddiramu. Naye 
abo abagoberera okwagala okubi, baagala 
nnyo mukyaame olukyaama olusuffu. 


29. Allah ayagala kubawewulako buzito, 
kubanga omuntu yatondebwa nga munafu. 

30. Abange mmwe abakkiriza, temulyang’a- 
nangako eby’obugagga bwammwe mu 
bukyaamu,okuggyako nga bye mufunye bya 
busuubuzi bye mukkiriziganyizzaako; era 
temwettanga. Mazima Allah wa kisa nnyo 
gye muli. 


31. Era oyo alikola ekyo olw’obujeemu 
n’obulyake, kale tulimuyingiza mu muliro; era 
ekyoeri Allah kyangu nnyo. 


32. Bwe muneewala ebibi ebinene bye 
mwaziyizibwa, tujja kubasangulako ebibi 
byammwc ebitono era tubayingize ne mu kifo 
eky’ekitiibwa. 


*4*^ & j&tat Jill fc 

\ 3 * i 

yji (3 K 

J Cs>!*k 

\ • \ s *"* ? ** ^ f - * 0 * ✓ ? | 

> liu \ cJ li 

* \ jjJ I t‘V (jo 

©iW; 4 

3 4 - £ 5 . ^ 

1X1415 * i^i ^ isit* 

CllVj, ^ '3*' 

-oilii uf ^ 55(4+ £ 

uj. 'is 

©ltuji4 


j Ij I 3 x_c. 34> 5 








< 2 >J. 

$ j&fas il£ 






Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 


33. Era temululunkaniranga ebyo Allah bye 
yassukkirizaamu abamu mu mmwe ku balala. 
Abasajja balina omutemwa mw’ebyobye baba 
bafunye, n’abakazi nabo balina omutemwa 
mw’ebyobye baba bafunye. Nayemusabenga 
Allah ku mikisagye.Mazima Allah ye Mumanyi 
wa buh kimu. 


34. Era buh omu twamuteerawo abasika 
b’ebyo abazadde bombiriri n’abolulyo bye 
baba baleseewo, n’abo be mwasiba nabo 
ebirayiro byammwe. Kale mubawe omutemwa 
gwabwe. Mazima Allah alaba buli kimu. 


Ruku 6 

35. Abasajja be balabirizi b’abakazi 
olw’ebyo Allah bye yakirang’anyaamu 
abamu ku balala n’olwebyo abasajja bye 
batoola ku by’obugagga bwabwe. Kale 
abakazi abalongoofu be bo abawulize, 
abakuuma ebyaama olw’okuba 
Allah yabikuuma. Naye abakazi abo 
be mutya olw’obujeemu bwabwe, kale 
mubabuulirire, era mubaleke bokka mu buliri, 
era mubakubemu. Naye bwe 
babagonderanga, kale temubasosonkere- 
zanga. Mazima Allah ye wa waggulu ennyo, 
Omunene ennyo. 

36. Era bwe mutyanga okwetemamu okuli 
wakati wa bombiriri, kale mussengawo 
omutaawuluzi okuva mu b’oku ludda 
lw’omusajja n’omutaawuluzi okuva mu 
b’oku ludda lw’omukyala. Bombi bwe 
baliba nga ddala baagala kutabaganya, 
Allah alireeta okukkaanya wakati waabwe. 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Ategeera byonna. 

37. Era musinze Allah, naye temumwenka- 
nyanga ne kyonna, n’abazadde bombiriri 
bayisibwenga bulungi, n’ababo, ne bamule- 
kwa, n’abanaku, n’owomuliraano nga wa 
luganda, n’owomuliraano ow’ebbali, ne munno 
ow’oku lusegere, n’omutambuze, n’abali wansi 
w’emikono gyammwe egya ddyo. Mazima 
Allah tayagala mwewulize, omwewaanyi, 


li* 44 4 ji 


©l1f si* 1 

kSiyj 3 

\f * Uy.'yi'/l ' 

cbxl* 

U I ti) J, 0 

A&s -L li 

£ 0*5 L*j->' 3 1 &1> I 
5 £ «u> 

£>t ‘jSJ b j&T 

1 yLjLj U [.a ^ XJLj (J Oiii Cl). 3 

© (i) bldJL) ' Cl J, 

3&12 dill '3^4^ 3 

3 ^ Vi .1 ^ >4$ ^ 

^.1 3 b 13ujfc)' 1 






Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 5 


38. Be bo abakodowala era nebalagira 
n’abantu okukodowala era ne bakisa n’ebyo 
Allah bye yabawa mu mikisa gye. Era 
twategekera abeerema ekibonerezo ekiswaaza, 


39. N’abo abatoola eby’obugagga bwabwe 
olw’okulabwa abantu, so nga tebakkiriza 
Allah wadde olunaku lw’enkomerero. Era 
n’oyo aba nga Sitaani ye mukwano gwe, 
amanye nti Sitaani wa mukwano mubinnyo. 


40. Naye ddala baalibadde ki singa bakkiriza 
Allah n’olunaku lw’enkomerero era nebatoola 
ne kw’ebyo Allah bye yabawa? Naye Allah 
abamanyi bulungi. 

41. Mazima Allah talyazaamaanya wadde 
akazitowa ng’akabu. Ate ekikolwa bwe kiba 
ekirungi, akiyingiwaza buyingiwaza. Era awa 
empeera ensuffu okuva gy’ali. 

42. Naye kiriba kitya awo nga tuleese omujulizi 
okuva mu buli kibiina, naawe netukuleeta nga 
ggwemujulizi ku bano? 

43. Ku lunaku olwo, abo abatakkiriza 
n’abaajeemera Mutume balyegomba nti singa 
baseetezeddwa bumu n’ensi, ate tebalisobola 
kukisa Allah kigambo kyonna. 

Ruku 7 

44. Abange mmwe abakkiriza, temuse- 
mbererangaessaala nga temutegeera, okutuusa 
nga mutegeera bye mwogera; wadde 
temugisembereranga nga mulina janaba,* 
okutuusa nga mumaze kunaaba, okuggyako 
nga muli mu lugendo. Era bwe mubanga 
abal wadde oba nga muli mu lugendo oba 
nga omu mu mmwe ava aweyambirwa oba 
nga muyiseeko eri abakyala nemutafuna 
mazzi, kale muluubirirenga okukozesa 
enfuufu ennyonjo mugiyise mu maaso 
gammwe ne ku mrkono gyammwe. Mazima 
Allah ye Musanguzi w’ebibi, Omusonyiyi 
ennyo. 


c>2 &i> 1 l* <J 3 ^ 

5 

fS ■ 5 


■ r 

Lj 3 1 1 

ll 

^5*Uj 1 1 3>-^'N I 

*§5» 

i \ > ■? „ ;j>^ f>s i 

i ^ j i; pi. 4 si£ 

V 5 * U^ 9 3 ^ J <4-* J yJ I 

*5 \yJl\ &i'£\ tfjtj 

JU- aUT 3 

■Jj, !^SJlA5 

c>J»3 * I 

>14* 5*1 Jc jt 

! &&&£ > 


n 

S. 

r 




4:44. Ekigambo ‘junuban ’ ( lljLi ) oba ‘janaba ’ tekitegeeza bukyaaju, wabula kitegeeza embeera 
omuntu gy’abaamu oluvannyuma Iw’okwetaba mu mikolo gy’ekikulu oba oluvannyuma 
Iw’okuvaamu amazzi agazaala. Mu mbeera ezo zombi, omuntu ateekwa buteekwa kusooka 
kunaaba mubiri alyooke asaale. Okunaaba oluvannyuma lw’embeera ezo zombi newankubadde 
nga si Iwa swala , kya bugunjufu. 






Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


45. Abaffe, tewalaba abo abaaweebwa 
ekitundu ku Kitabo nga bagula obubuze era 
nga baagala nammwe muwabe ku kkubo ? 


46. Era Allah y’asinga okumanya abalabe 
ha mm we. Era Allah amala bulungi nga 
Omukuumi, era Allah amala bulungi nga 
Omuyambi. 

47. Mu Bayudaaya mulimu abakyuusa- 
kyuusa ebigambo ne babiggya mu nteeko 
ya byo era nebagamba nti: Tuwulidde, naye 
tujeemye. Era bagambci nti: Wulira ebyaffe, 
awatali ggwe kuwulirizibwa. Era boogera 
ekigambo Ra‘ina nga banyoola ennimi 
zaabweolw’okutyoboola eddiini. So singa 
baagamba nti: Tuwulidde era tuli bawulize, 
era nti: Wuliriza, ne bakozesa ekigambo 
Undhurna, ky’ekyalisinze obulungi 
n’obwesimbu gye bali. Naye Allah 
yabakolimira olw’obutakkiriza bwabwe era 
tebakkiriza okuggyako akatono ennyo.* 

48. Abange rnmwe abaaweebwa Ekitabo, 
mukkirize ebyo bye twassa (mu Kur’ani) 
ebikakasa ebyo bye muli nabyo nga 
tetunnaswaaza abamu ku bakulembeze 
bammwe, badduke nga tebatunula na 
mabega oba tubakolimire nga bwe 
twakolimira abantu ba Sabbiiti. Ate ekiragiro 
kya Allah kiteekwa buteekwa okutuukirira. 

49. Mazima Allah tasonyiwa kumwenkanya 
n’ekirala, naye asonyiwa ekitali ekyo eri 
oyo gw’aba ayagadde. Era oyo eyenkanya 
Allah n’ekirala, mazima ddalaaba agunzeewo 
ekibi ekisuffu. 


JlTs * jiii &i>\i 

S 6j£tT 5 


>1 & \ 



©itjLfcfc 

•• / 


4:47. Abannanfuusi aboogerwako wano baagezaakookukyuusakyuusa n’okubuzaabuza amakulu 
g’ebigambo nga baluubirira okutyooboola ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.). Bo abakkiriza 
baagambanga nti ‘sami’na wa atwa’na' ( Ej&l j 1 ekitegeeza nti, ‘tuwulidde eratugonze. 
Kyokka ate abannanfuusi, bo baakyuusaamu nti ‘sami’nawa’swainajOl^i.'flk^.jekitegeez.anti 
‘ tuwulidde naye tujeemye’. Kino baakikola nga kye bagenderera kujerega Mutume (s.a.w.). Mu 
ngeri y’emu era abannanfuusi baakozesanga akakodyo akalala ak’okunyoola ebigambo 
olw’okutyooboola ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.) nga bagamba nti ‘Rd’ind’( ) (oli musumba 

atulundira endiga zaffe) mu kifo ky ’ekigambo ekituufu ‘Ra ‘ina ’ (otwanguyira, totukaluubiriza). Ku 
Iw’ensonga eno, Allah kye yava agaanira ddala abakkiriza okukozesa ekigambo 'Rd‘Ina’ 
abannanfuusi kye baanyoolanga, n’abagamba nti mu kifo kya kyo bakozesenga ekigambo 
‘Undhurna’ (IjJiiJi ) ekitegeeza nti ‘ssebo tutunuulire n’ekisa’, kubanga kyo ky’ekituukana 
n’ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.). 

<§> 





Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


50. Abaffe, tolaba abo abeetukuzatukuza so 
nga Allah y’atukuza oyo gw’aba asiimye? 
Naye tebaliryazaamanyizibwa wadde 
akasirikitu. 

51. Laba nga bwe balumika ku Allah 
eby’obulimba! Era ekyo kimala okuba ekibi 
eky’enkukunala. 

Ruku 8 

52. Abaffe, tolaba abo abaaweebwa 
ekitunduku Kitabo? Bakkiririza mu mizimu 
ne Sitaani, era boogera ne kw’abo 
abatakkiriza nti : Bano be basinga 
obulung’amumuddiini kw’abo abakkiriza. 


53. Abo nno be bo Allah be yakolimira. 
Naye oyo Allah gw’akolimidde, tolimuzuuli- 
rayo muyambi yenna. 

54. Abaffe, balinayo omugabo gwonna mu 
bwakabaka, kye bava balema okuwa abantu 
wadde akasirikitu ? 


Sjsife'js 

1 0JJ \ J* ( 1 ) 

& \ 

Ua) I 3 ^ 1 

1 yS \ O*. I 

& $ *iLi HJ5I 




* r>£ & •"* •• 




55. Nandiki bakwatirwa bantu nsaalwa 
olw’ebyo Allah bye yabawa mu mikisagye? 
Mazimatwawa abaanaba Ibrahimu Ekitabo 
n’ebyamagezi era netubawa obwakabaka 
obusukkirivu. 

56. Kale mu bo mulimu abaamukkiriza, ne 
mu bo mulimu abaamwebengulako. Naye 
Jahannamu emala ng’omuliro ogubumbujja. 

57. Maz im a abo abaagaanaAya zaffe, mangu 
nnyotujja kubasuula mu muliro. Buliensusu 
zaabwe lwe zinasiriiranga, tulibakyuusiza- 
ngamu ensusu endala, balyooke baloze ku 
kibonerezo. Mazima Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


58. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, mangu nnyo tujja 
kubayingiza mu nsuku ezikulukutamu emigga 
wansi wa zo; omwo mwe balibeera olubeerera. 
Balifuniramu be balifumbiriganwa nabo 
abaatukuzibwa, era tuhbayingiza mu kisiikirize 
ekiweweevu ennyo. 


ii* \j&s \CL 1 6 ) Uj&\ 

i*ji ffvk j£\ 5 5 

© 11 $£ 

HjjL 

GoJl£■ * Ijlj 


i c. 


r 1 1 i' * ^ 


1 5 l"jLS| l 5 

, ilit 5& CK U* V\ 

U^i4sJt!UiS^»3jtSsj 

©NjoJi 






Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


59. Mazima Allah abalagira okuwanga \ i»4 N't L <A.\ \ \ 

obuvunaanyizibwa abo abalina ebisaanyizo bya " ^ # "r^ K 

bwo. Erantibwemulamulangawakati w’abantu, jaHu*>Ju»jCad # I^IaT tdj, 

kale mulamulenga mu bwenkanya. Mazima i< . A . ■£ 1 » 1 . „ > «;» * 

Allah by’ababuulirizisa si birungi ggero! +* ( v 

Ddala Allah ye Muwulizi wa byonna, ^Uaj l&iaj 

Omulabi wa byonna. 

60. Abange mmwe abakkiriza, mugondere 

Allah era mugondere Mutume, n’abobuyinza A i< <1*1 » /l" >*A\ 

mu mmwe.* Era bwe mutotoogananga mu * '**'*’*•' y 5 U y 

kintu kyonna, kale mukizzenga eri Allah ne ^ ^ 

Mutume; bwe mubangadc/a/omukkiriza Allah ,, > *j> j~? "1 . „ , 

n’olunaku lw’enkomerero. Ekyo ky’ekisinga 1 

obulungi era ky’ekikomekkerezebwa obulungi. , „ »< » < ■ji d. . <AJ 1 1 cjJ \ 


Ruku 9 ^ j, » *.«.■& < . ✓ < A <<' 

61. Abaffe, tewalaba abo abeefuula nti p-b>\ >-*>4 < 

bakkiriza ebyo ebyassibwa gy'oli n'ebyo J,^ £ 5 ^ |£j| 

ebyassibwa olubereberye lwo ng ate baagala ^ * - x * >' 

kulamulirwa eri Sitaani, so nga baalagirwa <, 2 J >11 *% 

obutamukkiriza? Naye Sitaani ky’ayagala, ^ ^ ^ 

kwekubabuza okubula okw’ewala. i^ j 1 ^,'? 5 ■"* UaJ 1 

£> I I 5 * 

©Ixia^'iLL-i 

62. Era bwe bagambibwa nti: Mujje eri ebyo &i> Id K y t i ±\ y \£4 l jJ ci4^' >J. 3 

Allah bye yassa n’eri Mutume, olaba ✓ ,/V u <. 

bannanfuusi bwe bakwemansulako ^^"5C*k 3 


bannanfuusi bwe bakwemansulako 
olwemansula. 


olwemansula. 

63. Naye kitya awo nga batuukiddwako aifi 

akabenje olw’ebyo emikono gyabwe bye • , " A -f 

gyakulembeza? Olwo bajja gy’oli nga ^ 4, J ^ 3 

balayira nii; Mu mazima ga Katonda, 0 ^. u>i 

tetwagenderera kirala kyonna okuggyako w •• ^ ^ 

okukola ekisa n’okutabagana. x ^ ^ 

64. Abo nno Allah amanyi bulungiebiri mu ^ 1 — 

mitima gyabwe. Kale ggwe baleke era ^ ^ 5 $ 

babuuhrire, era yogera nabo ekigambo p ^ 

4:60.Abantu abamu tebategeera bulungi makulu gava mubigambo ‘ulil amri minkum’ 
eldtegeeza ‘ah’obuyima inu nimwe', natkkilaekiganibo ‘minkum’ eldrimuebigamboebibiri ‘min’( in) 
ne ‘kum’(jf). ‘Min’ kitegeeza ‘okuva oba ‘mu’, ate ‘kum’ kitegeeza ‘mmwe’.Abamubalowooza nti 
Ayci eno etegeezanti Abasiraamu basaanye kugondera ab’obuyinza abo bokkaabava mu bo nga 
Basiraamu. Okusinziira ku nuiteeka g’Oluwarabu, ‘min’ egatta bugassi ‘kum’ ka ‘amri’,n’ohvekyo 
cunakuluarnatiiitfugasacuiyekuba ‘n’abobuyinza ‘mu mmwe’ oba ‘kunumve’ so si ‘okuvamunvnwe’. 

<§> 





Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 5 


ekibakwatirako ddala. 

65. Era tetwatuma Mubaka yenna wabula p d al ^> V J, u/J U-L«3' ^ 5 

twamutuma alyookc agonderwe olw’ckiragiro ^*4 * j,«x ** ' j . 

kya Allah. So singabwe beeryazaamaanya, bajja a I, V5 iUJJl >y> > 

gy’oh nebasaba okusonyiyibwa kwa Allah. .i, ,. ><*.■* *it <i ; »\+ * 
ne Mutume n’abasabira okusonyiyibwa, ^1*^4—<u I 


mazimabaalisanzengaAllahMusonyiyi nnyo, \ « ' •'A ^ lj 1 -1 <t lv , r , ( y 
Musaasizi nnyo. ' r ^ ,73 i 

66. Nedda, amazima ga Mukama wo, tebajja (j?A. V 5 'll-* 

knba bak kir iza okutuusa lwe balikufuula ■* * 9 U A » s t 

omulamuzi mu buli mpaka eziri wakati waabwe, V ^ 

n’oluvannyuma baleme kusanga nkenyera i-s* * * 9 "•< 7. i n * x 

yonnamumitimagyabwekw’ekyoky’osazeewo ^ ^ 

erabajeemulukuke olujeemulukuka. 

67. Era singa twabalagha nti mutte abantu l ^ L x . 1 ) \ ujl y » A* 1 & 1 bl ^ i 

bammwe oba nti rnuvc mu maka gammwe, ^ ^ 

tebaalikikoze okuggyako abatono ennyo mu bo. W. 5 ?•' *** 111 ' 

Sonnosinga baakolaebyo ebibabuulirinvako, 

ky ekyalisinze obulungi gye bah era bwe ^ ^ ™ ' -> 

bwalibadde obunyweevu obwa nnamaddala.* ^ I £>y[ie<^te 

68. Era olwo ddala twalibawaddeempeera d >-J £>*! 

nsuffu okuva gye tuli; „. x 


69. Era ddala twalibalung’amizza mu kkubo ©1^1 aI^Js l3» iT-xg^ow- j .©. >-4-^ 5 

eggolokofu. V j>x x x x ' f xx 

70. Era oyo agondera Allah ne Mutume, Jw 


mukwano ggero! 


6&jtf£ii) s 1,Six 


71. Egyo nno gy’emikisa egiva eri Allah. 5 > alii C>£ tbxiai)! ^ 

Era Allah ye Mumanyi amalira ddala. d)lfeL£Si 

Ruku 10 ^ , x .<■ ^ 

72. Abange mmwe abakkiriza, mutwale Ijki l yJa l 14^.W. 

eby’okwerinza byammwe; kale mulumbise „ x,»^»J ( ■? \x-i,« p .»i< 

ekibiina kimu kimu, oba mwenna mugende ‘rjf’ 3>£r' ^ 

bumu. ^x „ s ‘Z-i* , ^ i,x 

73. Era ddala mu mmwe mulimu n’oyo 

eyeesigaza emabega. Kale bwe Mutu- <<x xxj^J 

ukibwakoakabenje, ng’agambanti: Mazima ^ ''Sr 

7:67. Kino tekitegeeza nti baalagirwa okwetta wabula baakubirizibwa okwenialamu omuze 
gw’okwemanya, amaddu n’empisa embi basobole okujeemulukukira Allah mu bujjuvu. 

<84> 





Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


nze Allah ansaasidde nemba nga siri wamu 
nabo. 



74. Naye bwe mutuukibwako emikisa egiva 
eri Allah, ddala ajja kwogera nga waling’a- 
wataabadde mukwano wakati wammwe naye, 
nti: Nga ndabye! Kale singa nabadde nabo, 
naaliganyuddwa okuganyulwa okusuffu! 

75. Kale balwane mu kkubo lya Allah abo 
abatunda obulamu bw’ensi olw’enkomerero. 
Eraoyoalwana mu kkubo lya Allah n’attibwa 
oba n’awangula, kale mangu nnyo tujja 
kumuwa empeera ensukkirivu. 

76. Ye mubadde ki obutalwana mu 
kkubo lya Allah n’olw’abateesobola 
mu basajja n’abakazi n’abaana abo abagamba 
nti: Mukama waffe, tujje mu kibuga kino 
abantu ba kyo bajoozi nnyo,era otuteerewo 
ow’omukwano ava gy’oli, era otuteerewo 
n’omuyambi ava gy’oli? 


77. Aboabakkirizabebalwanamukkubolya 
Allah. Naye abatakkiriza, balwana mu kkubo 
lya Sitaani. Kale mmwe mulwanyise 
mikwano gya Sitaani. Mazima enkwe za 
Sitaani nnafu nnyo. 

Ruku 11 

78. Abaffe, tewalaba abo abaagambibwa nti: 
Muziyize emikono gyammwe temulwana, 
naye mujjumbire essaalaera mutoole zaka? 
Naye bwe baalaalikibwa okulwana, 
okwejjuukiriza nga abamu mu bo batya 
abantu nga bwe baalitidde Allah,oba okutya 
okusinga nawo. Era baagamba nti: Mukama 
waffe, lwaki watulaalika okulwana? Singa nno 
watulwisalwisaako okumala akaseera 
akampimpi! Gamba nti: Emigaso gy’ensi 
mitono nnyo, naye egy’enkomerero 
gy’egisinga obulungi eri oyo atya Allah; era 
temuliryazaamaanyizibwa n’ akatono. 


yp jjgjj 1 c// i j 

4*4* * * ( * s „ 1 

A „< „ 1 i. 

by* 4s-» ujW-4-.. 

5 *= ^ & iJISjlafcll 

i-j y—j j. jl ij.ofll s ^Jbl 

i £4' v 

tty' > 

^lli i 243131 5 1 a ^ £4^ 


,—- a o ^ S ■* 

» I 


i# W pi J^jJT 

ly I 5 S^LCaJl 5 

ISJj "Ijfcpl 


79. Wonna wemuba, okufa kwa kubatuu- y 5 
kako, ne bwe muba mu bigo ebinyweevu ^ ( £ 



jdtAfimSSjaCSSiT 





Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


Era bwe batuukibwako ebirungi, bagamba 
nti: Bino bivudde eri Allah. Naye bwe 
batuukibwako akabi, bagamba nti: Kano 
kavuddegy’oli. Gamba nti: Byonna bivaeri 
Allah. Abaffe, abantu bano babadde ki, 
tebakyayinzanakutegeera kigambo kyonna? 


80. Ekirungi kyonna ekikutuukako kiva 
eri Allah, naye ekibi kyonna 
ekikutuukako kivagy’oli. Era twakutuma 
nga ggwe Mubaka eri abantu bonna. Era 
Allah ngaOmujulizi, amala. 

81. Oyo agondera Mutume, ddala aba 
agondedde Allah. Era yenna eyeekyuusa, 
amanye nti ggwe tetwakutuma kuba 
mukuumi ku bo. 

82. Era bagamba nti: Obuwulize bwe 
tugenderera. Naye bwe bava w’oli, ekibiina 
ekimu mu bo kisula kiteesa okuwakanya 
ebyo bye wayogedde. Naye Allah 
awandiika ebyo bye basula bateesa. Kale 
ggwe baleke, era weesige Allah yekka. Era 
Allah nga Omulabirizi, amala. 

83. Abaffe, Kur’anieno tebagifumiitirizaa- 
ko? Ddala singa yava eri atali Allah, tewali 
kubuusabuusa, baaligisanzeemu ebitataba- 
gana nfaafa.* 

84. Era bwe batuukibwako amawulire 
ag’emirembe oba ag’entiisa, bagalaalaasa 
bulaalaasa. So singa bagazza eri Mutume oba 
eri ab’obuyinza mu bo, ddala abo mu bo 
abaganoonyerezaako baalitegedde ekituufu. 
Era singa si mikisa gya Allah egiri ku mmwe 
n’okusaasira kwe, mazima mwaligoberedde 
Sitaani, okuggyako abatono ennyo. 


85. Kale lwana mu kkubo lya Allah— 
tovunaanyizibwa okuggyako ku lulwo ggwe 
wennyini— era kubiriza n’abakkiriza 


A • ' , K S ** A A A & 

5 > ^ ) yJ y&j. a ^ * 

* ftUt W A •' 

J^ ^ 






aI' V? 


(a>£ '3.3 ii>y^JLf.5 

J>/l3 

©■54^3 yti 

uJ U» 5 b til l >SJ I li) 5y-» | 

jl>\ #£***&>* 

I iyP»A ' >]S 

ti)3 ' <-^ s 3V>p3 * 

>4- 4 ^ V ' ^3' 

<4 1 eUaW £ )* "^4^4; 

C^klSj! 

©i#l 

■5j. Jife 4^4 O, 

/ / / ? B I , * 11 ) / ^ fcl / 

a: 3 i— Lm -Q> 


4:S3. Ebigambo ‘ikhtilafan katheeran wane bitegeeza butatabagcina, 

kukontana oba kukoonagana okungi. Ekitegeeza nti singa ddala Kur'ani Entukuvu 
teyava eri Katonda, yandibaddemu ebitatabagana nfaafa. Amakulu ge gamu gasangibwa 
ne mu 67:4 Katonda w’agamba nti toyinza kulaba njawukana (oba butatabagana)mu 
kutonda kwe. 

<§> 





Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 


okulwana-, ob’olyawo Allah n’aziyiza enkundi 
y’abatakkiriza. Era Allah musuk ki rivu mu 
maanyi, era Mukakah mu kubonereza. 

86 . Oyo awolereza okuwolereza okulungi, 
akufunamu omugabo. N’oyo awolereza 
okuwolereza okubi, afuna omutemwa gw’ekibi 
gwa kwo. Era Allah ye w’Obuyinzaku buli 
kim u. 


87. Era bwe mulamusibwanga n’ekiramuso 
ekirimu okusaba, kale nammwe mulamusenga 
mu ngeri ekisingako obulungi, oba mukidde- 
ngamu. Mazimabuli kimu Allah akibala.* 

88 . Allah ye yekka, teri musinzibwa mulala 
okujjako Ye. Ddala ajja kugenda ng’abakung’a- 
anya okutuusa ku lunaku lw’okuzuukira, 
tekiriimu kubuusabuusa. Y’ate ani asinga ku 
Allah okwogera amazima? 

Ruku 12 

89. Abaffe, mubadde mutya okwetemamu 
awabiri ku nsonga za bannanfuusi, songa 
Allah yabasuula dda olw’ebyo bye baakola? 
Abaffe, mwagala kulung’amya abo Allah be 
yasalira okubula? Naye oyo Allah gw’asalidde 
okubula, kale toyinza kumuzuulirayo kkubo 
ddala. 

90. Era beegomba nnyo nammwe mubeere 
batakkiriza ngabo bwe ball abatakkiriza, olwo 
mwenna mwenkanenkane. Kale temutwalanga 
yennamu bo okuba ow’omukwano, okutuusa 
lwe balisengukira mu kkubo lya Allah. Naye 
ate bwe beefuulanga, olwo mubakwate era 
mubatte wonna wemubasanganga. Era 
temutwalanga yenna mu bo okuba 
ow’omukwano wadde omuyambi; 


91. Okuggyako abo abalina enkolagana 
n’abantu nga wakati wammwe nabo waliwo 
endagaano, oba nga bazze gye muli nga 
emitima gyaabwe gikaluubiriddwa okulwana 
nammwe oba okulwana ne bannaabwe. Era 
singa Allah yayagala, ddala yaalibawadde 
amaanyi ku mmwe; olwo ddala baalirwanye 
nammwe. Naye bwe babeesambanga ne- 
batalwana nammwe era nebassaawo emirembe 
gye muli, kale olwo Allah mmwe tabakkiriza 


iS £& & 



4)lij aJa \ §1 

A 

(-)\ t \‘yLZj'l£j 

\y& Szl $ >5=o 

Ukdubl 

ft \ 5 

©I i 1 4&S4JL*! & 4 S 

40 lii, £ 0 -*$ 'vj, 

31 5\i« 3 

till >-£> j 5 JLi “ytcZ)i\Z 


0. ks r* 






4:87. Mm butuufu Aya eno tekwata ku kulamusaganya kwokka, wabula ekwata ne ku 
kuweerezaganya ebirabo eby’enjawulo ebiddizibwamu ebibisingako oba ebibyenkana. 






Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


kubasosonkereza. 


92. Mujja kukisanga nti abalala baagala 
mirembe gye muli era nga baagala mirembe 
eri abantu baabwe. Naye ng’ate buli lwe 
bazzibwa eri obulabe, basindika asitamye. 
Naye bwe bataabaveeko era bwe bataatee- 
kewo mirembe gye muli ate nebaziyiza 
emikono gyabwe ku mmwe, olwo 
mubakwate era mubatte wonna we- 
mubasanganga. Era abo tubabawaddeko 
obuyinza obwetadde. 

Ruku 13 

93. Era si kituufu omukkiriza okutta 
omukkiriza, mpozzi mu butanwa. Eraoyo atta 
omukkiriza mu butanwa, kale awe omuddu 
omukkiriza eddembe, n’engassi y’omusaayi 
esasulwe eri ababe; okuggyako nga bo be 
bagisonyiye. Naye omufu bw’aba nga yali 
ava mu bantu abalabe bammwe, nga ye 
mukkiriza, olwo omussi awe omuddu 
omukkiriza eddembe. Naye bw’aba nga yali 
ava mu bantu nga wakati wammwe nabo 
waliwo endagaano, kale engassi y’omusaayi 
esasulwe eri ababe, n’okuwa omuddu 
omukkiriza eddembe. Naye oyo atabirina, kale 
asiibe emyezi ebiri egiddiring’ana. Okwo nno 
kusaasira okuva eri Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


94. Era oyo atta omukkiriza nga agendere- 
dde, kale empeera ye Jahannamu; mu yo 
mw’alibeera, ne Allah agenda kumusungu- 
walira era alimukolimira; nate yamutegekera 
ekibonerezo ekisuffu. 

95. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mugendanga mu lutalo mu kkubo lya Allah, 
kale mwekkaanyanga nnyo. 

Naye temugambanga oyo abatooledde 
Salaamu nti: Toli mukkiriza, nga munoonya 
okufuna ebintu by’ensi, so nga eri Allah y’eri 
eby’obugagga enfaafa. Anti nammwe bwe 
mutyo bwe mwali edda, naye Allah 


/. 'f /O I ) X « f £ 

iTij 

Jj, 


Jiil cLV V4 tS ft 5 

Uv 

d „ <r i f „ S' ? - ^ ^ 

49 S (■>? £-4j 9 

i3(44 *1*44 5 

1 ^ JLa»i ^ 

£ f> r; < i & 

i*"^** 4 " 1 » P 9 A. TT ^ 

IX*-JL2L«o V ^0 (JJLOJ, ^ 

9 [ 44 X 1 'LiSi. 5jl>4j 

sJirf 

©d^i^iv 


X-C 


^5 iH)i 3 j 1 ^-4 

594_4l (2> 


vr 

g. 

1 






Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


n’abasaasirabusaasizi. Kale mwekkaanyanga 
nnyo. Mazima bye mukola, Allah abitegeera. 


96. Abakkiriza abatuula obutuuzi ngatebalina 
bulemu bwonna tebayinza kwenkana n’abo 
abatakabana mu kkubo lya Allah 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe. 
Allah yasukkulumya ekitiibwa ky’abo 
abatakabana n’ebyobugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe kw’abo abatuula obutuuzi. 
Wewaawo bombiriri Allah yabasuubizaebirungi. 
Naye Allah yasukkulumya nnyo abo abataka¬ 
bana mu kkubo lye mu mpeera ensukkirivu 
okusinga kw’abo abatuula obutuuzi, 

97. Mu bitiibwa okuva gy’alin’okusonyiwa, 
n’okusaasira. Era Allah yeMusonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 

Ruku 14 

98. Mazima abo abafiisibwa ba malayika 
nga beryazaamaanyizza bokka, ba malayika 
balibagambanti:Mwali ku ki? Baliddamu nti: 
Twali tutwalibwa nti tuli banafu nnyo mu 
nsi. Ba malayika baliddamu nti: Abal'fe, ensi 
ya Allah teyali ngazi mmwe okusengukira 
mu yo? Kale abo amaka gaabwe muliro. 
Naye obwo buddo bubi nnyo; 

99. Okuggyako abo abateesobola mu 
basajjan’abakazi n’abaana, abatasobola na 
ntegeka yonna era abatasobola kuzuula 
kkubo ddala lyonna; 

100. Kale abo ob’olyawo Allah alibaddira- 
mu. Era Allah ye Musanguzi w’ebibi, 
Omusonyiyi ennyo. 

101. Era oyo asengukira mu kkubo lya 
Allah*, asanga obubudamu bungi mu nsi 
n’okwetaaya. Era oyo yenna ava munju ye 
nga asengukira eri Allah ne Mutume we 
n’oluvannyuma n’atukibwako okufa, kale 
empeera ye eba ekakase ku Allah. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


£)& AjS J&JLT CkXf '. 

to) ^ eUJ \ to) \ fc 1 li e . 

££, .3 43 * 

> i , •" Zip s * « if, < + 

ku\ xc3 yp ije 

(J* c>d^sfcill £Ll 5 j. I 


* ( < * t * ''■3 * l p r , * \ 

to) \j£a%± 

fii id 1; j.jiST 

\ *&*>*** 

l Vy^SS li# 13 <fi I J>3' ^ 

3 jfcLjJl &$> '/j, 

to) cjl xJ I ) 1 

* a ? C * /I ^ i *«£ I * 1 

3 ^ r c to) 1 oJbl )li 

X-at£ J-L I ^ ^ 3 



' , ✓ i , £ f si"*''. 

fiLU 1 to) u 3 1 4® By^* ^*3 XU 


4:101. ‘Fii sabiilillah’ ( 


)bitegeez.a: ‘KulwaAllah’ oba ‘kulw’omulimu gwaAllah’oba 


‘mu kkubo lya Allah. ’ 

<§> 





Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


Ruku 15 

102. Era bwe muba nga mutambula mu 
nsi, kale temubaako kinenyo bwe 
muyimpawaza ku ssaala, bwe muba nga 
mwekeka nti abo abatakkiriza bayinza 
okubaleetera emitawaana. Mazima abatakki¬ 
riza balabe bammwe ba lwaatu. 


103. Era bw’obanga mu bo mu biseera 
eby’akabi n’obakulembera mu ssaala, kale 
ekibiina ekimu mu bo kiyimirire naawe mu 
ssaala era batwale n’ebyokulwanyisa 
byabwe. Naye bwe bamalanga okuvuunama, 
kale abo badde emabega wammwe, nate 
ekibiina ekirala ekitannasaala kijje kisaale 
naawe, naye era nabo batwalenga 
eby’okwerinza byabwe n’ebyokulwanyisa 
byabwe; kuba abatak ki riza baagala nti singa 
mulagajjalira eby’okulwanyisa byammwe 
n’ebintu byammwe, olwo babagwiira 
olugwiira lumu. Naye temubaako kinenyo 
bwe muba nga mulina obuzibu olw’enkuba 
oba nga muli balwadde nemussa wansi 
eby’okulwanyisa byammwe. Naye 
mutwalenga eby’okwerinza byammwe. 
Mazima Allah yategekera abatakkiriza 
ekibonerezo ekiswaaza. 


104. Kale bwe mumalirizanga essaala, 
mujjukirenga nnyo Allah mukuyimiriranemu 
kutuula n’awo nga mugalamidde ku mbiriizi 
zammwe. Naye bwe mubanga emirembe, olwo 
mutuukirizenga essaala mu bujjuvu. Mazima 
essaala yalaalikib wa ku bakkiriza okugisaala- 
nga mu biseera ebigere. 

105. Era temuddiriranga nga mulondoola 
abantu ababalwanyisa, kuba bwe muba nga 
mulumizziddwa, ddala nabo baba balumiziddwa 
nga mmwe bwe mulumiziddwa; naye mmwe 
musuubira eri Allah bo bye batasuubira. Era 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 


U&fil 4 'Hi 

6* (2)T P6L J&te 

} L.'\ >>5>a-Sa 

it li5 

>3 

$ & ZyUS >J 

% \ g «\r ^ ? ft *t V * ^ ^ 

ijW (Jj, 

1 ^ r* n”T 1 * ^ ^ 

I) 3 I ul 1 

I & I, ^ ; L*. 

©l^il 


. y> 

\ $ ife 141 $4?'v 3 

V dLU I chj. ti> V ^ ^ 

Hug siii 5 1 . &&>* , o 

© fc j L% >- 4 






Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


Ruku 16 "su . - 1 r<i< 

106. Ddala twassa gy’oli Ekitabo ekirimu 4, Hri. y’ 

amazima olyooke olamule wakati w’abantu ->» «< 

n'ebyo Allah bye yakulaga. Era tobanga 1 CT' 

muyomberezi wa balyaake. ©uJ^i. J 5 j. I 

107. Era saba okubikkirirwa eri Allah; aJj\ cij, hcLb\ j 

mazima Allah ye Mubikkirizi ennyo, Al^" ^ 

Ow’ekisa ekingi. 

^i r>-» 

Era towolerezanga abo aberyazaamaa- ii)y j 3 


108. 

nya bokka. Mazima Allah tayagala buli >!>*•' 4 K//t , < , * -i ^ 1 m 

A .. /, 6 ejciy CUatJ V 2lLi 1 (J V 11 

mukumpanya, omwonoonyi lukulwe. * > ~ 

109. Beekweka bantu naye tebayinza *3 3 OSkUl t!>*S> uJyLstX-*^ 
kwekweka Allah; anti abeera wamu nabo J , „ s> < 1* «* «■? 

awobwe basula nga bateesa ekiro ku 

bigambo ebyo by’atasiima. Era Allah 3 j» LT>i>-<.V Lo (jytXJo 

yetoolodde ebyo bye bakola. 


© Ua j Ly o u> £J_oJu 1_L> I X* feT 

110. Anti mm we muumwo ababawolereza <-£ 

mu bulamu bw’oku nsi. Naye ani ^) t | J 11 g A ) 

alibawolereza eri Allah ku lunaku rf 

lw’okuzuukira, era ani alibeyimirira? d) is)-* j> 1 ^ a 44 c 

111 . Era oyo akola ekibi oba aba />Jux>. 3 \ > y» li* - 3 

yeeryazaamaanyizza yekka n’oluvannyuma „•? < A u , . 1 ^ * 1 

n’asaba Allah okumusonyiwa, alisanga nga ^ ^ 

Allah Musonyiyi nnyo, Musaasizi nnyo. 

r » 2 ✓ l*:.. » r_ 

112. Era oyo akola ekibi, kale ddala akikola 3 ? ■■ ■» . 3 

nekikosa mwoyo gwe. Era Allah ye oz ;1 , /i< «- , •< 

at , r\ UJLle aJJl 1J0 3 i 

Mumanyiwa byonna, Omugezi ennyo. 1 ** ^ 




113. Era oyo akola ekisobyo oba ekibi j,;' < LX .jl l 3a-14 A tu. g aJ c 4 3 

n’oluvannyuman’akipaatiikakw’oyo atalina «''✓✓„ <-< u* V” * 

musango, kale ddala aba yetisse -y« i*> n 

okuwaayiriza n’ekibi eky’enkukunala. 4&J. isSiictuts- 


/ z z 


< 3 


Ruku 17 ^ ^ ■■P 

114. Era singa si mikisa gya Allah egiri JwXXa-9 3 y 1 - 1 

ku ggwe n’okusaasira kwe, mazima l , ^4 ^“T " ^ « | 
ekibnna ekimu mu bo kyali kimalindde > * „ ~> v 5 , 

okukusaanyaawo. Naye tebasaanyaawo Lo 3 >» 4 1 *yj, n>yL oj . u 3 

mulala wabula beesaanyaawo bokka, era 

tebayinza kukulumya n’akatono. Era Allah ^ ^ 

yakussiza Ekitabo n’ebyamagezi era r 3 ^\ •^_1 1 » 

<§> 





Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


n’akuyigiriza n’ebyo bye wali tomanyi. 
Era ekisakya Allah ekiri ku ggwe kisuffu. 

115. Mu bufubo bwabwe obusinga 
obungi temuli kalungi, okuggyako nga 
bakubirizza okutoola saddaaka, oba okukola 
ebikolwa ebirungi ebigasa abantu, oba 
okutabaganya wakati w’abantu. Era oyo 
akola atyo olw’okunoonya okusiima kwa 
Allah, kale mangu nnyo tujja kumuwa 
empeera ensuffu. 

116. Era oyo awakanya Mutume 
oluvannyuma lw’okunnyonnyokerwa 
obulung’amu n’agobereraekkubo eritali lya 
bakkiriza, naffe tulimwolekezagy’ayolekedde 
era tulimuyingiza mu muliro. Era obwo 
buddo bubi nnyo. 

Ruku 18 

117. Mazima Allah tasonyiwa kumwenka- 
nya nakirala, naye asonyiwa ekitali ekyoeri 
oyo gw’aba asiimye. Era oyo eyenkanya 
Allah n’ekirala, mazima aba abuze okubula 
okw’ewala ennyo. 

118. Abamunno tebalina kye basaba ebbali 
we okuggyako ba lubaale abakazi; era mu 
butuLifu tebalina kye basaba okuggyako Sitaani 
omujeemu, 

119. Allah gwe yakolimira, era eyagamba 
nti: Mazima ng’enda kwetwalira omutemwa 
omugereke mu baddu bo. 

120. Era nti ddala ndibabuza era 
ndibeegombesa ebitaliimu nsa era ddala 
ndibapikiriza nebasala amatu g’ebisolo era 
ddala ndibapikiriza nebakyuusakyuusa 
ebitonde bya Allah. Era oyo atwala Sitaani 
nga ye w’omukwano abbali wa Allah, mazima 
aba afiiriddwa okufiirwa okw’olwaatu. 




tsrs> 3 

t, * . >V 

©I vA-o f-E*- 3 




^ l 





r | •' • * -P a a £ * ^ *. i 


©I5j^dki-5!.£|^4 
ot-jSV 33 l-Siiil ilsi I 




121. Sitaani abasuubiza era n’abegombesa 
ebitaliimu nsa. Naye Sitaani tasuubiza kirala 
okuggyako okubuzaabuza. 

122. Abo amaka gaabwe muliro era tebalizu- 
ulayo buddukiro ku gwo. 

123. Era abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi tulibayingiza mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo; omwo 


©'$ 3>^ *5, J, 1 

3 1^1 £>ip'.3 






Juzu 5 


AL-XISA 


Essuula 4 


mwe balibeeraemirembe n’e mir embe. Okwo aJb I 5'' >—i 

kwe kusuubizakwa Allah okw’amazima.Y’ate \ \ > \%< 

ani asinga Allah okwogera amazima? ^ 

124. Tekigenda kuba nga mmwe bwe L^lol *> 5 lZTT 

mwagala oba ng’abantu b’Ekitabo bwe •* < V T , 

baagala. Oyo akola ekibi alikisasulwa era V3 ** „ 

talizuulayo wamukwano wadde omuyambi 3 w,5 lLt\ (jji jJ 
ebbali wa Allah. ^ < 

©tw-^ 

A * l *** V i ^ ^ ^ 

125. Era oyo akola ebirungi, k’abe musajja Vy > e>21 O* 3 

obamukazi, naye nga mukkiriza, kale abo **A*. - * "Z\'7\ \<••• >1 
be baliyingira mu Janna era tebaliryazaamaa- ^ ^ ^ Ail^ 

nyizibwa wadde akatono ennyo*. ©i j-yjsJ <j ^JL^Y5 tS*Jl 

126. Y’ate ani asinga eddiini kw’oyo \ '■*■£5 5 

eyeewayo yenna eri Allah ate nga mukozi 2 JL, 40 1 5 ( 5 ^-4- yu)A>, £3 1; 
wa birungi era nga agoberera eddiini ya ^ ", * * ** , .* „ , * 

Ibrahimu omwesimbu? Era Allah yatwala Afr-fc>-i> a,u x^tj 

Ibrahimu nga mukwano gwe ow’enjawulo. ©*})JLli. 

127. Era byonna ebiri muggulu n’ebiri mu 5 i U$) 1(4^5 ^^4131(4^^44,5 u 

nsi bya Allah. Era buli kimu Allah A\&_ 

yakyetooloola. *** *" ' > ^ 

128. Era banoonya ensala yo ku bifa ku £di I ^ ' <■} ) 

bakazi. Gamba nti: Allah abawa ensala ye ^ AXj to 5 r 4 *» JjS*& “ ^ 

kubo.N’ebyo ebibasomerwa awalala mu ✓ r Z \Z“-\\ *** „v ' C<\ 
Kitabo ebifa ku bakazi ba mulekwa abo ^ ^ ^ ~' n f 

be mutawa mahare ago agaabalagirwa so &yiey) 4>$£pto y *y 
nga mwagala okubawasa, era abawa , * . ^ 1 * , 1\\ 


ensalaye ku baana abateesobola, nti 4 ? c, .T 

mulabirirenga bamulekwa mu bwenkanya. 

Era buli kirungi kye mukola, ddala Allah & l3y4l(4>-S. \ S3 L 

akiman y a - * ©I4ii4 H \ 

129. Era omukyala bw’atya bba okumuyisa $r 
obubi oba okusuulirirwa, kale tekiba i«. , »<-« *»lo <Tt 1 ^ n , 

kinenyogyeball bombiriri bwebatabagana ' T^; ^ ^ r 

bokka na bokka. Era okutabagana kulungi j k 

nnyo. Era abantu baateekerwawo „ ✓ < 4. . , -4^ 

okululunkana. Naye bwe mweyisa obulungi ^>5 o^ ^ ^ I 

era nemwekuuma, mazima bye mukola [£_, ^ K 1 1 ^ » ? ? 5 1 ^ ‘ ^ 

Allah abitegeera. v 7 TI T < TjTTt 

©I (i; 


130. Era temusobola kwenkanyankanyiriza 1td 5 

ddala wakati w’abakyala ne bwe muba nga " u ^ ^ 

4:125. ‘Naqiir’ kitegeeza akannya akabeera ku nsigo y’entende. 

<§> 





Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


mwagala mutya, naye temwekubiiranga ne 

mwemalira kw omu, ne muleka omulala nga r ^ „ y „ x ^ ^ ✓< 

aling’anga awanikiddwa aleebeeta. Naye 

bwe muddaabiriza era nemwekuuma, mazima r\\ * * < \* 1 1 * \ t l vi -> - 

Allah ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. IS. <UJ 1 bl yS^> 3 

131. Naye bwe baawukananga, buli omu ol> 1 U-*-t liyJLXji ts>>3 

Allah alimuwa okwemalirira okuva ku ^4 „ /A , * ^ 

butitimbe bwe. Era Allah y’Agaziya, 3 <iA> uJ 

Omugezi ennyo. ^ x . 1 ^ 

132. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri \ i£lo gh, 9 

munsibya Allah. Eraddala twakuutira abo „ j. ^ ?.. f.^-f ^ 7, ^ m 

abaaweebwa Ekitabo olubereberye lwammwe, ^ ‘ V 5 ’ ’ U *-* 3 5 ~ 

n’eri mmwe nti: Mutye nnyo Allah. Naye bwe j, 5 i U ajLJ 1 cA >J1 j I, 3 jdAX.^ 

mulyerema, mumanye nti ddala byonna ebiri ^ l ^\< „ jA”p< 

mu ggulu n’ebiri mu nsi bya Allah. Era Allah Lo 3 yt .»J I L^U dIi,o) L> \ )yAXJ> 

Yeemala, y’Atenderezebwa. ^„ " |t • < .»* , < ^ •</''. ; 

©lxl^xlllcajL»\c)l5 3iU$>)Vl( 1 ^ 


133. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri 3* J$ 31'4'&5 •$* 

mu nsi bya Allah. Era Allah nga ye . iT 

Mulabirizi, amalira ddala. ^ 5 ^ 

134. Abange mmwe abantu, Allah bw’aba LJj A-j LiJ o>A 

nga ayagadde, mmwe abaggyawo n’aleeta _ & „ Cin'. 

abalala Eraekyo Allah akfobola nnyo. 


135. Oyo aba ayagala empeera y’oku nsi ■*-> V 

yokka, kale ajjukire nti eri Allah y’eri ^ SM*! 3 UJ jJi 4>\15 

empeera y oku nsi n eyenkomerero. Era ^ ^ " n ^ r</ « 

Allah y’Awulira byonna, y’Alaba byonna. 


136. Abange mmwe abakkiriza, mubeere- ly-« 1 

nga beesimbu mu bwenkanya, abawa ~ „ j, *5 ✓ i 1 „ »11 »vj .< \ 
obujuhzi ku lwa Allah, ne bwe kiba ku mmwe ■M-** ^^ 

bennyini oba ku bazadde bombiriri oba 

ahammwe. Aweebwako obujulizi k’abe £ ^ / ✓ ✓ 

mugagga oba mwavu, kale era Allah y’asinga ^u_^> l>42iij 3 'u-kt i>JOL 

okubalumirwa bombi okusinga mmwe. Kale „ . ^ 1*^ 

temugobereranga kwagala kwa mitima 5 * r 01 ^>44' ■* 

gyammwe nemutaba benkanya. Era bwe 5 I (LiJ 

mukweka amazima oba nemwebalama, > f ’A 

mumanye nti ddala bye mukola, Allah 
abitegeera. „ i, , , • 

137. Abange mmwe abakkiriza, mukkirize 3 ' 3 ^-S«^ 'y-#| ' k 4 iL> 

Allah ne Mutume we, n’Ekitabo ekyo kye 

yassaku Mutume we, n Ekitabo ekyo kye ^ y ^ y 

yassa olubereberye. Era oyo eyeegaana 1 ^ iJl JI 3 <^^*5 

Allah, ne ba malayika be, n’ebitabo bye, x ^^* \ » ■"’ A *- 

n’Ababaka be, n’olunaku lw’enkomerero, 3 f 4 jA-iX «3 StiJ-ki 

mazima aba abuze okubulaokw’ewala. “-I * a/ 1 .» f 11 < A 1 -f,^ „ ,?c. 




• ^^Y1^13^43^ 

<§> 





Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 


138.Ma 7. ima abo abakkirizan’oluvannyuma 
ne bagaana, nate ne bakkiriza, n’oluvann- 
yuma ne bagaana, n’oluvannyuma ne 
beeyongera okwerema, Allah talibasonyiwa 
wadde talibalung’amya mu kkubo. 


139. Wa amawulire eri bannanfuusi nti 
balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo, 

140. Be bo abafuula abatakkiriza okuba 
ab’emikwanomu kifoky’abakkiriza, abaffe 
banoonya kitiibwa gye bali? Naye ddala 
ekitiibwa kyonna kya Allah. 


141. Era ddala yamala okubassiza mu 
Kitabonti: Bwe muwuliranga Aya zaAllah 
nga zigaanibwa oba nga zijeregebwa, kale 
temutuulanga wamu n’abo abazijerega, 
okutuusa lwe badda ku mboozi endala 
eteri eyo; kubanga bwe mutuula nabo, 
olwonammwe muba nga bo. Mazima Allah 
alikung’aanyiza abannanfuusi n’abatakkiri¬ 
za bonna mu Jahannamu; 

142. Beboabalindirira ebinaagwa kummwe. 
Kale bwe muba nga mmwe mufunye 
obuwanguzi obuva eri Allah, bagamba nti: 
Abaffe, ffe tetwali wamu nammwe? Ate 
abatakkiriza bwe baba nga be bafunye 
omugabo, bagamba nti: Si ffe 
twabawanguzza n’okubakubirira eri 
abakkiriza? Kale Allah aliramula wakati 
wammwe ku lunaku lw’okuzuukira. Era 
Allah tajja kuwa batakkiriza kkubo lya 
buwanguzi ku bakkiriza. 

Ruku 21 

143. Mazima abannanfuusi mbu babuza- 
abuza Allah, naye ajja kubaleka bo 
bennyini babuzibwebuzibwe.Era bwe 
basituka okugenda eri essaala, basituka 
beenyoola na lwa kulabibwa bantu, era 
tebajjukira Allah okuggyako akatono ennyo. 

144. Bannampawengwa; tebali eri bano 
wadde tebali eri bali. Era oyo Allah 
gw’ayabulira, toyinza kumuzuulirayo kkubo 
ddala nate. 


JSJ* \y£\ &J, 

iSi »$>»> \ 

i * ^ 

%3\ &£ %£\ 

©l^u4 

lii it vJLp 14 3 y iis 

3 14-^ j.a L ji aJjI O 


ijt ip li & (£&j, 

i* £&£ % && 

Mh? £***&&I 

i ^ S £>11) i Jj, iplS i>j3 H 

& 5l/* Hi 1 $ i i >4 

yj <5* * < > 

dJ 


<§> 





Essuula 4 


AL-MSA 


Juzu 6 


145. Abange mmwe abakkiriza, temu- 
fuulanga abatakkiriza okuba ab’emikwano 
mu kifo ky’ abakkiriza. Abaffe, kye mwagala 
kwe kwewaako mwekka obujulizi 
obw’olwaatu eri Allah? 


146. Mazima bannanfuusi be baliba mu ssa 
erisemberayo ddala wansi mu muliro; era 
tolibazuulirayo muyambi yenna, 

147.0kuggyako abo abalibonerera ne 
batereerera ddala, era nebanywerera ku Al¬ 
lah, era ne bamalira obuwulize bwabwe eri 
Allah; kale abo baliba mu bakkiriza. Era 
mangu nnyo Allah ajja kuwa abakkiriza 
empeera ensuffu. 

148. Allah ababonereze lwaki singa muba 
nga mwebazizza era nga mukkirizza? Era 
Allah ye Musiimi ennyo, Omumanyi wa 
byonna. 

Juzu 6 

149. Allah tayagala kulaalaasa kigambo 
kibi, okuggyako eri oyo aba ayisiddwa 
obubi. Mazima Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 

150. Bwemwoleka ekirungi oba ne mukikisa, 
oba ne musonyiwa ekibi, mazima Allah ye 
Musanguzi w’ebibi, Nannyini buyinza. 

151. Mazima abo abeegaana Allah 
n’Ababaka be era ne baagala okwawula 
wakati wa Allah n’Ababaka be, era ne 
bagamba nti: Tukkirizaako bamu, abalala 
tetubakkiriza, era nga baagala kukwata kkubo 
eriri wakati w’ebyo, 


152. Abo nno be batakkiriza wawu. Era 
twategekera abatakkiriza ekibonerezo 
ekiswaaza. 

153. Nayeabo abakkiriza Allah n’Abatume 
be ne batasosola n’omu mu bo, abo mangu 
nnyo Allah ajja kubawa empeera yaabwe. 
Era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


dli, fcu (111 

©lyA-aJxatj0 3 ' 

5lio 

\%\1 ii \ & \ 

L l^U-1 ^ 

' . rr. 

©l>-t ^3 1 l ^ 

3<^&j. 

A* 1 £ jjLS i£ 3 ^ 

3 f-1^03 

,"■5 < , «?* Z n .pi • K*' > 

1> xjJLi dll U> 5 ** J*3 

Sjxicl 5 *Ia». £>J l >^4*3' 

©l£i$£ cj rx£ £*^£4 

^5^3^4,1^1^.013 

14^ ^ ^ aw i$jS* 

\ ^ ft a f t **| 

Si 


<§> 





Juzu 6 


AL-XISA 


Essuula 4 


Ruku 22 

154. Abantu b’Ekitabo bakusaba mbu 
obassize Ekitabo okuva mu ggulu. Naye 
baasaba Musa ekisinga n’ekyo obukulu 
nebagamba nti: Tulage Allah mu lwaatu. 
Olwo baakwatibwa ekibonerezo 
ky’okubwatuka olw’okwonoona kwabwe. 
Ate oluvannyuma baafuula ennyana okuba 
omusinzibwa, so ng’ate baali bamaze 
n’okutuukibwako obubonero obw’olwaatu, 
naye n’ekyo ne tukisonyiwa. Era twawa 
Musa obukakafu obwetadde. 

155. Era twagulumiza olusozi waggulu 
waabwe nga tulagaana nabo, era netubaga- 
mba nti: Muyingire mu mulyango 
n’obuwulize. Era netubagamba nti: 
Temujeemeranga bya Sabbiiti era ne- 
tubaggyako endagaano enkakafu. 

156. Kale olw’okumenya kwabwe 
endagaano yaabwe, n’olwokugaana kwabwe 
obubonero bwa Allah, n’okugezaako 
kwabwe okutta ba Nabbi awatali nsonga, 
n’okwogera kwabwe nti: Emitima gyaffe 
misaanikire— si kyo, wabula Allah yassa 
envumbo ku gyo olw’okwerema kwabwe, 
kale tebakkiriza okuggyako akatono 
ennyo— 

157. N’olwobutakkiriza bwabwe, 
n’okwogera kwabwe ku Maryamu 
okw’okuwaayiriza okusuffu, 

*158. N’olw’okwogera kwabwe nti: Mazima 
twatta Masihi, ‘Isa, mutabani wa Maryamu 
Omubaka wa Allah; songa tebaamutta, 
wadde tebaamuttira ku musaalaba, wabula 
yafaananyirizibwabufaananyirizibwa gye bali 
ng’afudde. Era ddala abo abatakkiriziganya 
ku kyo, mazima bali mu kubuusabuusa ku 
kyo. Tebalina kye bakimanyiiko, okuggyako 
okugoberera okuteeberezakwokka, naye nga 
mu butuufu tebaamutta, 

*159. Wabula Allah yamugulumiza gy’ali. 
Era Allah yeLuwangula, Omugezi ennyo. 


m 3 *5£jl 

f \ 133 

f} ? J * * 0 0 n * ✓ 

*45 ' 

* + l \ • * ^ \ •• \ * * *1I 

111 




tsfi ^ 


a * 


^ 74*^' ^ % 

LI 





4:158,159. Aya eno okussa essira ku kwoleka nti Abayudaaya baalemwa okutemula 
Nabbi ‘Isa (a.s.) n’okumuttira ku musaalaba, kitegeeza bulungi nti wano Allah 
asambajja okwewaana kwabwe bwe baagamba nti: Mazima twatta Masihi ‘Isa 
mutabani wa Maryamu, Omubaka wa Allah, Kur’cmi Entukuvu egaanira ddala 
okwewaana kuno nga eggumiza nti mu byonna ebyatuuka ku ‘Isa (a.s), 
eky’Abayudaaya okumutta tekyalimu; era y’ensonga Iwaki Aya eno efundikira 






Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 6 


n’ebigambo ebigamba nti‘...naye mu butuufu tebaamutta’. Mu kigambo ‘wamaa 
swalabuuhu ’(i '/ft 5 jekigaanibwa si kuwanikibwa kwa Yesu ku musaalaba oba 

okumubambako, wabula kuttirwa ku gwo; kubanga singa aba yattirwa ku gwo, 
olwo Abayudaaya baba batuufu mu kwewaana kwabwe olw’okuba nti be baasala 
olukwe olwamutuusa ku musaalaba. N’olwekyo oyo agamba nti ‘Isa(a.s) yafiira ku 
musaalaba, aba awagira kwewaana kw’Abayudaaya. 

Ate bwe kigambibwa nti ‘Isa(a.s) teyattibwa Bayudaaya, tekitegeeza nti teyafa, 
kubanga era omuntu bw’asimattuka olukwe Iw’okumutta, tekitegeeza nti talifa. 
Ekigambo ‘Walaakin shubbiha lahum’ (wano kisaana kutunuulirwa 
n’obwegendereza. Ekigambo kino okusinziira ku ntegeka y’ebigambo nga bw’erimu 
Ay a eno, kiddaeri ‘Isa(a.s), kuba y’eyakolwako ekikolwa kino ekya ‘shubbiha’ (i.e.ye 
yennyini ye ‘yafaananyirizibwa’ ng’afudde). Okusinziira ku mateeka g’Oluwarabu, 
pronoun ‘hu ’ oba ‘huwa ’ eri mu kigambo ‘shubbiha ’ (ill ) esaana kudda eri Nabbi 
‘Isa (a.s). N’olwekyo ‘Isa (a.s) yennyini y’eyafaananyirizibwa eri abalabe ng’afudde, 
so si muntu mulala. Kino kitegeeza nti okusinziira ku mivuyo egyaliwo, Abayudaaya 
okugamba nti battira‘Isa (a.s) ku musaalaba, baali bateebereza buteebereza kubanga 
yafaananyirizibwa bufaananyirizibwa ng’afudde, naye nga ddala si bwe kyali. 

Ekigambo ‘shubbiha’ oba ‘yafaananyirizibwa’ bwe kizzibbwa eri ekyafaayo 
ky’okuwanikibwa kwa ‘Isa (a.s) ku musaalaba, kiba kitegeeza nti ab’enjuyi zombi 
— Abakulisitaayo n ’Abayudaaya—halt mu bya kuteebereza ebitaliiko bukakafu. 
Abakulisitaayo abagamba nti Yesu yabafiiririra ku musaalaba, tebalina bujulizi 
bukakasa nti ddala yafiira ku musaalaba. N’olwekyo eddiini y’Abakulisitaayo 
n ’eba nti etambulira ku bya kuteebereza, so si bukakafu. Ate Abayudaaya abeewaana 
nti batta ‘Isa(a.s), nabo tebalina bujulizi bulaga nti ddala baamutta, okuggyako 
okuteebereza obuteebereza. Okumanya nga n’abaaliwo tebaakakasa nti ‘Isa(a.s) 
ddala yali afiiridde ku musaalaba, baasaba Gavana Pilato akuume butiribiri 
‘omulambo’ gw a ‘Isa (a.s). Okumanya nga bo bennyini baali tebakakasa, baatuuka 
n’okulabula Pilato nti ‘Isa(a.s) bw’aba nga mulamu, yandiddamu okulabika 
neyerangirira nti azuukidde! Matayo (27:63-64). Abaffe, ddala ekyo tekimala 
okukakasanti ‘Isa(a.s) teyafiiririra Bakulisitaayo? Ekyo kye tunnyonnyodde waggulu 
ky’ekyogerwako mu bigambo bya Aya eno ebigamba nti ‘Wa innalladhiina... ’ 
ekitegeeza nti ‘Ddala abo abatakkiriziganya ku kyo... mazima bali mu kubuusabuusa 
ku kyo ’. 

Abasiraamu bangi batwala ekigambo‘bal’(34 )ekiri mu ‘Bal rafa’ahullahu ilaihi’ 
( ikij jJ4 )nti kiraga nti Isa teyafiira ku musaalaba wabula Allah yamusitula 

n’omubiri gwe mbu n’amutwala mu ggulu mu kifo ky’okumuleka afure ku gwo. 
Olwo asaana kuba nga ali eyo mu bwengula n ’omubiri gwe gweyalina mu kusooka! 
Endowooza y’Abasiraamu abo ereeta ebibuuzo ebiwerako, gamba: (a) Oba ddala 
‘Isa (a.s) teyawanikibwako ku musaalaba, abaffe ebyaafaayo byonna ebikwaata ku 
kuwanikibwa kwe ku gwo ebittottolwa Abakulisitaayo, Abayudaaya n’Abarooma 
nga biriko n’obujulizi, by’ebituufu oba ebigamba obugambo Abasiraamu 
ab’endowooza eyo bye boogera?. (b) Mu Aya eno, nga oggyeeko ekigambo ‘rafa’, 
ekitegeeza okusituka mu madaala, wa ate wekyawandiikibwa nti Allah yasitula ‘Isa 
(a.s) n’omubiri gwe n’amutwala mu ggulu? 

Mu kuddamu ekibuuzo ekisooka, Abasiraamu abagamba nti ‘Isa (a.s) yasitulwa 
n’atwaalibwa mu ggulu, bajwetekawo ekyafaayo, kyokka nga mu kyo tebagaana 
kuwanikibwa ku musaalaba wabula bagamba mbu omuntu omulala y’eyawanikibwa 
ku gwo era mbu ku Iw’ekiragiro kya Allah, malayika zaamufaananya nga 'Isa (a.s), 
mbu era eby ’okuteebereza bikwata kw ’oli eyateekebwa ku musaalaba so si ‘Isa 
(a.s) yennyini. Kino, mu kifo ky’okugonjoola, kyongera kusajjula nsonga yaabwe, 
kuba tewali bujulizi bwonna okuva mu biwandiiko eby’edda, oba Kur’ani Entukuvu 
wadde mu Hadith entuufu eza Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) bukakasa 
kujweteka kwabwe kuno; okuggyako nti ate kyo kijweteka nnyo n’okusingako 





Juzu 6 


AL-NISA 


Essuula 4 


*160. Eratewalin’omu mu bantu b’Ekitabo 

wabula buli omu ku bo alikkirmza mw’ekyo t i ^^ 1 k 1 ? 

nga okufa kwe tekunnatuuka; naye ku ^ l ^ 

lunakulw’enkomerero ‘Isa aliba mujulizi ku ^ 

bo. 


n’ebyabalala! Kya nnaku nnyo era kyesisiwaza ku ludda Iw’abo abaayiiya 
okujweteka kuno, okulaba nti baagezaako okulaga Abasiraamu nti baali bategeera 
nnyo ebyaafa ku ‘Isa (a.s) okusinga ne Allah yennyini oba ne Nabbi Omutukuvu 
Muhammad (a.s). Mu kuddamu ekibuuzo eky’okubiri, obunafu bwabwe bweyolekera 
mu kulemwa kwabwe okutegeera enkozesa y’ekigambo ‘rafa’ mu Kur’ani Entukuvu. 
Ekigambo ‘rafa’ mu Kur’ani Entukuvu kitegeeza ‘kusitulwa’ oba ‘kugulumiza mu 
madaala’ oba ‘kuwa kitiibwa’. Era buli Iwe kigambibwa nti ‘Allah asitula’ oba 
‘yasitula omuntu ’, kiba kitegeeza nti ‘yamusitula ’ oba ‘yamugulumiza mu madaala ’; 
oba nti ‘yamuwa ekitiibwa’ so si ‘kumusitula mu mubiri’ (Soma: 
2:254;6:84,166;7:177;19:58;58:12 etc). N’olw’ekyo, tekisoboka mu Ayaeno ekigambo 
‘rafa’ kuwa makulu malala okuggyako aga ‘Isa (a.s) okusitulwa mumwoyo. Mu Ay a 
egamba nti Allah yagulumiza ‘Isa (a.s) gy’ali (4:159) tetulabamu wagamba nti 
yamutwaala mu ggulu; ekitegeeza nti Allah yagulumiza ‘Isa (a.s) nga akyali wano 
wennyini ku nsi weyali; kubanga okugamba nti Allah asitula oba agulumiza omuntu 
mu mubiri, kiba kikyaamu. N’ekirala, tetusaanye kwerabira nti Allah ali buli wamu, 
tali mu ggulu wokka. Kale nno okugulumizibwa kwa ‘Isa(a.s) kwali kumutaasa kufa nga 
omukolimire nga afiiridde ku musaalaba. N'olwekyo mu kifo kya Allah okumuleka afiire ku 
musaalaba nga omukolimire, nga Abayudaaya bwe baali baagala, Allah yamuwonya 
obuswaavu obwo n ’amugulumiza mil kitiibwa n ’afa enfa eya bulijjo. Y’ensonga Iwaki ne Aya 
yennyini (4:159) efundikira nga egamba nti, ‘Wa kaanallahu ‘aziizan hakiiman’('&i&-?>tf) ‘eraAllah 
ye Luwangula, Omugezi ennyo’.Ddala kiba kuba nti Allah, mu kifo ky’okuwonya ‘Isa(a.s) mu ngeri 
eya bulijjo, ate Ye yayambaza omuntu omulala — atalina w ’ayogerwako wonna mu Kur ’ani wadde 
mu Hadith entuufu — ekifaananyi kya ‘Isa(a.s) Abayudaaya nebamukomerera mu kifo kya ‘Isa(a.s) 
bo gwe baali bavunaana; ate naddira ‘Isa(a.s) n'amutwaala mu ggulu mu bubba, olwo Allah 
okweyita ‘aziizi’ (Luwangula) Iwandibadde lusaago Iwennyini. Abo abagamba nti Allah yasitula 
‘Isa (a.s) n ’amutwaala mu ggulu mu butuufu baba bagamha nti Allah yatya Abayudaaya n ’abbawo 
‘Isa(a.s) n ’amutwaala mu ggulu ng ’atya okwetantala ebitonde, bw’atyo n ’alaga obutiitiizi; n ’olwekyo 
si Luwangula. 


4:160. Aya eno etera okutawaanya abantu abamu okugitegeera. Abayivu abamu balowooza nti Aya 
eno eyogera ku biseera eby’omu maaso ennyo, nga amakulu ga yo geekuusaako ku kyafaayo 
ky’omusaalaba nga kitwalibwa nti luliba lumu Abayudaaya bonna ne bakkiriza nti 
Yesu ddala yali Mubaka wa Allah. Era bagamba nti kino kiribaawo nga ne Yesu 
mwennyini mulamu atemyaera mbit ekyo bakiggya mu bigambo ‘qablamautihi’ 
ekitegeeza ‘nga okufa kwe tekunnatuuka’. Era basinziira ku kino nebagamba nti kati 
nga Abayudaaya bonna bwe batannaba kukkiriza nti Yesu yali Nabbi mutuufu, 
n’olwekyo ateekwa kuba nga akyaali mulamu. Abamu batera n’okugamba nti ebigambo 
‘nga okufa kwe tekunnatuuka’ bikwata ku Bayudaaya abaaliwo mu mulembe gwa 
Yesu; amakulu nti buli omu ku bo yakkiriza Yesu awo nga asemberedde okufa. Kino 
nno Allah yekka y’ayinza okukiwaako obujulizi kubanga wetwoogerera kati, tewali 
muntu yenna alina bujulizi bwesimbu bukakasa nti ddala buli Muyudaaya eyaliwo mu 
kiseera ekyo, yasookanga kukakasa nti ddala Yesu Nabbi mutuufu, n’alyoka afa. Mu 
nkola eya bulijjo, Aya eno etera okuvvuunulwa nti ‘...Era tewali n’omu mu bantu 
b’Ekitabo wabula (buli omu ku bo) alikkiririza mw’ekyo...’. Mu Luwarabu, ekigambo 
‘n’omu’ tekiriimu, wabula abavvuunuzi bakinyigawo bunyizi; era kiba kubaamu, olwo 
mu Luwarabu Aya yaalibadde bw ’eti:( p.T&J,S )Kati okugonza ensonga eno, mu 
kifo ky’abavvuunuzi okunyigangawo ekigambo ‘Ahad’(’>S.'\)ekilaja nawo, waakiri 
banyigewo ekigambo fariiq ’( j^p ) ekitegeeza ‘ekibiina; olwo amakulu ganjulukuka 

<§> 



Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 6 


161. Kale olw’obukyaamu bw’abo Abayu- 
daaya, n’olwokuziyiza kwabwe abantu 
abangi mu kkubo lya Allah, twabaziyiza 
ebirongoofu ebyali bibakkiriziddwa, 

162. N’olwokutwala kwabwe enkizosonga 
yabaziyizibwa,n’olwokulya kwabwe ebintu 
by’abantu mu bulimba. Era abatakkiriza mu 
bo twabategekera ekibonerezo ekirumya. 


163. Naye abakugu mu bo mu kumanya 
n’abakkiriza, bo bakkiriza ebyassibwagy’oli 
n’ebyo ebyassibwa olubereberye lwo, na- 
ddala abo abajjumbira essaala nebatoola 
zaka ne bakkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero. Abo tulibawa empeera 
ensukkirivu. 


Kuku 23 

164. Mazima twakubikkulira nga bwe 
twabikkulira Nuhune baNabbi ab’oluvan- 
nyumalwe. Era twabikkulira Ibrahimu, ne 
Ismaili, nelsihaka, neYa’qubu, n’ezadde 
lye ne ‘Isa, ne Ayyubu, ne Yunusu, ne 
Haruna, ne Sulaimani, era Dauda twamuwa 
Zabuli.* 


165. Era Abatume abamu twabakutegeez- 
aako olubereberye naye Abatume abalala 
tetwabakutegeezaako, era Allah yayogera 
ne Musa olwogera* 


5 11)' J 1 3-a ' 1 

USi'Ls &&X 

A ft A I / A A A .V I V 


— ^ — a- ^ 

Q 54 Uitfi ^' 5syLi) i 


i* ii " “f o .«»>•?»' S' 


14^.515 75 5 -* 

5 4 * 5 (^*55 ^ 11 ^* "^'5 

9\> 

~~ 1 A J 1.1 & 4 ->ra *aa j 


ne gaba nti ‘tewali kibiina mu bantu b’Ekitabo, wabula balimukkiriza nga okufa kwe 
tekunnatuuka. Kino kiba kituukagana bulungi n’ekyafaayo ekimanyiddwa nti Yesu 
oluvannyuma Iw ’okuwona okuttirwa ku musaalaba, yasengukira mu bitundu ebyalimu 
amawanga g’Abaisirairi agaabula olwo ne kituukirira nti yatuusa obubaka bwe ku 
buli ggwanga ly’Abaisirairi era nebamukkiriza. Ennyinyonnyola eno ewagirwa 
okulanga okuli mu Baibuli (Mat.15:24) okutegeeza nti Yesu yali ajja kulondoola 
amawanga gonna agaabula ag’enju ya Israili abatuuseeko obubaka bwe yajja nabwo 
(Mat. 15:24). 

4:164. ‘Zaboor’(\*yl)) wano kitegeeza Ekitabo kya Baibuli ekiyitibwa Zabuli. 

4:165. Okusinziira ku mateeka g’Oluwarabu, ekigambo bwe kidding’amva nga bwe kiri 
wano/kallama... takliima’ (\iyp&’$’4\iS£>) amakulugakyo gabaamu okuggumiza , okunogaanya 
ensonga, okwoleka omutindo ogwawaggulu mubukugu bw’olulimi, n’okutangaaza. Era ebyo 
byonna biyinza okugendera awamu. 

<c@> 





Juzu 6 


AL-NISA 


Essuula 4 


166. Abo be Batume abawi b’amawulire 
amalungi era abalabuzi, walyooke waleme 
kubaawo kwekwasa kwonna eri abantu ku 
Allah oluvannyuma lw’Abatume 
okubalabula. Era Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

167. Naye Allah akakasa ebyo bye yassa 
gy’oli nti yabissa mu kumanyakwe, neba 
malayika bawa obujulizi ku byo. Era Allah 
ng’omujulizi, amala bulungi. 


168. Ma zim a abo abatakkiriza era abeekiika 
mu kkubo lya Allah, mazima baabula 
okubula okw’ewala. 

169. Mazima abo abeerema era abaalya- 
zaamaanya, Allah tagenda kubasonyiwa 
wadde talibalung’amya mu kkubo, 


170. Okuggyako ekkubo ly’omu muliro; 
omwo mwe balibeera ekiseera ekiwanvu 
ennyo. Era ekyo eri Allah kyangu nnyo. 

171. Abange mmwe abantu, ddala 
Mutume amaze okujja gye muli n’amazima 
agava eri Mukama wammwe; kale mukkirize, 
ky’ekisinga obulungigye muli. Naye bwe 
muneerema, mumanye nti ddala ebiri mu 
ggulu ne mu nsi bya Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 

172. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, 
temusukkanga kigero mu ddiini yammwe era 
temwogeranga ku Allah okuggyako 
eby’amazima. Tewali kubuusabuusa, ddala 
Masihi ‘Isa, mutabani wa Maryamu, Mutume 
wa Allah era y ’eyatuukiriza ekigambo kye 
kye yassa ku Maryamu, era kwe kusaasira 
okuvagy’ali. Kale mukkirize Allah n’Abatume 
be era temugambanga nti: Ba Katonda bali 
basatu. Mubonerere, ky’ekisinga obulungi 
gye muli. Mazima ddala Omusinzibwa Allah 
ali Omu yekka. Ye okuba n’omwana kiri 
wala nnyo n’obutuukirivu bwe, kuba 
byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi bibye. 
Era Allah ng’omukuumi, amala bulungi. 


& US 

U? aL \ feuz&l&gz 

IbJj, 4^4 

©il^LL* i sJ Ai\ 

V 5 A-4J yftJ kjJL 2lU l 

©li 

^*5 >_1 A A**- \ 

©fyLufj JL\ 

j^yJl IS J-lll tfiff 

JviiUj’ 1 J ^ ^ 

^ li)l3 Ijyiijl ti>J, ) 


5 ' 

S)t j. 1* ij i li3) 


* P 






Essuula 4 


AL-XISA 


Juzu 6 


Ruku 24 

173. Maz im a Masihi tayinza kunyoomerera 
kuba muwereza wa Allah, waddebamalayika 
ab’okulusegere Iwa Allah. Era yenna 
anyoomerera okusinza Allah neyeekuza, 
kale abo bonna Allah alibakung’aanyiza 
gy’ali. 


174. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, kale alibasasula empeera 
yaabwe mu bujjuvu era alibawa 
n’ennyongeza ku mikisa gye. Naye abo 
abanyoomerera ne beekuza, kale 
alibabonereza ekibonerezo ekirumya. Era 
tebalifunayo na mukuumi wadde omuyambi 
ebbali wa Allah. 

175. Abange mmwe abantu, mazima 
mumaze okutuukibwako obukakafu 
obw’olwaatuobuva eri Mukama wammwe, 
era twassa ne gye muli obutangaavu 
obwetadde. 

176. Naye abo abakkiriza Allah era ne- 
banywerera ku Ye, kale mazima alibayingiza 
mu kusaasira n’emikisa egiva gy’ali era 
alibalung’amya mu kkubo eggolokofu 
eliraga gy’ali. 

177. Bakubuuza ebifa ku kalaala, gamba 
nti: Allah y’abawa okusalawo kwe ku 
kalaala nti: Singa omuntu afa nga talina 
mwana, naye ng’alina mwannyina, kale 
afune kimu kya kubiri eky’ebyo afudde 
by’alese. Naye (omusajja) asikira mwannyina 
bw’aba nga talina mwana. Naye bannyina 
b ’omusajja bwe baba ababiri, kale bafune 
bibiri bya kusatu eby’ebyo by’aleseewo. 
Naye ab’oluganda bwe baba nga basajja 
na bakazi, olwo omusajja afune kyenkanyi 
n’omugabo gw’abakazi ababiri. Allah 
abannyonnyola, muleme kuwaba. Era Allah 
yeMumanyi wabuli kimu. 



lit 

1^. >* « ft* ift 9S if* » . 


» J* ULl \ Li 

jJjJ y 1 ijcXj) 

j .> >»^ ^ ^ 

A| & rs *1 •• * ^ 

.. r>-r< * i 


^ ^ - - * >j 

y£ 






Juzu 6 





Essuula 5 



AL-MA’IDAH 
(Yakka luvannyuma Iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abange mtnwe abakkiriza, mutuukirize- 
nga ebisuubizo. Mukkirizibwa okulya 
ebisolo eby’amagulu ana, okuggyako ebyo 
ebirangiriddwa gye muli nti tebikkirizibwa; 
wabula temukitwala nti okuyigga 
kukkirizibwa nga muli mu Ihramu. Mazima 
Allah alagira ky’aba ayagadde. 

3. Abange mmwe abakkiriza, temudibaga- 
nga bintu Allah bye yatukuza* wadde 
Omwezi Omutukuvu oba ebisolo 
ebireeteddwaolw’okusaddaaka oba ebisolo 
by a saddaaka ebirina ebbona mu bulago 
oba abaluubirira eri Enju Entukuvu nga 
banoonya emikisa n’okusiima okuva eri 
Mukama waabwe. Naye bwe mweyambula- 
nga engoye za Ihramu, olwo muyinza 
okuyigga. Era obulabe bw’abantu, 
olw’okuba nti baabaziyiza okugenda eri 
Omuzigiti Omutukuvu, tebubapikirizanga 
nemusukka ekigero. Era muyambaganenga 
mu bulungi n’okutya Allah, naye 
temuyambagananga mu kibi 
n’okulumbagana. Era mutye nnyo Allah. 
Mazima Allah mukakali mu kubonereza. 

4. Mwaziyizibwa okulya kalannamye, 
n’omusaayi, n’ennyama y’embizzi, n’ekyo 
ekiramiriziddwako elinnya ly’atali Allah, 
n’ekitugumbuddwa, n’ekifudde olw’okuku- 
bwa, ri ckifuddc olw’okugwa, n’ekifumiti- 
ddwa ejjembe nekifa, n’ekiririddwakoensolo 
enkambwe, okuggyako ekyo kye mwesalidde 
mu butuufu. Era muziyizibwa n’ebyo 
ebisaliddwa olw’ebifaananyi n’amasabo, 
n’okweraguza n’obusaale; ebyo byonna bya 
bujeemu. Olwa leero, abo abatakkiriza 
baweddemu essuubi ku kumenyawo eddiini 
yammwe; kale temubatya, naye mutye Nze 
nzekka. Olwa leero mbatuukiririzza eddiini 
yammwe n’embajjuuliriza ebyengera byange 
era mbalondedde Obusiraamu nga y’eddiini. 
Naye oyo awalirizibwa ku byaziyizibwa 


OJp 1 


>4 Ei i $*£*5 \$z\ 

3 ts m \ 

£42' &41 sTjUliW 


3^0-425*^ ( y “yj\ 

<) 3 ri 4 iS ■ i £ > 81 ji» J 



3 H ^ 5 

i; V&iJi » 

cl) 13 L4a*j 1 ^ > to 3^4^-4T5 

c=-sjsiS*t 3 iitld 5 


5 : 3 . ‘Ebyo Allah bye yatukuza’ kitegeeza ebintu,ebiseera,ebifo oba ebitonde ebirina obulamu. 

<c@> 





Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 6 


olw’enjala,nga tawugukidde eri kibi mu 
bugenderevu, mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

5. Bakubuuza nti biki bye bakkirizibwa 
okulya? Gamba nti: Mukkirizibwa 
ebirongoofu byonna era n’ebyo 
ebikwatibwa ebisolo n’ebinyonyi bye 
muyigirizza nga mubigunjula mu kuyigga 
nga mubiyigiriza kw’ebyo Allah bye 
yabayigiriza. Kale mulye kw’ebyo bye biba 
bibakwatidde, naye mukiraamiririzangako 
elinnya lya Alla h. Era mutye Allah. Mazima 
Allah Mwangu nnyo mu kubala. 

6 . Olwa leero, mukkiriziddwa ebirongoofu 
byonna. N’emmere y’abo abaaweebwa 
Ekitabo ebakkiriziddwa, n’emmere yammwe 
nabo ebakkiriziddwa, n’abakazi abalongoofu 
mubakkiriza, n’abakazi abalongoofu mw’abo 
abaaweebwa Ekitabo olubereberye 
Iwammwe, bwe muba nga mubawadde 
amahare gaabwe, nemubawasa mu bufumbo 
obutuufu; so si kukola by a bwenzi wadde 
okutwaala emikwano egy’obubba. Naye oyo 
agaana okukkiriza, ddala ebikolwa bye biba 
by’onoonese; era oyo ku nkomerero y’aliba 
mw’abo ab’okufaafaaganirwa. 

Ruku 2 

7. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
musitukanga okugenda eri essaala, kale 
munaabenga amaaso gammwe n’emikono 
gyammwe okutuuka ku nkokola, era 
muyisenga amazzi mumitwe gyammwe, era 
munaabenga ebigere byammwe okutuusa ku 
bukongovvule. Naye bwe mubanga ne janaba, 
olwo munaabenga mubiri. Naye bwe 
mubanga abalwadde oba nga muli mu 
lugendo oba nga omu mu mmwe ava 
weyeyambidde oba nga muyiseeko eri 
abakyala naye nemutafuna mazzi, olwo 
muluubirirenga eri enfuufu ennyonjo 
mugiyisemu maaso gammwe ne ku mikono 
gyammwe. Allah tayagala kubassaako buzito 
naye ky’ayagala kwe kubatukuza era 
alyooke atuukirize enneema ye ku mmwe, 
mulyooke mwebaze. 


8 . Era mujjukire enneeema ya Allah eri ku 
mmwe n’endagaano ye eyo gye yalagaana 
nammwe, bwe mwagamba nti: Tuwulidde 




j i C. ft 

ji a & 

to ) » JLSLi 

&-5. 

\ yjj 1 ju* I 1191 

0U-J Cu*Jfc) I till I (jjj, i£Lli I 

£>- 9 . da A . a .- vi Ji 9 1 

7,1 iLys 4-ip' wh 

i->^9 k \ xa>d IS 9 

\>i Zipj UitJ ° 

JcX^. >?.' 9' ^ \ 9^2^' 

9,oi=a^uj 

&L b 1,9 k 

*{\ CJ 1,9 k19>3>^ 

^ Ut ^ 9' ^ Jf 

1^1 9x^5 

9 l^SLSl# 

» i ^ ".G I -! « ^ i l*5 Ji 



0£>5>£itf 
<L 9^ > '5 





Juzu 6 


AL-MAIDAH 


Essuula 5 


eratugonze. Era mutye Allah. Mazima Allah 
amanyi bulungi ebiri mu bifuba. 

9. Abange mmwe abakkiriza, mubeerenga 
besimbu ku lwa Allah, abawa obujulizi mu 
bwenkanya. Era obulabe bw’abantu 
tebubapikirizanga nemutaba benkanya. 
Mubeerenga benkanya bulijjo, ekyo ky’ekiri 
okumpi ennyo n’ohutuu ki rivu. Era mutye 
Allah. Mazima bye mukola, Allah abitegeera. 

10. Allah yasuubiza abo abakkiriza era 
nebakola ebikolwa ebirungi nti balifuna 
okusonyiyibwa n’empeera ensuffu. 



11. Naye abo abeerema era nebalimbisa 
obubonero bwaffe, abo nno be bantu 
b’omuliro. 

12. Abange mmwe abakkiriza, mujjukire 
ekisa kya Allah ekiri ku mmwe awo abantu 
bwe baamalirira okugolola emikono gyabwe 
ku mmwe, kale n’aziyiza emikono gyabwe 
ku mmwe. Kale mutye Allah, era abakkiriza 
beesige Allah yekka. 

Ruku 3 

13. Era mazima Allah yatwala endagaano 
ku baana ba Isirairi, era netusitula mu bo 
abakulembeze* kkumi na babiri. Era Allah 
n’agamba nti: Mazima ndi wamunammwe 
bwe munajjumbiranga essaala, nemutoola 
zaka, nemukkiriza Ababaka bange era ne- 
mubawagira, nemuwola Allah okuwola 
okulungi, mazima ndibasangulako ebibi 
byammwe era ddala ndibayingiza mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Naye 
oyo alyerema mu mmwe oluvannyuma 
lw’ekyo, mazima aliba amaze okuwaba ku 
kkubo ettuufu. 


14. Kaleolw’okumenya kwabwe andagaano 
yaabwe, twabakolimira era emitima gyabwe 
netugifuula emikakanyavu. Bakyuusakyuusa 
ebigambo ne babiggya mu nteeko ya byo, 



5:13. Tewcili kigambo kisaana kukozesebwa wano okusinga ‘Naqeeb fe.J jU) kubanga kyo 
tekikoma ku makulu ga ‘mukulembeze ’ gokka, wabula kitegeeza omulanzi, avunaanyizibwa ku 
kufulumya ekirango kyonna oba okulamula ku Iw’eggwanga oba ku Iw’oyo amusingako. 





Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 6 


nebeerabira n’ekitundu ekimu kw’ebyo bye 3>i» \> 

baabuulirirwa na byo. Era tojja kukoma c x „ 

kuzuula bukumpanya mu bo, okuggyako L - fl ^ • >*■& * * 5 - 

abatono ennyomubo. Kale baddiremu eraA{f u». 1 ^) 

obesonyiwe. Mazima Allah ayagala nnyo^ 

abakozi b’ebirungi. r „ _ x ~ x 4 ^ * ,, 

15. Era n’okuvaeri abo abagamba nti: Ffe U >, I L^y-Jaj ujdy IS 

tuli Bakulisitaayo, twatwala endagaano „ w ^ ^ 

yaabwe, naye nebeerabira ekitundu kw ’ ebyo ^5 > «*- 9 . ' fr ***-*- 1 * -*“4-9 

bye baabuulirirwa na byo. Kale twassa* ,4*.***,. ,< 

obulabe n’obukyayi wakati waabwe 

okutuusiza ddala ku lunaku lw okuzuukira. 1 . K \ n\ \ , 1 . , 1 \ <1 i 

Era mangu nnyo Allah ajja kubategeeza ^ X 

ebyo bye baakolanga. QtJ p 

16. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, xfcU si Jupi JUu 

mazima Omubaka waffe amaze okujja gye * n s : s u 

muli okubannyonnyola ebisinga obungi (J 

mw’ebyo bye mwali mukisa mu Kitabo era „•£ t .'fee'l l ^ 

asonyiwabingi. Mazima mumaze okutuuki- ^ 3° *4 


okusiima kwe mu makubo ag’emirembe,era ^ 1 i J-f 

n’abaggya mu kizikiza n’abalaza mu * '^ ^ x ^ 

butangaavu olw’okulagira kwe era JL g ? y jth J I L h ^ i 

n’abalung’amya eri ekkubo eggolokofu. 1 “1 

-b l>*g JJ. 

18. Mazima baamala okuba abatakkiriza 3 ^ liAil &J, IjilS 

abo abagamba nti: Ddala Masihi, mutabani ^ h * *■ \J~ &A 1 “1 ■■• 'r^ 

wa Maryamu ye Allah. Gamba nti: Ani alina ,, * 1*V< i. ^ "A 

obuyinza bwonna ku Allah bw’aba nga 

ayagadde okuzikiriza Masihi mutabani wa V -"'o * " 1 ■*,« Ai 

6 , , r • 1 o LA c/"3 ' 5 cHl pck-jj-o-M 

Maryamu, ne nnyina, n abah mu nsi bonna ! ^ ^ ^ S * 

Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi n’ebiri 9 , ^ 1 £&&&*&>V \ 

wakati wa byombi bwa Allah. Atonda nga »rs ✓(> 1* > 

bw’aba ayagadde. Era Allah ye w’Obuyinza ^3 

kubulikimu. ^ ^ A , ^ 

19. Era Abayudaaya n’Abakulisitaayo I 

bagamba nti: Ffetuli baana ba Allah erdfje „•* y . < ‘-S-’TS ^ . 

baagalwa be. Gamba nti: Ate lwaki ababone- ■< 

rezaolw’ebibi byammwe? Sikyo, nammwe 1 ^ :Vt <J-3 r £ 

muli bantu abali mw’abo be yatonda. ^ ^ ^ ^ < 

Asonyiwa oyo gw ’ aba asiimye, n ’ abonereza A 5 * Lus-a, u>-» 4 >4-^. h lA^ 

oyo gw’aba asalidde. Era obwakabaka 1 1 <>, ^ £ /TV? 

bw eggulu n ensi n ebm wakati wa byombi, *- J " ^ p ^ 

bwa Allah. Eragy’ali y’eriobuddo. <xJUb 3 j ' r fl ’ ^-*. te 3 u43"iS' 3 

_ " ©j^i3» 


5:15. ‘Aghraind’ A: ) kiwa amakulu g'ekintu okwerippa ku kirala ne kikiremerako. 


<c@> 




Juzu 6 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


20. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, 
mazima mumaze okutuukibwako Omutume 
waffe oluvannyuma lw’akabuliriro 
k’Abatume, abannyonnyole bull kimu, si 
kulwa nga mugamba nti: Tetwatuukibwako 
muwi wa mawulire malungi wadde omulabuzi. 
Mazima Omuwi w’amawulire amalungi era 
Omulabuzi amaze okubatuukako. Era Allah 
ye Muyinza wa byonna. 

Ruku 4 

21. Era mujjukire nga Musa bwe yagamba 
abantu be nti: Abange, mujjukire emikisa 
gya Allah egiri ku mmwe era mujjukire nga 
bwe yassa mu mmwe ba Nabbi era 
n’abafuula bakabaka, era n’abawa n’ebyo 
by’atawanga yenna mu nsi.* 

22. Abange, muyingire mu nsi entukuvu 
eyo Allah gye yabalagira, naye temudda 
emabega wammwe nemufuuka abafaafaaga- 
niddwa. 

23. Nebagamba nti: Owange Musa, mazima 
mu yo mulimu abantu bannalukalala, era 
ddala ffe tetujja kugiyingiramu okutuusa 
lwe baligivaamu. Kale bwe baligivaamu, 
olwo ddala ffe tuliyingira. 


24. Abantu babiri kw’abo abatya Allah era 
Allah be yawa ebyengera bye nebagamba 
nti: Mubayingirire lumu mu mulyango; kale 
bwe munaayingiramu, mazima mmwe mujja 
okubeera abawanguzi. Era mwesige Allah, 
bwe muba nga muli bakkiriza. 

25. Nebagamba nti: Owange Musa, mazima 
ffe tetujja kugiyingiramu ddi na ddi nga bo 
bakyagirimu. Kale genda ggwe ne Katonda 
wo mulwane, ffe twetuulidde wano. 

26. N’agamba nti: Mukama wange, nze 
sirina buyinza ku yenna, okuggyako ku nze 
ne muganda wange; kale yawula wakati 
waffe n’abantu abajeemu. 

21. Allah n’agamba nti: Mazima ensieyo 
ebaziyiziddwa okumala emyaka amakumi 
ana, nga bayengeetana mu nsi. Kale 
tolumirwa bantu bajeemu. 


l<j^| 

—uj-J (a>*9> Li* La. Go yl L* u \ 

15^ r 

t 5 y£» > 1 % 3 JL 4 IS* ^ >li 

X * !?./» # *'•* I? 

I o>3 I >—»■ \ 

&fi\ 

ls$S dll in Jyd 

©& *1^4 a 

jgjti iydilr* \%$ 

e M Slid ^ d I js ^ 

5 (fei 

©& 5 L> GL&A Ij 

jis 

^ li t3 "■ ly fl ? xS -*T r 

I (J* 


5:27. ‘A/- ‘alameen ’ wano kitegeeza bantu ab ’omulembe ogwo. 




Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 6 


Ruku 5 

28. Era babuulire ebyafa ku baana ba 
Adamu bombi mu butuufu, awo bwe 
baawaayo saddaaka; kale ey’omu ku bo 
n’ekkirizibwa, naye ey’omulala n’etakkirizi- 
bwa. Eyaziririrwa n’agamba munne nti: 
Mazima nzija kukutta. Munne n’agamba nti: 
Ddala Allah akkirizabiva eri bamutya. 


29. Kalebw’onogololaomukono gwogyendi 
nti onzite, nze sijija kugolola mukono gwange 
gy’oli nti nk utte. Nze ntya Allah, Omulezi 
w’ebitonde byonna. 

30. Nze njagala ggwe weetikke ekibi kyange 
eky’okunzita n’ekibi kyo, kale obeere mu 
bantu b’omuliro. Era eyo y’empeera 
y’aboononefu. 

31. Naye omwoyo gwe gwamupikiriza 
okutta mugandawe, kalen’amutta. Bw’atyo 
n’afuuka omu mw’abo abaafaafaaganirwa. 

32. Awo Allah n’atuma namung’oona 
atakuletakule mu ttaka alyooke amulage 
engeri y’okukweeka enjole ya muganda 
we. N’agamba nti: Zinsanze! Abaffe, 
sisobodde na kuba nga namung’oona ono 
n’enkweka enjole ya muganda wange? Kale 
n’afuuka omu mw’abo abejjusa. 

33. Olw’esonga eyo, twalifuula tteeka ku 
baana ba Isirairi nti ddala oyo yenna anatta- 
nga omuntu nga tewali muntu gw ’asse oba 
anaaleetanga akatabanguko mu nsi, kale 
anaabanga ng’asse abantu bonna. N’oyo 
anaamulamyanga, ddala anaabanga ng’ala- 
mi zz a abantu bonna. Era ddala Ababaka balfe 
bajja gye bali n’obubonero obw’olwaatu, 
nate era bangi mu bo oluvannyuma lw’ebyo, 
beesukkulumya mu nsi. 

34. Mazima empeera y’abo abalwanyisa 
Allah n’Omutume we era nebanyiikira 
okuleeta obutabanguko mu nsi, eba kuttibwa 
oba kuttirwa ku musaalaba oba kusalibwako 
mikono gyabwe n’amagulu gaabwe mu 
mpulinkanya oba bawang’angusibwe okuva 
mu nsi. Bwe kityo, balifuna obuswaavu mu 
nsi, era balifuna ekibonerezo kisuffu ku 
nkomerero; 


jis r ^H\ & jjtt ^ 5 

&\ fcj], j\5.V _ 

k' b'U&i 

. * m. I ■> 



i| 

ify. 

^ isi & 

(j£s 


5^-3 

>a^ ? 11 glffin 

; (£ii 14 * uf jSb 

© IjL^c i£*' 





Juzu 6 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


35. Okuggyako abo ababonerera nga 
temunnafuna buyinza ku bo. Kale mumanye 
nti ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisaekingi. 

Ruku 6 

36. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 
era munoonye engeriy’okusembera gy’ali, 
eramunyiikirennyomukkubo lye, mulyooke 
muganyulwe. 

37. Mazima abo abeerema ne bwe 
baalibadde n’ebiri mu nsi byonna nga 
bigattiddwako n’ebibyenkana, nti 
beenunuze nabyo ku kibonerezo ky’olunaku 
lw’okuzuukira, tebyalikkiriziddwa ku bo; era 
balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. 

38. Balyagala okuva mu muliro, naye 
tebalisobola kuguvaamu; era balifuna 
ekibonererezo eky’enkalakkalira. 


39. Era omubbi omusajj a n’ omubbi omukazi, 
kale mubasaleko emikono gyabwe ngakwe 
kusasulwa kw’ekyo kye bakoze, era nga 
ky’ekibonerezo eky’okulabirako okuva eri 
Allah. Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

40. Naye oyo alibonerera oluvannyuma 
lw’okwonoona kwe n’atereerera ddala, 
mazima Allah alimuddiramu. Ddala Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


& ' i 5 2J4-2 i ' V**-?' 

©c) 

ill-. 5 1 

1 ¥&& 

&$> uB 

©i4# 

& -fit- 

j'4i iLi &j, £$*4 


41. Abaffe, tomanyi nti ddala Allah ye 
nannyini bwakabaka bw’eggulu n’ensi? 
Abonereza oyo gw’aba asalidde, 
n’asonyiwa oyo gw’aba asiimye. Era Allah 
ye w’Obuyinza kubuli kimu. 

42. Owange ggwe Mutume, baleme 
kukunakuwaza abo abanguyira eri 
obutakkiriza mw’abo aboogera n’emimwa 
gyabwe nti: Tukkiriza, so nga emyoyo 
gyabwe tegikkirizza. Era ne mw’abo 
Abayudaaya mulimu abanyumirwa ennyo 
okuwuliriza eby’obulimba nga babiwuliriza 
olw’abantu abalala abatannajja na gy’oli. 
Era bafuulafuula ebigambo oluvannyuma 
lw’okussibwa mu nteeko ya byo, nga 
bagamba nti: Bwe muwebwanga kino, kale 
mukitwale. Naye bwe mutakiwebwanga, olwo 
mwerinde! Era oyo Allah gw’aba ayagadde 




O 





Essuula 5 


AL-MAIDAH 


Juzu 6 


okugezesa, kale toliba na buyinza bwonna 
ku ye ku Allah. AbobeboAllahb’ataasiima 
kutukuza myoyo gyabwe; balina obuswaavu 
kunsi, nekunkomererobaliba n’ekibonerezo 
ekisukkirivu. 


43. Bawuliriza nnyo eby’obulimba, balya 
nnyo ebyaziyizibwa. Naye bwe bajjanga 
gy’oli, kale lamulawakati waabwe obabaleke. 
Bw’olibaleka, tebahkulumya wadde akatono. 
Naye bw’olamulanga, olwo olamulanga 
wakati waabwe mu bwenkanya. Mazima 
Allah ayagala nnyo abenkanya. 


44. Ye bakufuula batya omulamuzi waabwe 
ng’ate balina Taureti erimu okulamula kwa 
Allah? So nno oluvannyuma lw’ebyo, gy’eri 
bakubayo mabega; ddala abo si ba 
kukkiriza. 


1 liK 1 $ ±, 15J 

3 ^ 4 ^ 

©i *£££,\li v 1 4>4j 

i c^stJLl 

&L .IS &$£ 

«S) J,3 <>0^ 

aL> I c> 1, ^or-yi .cAja-b 

Lj^UiiijjL»S£135iSSiJjTj 


Ruku 7 

45. Mazima twassa Taureti nga erimu 
obulung’amu n’obutangaavu. Ba Nabbi 
abaali abawulize baagiramuzisa Abayudaaya, 
hwe batyo n’abantu ba Allah n’abakugu mu 
by’eddiini baagiramuzisa kubanga be 
baasigirwa Ekitabo kya Allah era be baali 
abalabirizibakyo.N’olwekyo temutya bantu 
naye mutye Nze nzekka. Era temuwanyisanga 
Aya zange mu muwendo omutono. Era oyo 
atalamula n’ebyo Allah byeyassa, kale abo 
be batakkiriza. 


46. Era twabalagira mu yo nti: Omuntu ku 
muntu, n’eliiso ku liiso, n’ennyindo ku 
nnyindo, n’okutu ku kutu, n’elinnyo ku 
linnyo, n’ebiwundu byesasuzibwe 
kyenkanyi. Naye oyo akuleka ku Iwa Allah, 
kale ekyo kiba kyetangiriro gy’ali. Era oyo 
atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale 
abo be boonoonefu. 


47. Nate twagobereza ‘Isa mutabani wa 
Maryamu mu buwufu bwabwe, nga ye 


Jli i \ 1^3 (liV 1 

si 1 

Jlill 1 £)' tejzf 3 

3 ^ 

d ^ 3 wsJ H 5 ls 5 

lill 5I3 ill 1 JplU- 4 , 

5 *' 





Juzu 6 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


mukakasa w’ebyo ebyamukulembera ebiri 
mu Taureti, era twamuwa Enjiri nga erimu 
obulung’amu n’obutangaavu era nga 
y’ekakasa ebyo ebyagikulembera ebyali mu 
Taureti era nga bulung’amu n’okubuulirira 
eri abatya Allah. 


48. Era abantu b’Enjiri basaana balamule 
n’ebyo Allah bye yassa mu yo. Era oyo 
atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale abo 
be bajeemu. 


49. Era twassa gy’oli Ekitabo ekirimu 
amazima ekikakasa ebyo ebyakikulembera 
ebyali mu Kitabo kya Taureti era nga 
ky’ekirabirizikyakyo. N’olwekyolamulawakati 
waabwe n’ebyo Allah bye yassa, naye 
togobereranga kwagala kwabwe n’ova 
kw’ebyoeby’amazimaebyakutuukako. Mazima 
buli omu mu mmwe twamuteerawo amateeka 
g’eddiini ag’olwaatu n’ekkubo elyetadde. Era 
singa Allah yayagala kukaka, yaalibafudde 
ekibiina kimu, naye yakireka alyooke 
abagezese mw’ebyo bye yabawa. Kale 
muvuganyenga mu birungi. Eri Allah y’eri 
obuddo bwammwe mwenna; olwo alibategeeza 
ebyo bye mwaali mwawukanamu. 


50. Era lamula wakati waabwe n’ebyo 
Allah bye yassa, naye togobereranga 
kwagala kwabwe; era beerinde baleme 
kukussa mu bigezo olw’ebimu kw’ebyo Al¬ 
lah bye yassa gy’oli. Naye bwe 
beefuulanga, kale manya nti ddala Allah 
agenderera kubatuusako kibonerezo 
olw’ebimu kubibi byabwe. Era ddala bangi 
mu bantu bajeemu. 


51. Abaffe, okulamula okw’edda okw’omu 
butamanya era kwe baagala? Naye ani asinga 
Allah mu kulamula eri abantu abalina 


—o i- 

Oil 

o» \ J}J fG-j, & & 5 

©£) ^o.^aJ \^js» jls 

SSSit $ 

jiai. £ a-di 3 1 

V) 5ojI jy 1 

IzLe 3 AI 

i liu Jtl 


)LL\ 

/\ P ^ A ^ 1 ^ A P 

-ai> l 


■ ^ /- - • »ryi» w i* ^ •• 

> ut a ^ 1 ^ * a > 



obukakafu? „ __ 

Ruku 8 -i /f .„•? A ». $. 1 

52. Abange mmwe abakkiriza, temufuula- '5 ^ « 

nga Bayudaaya na Bakulisitaayo okuba « \ j, ^ IffiT, 7\£'A ^ * 




Essuula 5 


AL-MAIDAH 


Juzu 6 


ab’emikwano. Bo ba mi kwano bokka na 
bokka. Era yenna mu mmwe alibafuula 
ab’emikwano, kale naye aliba mu bo. 
Mazima Allah talung’amya bantu 
bakumpanya. 

53. Kale ojja kulaba abo abalina obulwadde 
mu mitima gyabwe nga beeyunira nnyo mu 
bo, nga bagamba nti: Tutya nti tuyinza 
okutuukibwako emitawaana. So nno 
ob’olyawo Allah n’aleeta obuwanguzi oba 
ensonga endala eva gy’ali, olwo bafuuke 
abejjusa olw’ebyo bye baakisanga mu 
myoyo gyabwe. 

54. N'abo abakkiriza bagambe nti: Abaffe, 
bano be bo abaalayiranga Allah mu kulayira 
kwabwe okw’okwekaza nti ddala bali wamu 
nammwe? Abo ebikolwa byabwe byayonoo- 
neka nebafuuka abafaafaaganiddwa. 


55. Abange mmwe abakkiriza, yenna mu 
mmwe alyekyuusa n’avamu ddiini ye, kale 
akimanye nti mangu nnyo Allah ajja kuleeta 
mukifo kye abantu b’alyagala eraabalimwa- 
gala, abeetoowaze, ab’ekisa eri abakkiriza, 
abanywevu eri abatakkiriza, abatakabana 
mu kkubo lya Allah era abatatya kunenya 
kwamunenyi yenna. Egyo nno gy’emikisa 
gya Allah gy’awa oyo gw’aba asiimye. Era 
Allah ye Lugaba, Omumanyiwa byonna. 




U&0 & Zip » <J& 

ft ^ 0 J* . X ^ \ * f. iS 

I <Jz 

3^1 r \$z\ &&p\ ifcj 

0^1 Z £X> Li yLZS I UH. p I 

<S)Zi^i -1 ^ 

IjlyZ 1' U-iW 

£jj I )—-S 5 (i>-£- 

— ^ ^ fj rt 9 ^ 4 


56. Mazima mukwano gwammwe otva ddala 
ye Allah ri Omubaka we ri abo abakkiriza, abo 
abajjumbira essaala era abatoola zaka 
nebakutama n’obwesimbu gy’ali. 

57. Era oyo akwana Allah n’Omubaka we 
n’abo abakkiriza, amanye nti ddala ekibiina 
kya Allah ky’ekiteekwa okuwangula. 


liX^jQLTj, 

5 SyL-k2aJ> cJ^o-aS^ I 

©ZyXbJ o-*J 1 c)^3 


Ruku 9 /,.< ^ ^ 

58. Abange mmwe abakkiriza, abo abatwala c>i £->" 5 j) 1 > ^>4' '-3-i hi 

eddiini yammwe nga eky’okubalaata x <* 1 * s /{<*. 

n’okuzannya— abali mw’abo abaaweebwa ^ 

Ekitabo olubereberye lwammwe n’abeerema 

— temubafuulanga ab omukwano. Era mutye f , *-* ^ 

Allah, bwe muba nga dria/a muli bakkiriza. 

59. Era nga bwe mukoowoola abantu eri yi 11 5 

essaala, bo bakitwala nga eky’okubalaata -s j^"<'!S.*£.p 

n’okuzannya. Ekyo lwa kubanga be bantu > "v* b 5 '5>^* 

abatategeera. ^ 

<c@> 




Juzu 6 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


60. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, mutukijjanya lwa kuba nti 
tukkiriza Allah n’ebyo ebyassibwa gye tuli 
n’ebyo ebyassibwa olubereberye, oba lwa 
kubanga nti abasinga obungi mu mmwe 
bajeemu? 

61. Gamba nti: Abaffe, mbategeeze abo 
abalifuna okusasulwa okuva eri Allah okusinga 
obubi kw’okwo? Be bo nno Allah beyakolimira 
era n’abasunguwalira, era n’afuulaabomu mu 
bo enkima n’embizzi era abasinzasitaani. Abo 
nno be bali mu mbeera embi ennyo era be 
basinga okuba ababuze ku kkubo elyenkamu. 


62 Era bwe bajja gye mull, bagamba nti: 
Tukkiriza, so nga baayingira n’obutakkiriza 
era ne bafuluma nabwo. Naye Allah amanyi 
bulungi ebyo bye bakisa. 

63. Era olaba bangi mu bo nga banguyira 
eri ebibin’obujeemun’okulya kwabwe ebintu 
ebyaziyizibwa. Ddala bibi nnyo ebyo bye 
bakola. 

64. Lwaki bannaddiini n’abakugu mu 
mateeka g’eddiini tebabaziyiza kwogera 
kwabwe okwo okubi n’okulya kwabwe 
ebintu ebyaziyizibwa? Mazima bibi nnyo 
ebyo bye bakola. 

65. Era Abayudaaya bagamba nti: Omukono 
gwa Allah musibe. Nedda, emikono egyabwe 
gy’egyasibibwa era nebakolimirwa olw’ebyo 
bye boogera. Sikyo, emikono gye gyombi 
myanjulukufu nnyo; asaasaanya ngabw’aba 
ayagadde. Era ddala ebyo ebyassibwa 
gy’oli okuva eri Mukama wo bijja kwongera 
bangi mu boobujeemu n’obutakkiriza. Era 
twateeka wakati wabwe obulabe n’obukyayi 
okutuusaku lunaku lw’okuzuukira. Bulilwe 
bakoleeza omuliro olw’olutalo, Allah 
aguzikiza. Era bafuba nnyo okutabulatabula 
mu nsi; naye Allah tayagala batabuzitabuzi. 



QX > 1 i j&gl til 3 

tfyL & All 5 IS & 11 )\ 

fit S , * ? ^ A J * • J C I 

©u I I 

T5 y\ s SJJ iVx i 

©ei I ip Co 

j CC».V 4 ^ 

©C) \ Gs» Co 


i^i5 issJsr 

4 <a» i IaUJ»1 


Era singa abantu b’Ekitabo bakkiriza iySJij IpJo 1 l-cLC*J' p-M p5 
itya Allah, mazima twalibasanguddeko „ ^ ^ >< ^ ^< 


66 . 

ne batya 

ebibi byabwe era ddala twalibayingizza mu 


<c@> 




Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 6 


nsuku ez’essanyu erijjuvu. 



67. Era singa bassa omwoyo ku Taureti 
n’Enjiri n’ebyo ebyassibwa gye bali okuva 
eri Mukama waabwe, mazima baaliridde ku 
biri waggulu waabwe n’ebiri wansi 
w’ebigere byabwe. Mu bo mulimu abantu 
abesimbu, naye abasinga obungi mu bo 
bye bakola bibi nnyo. 

Ruku 10 

68 . Owange ggwe Omubaka, tuusa eri 
abantu ebyo ebyassibwa gy’oli okuva eri 
Mukama wo; naye bw’otookikole, onooba 
totuusizza bubaka bwe. Era Allah ajja 
kukukuuma ku bantu. Mazima Allah 
talung’amya bantu beeremye. 

69. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, temulina kye muliko okutuusa 
lwe mulissa mu nkola Taureti, n’eEnjiri, 
n’ebyo ebyassibwa gye muli okuva eri 
Mukama wammwe. Era ddala ebyo 
ebyassibwa gy’oli okuva eri Mukama wo 
bijja kwongera bangi mu bo obujeemu 
n’obutakkiriza. Kale tonakuwala ku Iw’abantu 
abatakkiriza. 

70. Mazima abo abakkiriza, n’abo 
Abayudaaya, n’Abasabiyi, n’Abakulisitayo, 
yenna mu bo alikkiriza Allah mu butuufu 
n’olunaku lw’enkomerero era n’akola 
ebikolwa ebirungi, kale abo abatuukiriza 
ebyo tebaliba na kutya kwonna, wadde 
tebalinakuwala. 

71. Mazima twatwala endagaano y ’ abaana 
ba Isirairi era netubatumira Ababaka. Naye 
buli lwe bajjirwanga Omubaka n’ebyo 
emyoyo gyabwe bye gitayagala, abamu 
baabalimbisanga, n’abalala baagezaako 
okubatta. 

72. Era baalowooza nti tewagenda 
kubaawo kubonereza, kale nebaziba amaaso 
nebaziba n’amatu. Naye oluvannyuma Allah 
yabaddiramu; naye ate era bangi mu bo 
baaziba amaaso nebaziba n’amatu. Naye 
bye bakola, Allah abiraba bulungi. 

73. Mazima bamaze okuba abatakkiriza 
abo abagamba nti: Ddala Masihi mutabani 
wa Maryamu ye Katonda, so nga Masihi 


y Lui j >» B > » A—a I 



(*>$ till)], <J 1 U >#-4^-3. 

*0 r. \pj» 5 

JI yJLJ 1 

S 

TSjB 


O . f 


. + .* 


'L 


f A 1 \> a ^ I 

\ (J U 5 y-oiiht I 1 





Juzu 6 


AL-MAIDAH 


Essuula 5 


yennyini yagamba nti: Abange mmwe 
abaana ba Isirairi, musinze Allah Mukama 
wange era Mukama wa mm wc. Ddala oyo 
eyenkanya ekirala ne Allah, ddala Allah 
yamuwera mu Janna, era obuddo bwe 
muliro. Era aboononefu tebaliba na bayambi. 

74. Mazima bamaze okuba abatakkiriza abo 
abagamba nti: Ddala Allah wa kusatu ku 
bakatonda abasatu, so nga teri musinzibwa 
mulala wabula Omusinzibwa Omu yekka. 
Nayebwe bataalekere awo ekyo kyeboogera, 
mazima abo abatakkiriza mu bo bajja 
kutuukibwako ekibonerezo ekirumya. 

75. Abaffe, tebeenenye eri Allah 
n’okumusaba okubasonyiwa? Anti Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

76. Masihi mutabani wa Maryamu si mulala 
wabula Mubaka bubaka; n’Ababaka 
abaamukulembera ddala baafa. Ne nnyina 
yali mukazi mutuukirivu. Era bombi 
baalyanga emmere. Kale laba nga bwe 
tunnyonnyola gye bali obubonero, 
n’oluvannyuma laba nga bwe bawugulwa. 


77. Gamba nti: Abaffe, musinza mu kifo kya 
Allah ebyo ebitalina buyinza ku mmwe 
kubakosa wadde okubagasa? Naye Allah ye 
Muwulizi wa byonna, Omumanyi wabyonna. 

78. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, temusukkanga nsalo za ddiini 
yammwe mu butali butuufu, wadde 
temugobereranga okwagala kw’abantu 
abaamala edda okubula era nebabuza bangi 
era ne bawaba ku kkubo ettuufu. 


Chilli 15^4^1 J. y>*d. 

i-ib ; d&\ tgz ii>\ 

©) C*a3 \ <!>■£ tiCo 5 j> 5 LiJ \ 
±4$ aL \ & 1 

©iut 4-* its jc4i3 

A:-f > 




r 

©ina"i 




Ruku 11 

79. Abo abatakkiriza mu baana ba Isirairi $>!>-£ j, 

baakolimirwa n’olulimi lwa Daudi ne‘Isa ✓ A * * t 

mutabani wa Maryamu. Ekyo lwa kubanga ^ 5 >5t> iij ^ ^ 

baajeemanga era baabuukangaensalo. @& 3 >*L££\y 

80. Baalinga tebaziyizagana ku bitasaana Jcii c>-e 

bye baakolanga. Ddala byali bibi nnyo ' Ajuu\" f ' $ C« 

ebyo bye baakolanga. j''" ^ 

81. Ojja kulaba bangi mu bo nga ^ 4 Jjg. yi* 

bakwanagana n’abo abatakkiriza. Ddala bibi „ *< r> > J < 

nnyo ebyo bye beekulembereza bokka; ^ ^ 

n’ekyavaamu, Allah yabasunguwalira era mu 5 ill diiiiiiii 




Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 7 


kibonerezo, bo mwe balibeera. 0 jj 5 >o-i «—* 1 SJJ I 

82. Naye singa baali bakkiriza Allah ne j 1 5 L ii> 

Mutume n’ebyo ebyassibwa gy’ali, jx *. 

tebaalibatutte nga ab’emikwano; naye 3 * k*v31 >-® 3 X-sfej!'-' 9 .^*')•<-'£'*' >-® 
abasinga obungi mu bo bajeemu. @£ 

83. Mazima ojja kukisanga nti abasingira 83 IxiujsUJi 

ddala abantu bonna obulabe eri abakkiriza, ^ ^ ^ ^ * >' 

be Bayudaaya n’abo abenkanya Allah 3* IJ-T)"* 1 ' ^3 >$4-"''s 2 —•' 
n’ebirala. Era ddala ojja kusanga nga (/ ?**-*$ * 

abasingira ddala okuba okumpi mu 8 » ,^-4-i >-* 

kwagalana n’abakkMza,beboabagamba mb i{ j , ^ ,« 

Ffetuli Bakuhsitaayo. Ekyo lwa kuba nti ^ - 

mu bo mulimu abagunj ule mu by ’ eddiini ne » f>» -»^ jX C, jj 

bakabona, n’olwokuba nti bo tebeekuza. ^ * " — " x * > 


®6fyZz£i1 _ 
Jj, J pi & 1 ' >1.5 

« -rr <,1 0 f * > 


Juzu 7 

84. Era bwe bawulira ebyo ebyassibwa eri 

Omubaka, olaba amaasogaabwe ngagaku- y s K .< r ?* s „*■ •<5 . „ ^ 5 , 1 , 
lukusa amaziga olw’amazima gebategedde <j> 3 > c( y- 1 4 , 3 -" >J' 

nga bagamba nti: Mukama waffe, tukkirizza, ✓ 4 otf * “ "i 1 ?>o \ llCeliLa _£ >J \ 
kale tuwandiike mubajulizi. ‘ ' ^ 

85. Ye lwaki tetukkiriza Allah n’amazima 

agatutuuseeko, ng’ate tusuubira Mukama »Vl<' ./« / 

waffe okutuyingiza mu bantu abatuukirivu? UO J U-I 4 >5, &' 3 »' (iJ'S- 

86 . Kale Allah yabasasula olw’ebyo bye {£151 j>44li*L3 

baayogera, ensuku ezikulukutamu emigga ^ ^ ^ ' c£J\ K..« < « 

wansi wazong’omwo mwe balibeera; era 3^144^ 

eyo y’empeera y’abakozi b’ebirungi. 0 £> Ai^U j I j 1 >4 HjJa 

87. Naye bo abatakkiriza era abaalimbisa 

Aya zaffe, abo be bantu b’omuliro. X " s> 1 X c 

@0&3s?d»<£c*-«i a 

Ruku 12 ><?• 1 

88 . Abange mmwe abakkiriza, temuzizanga jl I y-ol 

birongoofu ebyo Allah bye yabakkiriza era ' *g . 

temusukkanga kigero. Mazima Allah Ai * 1 (j>U 13>«*»*-» J 3 >xJ 

tayagala basukka kigero. Q^J >. *;» £ 1 \ A ^ N 


89. Era mulye kw’ebyo Allah bye 

yabagabula ebyakkirizibwa, ebirongoofu. ^ P » , Ac^T'. -f* 

Era mutye Allah oyo mmwe gwe mukkiriza. ®^> r^/y 1 Sf y 1 ^ 1 3^' 

90. Allah tabavunaana olw’ebirayiro Atll. M 

byammwe eby’olusaago, naye abavunaana 
lwa birayiro ebyo bye mukakasiriza ddala. 

<c@> 





Juzu 7 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


Kale okutangirira kw’ekyo ky’omenye, 
kuliisa baavu kkumi ku by’omu makkati 
bye muliisaako ab’omu maka gammwe, oba 
okubambaza, oba okuwa omuddu eddembe. 
Naye oyo atalibifuna, kale asiibe ennaku 
ssatu. Okwo nno kwe kutangirira 
kw’ebirayiro byammwe bwe muba nga 
mulayidde ne mubimenya. Era mukuumenga 
nnyo ebirayiro byammwe. Bwe kityo Allah 
abannyonnyola ebiragiro bye, mulyooke 
mwebaze. 

91. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
ebitamiiza n’ezzaala n’ebifaananyi 
ebisinzibwa n’obusaale obw’okweraguza, 
byenyinyalwa era biri mu bikolwa bya 
Sitaani. Kale mubyewale, mulyooke 
muganyulwe. 

92. Mazima Sitaani ky’ayagala kwe kuteeka 
obulabe n’obukyayi wakati wammwe 
olw’ebitamiiza n’ezzaala era abaziyize 
okujjukira Allah n’essaala. Abaffe, 
munalekayo? 


5 fell ttU 

v/5> ij4^ % i 3 13 4* fe *^lI5I 

fefe felii ^ 
uifelj' fe fe, 

r. 5^UoM u>C \ y J c>C />£» 


93. Era mugondere Allah era mugondere 
n’Omubaka, nate mwerinde. Naye bwe 
mulyekyuusa, kale mumanye nti ddala ekiri 
ku Mubaka waffe, kwe kutuusa obubaka 
mu lwaatu. 

94. Abo abakkiriza era nebakola ebikolwa 
ebirungi tebabaako kinenyo kw’ebyo bye 
baba balidde, kasita batya Allah era ne - 
bak ki riza era nebakola ebikolwa ebirungi, 
n’oluvannyuma ate nebatya nnyo Allah ne- 
beeyongera n’okukkiriza, nate nebeeyo- 
ngera okutya Allah era nebayooyoota 
ebikolwa ebirungi. Anti Allah ayagala nnyo 
abayooyoota ebikolwa ebirungi. 


Jfejl \£g\ $ fe \ 5 

ifeX 5 ifel ufe 

11 fee 5 1 fe’ll I p!' 

$ * 1 fell 110 1 Si’ 1 fe 11 I , 


Ruku 13 

95. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
Allah ajja kubagezesa n’ekimu ku 
biyiggibwa ebituukwako emikono gyammwe 
n’amafumu gammwe, kale Allah alyooke 
amanyise oyo amutiira ddala munda. Naye 
oyo alisukka ekigero oluvannyuma lw’ekyo, 
y’alifuna ekibonerezo ekirumya. 

96. Abange mmwe abakkiriza, temuttanga 
ekiyiggibwa nga muli mu mikolo gya Hijja. 
Era oyo alikitta mu mmwe nga agenderedde, 






Essuula 5 


AL-MAIDAH 


Juzu 7 


kaleengassi yakyo mu bisolo by’omunju 
yenkanenkane " n’ekyo ky’asse, nga 
emusalirwa abasalawo babiri abenkanya 
abava mu mmwe, nga ekisalibwa ky’agasse 
kituusibwa ku Ka’ba; oba okwetangirira 
kw’okuliisa abaavu emmere oba okusiiba 
ennaku ezenkanankana na kyo, alyooke 
aloze ku bubi bw’ekikolwa kye. Kyokka 
ebyayita, byo Allah abisonyiwa; naye oyo 
aliddira, kale Allah gw’alibonereza. Era 
Allah ye Luwangula, Nannyini kwesasuza. 



97. Mukkirizibbwa okuyigga eby’omu 
nnyanja, n’okubiryakwa mugaso gye muli 
n’eri abatambuze. Naye muziyiziddwa 
okuyigga kw’oku lukalu bwe muba nga 
mukyali mu mi kolo gya Hijja. Era mutye 
Allah oyo gy’ali gye mulikung’aanyizibwa. 

98. Allah yassaawo Ka’ba, Enju 
Ey’emizizo, nga y’eyokuyimirizaawo 
n’okusitula abantu, ssaako n’Omwezi 
Omutukuvu, n’ebisoloebisalibwa, n’ebisolo 
ebirina ebbona mu bulago. Olwo nno 
mulyooke mumanye nti mazima Allah amanyi 
ebiri mu ggulu n’ebiri munsi, era nti ddala 
Allah y’amanyi obulungi buli kimu. 

99. Mumanye nti ddala Allah mukakali 
mu kubonereza era nti ddala Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 

lOO.Omubaka taliiko kirala okuggyako 
okutuusa obubaka. Naye Allah y’ amanyi 
ebyo bye mwooleka ne bye mukisa. 

101. Gamba nti: Ekibi n’ekirungi 
tebyenkanankana, obungi bw’ekibi ka bube 
nga bukwewuunyisa butya. Kale mutye 
Allah, abange mmwe abategeevu, mulyooke 
muganyulwe. 

Ruku 14 

102. Abange mmwe abakkiriza, temubuuza- 
buuzanga ku bintu ebyo singa nga biba 
bibalagiddwa, bibaleetera emitawaana; 
newaakubadde nga bwe mubibuuza awo nga 
Kur’ani ekyassibwa, bijia kubalagibwa* Ebyo 
Allah yabireka Iwa kubasaasira. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Alumirwa abawereza 
be. 







3 i4 ^ 3 ^ I 

ifc y &;JI u.^14L \ SnsJIftJ, 
<§&*%!£ si* t 


- >r 

©& ^ > 4 3 U & 



5:102. Tewali kiragiro kya Allah kigendererwamu kukosa oba kulumya bakkiriza. 
Era Allah, olw’ekisa kye ku bakkiriza, ebimu abireka olw’obutayagala kukaluubiriza. 





Juzu 7 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


103. Ddala abantu abaabasooka baabibuuza 
naye oluvannyuma baafuuka abatakkiriza. 


104. Allah tassangawo Bahira oba Saiba 
oba Waswila wadde Hami;* naye abo 
abatakkiriza be bapaatiika ku Allah 
eby’obulimba era abasinga obungi mu bo 
tebategeera. 


105. Era bwe bagambibwa nti: Mujje eri 
ebyo Allah bye yassa n’eri Omubaka, 
bagambanti: Ffe bye twasangako bakitaffe 
bitumala. Abaffe, bakitaabwe ne bwe baba 
nga baali tebalina kyonna kye bamanyi era 
nga sibalung’amu, era bo nga bagobereral 

106. Abange mmwe abakkiriza, musinge 
kwefaako mmwe bennyini. Oyo awabye 
tayinza kubalumya, singa mmwe muba nga 
mulung’amye. Eri Allah y’eri obuddo 
bwammwe mwenna; kale alibategeeza ebyo 
bye mwakolanga. 

107. Abange mmwe abakkiriza, obujulizi 
obutuufu wakati wammwe mu kiseera 
ky’okulaama nga omu mu mmwe 
agenda kufa, kussaawo abajulizi abasajja 
babiri abenkanya okuva mu mmwe. Naye 
bwe mubanga mutambuddeko mu nsi ne 
mutuukibwako omutawana gw’okufa, olwo 


Si iA sJ 

) j, I 1 <a> ) 1 yyLf 


y\ 

XL iJpTLJcij.1 

■J ^'51 

A i && ^ JUi * 

Ci, ctlsliS i,i 


l >J 

t «»!, (5|>* 


9 .. 


5:104. Bahiira ly’elinnya Abawarabu abasamize lye baawanga eng’amira 

enkazi eyawezanga ennyana omusanvu, era oluvannyuma Iw’okwabuluzaamu amatu 
ga yo,baagirekanga n’erya butaala. Eyo nno baagisamirirangako omu ku ba lubaale 
baabwe. Amata ga yo tegaakozesebwanga era teyeebagalwanga. Saaiba ( §44^ ) 

y‘eng’amira enkazi eyazaalanga ennyana ettaano. Eno baagirekanga n’erya era 
n’enywa nga bw’eyagala. Waswiila ( JJi-g* ) y’eng’amira oba endiga oba embuzi 
eyazaalanga ennyana omusanvu omuddiring’anwa, nayo baagirekanga n’erya butaala 
ku Iwa lubaale. Ate oluzaala olw’omusanvu bwe yazaalanga ebbiri, ennume n’enkazi, 
nazo baazirekanga nezeetaaya. Haami (j£a) y’eng’amira ennume eyazaazanga ennyana 
omusanvu. Eno nayo yateebwanga era teyeebagalwanga wadde okutikkibwa ekintu 
kyonna. Oluvannyuma Iwa Aya okugamba nti Allah ebiba bisigalidde yabirekera 
omuntu akole nga obwetaavu bwe buba (5:102), eggumiza nti mu by’ennono 
y’eddiini, omuntu teyalekerwa ddembe olw’okuba nti mu byo kyetaagisa nnyo 
okukwatagana mu ndowooza n’enkola. Era wano eby’okulabirako biweereddwa 
okulaga nti omuntu ku lulwe tasobola kusalawo bulungi mu bintu eby’ennono 
y’eddiini. Abawarabu abasamize, ku Iwa balubaale baabwe, baalekanga ebisolo 
eby ’enjawulo okwetaaya nga bwe byagala. Enkola eno yali ya kisamize ate nga ya 
butategeera kubanga ebisolo ebyo byayonoonanga ebintu bingi. Kur’ani Entukuvu 
wano eyoleka obukyaamu bw ’amateeka agakolebwa abantu era erabula Abakulisitayo 
abagaana amateeka agaava eri Katonda nga balowooza nti kikolimo, kubanga 
Abawarabu baabula Iwa mateeka ge beetekerawo ku Iwabwe kyokka nga tegagasa. 





Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 7 


musseewo abalala babiri abatali bammwe. 
Mu kiseera ky’okuwa obujulizi, mubaziyi- 
zanga okuvaawo oluvannyuma lw’essaala. 
Bwe mubanga mulinamu enkenyera, kale 
bombi balayire mu linnya lya Allah nti: 
Obujulizi tetujja kubuwaanyisaamu 
muwendo gwonna ,akaayana nebw’anaaba 
nga waffe, era tetujja kukisa bujulizi 
obwalagirwa Allah; kubanga ekyo bwe 
tunaakikola, ddala olwo naffe tunaaba 
mw’abo aboononyi. 

108. Naye bwe kizuukanga nti ddala 
abajulizi bombi abaalibadde basinza okuwa 
obujulizi obutuufu ate bakakaseeko ekisobyo, 
kale abalala babiri bayimirire mu kifo kyabwe 
nga bava mw’abo abajulizi abaasoose be 
babadde bafiiriza. Kale nabo balayire mu 
linnya lya Allah nti: Mazima obujulizi bwaffe 
bwe butuufu okusinga obujuhzi bwa bah 
bombi abasoose era tetuwaayiddemu; kuba 
tutya nti bwe tunaakikola, olwo naffe tujja 
kuba mu balyaake * 

109. Ekyo ky’ekisingira ddala okubawaliri- 
za balyooke bawe obujulizi obwa nnamaddala, 
oba waakiri batye nti okulayira kukyayinza 
okuddibwamu abalala oluvannyuma 
lw’okulayira kwabwe okuwakanyizibwa. Kale 
mutye Allah era muwulirize ensonga. Era 
Allah talung’amya bantu bajeemu. 

Ruku 15 

llO.Olunaku Allah lw’alikung’aanya 
Ababaka,aligamba nti: Kiki kye 
mwaddibwamu? Baligamba nti: Ffe tetulina 
kye tumanyi. Mazima Ggwe osinga okumanya 
ebyaama. 

111. Awo Allah bw’aligamba nti: Owange 
‘Isa mutabani waMaryamu,jjukira enneema 
yange eri ku ggwe ne ku nnyoko era 
ojjukire nga bwe nnakuwagira n’omwoyo 
ogw’obutukuvu n’oyogera n’abantu mu 
buto* ne mu kutuuluula. Era jjukira nga 
bwe nnakuyigiriza Ekitabo n’ebyamagezi ne 
Taureti n’Enjiri, era jjukira nga bwe wabumba 


l&j$\ 


t 

Tt u a* 1 

5-^sl ZZy, &.\ sj, 

I l&i&i >#» 4 

ij, 5 


5:108. Aya eno eraga nti mu kuwa obujulizi, abajulizi okuva ku njuyi zombi 
basaana okubaawo, ababiri abasooka abalina oluganda wakati waabwe bebaba 
basooka okuwa obujulizi■ Kino kyeraga kaati mu Aya ekulembedde. 

5:111. Kino kiraga nti ‘Isa yava buto nga ayogera eby’amagezi okutuusa mu 
bukadde. Ekigambo ‘kahlan’( ) kitegeeza ebbanga ly’obuwangaazi bw’omuntu 
okuviira ddala w’amerera envi n’okweyongerayo. Kino kiraga nti ba Nabbi ba 
Allah obulamu bwabwe bwonna baleeta enkyuukakyuuka sinziggu mu by’omwoyo, 
era wano ‘Isa(a.s) aleeteddwa nga eky’okulabirako mu nsonga eno. 




Juzu 7 


AL-MA’IDAH 


Essuula 5 


mu budongo ekifaanana n’enkola 
y’ennyonyi olw’okulagira kwange, 
n’okifuuwamu omukka nekifuuka ekibuuka 
olw’okulagira kwange. Era n’owonya 
abatalaba n abagenge olw’okulagira kwange. 
Era jjukira nga bwe wazuukiza abafu 
olw’okulagira kwange, era jjukira nga bwe 
nnaziyiza abaana ba Isirairi ku ggwe 
okukutta awo nga ozzegyebalin’obubonero 
obw’olwaatu; kale abo abatakkiriza mu bo 
ne bagamba nti: Kino si kirala wabula 
kubuzaabuza kwa lwaatu. 

112. Era mujjukire awo bwe twabikkulira 
abayigirizwa (ba ‘Isa) nti : Mukkirize Nze 
n’Omubaka wange. Baagamba nti: Tukkirizza 
erakakasa nti ddalatuli bajeemulukufu. 

113. Era mujjukire nga abayigirizwa bwe 
baagamba nti: Owange ‘Isa Mutabani wa 
Maryamu, abaffe Mukama wo asobola 
okutussiza ekijjulo okuva mu ggulu? 
N’agamba nti: Mutye Allah obanga muli 
bakkiriza. 









114. Nebagamba nti: Twagala kukiryako i-yjyhj ) £/l 15 

emitima gyaffe gimatire era tumanye nti ^ 

by’otugamba bya mazima, era tubeere 5 iji jUjyti 

bajulizikubyo. 

115. ‘Isa mutabani wa Maryamu n’agamba J 

nti: Ayi Allah Mukama waffe, tussize ekijjulo ■./<, s / / 

okuva mu ggulu kibeere embaga gye tuli L<J (j) l ty-2 1 e>*5» 8 uJLLc 

olw’abolubereberye lwaffe n’aboluvannyuma C r * 1 c “ \ ' 1 » * '1 * \< 1 HT 1 * « 

1 waffe, era ngake kabonero akava gy’oliera 5 x ^ ^ 

tugabule; anti Ggwe Osinga abagabuzi bonna. 1 ciu Ijbjj J \ 

116. Allah n’agamba nti: Mazima nzija <^oi * I 4 J £lL I <_)IS 

kukissa gye muli. Naye oyo alyerema mu , * ,, T *J ft 

mmwe oluvannyuma, mazima ndimubonereza 4 ' ^ yAX,->. 

ekibonerezo kye sibonerezanga yenna mu A* ? ‘Ttf. 

bantu 

117. Era awo Allah bw’aligamba nti: 

if- 


0 $ 


& 



ebbali wa Allah? Ahddamu nti: Obutuukirivu ' „ ^ n'TO *t d*' „ 71 

bubwo! Tekinsaanira kwogera ekyo kye t3^i 13 w L>“Tr U 9 S 1 1 £*, 

sirinaako buyinza. Naye bwe mba nga „• „ 1 ✓ « d* rdid 

nakyogera, ddala waaiibadde okimanyi. XAS <UAJ " ^ 

Ggwe omanyi ebiri mu mwoyo gwange, naye ^ | j, 11 V 5 

Si 


<c@> 




Essuula 5 


AL-MA’IDAH 


Juzu 7 


nze simanyi biri mu mwoyo gwo. Mazima 
Ggwe osinga okumanya eby’enkiso byonna. 

118.Nze sibagambanga kirala,okuggyako ebyo 
bye wandagira nti: Musinze Allah, Mukama 
wange era Mukama wammwe. Era nali 
mulabirizi kubo bwennali nga nkyali mu 
bo; naye bwe wanfiisa, Ggwe wali 
omulabirizi ku bo; era Ggwe Mujulizi ku 
buli kimu. 


119. Obanga onoobabonereza, kale ddala 
bo baweereza bo; naye bw’obaddiramu, 
ddala Ggwe Luwangula, Omugezi ennyo. 

120. Allah aligamba nti: Luno lwe lunaku 
ab’amazima lwe banaagasibwa amazima 
gaabwe. Banaafuna ensuku ezikulukutamu 
emigga wansi wa zo; omwo mwe balibeera 
olubeerera. Allah nga musanyufu gye bali, 
nga nabobasanyufugy’ali. Obwo nno bwe 
buwanguzi obusuffu. 

121. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah ne byonna ebibirimu; era Ye ye 
w’Obuyinza ku buli kimu. 




r> . k 

- 

44 &\ Hi Hi v 
<J* H \5 

(2) 1 5 r. •> JL&J Is >0-^5 c) l 

' ✓ „ , ✓ , i ✓.* 

\ I all' (J vi 

\ tltll 

1x3 0^3^' 5 l aU, ^ 




(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Amatendo gonna ga Allah Oyo eyatonda 
eggulu n’ensi era n’assaawo ekizikiza 
n’obutangaavu; naye era abo abatakkiriza 
benkanya Mukama waabwe n’ebirala. 

3. Ye y’eyabatonda mu budongo, 
n’oluvannyuma n’assaawo entuuko. N’entuuko 
endala eyagerekebwa erigy’ali. Nate era mmwe 
mubuusabuusa. 

4. Era ye Allah mu ggulu ne mu nsi. 
Y’amanyi ebyaama byammwe n’ebyo bye 
mwoleka, era y’amanyi bye mufuna. 


5. Era tebatuukwako kabonero konna mu 
bubonero bwa Mukama waabwe, wabula 
bakakuba mabega. 

6 . Era baalimbisan’amazima ngagabatuu- 
seeko, naye mangu nnyo bajjakutuukibwa- 
ko amawulire g’ebyo bye baajereganga. 


7. Abaffe, tebalaba emirembe emeka gye 
twazikiriza olubereberye lwabwe egy’abo 
be twatebenkeza mu nsi mu ngeri mmwe 
gye tutabatebenkezzaamu? Era twaweereza 
n’ebire waggulu waabwe ebyaafukumula 
nnamuttikwa w’enkuba era netussaawo 
n’emiggaegikulukuta wansi waabwe, naye 
twabazikiriza olw’ebibi byabwe; n’oluva¬ 
nnyuma lwabwe twasibulawo omulembe 
omulala. 

8 . Era singa twassa gy’oli obuwandiike 
nga buli ku kipande era nebakikwatako 
n’engalo zaabwe, ddala era abatakkiriza 
baaligambye nti: Kino si kirala wabula 
bulogo bwa lwaatu. 

9. Era baagamba nti: Lwaki tassizibwa 
malayika? Naye singa twassa malayika, ddala 
ensonga yaabsaliddwawo, n’oluvannyuma 
tebaabweereddwa kaagaanya. 

<5i 


il Ku air suMVi 

s 

Go ^ js 

^ sH-' k 5 

H k iSJST 

©£>V' 


“ rsf- 


^-^5 ^3 VI 

©C*. ^ >*4 

5 IJ LabS-^5. £-5. ^8 

* jtf ^1 \& H5pT 


i j? tx ? j? 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


10. Era Omubaka singa twamussaawo nga 
malayika, mazima malayika oyo twalimufudde 
n’alabika nga omuntu era twalibatabudde 
butabuzi mw’ebyo bye batabukamu. 

11. Era ddala n’Abatume abaakukulembera 
baajeregebwa. Naye abo mu bo abaabajere- 
ganga, bye baajereganga ate by’ebyabebu- 
ngulula. 

Ruku 2 

12. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi 
n’oluvannyuma mulabe enkomerero 
y’abaalimbisanga Ababaka nga bwe yali. 

13. Gamba nti ebiri mu ggulu n’ebiri mu 
nsi by’ani? Gamba nti: Bya Allah. 
Yeekakasaako obusaasizi. Ddala ajja 
kugenda nga abakung’aanya okutuusa ku 
lunakulw’okuzuukira,ekyo tekiriimu kubu- 
usabuusa. Naye abo abazikiriza emyoyo 
gyabwe si ba kukkiriza. 

14. Era byonna ebibeera mukiro n’emisana 
bibye. Era ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi 
wa byonna. 

15. Gamba nti: Abaffe, atali Allah Omutonzi 
w’eggulu n’ensi, gwemba nfuula Omukuumi 
ng’ate Allah y’aliisa bonna so nga Ye 
taliisibwa? Gamba nti: Nze n’alagirwa okuba 
omubereberye mw’abo abeewaayo, era 
nagambibwa nti: Tobanga mw’abo abenkanya 
Allah n’ebirala. 

16. Gamba nti: Mazima nze ntyaekibonerezo 
ky’olunaku olw’ekitalo, singa mbanjeemedde 
Mukama wange. 

17. Oyo alikyewazibwa ku lunaku olwo, 
kale ddala Allah aliba amusaasidde. Era 
obwo bwe buwanguzi obw’olwaatu. 

18. Era Allah bw’akutuusaako obuzibu, 
kale tewali mulala asobola kubuggyawo 
okuggyakoYe yekka. Ate bw’akutuusaako 
obulungi, tewali abuziyiza; anti ye Muyinza 
wabuli kimu. 

19. Era ye Mukasi ku baweereza be , era 
ye w’Amagezi ennyo, Ategeera byonna. 

20. Gamba nti: Kintu ki ekisinga obukulu 
mu kuwa obujulizi? Gamba nti: Allah ye 


©&5§1 

\ & J*5S» $ 

©£>Ju xSlcJ 1b) V 

©(->$4U 

^\1 lUtUSi i JS 


©crt-£^-^' 
\ xc Oj') £* S J a e- £>J, J5 

c a A (g» *>l S S-l) I ■££(£>)» 3 

y V ' / < j. j 





Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


Mujulizi wakati wange nammwe. Era 
nabikkulirwaKur'ani eno ndyooke ngirabuze 
inmwe ne bonna b’erituukako. Abaffe,minwe 
mukakasa nti ddala waliwo bakatonda 
abalala ebbali wa Allah? Gamba nti: Nze 
ekyo sikijulira. Gamba nti: Mazima ddala 
Omusinzibwa Allah ali Omuyekka, era ddala 
nze neewala nnyo ebyo bye mumwenkanya 
nabyo. 

21. Abo betwawa Ekitabo Mutume 
bamumanyi bulungi nga bwe bamanyi 
abaana baabwe. Abo abeefiiriza bokka, kale 
bo si ba kukkiriza. 

Ruku 3 

22. Eraani omwonoonefu ennyo okusinga 
kw’oyo apaatiika ku Allah eby’obulimba 
oba alimbisa Aya ze? Mazima aboononefu 
si baakuganyulwa. 

23. Era jjukira olunaku lwe tulibakung’ aanya 
bonna, n’oluvannyuma tuligamba abo 
abenkanyanga Allah n’ebirala nti: Baluwa 
abammwe be mwalowoozanga nti 
benkanankana ne Allah ? 

24. N’oluvannyuma tebaliba na kye 
beekwasa, wabula baligamba nti: Mu mazima 
ga Allah, Mukama waffe, tetwali benkanya 
Allah na birala. 

25. Kale laba nga bwe beerimba bokka. Era 
ebyo bye baajinganga biribaabulira. 

26. Era mu bo mulimu abakuwuliriza; naye 
twassa ku mitima gyabwe ebibikka, baleme 
kugitegeera ne mu matu gaabwe mulimu 
obuggavu. Ne bwe balaba obubonero obwa 
bulingeri tebabukkiriza, okutuusa lwe bajja 
gy’oli nebakuwakanya nga abatakkiriza 
bagambanti: Kino si kirala wabula z’engero 
z’abedda. 


27. Era Kur’ani bagiziyiza n’abalala era 
nabo bennyini nebagyesamba. Naye 
tebazikiriza mulala wabula bezikiriza bokka, 
naye tebategeera. 


28. Era singa olaba awo nga basimbiddwa 
awali omuliro, kale baligamba nti: Woowe! 
Singa nno tuzzibbwaayo, tetwalirimbisizza 

5 


V 1 ! > <&*>. >-*y 

%S J ^ Siijslnv* 

(it 

^,si a ii5i r 

6i 

Tclij \ id j * jt 

-‘Lin Hi [tiJL it 1 1 ;• a< C 


^ Cllii 5 

5, 5 4 vUSI al%\ 

l|4' 

lil, t 

U&pl l J)AA 

©1^45 "i 1 1,\ xib 

5 g [j ^ ^ »-f i 

6 5 v 1 , c4 

(duVyjJj 

94 '^ 2 j 5 1^444 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


nate kulabula kwa Mukama waffe era 

twalibaddemubakkiriza. f A ^ y ^ « 

29. Ddala byeyolese ebyo bye baakisanga d>*5< ^ V ^ 

olubereberye. Era ne bwe baalizziddwayo, > A \' I ; \ 1 (rlj i »4 \jtl Ii>] <J 51 (A* 
ddala era baaliddidde okukola ebyo bye ^ 9 " ** ^ ^ t y ^ 

baaziyizibwako, era ddala balimba. 

30. Era baagamba nti: Teri kirala nate 

okuggyako obulamu bwaffe Z?m«o obw’oku ^ > 

nsi, eraffe tetulizuukizibwa. 

31. Era singa olaba awo nga basimbiddwa J'g. 1 3^5 

mu maaso ga Mukama waabwe, aligamba , ‘Vt*’ 7 ^ . X, 

nti: Abaffe, kino si kya mazima? Baliadamu j,Uj j j I y L» u I xfc o-SP ' 
nti: Yee, mu mazima ga Mukama waffe. ^ -'ifi 

Aligamba nti: Kale muloze ku kibonerezo jOLiS Laj, i^ilkjtH JlS 

olw’ebyo bye mwagaananga. 

Ruku 4 y W ^ ^ ' 

32. Mazima baamala okufiirwa abo 

abaalimbisa okusismkana ne Allah, okutuusa .- ✓ i < > > fC.JY' -i 

ekiseera lwe kiribatuukako ekibwatukira, y 4»c 

baligamba nti: O! Nga kyakusaalirwa gyetuli £ ■:r. 

olw’ebyo bye twalagajjalira. Era balyetikka ^ ^ ***.> V „ 

obuzito bw’ebibi byabwe ku migongo gyabwe. ^ >*-*.)I3.j\ 

Mwetegereze, nga bibi nnyo ebyo bye Piti!/*'' 

balyetikka! > 

33. Era obulamu bw’ensi si kirala wabula * 

muzannyo na kwegayaaza. Naye ddala amaka ✓ „/.£*. f. yi 

g’enkomerero ge gasinga obulungi eri abo 5>=> s J >-JJ5 

abatya Allah. Abaffe, temukozesa magezi 

34. Mazima tumanyi bulungi nti ddala ebyo ytfSl 

bye boogera bikunakuwaza. Naye ddala ^ „ .1 ^ ✓ 1 ✓ ^ \- 

tebalimbisa ggwe, wabula aboonoonyi J'^y.£^-djSy»4-'i? 

bubonero bwa Allah bwe bawakanya mu 1 . 

bugenderevu. w 

35. Era ddala n’Abatume abaakukulembera 1 

baahmbisibwanayenebagumiikiriza kw’ebyo „ ^ ' ✓ 

bye baalimbisibwamu, era baakijjanyizibwa -'*■4-'^' LT- a> '5>V 5 >y. 4° 

okutuusa lwe baatuukwako obuyambi f \ ^ ^ ^j ^^ Vy r Ilf Ad 
bwaffe. Naye tewali yenna asobola kukyuusa ’ " 

bigambo bya Allah. Era ddala omaze 

okutukibwako ebimu ebyafa ku Batume. * " ? ^ ^ ^ 

36. Era obanga okalubiriddwa olw’okwesa- 

mba kwabwe, kale obanga osobola okunoonya Jb 1A \j&j " j&j r ■ Vh? ^ | 
omuwulukwa mu ttaka oba enkandaggo ' J Y* Sr?^; x 

okulirmya mu ggulu obaleetereyo akabonero, j fc l 

kikole. Naye singa Allah yayagala kukaka, ss * f Y s, ^ j**** fL . y<, 
bonna yaahbakung’aanyirizza ku bulung’amu. 





Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


Kale tobanga mw’abo abatamanyi. 

37. Era ddala abaanukula be bo abawuliriza 
n’obwesimbu. Naye abafu, Allah alibazuukiza, 
n’oluvannyumagy’aligye balizzibwa. 


38. Era bagamba nti: Lwaki tassizibwako 
kabonero okuva eri Mukama we? Gamba 
nti: Mazima Allah asobola bulungi okussa 
akabonero, naye abasinga obungi mu bo 
tebamanyi. 

39. Era tewali kiramu kyonna ekitambula 
ku nsi oba ennyonyi ebuuka n’ebiwawaa- 
tiro bya yo byombiriri, wabula nabyo bibinja 
nga mm we. Tetulina kyonna kye twalekayo 
mu Kitabo. N’oluvannyuma eri Mukama 
waabwegye balikung’aanyizibwa. 

40. Era abo abaalimbisa obubonero 
bwaffe, bazibu ba matu era bakasiru, bali 
mu kizikiza. Oyo Allah gw’aba asalidde, 
amulekuliran’abula. N’oyo gw’aba asiimye, 
amussa ku kkubo eggolokofu. 

41. Gamba nti: Mulabye mutya? Ye 
muliddamu ki singa mutuukibwako ekibonere- 
zo kya Allah oba ne mutuukibwako Ekiseera 
ekyagerekebwa, abaffe ddala muliwanjagirayo 
omulala atali Allah, bwe muba nga ddala tnuli 
ba mazima? 

42 Wabula Ye yekka gwe muwanjagira, kale 
n’abaggyirawo kye mumuwanjagiddeko 
bw’aba nga ayagadde; era olwo ne bye 
mumwenkanya nabyo mubyerabira. 

Ruku 5 

43. Era ddala twatuma Ababaka eri amawanga 
olubereberye lwo. Bwe baajeema, netubaka- 
ngavvula n’obwavu n’obuyinike, balyooke 
beetoowaze. 

44. Naye lwaki bwe baatuukibwako 
okukangawula kwaffe tebeetoowaza? Wabula 
emitima gyabwegyakakanyalabukakanyazi era 
Sitaani n’abalungiyizaebyo bye baakolanga. 

45. Naye bwe beerabira ebyo bye baabu- 
ulirirwako, kale twabaggulirawo emiryango 
gya buli kimu — okutuusa lwe baajaganya 
olw’ ebyo bye baaweebwa— netubakanga- 
vvula kibwatukira; okwejjuukiriza nga 

<Sz 







©(i) VyZtALjtApiJ) 


&\,, & A igSticliJ i $££\ 

u ^ £ A4& & A &»& £ 



^1) l30 


l)>Ti \y^ U-li 

til ^ XL li 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


baweddemu essuubi. 

46. Olwo emirandira gy’abantu abo 
aboononyi negikutulwa. Era amatendo 
gonna ga Allah, Mukama w’ebitonde 
byonna. 

47. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa Allah 
aggyawo okuwulira kwammwe n’okulaba 
kwammwe era n’ assa n’ envumbo ku myoyo 
gyammwe, kale musinzibwa ki nate atali Allah 
ayinza okubibaddiza? Kale laba engeri gye 
tukyuusakyuusaamu okulabula, ate bo 
nebakubayo mabega. 

48. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa 
mutuukibwako ekibonerezo kya Allah 
kibwatukira oba mu lwaatu, abaffe waliwo 
omulala azikirizibwa okuggyako abantu 
aboononefu? 

49. Era tetutuma Babaka wabula baba bawi 
ba mawulire ag’essanyu era ngabalabuzi. 
Kale abo abakkiriza era nebalongookera 
ddala, olwo tebaliba na kutya kwonna wadde 
tebalinakuwala. 

50. Naye abo abalimbisa obubonero bwaffe 
be balituukibwako ekibonerezo olw’okubanga 
baajeema. 

51. Gamba nti: Sibagamba nti nze nnina 
amawanika ga Allah wadde nti mmanyi 
eby’enkiso, era sibagamba nti ndi malayika. 
Nze sigoberera kirala okuggyako ebyo 
ebimbikkulirwa. Gamba nti: Abaffe, omuzibu 
w’amaaso n’oyo alaba bafaanagana? 
Abaffe, temufumiitiriza? 

Ruku 6 

52. Era labula nayo (Kur’ani) abo abatya 
nti balikung’aanyizibwa eri Mukama 
waabwe, era nti tebalinaayo muyambi 
wadde omuwolereza yenna ebbali we 
(Allah), balyooke beekuume. 

53. Era togobanga abo abakoowoola 
Mukama waabwe enkya n’eggulo nga 
banoonya okusiima kwe. Ggwe tovunanyi- 
zibwa ku kubalirirwa kwabwe n’akatono, 
nabo tebavunanyizibwa ku kubalirirwa kwo 
n’akatono. Kale bw’onobagobaganya, ojja 
kuba mw’abo abakyaamu. 


©U 

3 i. 1^11 I f y\> 

3 js&iz & i M'\ <•> j, j&x .Ji 

b JLS&lj gJj I yti. 

Jjl JS 

\ 

3 \' S^y £*3 

J £<£ 3 & 1 

©G>y 

f><&\ 

Ji JS 4 wj, 


4 

I tj ¥ 0 1 $-i)y \ 3 

f 5 & Jj. 

(j« td44-3 3 









Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


54. Era bwe kityo twagezesa abamu ku 
bo ku balala, balyooke bagambe nti: 
Bano nno be bo Allah be yasaasira mu 
ffe?Abaffe, Allah si y’asinga okumanya 
abeebaza? 

55. Era abo abakkiriza Aya zaffe bwe bajjanga 
gy’oli, kale gambanti: Emirembe gibeereku 
mmwe. Mukama wammwe yeekakasaako 
yennyini okusaasira. Bwe kityo, yenna mu 
mmwe alikola ekibi olw’obutamanya, 
n’oluvannyuma lwa kyo n’abonerera era 
n’atereerera ddala, kale Ye ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

56. Era bwe tutyo tuttottola amateekaolwo 
ekkubo ly’aboonoonyi liryooke lyeyerule. 

Kuku 7 

57. Gamba nti: Nze naziyizibwa okusinza 
ebyo bye mulaajanira ebbali wa Allah. 
Gamba nti: Nze sijja kugoberera kwagala 
kwammwe, kuba olwo nange nnaaba mbuze 
erannaaba siri mw’abo abaalung’amizibwa. 

58. Gamba nti: Nze ndi ku bukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange, 
naye mmwe mubulimbisa. Era ebyo bye 
musabaokwanguyizibwa sibirina. Okusalawo 
si kwa mulala, wabula kwa Allah yekka. 
Y’annyonnyola amazima era y’asinga 
abalamuzi bonna. 

59. Gamba nti: Singa ebyo bye musaba 
okwanguyirizibwako mbirina, olwo enso- 
nga yandisaliddwawo mangu wakati wange 
nammwe. Era Allah y’asinga okumanya 
aboonoonefu. 

60. Era ebisumuluzo by’ebyenkiso biri 
gy’ali; tewali abimanyi okuggyako Ye. Era 
y’amanyi ebiri ku lukalu ne mu nnyanja. 
Era tewali kakoola konna kagwa wabula 
akamanya; wadde empeke mu kizikiza 
ky’ensi— k’ebe mbisi obankalu— wabula 
byonna biri mu Kitabo ekitangaaza. 


61. Era y’Oyo atwala emyoyo gyammwe 
ekiro nga mwebase era y’amanyi byonna 
byemukola emisana; nate y’abazuukiza mu 

t wo, ekiseera ekyagerekebwa kiryooke 
ituukirire. N’oluvannyuma gy’ali y’eri 
obuddo bwammwe; nate eray’alibategeeza 
ebyo bye mwakolanga. 




, 7 J ~ ' __ 5 

Tsi» i 
M\ 

13 \i 15 6 £ b'JSj |J ( 43 ^ 

'4 

£ & s3 &i)J\ 

ilJoJa't 1 "yta S Y (Jj hgb 

.4 0 " 14 

^ <j* < s i-U> 9 

^ 5*5 J*J' 1 Jo**. 







ilj ^ V 

3«—1 5 1 

fc JLLxj) L 

& ii ^£54- 






Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


Ruku 8 

62. Era Ye ye mukasi ku baweereza be era 
y’abaweereza abakuumi.okutuusa omu mu 
mmwelw’atuukibwako okufa, Ababakabaffe 
ne bamufiisa, era bo tebagayaalirira 
kiragiro. 


63. N’oluvannyuma bazzibwayo eri Allah, 
Mukama waabwe Ow’amazima. Mutegeere, 
obulamuzi bubwe, era y’asinga ababalirizi 
bonna obwangu. 

64. Gamba nti: Ani abawonya mu mitawaana 
gy’oku lukalu ne ku nnyanja nga 
mumuwanjagira n’obwetoowaze atemunda 
ddala, nti: Bw’anatuwonya ekizibu kino, 
mazima tujja kubamw’abo abeebaza? 


65. Gamba nti: Allah y’abibawonya era 
y ’abawonya ne mu buli mutawaana; nate 
bwe muva awo nemumwenkanya n’ebirala. 

66 . Gamba nti: Y’alina obuyinza 
okubasindikira ekibonerezo okuva waggulu 
wammwe oba okuva wansi w’ebigere 
byammwe, oba okubatabulatabula* nemuba 
bubiinabiina, o/won’abaloza ku mitawaana 
egiva mu mmwe bennyini. Kale laba nga 
bwe tukyuusakyuusa obubonero, balyooke 
bategeere. 

67. Era abantu bo obubaka baabulimbisa, 
so nga ge mazima. Gamba nti: Nze siri 
mulabirizi ku mmwe. 

68 . Buli ekirangibwa kibaako ekiseera 
ekigere; era mangu nnyo mujja kumanya. 



69. Era bw’olabanga abo abayingirira IS^jj {£& jisyl? I oLjTj \\\S 

okuvvoola Aya zaffe, kale ggwe “ j> j> £ ^ s * y ; 

beesambenga, okutuusa lwe bayingira mu ^y ' v* 3 $££ Jp-a ^\Ac- ijP 
mboozi endala etali eyo. Naye Sitaani > \ .. tfty * ■£ , ' «< .. e ✓ 

bw’abanga akwerabizza, kale oluvannyuma J .. ^ •• 

bw’ojjukiranga, totuulanga awamun’abantu > -1 >JicJ 

aboononefu. x " * t, 

©£*^iisdl 

„ [y n 

70. Naye abo abeekuuma tebavunanyizibwa O'S'd I o* to 5 

n’akatonokukubalirirwakwabwe,okuggyako * jflZX !•/*, 

okubabuulirira, balyooke batye Allah. ** " " j> < 


6.66. Ekigambo ‘yalbisakum ’ (j&*4 )wano kiwa amakulu g’ekibonerezo ekyerippa ku muntu oba 
ku bantu nekibeera ng’olugoye kumubiri; mu njogera endala, nekiba kabaani ku ndingidi. 






Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


71. Erava kw’aboabatwalaeddiiniyaabwe 
ng’omuzannyo n’okwegayaaza era 
abaabuzibwabuzibwa n’obulamu bw’ensi. 
Kale buulirira nayo (Kur’ani) waleme kubaawo 
muntu azikirizibwa olw’ebyo bye yakola; 
kuba taliba na mukuumi mulala wadde 
omuwolereza ebbali wa Allah. Era 
nebw’alyenunula n’ekyenunulo kyonna, 
tekirimuggyibwako. Abo be bo abalizikirizibwa 
olw’ebyo bye baakolanga. Balifuna 
eky’okunywa eky’olweje n’ekibonerezo 
ekirumya, olw’okubanga baali batakkiriza. 

Ruku 9 

72. Gamba nti: Abaffe, mwagala tuwanjagire 
atali Allah atayinza na kutugasa wadde 
okutulumya, nate tuzzibweyo emabega 
w’ebisinziirobyaffeoluvannyuma nga Allah 
amaze okutulung’amya, okufaananako ng’oyo 
ba Sitaani gwe baasendasenda nebamuleka 
mu nsi ng’asamaaliridde,nga alina ne banne 
abamukoowoola eri obulung’amu nti: Jangu gye 
tuli? Gamba nti: Mazima obulung’amu bwa 
Allah bwe bulung’amu bwokka, era twalagirwa 
okwewaayo eri Omutonzi w’ebitonde byonna; 

73. Era twalagirwa nti: Mujjumbirenga 
essaala era mutyenga Allah', era Allah y’Oyo 
gy’ali gye mulikung’aanyizibwa. 

74. Era y’Oyo eyatonda eggulu n’ensi 
mu ngeri entuufu, era olunaku lw’aligamba 
nti: Kibe, kale lwe kiriba.* Ekigambo kye 
kya mazima era Obwakabaka buliba bubwe 
ku lunaku eng’ombe lw’erifuuyibwa. Ye 
Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika era ye 
w’Amagezi ennyo, Ategeera byonna. 

75. Era awo Ibrahimu bwe yagamba 
kitaawe Azara nti: Abaffe, ebifaananyi 
by’otwala okuba bakatonda? Mazima nze 
nkulaba ggwe ne banno nga muli mu kubula 
kwa lwaatu. 

76. Era bwe tutyo twalaga Ibrahimu 
obw’akabakabw’eggulu n’ensi eraalyooke 
abeere mw’abo abalina obukakafu. 


jl J x-£j* 

L> 

f (J. M > XS i I 

®<1>30% 4 

[ZjJj 1c l Syj 5 &' 3 

4J?£#Lil &L\ 11^ 

k^XLt\lJ I4J 1 tjj, XJ. JLixsl 

Ij 3-0,1 5 bLf 1 L£ >J» 

Vl ; eg 1 ys>5 

4 0 -3 

\ 5)1 3 A^Ai ^i-3 

IS 11*2,1 

©tiA-tSc^^ 9 

i fofrfe&Jzyi \$ 


6:74. Ekigambo ‘kun fayakuun ( ) bulijjo tekitegeeza nti Katonda oluwa ekiragiro kye 

nti: Ba! nga n ’ekintu kibaawo mbagirawo. Entegeera y 'ekigambo kino entuufu eri nti kasita Katonda 
asalawo nti kibe, ekiragiro kye nga kitandika okukola nga kiyita mu mitendera gyonna gye kisaanye 
okuyitamu, n’ekivaamu kibeera ddala ekyo kyennyini ky’ayagadde oba nga bw'ayagadde. 






Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


77. Kale obudde bwe bw’amuzibirira, 
yalaba emmunyeenye, n’agamba nti: Ono 
ye Mukama wange? Naye bwe yagwa, 
n’agamba nti: Nze saagala bigwa. 

78. Awo bwe yalaba omwezi nga 
gwakaayakana, n’agamba nti: Ono ye 
Mukama wange? Naye bwe gwagwa, 
n’agamba nti: Mukama wange bw’atannu- 
ng’amye, ddala nzijakuba mu bantu ababuze. 

79. Awo bwe yalaba enjuba nga 
eyakaayakana, n’agamba nti: Ono ye Mukama 
wange? Ono y’asinga obunene. Naye bwe 
yagwa, n’agamba nti: Abange, nze 
neesambye ebyo bye mwenkanya ne Allah. 

80. Mazima nze njolekezza obwenyi 
bwange eri oyo eyatonda eggulu n’ensi, 
ndi mwesimbu gy’ali era siri mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala. 

81. Era abantu be baawakana naye. 
N’agamba nti: Abaffe, muwakane nange 
kubifaku Allah ng’atenzey’eyanung’amya? 
Era nze sitya ebyo bye mwenkanyankanya 
naye, wabula niya ekyo Mukama ky’aba 
ayagadde. Okumanya kwa Mukama wange 
kwabuna kubuli kimu. Abaffe, temufumiitiriza? 


82. Ye nnyinza ntya okutya ebyo bye 
mwenkanya naye, naye nga mmwe temutya 
namu nti mwenkanyankanyizza Allah 
n’ebyoby’atabassizangako bukakafu? Kale 
ddala kibiina ki ku bibiri ekisaanira 
emirembe, obanga ddala mumanyi? 

83. Abo abakkiriza era nebatatabulatabula 
bukkiriza bw’abwe na bukyaamu— abo be 
balifuna emirembe, era abo be balung’amu. 

Ruku 10 

84. Era eyo y’ensonga yaffe gye twawa 
Ibrahimu ku bantu be. Tusitula mu madaala 
oyo gwe tuba twagadde. Mazima Mukama 
wo ye Mugezi ennyo, Omumanyi wa 
byonna. 

85. Eratwamuwa Isihaka ne Ya’qubu;era 
bonna twabalung’amya, ne Niihu 
twamulung’amya olubereberye Iwabwe era 
Ibrahimu mu zadde lye mwe muli Dauda 

<5ii 


as astss*#^ 


1>-* jls \ 1 ) ULJ 

CjJ iU Jls \ Ip 


> ...6 




©t*>A£» yJu Jod 1 

Go JUll i fb\ 

J St JfcT* 

« l ui t,i .n. 

§X 

4, 





Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


ne Sulaimani ne Ayyubu ne Yiisufu ne 
Musa ne Haruna. Era bwe tutyo bwe 
tusasula abakozi b’ebirungi. 

86 . Era Twalung’amya ne Zakariyya ne 
Yahaya ne ‘Isa ne Iliyasi; bonna baali 
batuukirivu. 

87. Ne Ismaili, ne Yasa’ ne Yunusu ne Luti, 
era bonna twabasukkulumya ku bantu bonna. 


88 . Era twasukkulumya n’abamu ku 
bakitaabwe n’abaana baabwe ne baganda 
baabwe, era twabalonda ne tubalung’amya 
eri ekkubo eggolokofu. 

89. Okwo nno kwe kulung’amya kwa 
Allah kw’alung’amyamu oyogw’abaasiimye 
mu baweereza be. Era singa beenkanya 
Allah n’ebirala, ebyo bye baakolanga 
byalibafiiriridde. 

90. Abo be bo betwawa Ekitabo n’obu- 
lamuzi n’obwaNabbi. Naye obanga bano 
ebyengera bino babigaanyi, kale ddala 
tumaze okubisigira abantu abatayinza 
butabyebaza. 


91. Abo be bo Allah beyalung’amya, kale 
obulung’amu bwabwe bw’oba ogoberera. 
Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku byo. 
Ebyo si kirala wabula kwe kubuulirira eri 
abantu bonna. 

Ruku 11 

92. Era tebaageraageranya Allah mu 
kitiibwakye ekituufu, bwe baagamba nti: 
Allah tassanga kintu kyonna ku muntu. 
Gamba nti: Ani yassa Ekitabo Musa kye 
yajja nakyo nga bwe bwaali obutangaavu 
era nga bwe bulung’amu eri abantu, mmwe 
kye mutwala nga ebipapula obupapula; 
ebimu mubiraga, naye nemukisa bingi; so 
nga mwayigirizibwa bye mwali mutamanyi, 
mmwe wadde bakitammwe? Gamba nti: 
Allah y 'eyabissa. N’oluvannyuma baleke 
mu kubalaata kwabwe nga bayinaayina. 

93. Naye kino ky’Ekitabo kyetwassa nga 
kijjudde emikisa nga kikakasa ebyo 
ebyakikulembera, era olyooke olabule 
Makka Nnyina w’ebibuga n’abakyetoolo- 
dde. Era abo abakkiriza enkomerero, bo 


^ 1 Li 

/j/V t a * > 

o* U j, $ 3 

a ,./ C|G ^ a , p I a .. y 

’ a A-S. 

& ali\ 




y B li > S*4JLe 


iS) li - b 5 X&J i 

;® 4 -» 4L 1 ij 

! IS 1k_3 jX Hi UmIj 5 

'5 V s ‘HXS Cf ' Sy' 

kj uz&l l sU* 

^ Si -Aii 

isW.pt ) i MjJ vi>" 5 L£ ' 


u 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


bakikkiriza era bo essaala zaabwe bazikuuma 
butiribiri. 

94. Ye ani mulyazaamaanyi okusinga 
kw’oyo akonjera Allah eby’obulimba, oba 
agamba nti: Mbikkuliddwa, so nga tewali 
kyonnakimubikkuliddwa; n’oyo agamba nti: 
Mazima nangenzijakussa ebifaanana n’ebyo 
Allah bye yassa? Era singa osobola okulaba 
aboonoonyi awo nga bali mu kutaawa 
kw’okufa, ne bamalayika nga bagolodde 
emikono gyabwe nga babagamba nti: Kale 
muggyeeyo emyoyo gyammwe. Olwa leero 
mujja kusasulwa ekibonerezo ekiswaaza 
olw’ebyo bye mwayogeranga ku Allah 
ebitali byamazima era mwekuluntalizanga 
ne ku bubonero bwe. 

95. Era mazima muzze gye tuli kinnoomu 
nga bwe twabatonda omulundi ogwasooka, 
era bye twabawa byonna mubireseeyo 
emabegawammwe, naye tetulaba bawolereza 
bammwe awamu nammwe — abo be 
mwagambanga nti gye muli benkanankana ne 
Allah. Ddala mumaze okwekutulamu era n’ebyo 
bye mwayogeranga bigudde butaka. 

Ruku 12 

96. Mazima Allah ye Mumezesa w’empeke 
n’ensigo y’omutende. Y’aggya ekiramu mu 
kifu, era ye Muggyi w’ekifu mu kiramu. 
Oyo nno ye Allah; kale ate wa gye 
muwugulirwa? 

97. Ye Mukeesa w’obudde; era y’eyafuula 
ekiro okuba ekiwummulo, n’enjuba n’omwezi 
okuba ebibalirwako ebiseera. Okwo nno 
kwe kugerekakwaLuwangula, Omumanyi wa 
byonna. 

98. Era Ye y’eyabakolera emmunyeenye 
mulyookemulung’amizibwe nazo mukizikiza 
ky’oku lukalu ne ku nnyanja. Ddala 
tuttottola obubonero eri abantu abalina 
okumanya. 


99. Era Ye y’eyabasibula mu mwoyo ogumu 
n ’abawa amaka n’ebisulo. Ddala tuttottola 
obubonero eri abantu abategeera. 


£i-Ja l il)- 3 } 

ipxu.lt 13 o pp 1 


0* 


** *■ •*> 


A „ 


A 

* 

A 


3 tip' ci*£ 5 

tiS fcii 5 

.PpfcP' (i-ii V* 5 

a, y ^ ^ ^ ^ a ^ 

(judu L £ - >\ ) 

3 Jt^\3 

© & pA-S-Oi ^ <^4.' bi-*3J 






Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


100. Era Ye y’Oyo assaamazzi okuva mubire, 
kale netugamezesa ebimera ebya buli ngeri, 
olwo netuggya mu go ebimera ebyakiragala 
bye tuggyamu empeke eziberekaganye. Ne 
mu mitende, mu ng’o za gyo tuggyamu 
ebirimba ebireebetera okumpi. Ne mu nsuku 
z’emizabibu n’emizayituuni n’enkomama- 
wanga tukolamu ebifaanana n’ebitafaanana. 
Kale mutunuleeko eri ebibala bya byo awo 
nga bibaze, ne mu kwengera kwa byo. Mazima 
mw’ekyo mulimu obubonero eri abantu 
abakkiriza. 


101. Era baddira Amajinninebagafuulaage- 
nkana ne Allah, so nga Ye y’eyagatonda; era 
bamupaatikako n’abaana ahalen z i n’ahawala 
awatali bumanyi bwonna. Obutuukirivu 
bubwe era ali waggulu nnyo n’ebyo bye 
boogera. 

Ruku 13 

102. Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi! Abaffe, 
abeeraatyan’omwanaate nga talina mukazi, 
ate nga y’eyatonda buli kimu era nga ye 
Mumanyi wa buli kimu? 

103. Oyo nno ye Allah, Mukama wammwe. 
Teri Musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka, 
Omutonzi wa buli kimu; kale gwe muba 
musinza. Era Ye, ye mulabirizi wa buli kimu. 

104. Amaaso tegamutuukako so nga Ye 
atuuka ku maaso. Era Ye, ye Mwekusifu 
ennyo, Ategeera byonna. 

105. Mazima mumaze okutuukibwako 
obukakafu obuva eri Mukama wammwe; kale 
oyo aneetegereza, kinaagasa ye yennyini; 
n’oyoaneefuulaatalaba, y’anefiiriza. Eranze 
sirimukuumi ku mmwe. 

106. Era bwe kityo tukyuusakyuusa Aya 
balyooke bategeere era balyooke bagambe 
nti: Wasoma bulungi; era tulyooke tuzinnyo- 
nnyole eri abantu abategeera. 

107. Kale ggwe goberera ebyo ebyakubikku- 
lirwa okuva eri Mukama wo. Teri musinzibwa 
mulala okuggyako Ye yekka; era wesammule 
abenkanya Allah n’ebirala. 

108. Era singa Allah yayagala kukaka, 
tebaalimwenkanyizza na kyonna. Era 
tetukufuulanga mukuumi ku bo 
eratoli mulabirizi kubo. 

<5 



$ i ■ sJ 3 ij&tu 

©<1^5 ^*5^ iilc. \i^ 

i 2 > 2 o 3 r.j&£ v 5 ^ 

lib 0 jS^nI 

'$*22,3 cj4.Vl Sillfs 


©c) y iXJui ffij, j,5 


li • * I T ^ L •» . V ^ 



,o» 4-21& cLj I U J r ll&gaL 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 8 


109. Era temuvumanga ebyo bye bala- 
ajanira ebbali wa Allah, si kulwa nga nabo 
bavuma Allah olw’obulabe mu butamanya. 
Bwe kityo twalungiyiza buli bantu ebikolwa 
byabwe. N’oluvannyuma eri Mukama 
waabwe y’eri obuddo bwabwe; kale 
alibategeeza ebyo bye baakolanga. 


110. Era balayira Allah mu kulayirakwabwe 
okw’okwekaza, nti: Bwe banaatuukibwako 
akabonero, ddala bajja kukakkiriza. Gamba 
nti: Ddala obubonero buli eri Allah. Naye 
kiki ekinabamanyisa nti bwe bunajja, 
tebagenda kuk ki riza? 

111. Eratujja kukyuusa emitima gyabwe 
n’amaaso gaabwe bibeere nga bwe byali 
omulundi omubereberye bwe baagaana 
okukkiriza obubonero bwaffe, era tubaleke 
mu kubula kwabwe nga bawunaawuna. 

Ruku 14 
Juzu 8 

112. Eranebwetwalibassirizza bamalayika, 
n’abafu neboogera nabo era netubakung’a- 
anyiriza buli kimu obuling’aana, era 
tebaalikkirizza, okuggyako nga Allah 
y’ayagaddc. Naye abasinga obungi mu bo 
balimu butamanya. 


113. Era bwe kityo buli Nabbi twamute- 
rawo omulabe okuva mu bantu abajeemu 
n’Amajinni. Babuuliragana bokka nabokka 
mu njogera ey’okwegulika olw’okubuzaabu- 
za. Era singa Mukama wo yasalawo, tebaaliki- 
koze;kale ggwe baleke n’ebyo bye 
bajingajinga — 

114. Olwo emitima gy’abo abatakkiriza 
nkomerero giryooke giwugukire gye biri 
erabalyooke babisanyukire; olwo balyooke 
beeyongere okukola ebyo bye bakola. 


115. Abaffe, atali Allah gwemba nfuula 
omulamuzi, ng’ate Ye y’eyassa gye muli 
Ekitabo ekinnyonnyola akaati? Era abo be 
twawa Ekitabo bamanyi nti kyo kyassibwa 
okuva eri Mukama wo n’amazima; kale 
tobeera mw’abo ababuusabuusa. 



s3T 

bflY ll y t? nr 

T slL\ 

< ^ < >> 


©<j yyxju.fe 5 3 







Juzu 8 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


ti ys> dP Ij 

©dP£L$J\ 

116. Era ekigambo kya Mukama wo O >-£ ? vj X^g >—} 

kituukiridde mu mazima ne mu bwenkanya. f A 'f- <; ,*f 

Tewali ayinza kukyuusa kigambo kye; era ^r'£' u *^ 'pi' <J £-*-o j 

y’Awulira byonna, Omumanyiwa byonna. 

117. Era bw’ogoberera abasinga obungi 

mu nsi, bakubuza ku kkubo lya Allah. « y ^ „ i. \ ' 

Tebalina kye bagoberera okuggyako ^1* *>;?“■'' 

okuteebeeka, era ddala tebalina kirala i !/,}, r t 

wabula bateebereza buteebereza.* dj- 5 ' 

« „ o' • < <\Z' < I 

118. Mazima Mukama wo Ye y’asinga u-*£i O - 1 ^ cJuj O). 

okumanya oyo awabye ku kkubo lye era 
y’asinga okumanya abalung’amu. 

, 1 d/ i> 1 <» 1 ✓ ru ,,Vi 

119. Kale mulyenga kw’ebyo ebiraaminzi- 1 >-*“ '>4'> L5-^\y0«-9 

ddwako elinnya lya Allah, bwe muba nga o'*? . > „ 1 ! 

mukkiriza obubonero bwe. ®‘»*-*** # ?%*',* 

120. Ye mubadde ki obutalya ebyo -£-*** ^ >■£> ^*5-' "5' ^ 

ebiraamiriziddwako elinnya lya Allah, ate *£^ ^ /) y % j ft £ r^* 1 

nga yamala okubannyonnyola kaati ebyo ft » "V" T/P 

bye yabawera — okuggyako ebyo bye ) > lx^ \\Zj \,Ji£sl£ 

muwaliriziddwako? Era ddala bangi babuza A ^ " >— / t . fx 

abalala olw’okwagala kwabwe awatali ^-L*^ 

bumanyi. Mazima Mukama wo y’asinga ,< '<sf stH'i , b l 

okumanya abasukka ekigero. ©ii*x^LiU 

121. Era muleke ebibi eby’olwaatu n’e- 5 ^‘,2)1 y^Lii 5 

byenkiso mu byo. Mazima abo abakola ^2, ? ^ v, x „ < 

ebibi, bagenda kusasulwa olw’ebyo bye dy-wyj 

baafunanga. ^ 

122. Era temulyanga ebyo ebitalaamirizi- 1 ^S»Xj JeJ 15’V" 5 

ddwako linnya lya Allah, kuba ddala ebyo ✓ <* 1 1 1 < +• £ „ .f ( 4 ^ ^ 

byabujeemu. Era ddala abajeemu babuuliri- (Jl> ^ i» 5 

ra mikwano gyabwe balyooke bawakane «K1 Op. „ s f.»^ z,; r 

nammwe. Naye bwe munaabagondera, ddala ' t>], (J >>• yp ^ 

nammwe mujja kufuuka abenkanya Allah -L »{ » A k 

n’ebirala. ~ j y 

123. Abalfe, oyo eyali omufu netumuzuukiza <a —’ ^ o CE® 5 > 


byalungiyizibwa eri abatakkiriza ebyo bye >|Zf; / , r ,( ». ^ . t ^ 

bakola. i y L6 U c*.£AS0^ ^9 

_ ©& jJlloJcI 

6:117. ‘Yakhrusuun’(^y^‘ , )a^.) kirina amakulu tnagazi. Kiyinza okutegeezaokuteebereza, okujingirira 
oba okwefuula amanyi ennyo ebijja mu maaso oba okulagula. 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 8 


124. Era bwe tutyo twaleka mubuli kibuga 3-* 3 

balukulwe b’aboononefu ba kyo, balyooke , e >1 ^-riffle, 

basale enkwemu kyo okulemesa amazima; J J J >> 

nnvp 11*h']Iirl■ i owp Hasalirn nL w ip i ill i ocrvnlrn fV ft , Arl . / i * 


naye tebalina gwe basalira nkwe okuggyako 
bo bennyini. naye tebategeera * 


125. Era bwe batuukibwako akabonero, 
bagamba nti: Tetujja kukkirizaokutuusa naffe 
lwe tunaaweebwa ebifaanana n’ebyo 
ebyaaweebwa Ababaka ba Allah. Allah 
y’amanyiobulungi w’asaana okussa obubaka 
bwe. Mangu nnyo, abo aboononyi bajja 
kutuukibwako obunyoomoofu obuva eri 
Allah n’ekibonezoeky’amanyi olw’enkwe ze 
baasalanga. 


5 U, Vi, 

US 3 

S Ji-s. Jr JL* ^ 

4<iiTfaL \ lU j || 

©e) 3 >^.'v^ 


✓. ** £jf *Li 


126. Kale oyo Allah gw’aba ayagala ^ 

okulung’amya, ayanjululiza omutima* gwe ^ ^ /*,<• J 4 ^ \ 7 Aj» Til a j 
eri Obusiraamu; n’oyo gw’ayagala ^ 3 “ ** ^ ft., 

okusalira nti awabye, afuula omutima gwe IjL^X \jL* -A ejL-J JiatT 

okuba omufunda, n’aba ng’awalampa 
obugulumivu. Bw’atyo Allah bw’ateeka 
ekibonerezo kw’abo abeerema. 


eUJ 1 1 £ 

©6 $UU’> J* J^4 ' 

*J5 w IjoJLi&iLo liL? ) Id\^mD I >J> 5 

©(J 1 p 

✓ f. ft»' 1 1 «* „ •'ft-f^';. ft'-'^ft -'f 

^.5 

*U£-> ,3 1 ' >0*Xu< > ' 

I• *.f| ft- ? iT|ft , r *fi!f *- 

kJ-iJ U>5> y o^-4>JxJ,3l Jli 3 

T< • ^ A ^ I* » A I 

3 Ug- * "frj, 

A1 . . _ r , 5&i<1£a2^TS>3\£j^1 

Abgamba nti: Omuliro ge maka gammwe, ' u _2 • -■ * 

omwo mwe munaabeera, okuggyako ekyo 

Allah ky anaaba ayagadde. Mazima Mukama r i, 

wo ye Mugezi ennyo, Omumanyi wa byonna. J££aS* ^«L j \ % Li 

130. Era bwe kityo, aboonoonyi abamu 
tubakwanaganya n’abalala olw’ebyo bye 
bakola. 

6:124. Ebigambo ‘Akaabira mujrimiihaa’ ) bitegeeza balukulwe b’aboononyi ababa 

mu kibuga. Amakulu gano gazingiramu abakulembeze b’abantu abakyaamu mu kitundu awamu 
n 'abo abasukka abalala bonna mu kukola ebikolobero. 

6:126. Ekigambo 'swadru' ()>*+o)kiwa n'amakulu ag’omutima Soma: Al- Munjid. 

<c@> 


127. Era lino ly’ekkubo lya Mukama wo 
eggolokofu. Mazima tuttottodde 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. 

128. BaMinaamakaag’emirembe eri Mukama 
waabwe, anti Ye ye mukwano gwabwe, 
olw’ebyo bye baakolanga. 

129. Era olunaku lw’ alibakung’aanya bonna, 
aligamba nti: Abange mmwe ekibiina 
ky’Amajinni, mazima mwatwala bangi nnyo 
mu bantu. Era mi kwano gyabwe abaali mu 
bantu baligamba nti: Mukama waffe, 
twagasang’ananga fekka na fekka; naye kati 
tutuuse ku ntuuko yaffe gye watugerekera. 







Juzu 8 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


Ruku 16 

131. Abange mmwe ekibiina ky’Amajinni 
n’abantu, abaffe temwatuukwako Babaka nga 
bava mu mmwe okubasomera Aya zange 
n’okubalabula ku nsisinkano y’olunaku 
lwammwe luno? Baligamba nti: Twewaako 
fekka obujulizi. Naye obulamu bw’ensi 
bwababuzaabuza. Era balyewaako bokka 
obujulizi nti ddala baali batakkiriza. 


132. Bwe kityo nno, Mukama wo teyaalizi- 
kirizza kibuga kyonna mu bukyaamu nga 
abakibeeramu tebalina kye bategedde. 

133. Era buli bamu balina eddaala 
olw’ebyo bye baba bakoze. Era Mukama 
wo si mugayaalirivu kw’ebyo bye bakola. 

134. Era Mukama woy’Eyeemala, Nannyini 
kusaasira. Bw’aba nga ayagadde, mmwe 
abaggyawo, n’oluvannyuma lwammwe 
n’abasikiza abalala b’aba ayagadde, 
okufaanana nga mmwe bwe yabasibula mu 
zzadde ly’abantu abalala. 

135. Mazima ebyo bye musuubizibwa 
ddala bya kutuukirira, era mmwe temuyinza 
kubifufuggaza. 

136. Gamba nti: Abange, mukole kyonna 
kye musobola, nange nkole. Kale mujja 
kumanya ani aliba n’amakag’enkomerero. 
Mazima aboonoonyi si ba kuganyulwa. 


z&\ Zz 5 isftj' 

©i 

llj ) JoZ c) 1 

©li> “) 

115./>£*Ln i U&n 
JoS 1-al SjiSLlJ* >4 

{J (J ^ (J £^151 ^5 * J-0.Cc 


137. Era bateerawo Allah omutemwa mu 
bisimbe n’ebisolo Ye bye yatonda, nga 
bagamba mu kwogera kwabwe nti: Bino 
bya Allah, ate bino bya bakatonda baffe. 
Kyokka ebiba ebya bakatonda baabwe, 
byo tebituuka eri Allah; naye ate ebya 
Allah by’ebituuka eri bakatonda baabwe! 
Okusalawo kwabwe kubi nnyo. 




138. Era bwe 
baalungiyiza abasing 
abenkanya Allah 

baabwe balyooke babazikirize era ✓T's-m? » „<m 11 1 >... 1 1 

babatabuliretabulire eddiini yaabwe. Naye * r * ^ 

singa Allah yasalawo, tebandikikoze; kale ^ ttoJLii (jo kli \ 

ggwe baleke n’ebyo bye bajingajinga. '_ x *;,$ ; ,, 

©li> } 






Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 8 


139. Era bagamba mu kwogera kwabwe 
nti: Ebisolo n’ebisimbe bino byawerebwa, 
tebiriibwako okuggyako oyo gwe tuba 
twagadde—era nti n’ebisolo ebimu emigongo 
gya byo gyaziyizibwa okwebagalwako, 
n’ebisolo ebirala — olw’okumukonjera — 
tebabiraamirizaako linnya lya Allah. Kale ajja 
kubasasula olw’ebyo bye bakonjera. 


140. Era bagamba nti: Ebyo ebiri mu mbuto 
z’ebisolo bino bya basajja baffe bokka era 
byawerebwa eri abakazi baffe. Naye bwe 
kiba nga kifu, olwo bonna beegatta wamu 
ku kyo. Ddala Allah ajja kubasasula 
olw’enjogera yaabwe. Mazima Ye ye 
Mugezi ennyo, Omumanyi wa byonna. 



141. Mazima bamaze okufiirwa aboabatta 
abaana baabwe olw’obusiru mubutamanya, 
era nebaziza n’ebyo Allah bye yabagabula, 
olw’okukonjera Allah. Mazima baabula era 
tebaali balung’amu. 

Ruku 17 

142. Era Ye y’Oyo eyatonda ennimiro 
z’ebibala ebirandizibwa ku butandaalo 
n’ebitalandizibwa ku butandaalo, n’emite- 
nde n’ebisimbe eby’empooma ezitali zimu, 
n’emizayituuni, n’enkomamawanga; ebifaa- 
nana n’ebitafaanana. Mulye ku bibala bya 
byo awo nga bibaze era mutoolenga 
omutemwagwe (Allah) omutuufu ku lunaku 
lw’okukungulakwabyo, naye temudiibuu- 
danga. Mazima Ye tayagala badiibuuzi. 


v, - A< I + 

i si ^ __ 

m •. A 9 * Zt, \ . \ /V ■ r * 

;S& ill iyi ih 


143. Era mu bisolo mulimu ebyetissi 
n’ebitono. Mulye kw’ebyo Allah bye 
yabagabula, naye temugobereranga buwufu 
bwa Sitaani. Mazima ye mulabe wa Iwaatu 
gye muli. 

144. Y’ eyatonda ebisolo omunaana ngabibiri 
bibiri ekisajja n’ekikazi, ebbiri nga ndiga 
n’ebbiri nga mbuzi. Gamba nti: Abaffe, 
ennume ebbiri zeyawera oba enkazi ebbiri 
oba ebyo ebiri mu nnabaana w’enkazi zombi? 
Muntegeeze n’obumanyi, obanga ddala 
mwogera mazima. 


j-ri, ,, -- i'Sfa-' . 
tiKJu i LJaJ I * 7£,' 5J l 


,4* 


<c@> 







Juzu 8 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


145. Era Ye y’eyatonda n’ebbiri okuva 
mu ng’amira, n’ebbiri okuva mu nte. 
Gambanti: Abaffe, ennume ebbiri zeyawera 
oba enkazi ebbiri oba ebyo ebiri mu 
nnabaana w’enkazi zombi? Nandiki, mwaliwo 
nga Allah abakuutira ku bino? Abaffe, ani 
asinga obwonoonefu kw’oyo akonjera Al¬ 
lah eby’obulimba alyooke awabye abantu 
awatalibumanyi? Mazima Allah talung’amya 
bantu bakozi babibi. 


Ruku 18 

146. Gamba nti: Nze sisanga mw’ebyo 
eby’ambikkulirwa ekyawerebwa eri omuli 
okukirya okuggyako nga kibadde 
kalannamye, oba omusaayi ogutiiriisiddwa, 
oba ennyama y’embizzi — kuba ddala ebyo 
byo byenyinyalwa — obaeky’obujeemu 
ekiraamiriziddwako elinnya ly’atali Allah. 
Naye oyo awalirizibwa nga si mujeemu ate 
nga tasusse kigero, kale ddala Mukama wo 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo.* 

147. Era n’eri abo Abayudaaya twabawera 
buli kisolo ekirina enjala; ne mu nte ne mu 
ndiga twabawera amasavu ga byo byombi, 
okuggyako ago agali ku migongo gya byo 
byombi oba eby’enda oba agegasse awamu 
n’amagumba. Ebyo twabibasasula lwa 
bujeemu bwabwe. Era ddala tuli ba mazima. 

148. Naye bwe bakulimbisanga, gamba 
nti: Mukama wammwe ye Nannyini 
kusaasira okwabuna wonna, era 
ekibonerezo kye tekizzikayo okuva ku bantu 
aboonoonyi. 

149. Abo abenkanya Allah n’ebirala bajja 
kugamba nti: Singa Allah yayagala, ffe 
tetwalimwenkanyizza na birala wadde 
bakitaffe, era tetwaliweze kintu kyonna. 
Bwe batyo n’abaasooka bwe baalimbisa 
obubaka, okutuusa lwe baaloza ku 
kibonerezo kyaffe. Gamba nti: Abaffe, 
mulinayo okumanya kwonna 
mukutuggyireyo? Temulina kye mugoberera 
okuggyako okuteebereza. Era temulina kirala 
wabula muteebeeka buteebeesi. 


5 5 

c. «s r.-f'. < i .1, 

1 1 r. | X4-J, 1 


lm - a ^ t i* 4 1^# n • A K $ a 

f: I 1 uL-jlg, 5 1 

id (V { c . •*< 

&i* \ ^ v' 5 ^' 1 <3 

cU Ji tdi b r> 




6:146. Wano ekigambo ‘Idhturra’( kitegeeza eddaala elisemberayo ddala mu 

kugumira enjala olw’okubulwa ekiriibwa ekirala kyonna nga ekisigalidde kufa. 






Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 8 


150. Gamba nti: Allah y’alina obujulizi 
obutuukana n’ensonga. Era singa yayagala 
kukaka, ddala mwenna yaalibalung’amizza. 

151. Gamba nti: Kale muleete abajulizi 
bammwe abo abakakasa nti ddala bino 
Allah y’eyabiwera. Kale bwe banaawa 
obujulizi, ggwe towa bujulizi awamu nabo 
era togoberera okwagala kw’abo abalimbisa 
obubonero bwaffe n’abo abatakkiriza 
nkomerero era abenkanya Mukama waabwe 
n’ebirala. 


Ruku 19 

152. Gamba nti: Mujje mbasomere ebyo 
Mukama wammwe bye yabawera. Yagamba 
nti: Temumwenkanyankanyanga n’ekintu 
kyonna,n’abazadde bombiriri mubayisenga 
bulungi, era nti temuttanga baana bammwe 
olw’obwavu, mmwe Ffe tubagabula era 
nabo, era temusembereranga ebyambyoone, 
eby’olwaatu mu byo n’ebyenkiso; era 
temuttanga omwoyo ogwo Allah gwe 
yaziyiza okutta, wabula mu butongole. 
Ebyo nno by’abakuutirako, mulyooke 
mukozese amagezi. 

153. Era temusembereranga bintu bya 
mulekwa, wabula mu ngeri esinga obulungi, 
okutuusa lw’atuuka mu buvubuka bwe. 
Era mutuukirizenga ekipimo ne minzaani 
mu bwenkanya. Tetuzitoowereza muntu 
wabula nga okusobola kwe bwe kuba. Era 
bwe mwogeranga, kale mubeerenga 
benkanya ne bwe kiba nga kikwata ku 
wuwo, era mutuukirizenga n’endagaano ya 
Allah. Ebyo nno by’abakuutiddeko, 
mulyooke mulabuke. 

154. Era mazima ekkubo lyange lino 
ggolokofu. Kale lye muba mugoberera; naye 
temugobereranga makubo malala ne- 
gabaawukanya ku kkubo lye. Ebyo nno 
by’abakuutiddeko, mulyooke mwekuume. 


155. N’oluvannyuma twawa MusaEkitabo 
olw’okutuukiriza ebyetaago by’oyo akola 
ebirungi, n’okuttottola buli kimu, era nga 
bwe bulung’amu n’emikisa, balyooke 




Ji 

»l< ,< ' i , < 1 y * > * C ✓ 

* 1 yfiyz- cUi' > o 5 >-4-“-i 

tupJlrJL&Ull ii 15 Hi 

d 0 \ felt £4 tit* 

fc Jit jS 

1 ££ H * X& 

®(J <jU 

V 5 

y \) r alit G£ 

Y * L», U> \}£-J t 5 1 

>£.ii ^ vtiis.5 

©£>5>ll5 

&£ *?5 

©Gyii- 

JS ISIS* »si£J» lltfi53 

^ 3 ^ 







Juzu 8 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


bakkirize ensisinkano ne Mukama waabwe 

Ruku 20 

156. Na kino ky’Ekitabo kye twassa nga 
kijjudde emikisa. Kale mukigoberere era 
mwewale ebibi, mulyooke musaasirwe; 

157. Twakissa muleme kugamba nti: 
Ekitabo kyassibwa ku bibiina bibiri byokka 
olubereberye lwaffe, era ffe tetwamanya 
bye baasomanga; 


158. Oba mugambe nti: Singa Ekitabo 
kyassibwa gye tuli, mazima twalibadde 
balung’amu okusinga ne ku bo. Kale nno 
mumaze okutuukibwako obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wammwe, 
n’obulung’amu n’okusaasira. Naye ani 
asinga obulyazaamaanyi kw’oyo alimbisa 
Aya za Allah n’azebengulako? Naye tujja 
kusasula abo abeebengula ku Aya zaffe 
ekibonerezo ekibi ennyo olw’okwebengula 
kwabwe. 

159. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako ba 
malayika okubatuukako oba Mukama wo 
okujja gye bali oba obubonero bwa 
Mukama wo obumu okutuuka? Naye 
olunaku obubonero bwa Mukama wo obumu 
lwe bulituuka, omuntu atakkiriza mu kusooka 
taligasibwa na kukkiriza kwe mu kiseera 
ekyo, oba okugasibwa ebirungi by’ata- 
akolera mu kukkiriza kwe emabega. Gamba 
nti: Kale mulinde, naffe tulinda. 

160. Mazima abo abaayawulayawula mu 
ddiini yaabwe nebaba mu bubiinabiina, 
tolina kyonna ky’ovunanyizibwa ku bo. 
Mazima ensonga yaabwe eri eri Allah, 
n’oluvannyuma alibategeeza ebyo bye 
baakolanga. 

161. Oyo alijja n’ekikolwa ekirungi, kale 
alifuna ebikyenkana emirundi kkumi; naye 
oyo alijja n’ekikolwa ekibi, talisasulwa 
wabula ekyenkanankana nakyo; era 
tebaliryazaamaanyizibwa. 


lisu iUyr 4 ^ ti* 5 ' 
<&> IS 

&y\ 12 ], &} 

to 

^ a ^ f * „•£''«,<! ft >“ 

.5 l? 5 JiX-iJ t zK- 

" - i > i t ftC Cif 

\\2S 1 *p 15-5*' 

©li) I ^2 l£= Lo—< 





162. Gamba nti: Mazima nze Mukama 
wange yannung’amya eri ekkubo 
eggolokofu — ery’eddiini entuufu, eddiini 
ya Ibrahimu omwesimbu — era teyali 
mw’abo abenkanya Allah n’ebirala. 


I |Z l , ft--' ft . ' ^ n ' 1 ih 




A £ A 





Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 8 


163. Gamba nti: Mazima essaala yangene 
ssaddaaka yange n’obulamu bwange 
n’okufa kwange byonna biri ku lwa Allah, 
Omutonzi w’ebitonde byonna. 

164. Talina gwe yenkanankana naye. Era 
bwentyo bwe nnalagirwa, era nze 
mubereberye mw’abo abeewaayo. 

165. Gamba nti: Abaffe, nnoonyeyo omulala 
atali Allah okuba Mukama wange ng’ate 
Ye ye Mukama wa buli kimu? Era teri 
muntu akola kibi wabula kiba ku ye; 
n’omwetissi talyetikka buzito bwa mulala. 
N’oluvannyumaeri Mukama wammwey’eri 
obuddo bwammwe, olwo alibategeeza ebyo 
bye mwali mutakkiriziganyamu. 

166. Era Ye y’eyabafuula abasika b’ci- 
balala ku nsi era n’agulumiza abamu mu 
mmwe ku balala mu madaala, alyooke 
abagezese mw’ebyo bye yabawa. Mazima 
Mukama wo mwangu mu kubonereza, ate 
era ddalaYe yeMusonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 













Essuula7 


AL-A‘RAF 


Juzu 8 


Ruku 2 (< x i‘1< a 

12. Era mazima twabatonda nate netukola 

enfaanana yammwe, n’oluvannyuma ,7j> i 

netugamba ba malayika nti: Mugondere v a > \ a .a. 

^ d aSK!TZSS. okuggyako Ibil!s ‘ 


13. Allah n’agamba nti: Kiki ekikugaanyi 
okuba omuwulize awo nga nkulagidde? 
N’agamba nti: Lwa kubanga nze Adamu 
mmusinga; wantonda mumnliro ate ye n’omuto- 
ndamu budongo. 

14. Allah n’agamba nti: Kale vaamu, kuba 
tekikugwanirakwekuliza omwo. Kale fuluma; 
mazima oli mu banyoomoofu. 


15. N’agamba nti: Mpa akaagaanya 
okutuusa ku lunaku lwe balizuukizibwa. 

16. Allah n’agamba nti: Ddala oli mw’abo 
abaweereddwa akaagaanya. 

17. Ibilisi n’agamba nti: Nga bw’onsalidde 
okuba omubuze, mazima nzija kubateeganga 
mu kkubo lyo eggolokofu. 

18. N’oluvannyuma ndibajjira okuva mu 
maaso gaabwe n’emabega waabwe ne ku 
ddyo waabwe ne ku kkono waabwe; era 
togenda kusanga nga abasinga obungi mu 
bo beebaza. 

19. Allah n’agamba nti: Kale fulumamu 
nga oli agayibwa, asindiikirizibwa. Naye 
yenna alikugoberera mu bo, mazima ndijjuza 
Jahannamu okuva mu mmwe mwenna. 


^1! & 58^1,44 JSitKJS 

* __ a i f, s s * ^y 

it b), t&is, 

l ^ libJ, Jli 

iJT SUiV 44 JS 

QJpJL fl X.>b-oJ 1 lib> 1 

JH* ±4s hi '& 

(•>£■ 5 £-& 5 li>3 


20. Era ggwe Adamu, beera ggwe ne 
mukyala wo mu lusuku, kale mwembi mulye 
okuva mu lusuku nga bwe mwagala; naye 
temusembereranga omuti guno, si kulwa 
ngamuba mu bakyaamu. 

21. Kale Sitaani yabasendasenda alyooke 
abooleke ebyali bikisiddwa mu bunafu 
bwabwe. N’agamba nti: Mukama wammwe 
teyabaziyiza muti guno wabula lwa kuba nti 
mwembi mwalifuuka ba malayika oba okuba 
mw’abo ab’olubeerera. 


22. Era n’abalayirira nti: Mazima nze ndi mu 
babuulirizi gye muli. 


SSJia«S 5 


IgSff *J 5 

©i^b^ilaJ i i 

b® <3 Is 5 <^.5 






Juzu 8 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


23. Kale bombiyabasuulaolw’okubuzaabuza. 
Naye bombi olwaloza ku muti, obunafu 
bwabwe nebubeeyoleka nebatandika 
okwetungirirako amakoola g’omu lusuku. 
Olwo Mukama waabwe n'abakoowoola nti: 
Abaffe, ssaabagaana omuti ogwo era 
nembagamba nti: Mazima Sitaani mulabe 
wammwe walwaatu? 


24. Nebagamba nti: Mukama waffe, twerya- 
zaamaanyizza fekka; naye bw’ototusonyiwe 
n’otusaasira, mazima tujja kuba mw’abo 
ab’ okufaafaaganirwa. 

25. N’agamba nti: Kale muveemu, muli 
balabe mwekka na mwekka. Era munaafuna 
obubudamo ku nsi n’ebikozesebwaokumala 
ekiseera. 

26. Allah n’agamba nti: Muyomwemujja 
okubeerera abalamu, ne mu yo mwe mulifiira, 
eramuyo mwe mulijjibwa. 

Ruku 3 

27. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
mazima twamala okubassiza ebyambalo 
olw’okubikka obweereere bwammwe era 
hibeere eby’okunekaanekana. Naye 
ekyambalo ky’okutya Allah ekyo ky’ekisinga 
obulungi. Ekyo ky’ekimu ku biragiro bya 
Allah, balyooke bafumiitirize. 

28. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
Sitaani tabakemanga nga bweyajja abazadde 
hammwe mu lusuku nga abanaanuulako 
ebyambalo byabwe nga agenderera 
okubalaga obunafu bwabwe. Mazima ye 
abalaba, ne banne be nga asinziira mmwe 
wemutabalabira. Mazima twafuula ba Sitaani 
okuba mikwano gy ’ abo abatakkiriza. 


29. Era buli lwe bakola ebyambyoone, 
bagamba nti: Twasanga ne bakitaffe nga 
bwe bakola era Allah y’eyabitulagira. Gamba 
nti: Mazima Allah talagira byambyoone. 
Abaffe, mwogera ne ku Allah bye 
mutamanyi? 

30. Gamba nti: Mukama wange alagira 
bwenkanya. Era mussenga nnyo emyoyo 
gyammwe ku kiseera ne ku buli kifo 
ekisinzibwamu era mumusabenga nga muli 


6 5X&J i Is i > 1&J& sis 

3 * i \ tils 

HSS3T ^ r>\ ' 

ji 

©c>3>^ dH*\ 1^0,1 

1 y p>\ IJyi 

^ 4 ^- 3 yj. J, 

SijisGi1st 

1554) 14 & 1 $2 \%\J 

& j, 3 I) 15® Uife 

3 ^ if 2L1 




Jl) I 








Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 8 


bamalirivu ku lulwe mu ddiini. Engeri gye 
yabatandikamu era gye muliddamu gy ’ali. 

31. Abamu yabalung’amya n’abalala ne- 
bakakatako obubuze olw’okubanga 
baatwaala ba Sitaani okuba ab’emikwano 
ebbali wa Allah era nebalowooza nti olwo 
ddala balung’amye. 


32. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
mutwalenga ebyewundo byammwe eri bull 
muzigiti era mulye era munywe, naye K 
temudiibuudanga; mazima Ye tayagala 
badiibuuzi. 

Ruku 4 

33. Gambanti: Ani yawera ebyewundo 
by a Allah ebyo bye yaggyirayo abaweereza 


£$£*£ 5 Jb\ <31)4 b* $$ 


*» 


by a Allah ebyo bye yaggyirayo abaweereza y . , „ > « f" i 

be n’ebirongoofu mu bigabulwa? Gamba 5 ? S'-i-J-i- 

nti: Ebyo by’abo abakkiriza, mu bulamu % t f< K-. { 11 S -ULt 1 1 \\ {fe\ioj/JLl. 
bwooku nsi, n’abalala-, nayebintobyabwe ' 7 * ' y * 

bokka kulunakulw’okuzuukira. Bwe tutyo ciaS' kS laJJIJ\> o$3, 

tuttottola okulabula eri abantu abamanyi. * ** ' 




awatali nsonga, nammwe okwenkanya- 
nkanya ebirala ne Allah ebyo byata- 
ssizangako bukakafu bwonna, nammwe 
okwogera ku Allah bye mutamanyi. 


35. Era buli bantu balina entuuko. Kale 
entuuko yaabwe bw’etuuka, tebayinza 


34. Gamba nti: Mazima Mukama wange bye ^ ^ jr. -v 1 < o ] \ <J3 

yawera by’ebyambyoone— eby’olwaatumu 

byo n’ebyenkiso— n’ebibi, n’okujeema ykJtJi ^*3 15 Joii^ 15 ijbj U 514 JL 5 , 

L 1 1 

5 b. gO>\ 

entuuko yaabwe bw'etuuka, tebayinza ^ O 

kwerwiisamabega wadde essaawa,wadde ©U j-« 3 djtL* (J 3 >aL u 2 L> 

okugiyitako. 

36. Abange mmwe abaana ba Adamu, 

bwe mutuukibwangako Abatume nga bava 
mu mmwe okubasomera Aya zange, kale x ^ 

oyo alitya Allah n’akola ebimngi, kale abo j 1 ^ 5 ^ ip 

tebaliba na kutya kwonna wadde n 

tebalinakuwala. 

37. Naye abo abalimbisa Aya zaffe 3 3 

nebazeekulumbalizaako, abo nno be bantu , j» 1 *. . k ^ "T "iTT^ C ^ 

b’omu muliro; bo mu gwo mwe balibeera. 1 &LJy\ 4 i_r- 

<s'y3\ ^ jilt && 

>4i £lil 3 U 4> 


iBUjS* ttj, 5^; 

✓ .VS, /A-f/ 


38. Kale ani asinga obukyaamu kw’oyo 
apaatiika ku Allah eby’obulimba obaalimbisa 







Juzu 8 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


Ayaze? Abo be balituukibwako omutemwa 
gwabwe okusinziira ku kiragiro, okutuusa 
awo nga batuukiddwako Ababaka baffe 
okubafiisa, bagambe nti: Baluwa abo be 
mwawanjagiranga ebbali wa Allah? 
Baliddamu nti: Batwabulidde. Era balyewaako 
bokka obujulizi nti ddala baali batakkiriza. 


39. Aligamba nti: Kale muyingire mu muliro 
n’emigigi egyayita olubereberye lwammwe 
mu Majinni n’abantu. Buli kibinja 
ekiriyingiranga kirikolimiranga kinnaakyo, 
okutuusa bonna lwe baliguggweeramu, 
ab’oluvannyuma lwabwe balyoogera ku 
b’olubereberye lwabwe nti: Mukamawaffe, 
bano be baatubuza, kale bawe ekibonerezo 
ky’omuliroenfunda nnyingi. Allah aligamba 
nti: Buli omu mu mmwe waakubonerezebwa 
enfunda nyingi, naye mmwe temumanyi. 

40. Era ab’olubereberye lwabwe baligamba 
ab’oluvannyuma lwabwe nti: Nammwe 
temwalina kye mwatusinzangako; kale 
muloze ku kibonerezo olw’ebyo bye 
mwakolanga. 

Ruku 5 

41. Mazima abo abalimbisa obubonero 
bwaffe era ne babwekulumbalizaako, tebalig- 
gulirwawo nzigi za ggulu era tebaliyingira 
mu Janna okutuusa eng’amira lw’eriyita mu 
nnyindo y’empiso. Era bwe tutyo bwe 
tusasula aboononyi. 


42. Balifuna ebyeyalirwa eby’omuliro, ngane 
waggulu waabwe eriyo ebibikka eby’omuliro. 
Era bwe tutyo bwe tusasula aboonoonyi. 

43. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi—anti tetuzitoowereza mu- 
ntu yenna wabula nga okusobola kwe bwe 
kuba—abo be bantu b’omu Janna, bo mu yo 
mwe balibeera. 

44. Era tulibaggyamu effutwa lyonna eliri 
mubifuba byabwe. Emiggagirikulukuta wansi 
waabwe. Era baligamba nti: Amatendo gonna 
ga Allah Oyo atulung’amizza eri bino, era 
tetwalisobodde kulung’ama singa Allah 
teyatulung’amya. Ddala Ababaka ba Mukama 
waffe baaleeta mazima. Era kirirangirirwa gye 
bali nti: Y’eno e Janna gye musikiziddwa 


I 9 l 




* ft 9 * 

OS- 

_s4ij§. 

ijj>$ OS 

9. s 9 

\ 

9 ** 

*T 


JlS 

vSjlS »IjuL^a. 

t 

© cjLlju t-ft 


U* ov^\ ^ t 


■J 5 «ESj 14 ijifaj 7^“ * 

©i^^iJ l \ 

? if< -"'5 a* 


o~S- ? a U-g. >4-* 

© (^K^aJ i cf ^5 *■ OS' 


©ij ,^4^' 

4s j 5 i-i ftts Ci'4 5 

.aili, 5 i £&,i3J'\s 
5 nisjy^j 






Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 8 


olw’ebyo bye mwakolanga. 


45. Era abantu b’omu Jannabalikoowoola 
abantu b’omu muliro nti: Mazima ffetumaze 
okusanga ekyo ekyatusuubizibwa Mukama 
waffe nga kituufu. Abaffe, nammwe mumaze 
okusanga ekyabasuubizibwa Mukama 
wammwe nga kituufu? Baliddamu nti: Yee. 
Olwo omulanzi alirangirira wakati waabwe 
nti: Ekikolimo kya Allah kibe ku bantu 
aboononefu — 

46. Abo abeekiika mu kkubo lya Allah nga 
balyagaliza obukyaamu; era bo n’enkomerero 
tebagikkiriza. 


47. Era wakati waabwe walibaawo 
ekyawulawo, ne mu bifo ebiri waggulu 
eribaayo abantu abalimanya buli bamu 
olw’obulambe bwabwe. Era balikoowoola 
abantu b’omu Janna nti: Emirembe gibeere 
ku mmwe. Abalikowoola baliba tebannagi- 
yingira naye nga balina essuubi. 

48. Era amaaso gaabwe bwe galikyuusibwa 
okwolekera eri abantu b’omu muliro, bali- 
gamba nti: Mukama waffe, totussa wamu 
na bantu boonoonefu. 

Kuku 6 

49. Era abaliba mu bifo ebya waggulu balikoo¬ 
woola abantu be balimanya olw’obulambe 
bwabwe, bagambe nti: Obungi bwammwe 
tebwabagasa waddeokwekulumbaza kwammwe! 


50. Abaffe, bano be mwalayirirangako nti 
Allah talibatuusaako kusaasira? Wamma 
muyingire mu Janna, tewali kutya kwonna 
kummwe wadde temujjakunakuwala. 

51. Era abantu b’omu muliro balikoowoola 
abantu b’omu Janna nti: Mutuyiweeko ku 
mazzi oba mutuweeko kw’ebyo Allah 
by’abagabudde. Baligamba nti: Mazima 
byombiriri Allah yabiziyiza eri abajeemu — 




^bJI ulcLol aJL=t) I <s slj i 

litiT 

<s>U4l 4 is 

3 \ '-"‘‘I ' ( 

jlL 5*4.^ 

i 

©(J j La ^La. >Jj 

lX5I4a3lI >1,5 

8l 

*5^ 44^4 ciXl5 5 

T b« is ^ j*?. 

fc 5 ^ 

©ti) 

li t i 

btj, 51 {.boJl til 

\/4 15 

©c^.^Citie 






Juzu 8 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


52. Abo abaatwalanga eddiini yaabwenga 
eky'okwegayaaza era ng’omuzannyo, 
obulamu bw’ensi ne bubabuzaabuza. Kale 
olwa leero tujja kubasuulirira nga nabo 
bwe beerabira okusisinkana kw’olunaku 
lwabwe luno, n’olwokubanga baagaana mu 
bugenderevu obubonero bwaffe. 


53. Era mazima tubaleetedde Ekitabo kye 
tuttottodde mu bumanyi, nga bwe 
bulung’amuera ngakwe kusaasiraeri abantu 
abakkiriza. 

54. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako 
okutuukirira kwa kyo? Olunaku lw’oku- 
tuukirira kwa kyo bwe lulituuka, baligamba 
abo abaakyerabira olubereberye nti: Ddala 
AbabakabaMukama waffe baaleeta mazima. 
Naye abaffe, tulinayo ku bawolereza 
batuwolerezeko? Oba tuzzibweyo tulyooke 
tukole ebitali ebyo bye twakolanga? Mazima 
beefiiriza bokka era n’ebyo bye baali 
bajingajinga biribaabulira. 

Ruku 7 

55. Mazima Mukama wammweye Allah Oyo 
eyatonda eggulun’ensi mu biseera omukaaga 
n’oluvannyuma n’atebenkera ku Nnamulondo. 
Asaanikiza ekiro ku misana nekigugoberera 
ku mbiranye era y’eyatonda enjuba n’omwezi 
n’emmunyeenye ebyassibwa ku kuweereza 
olw’okulagira kwe. Mwetegereze, okutonda 
n’okulagira bibye. Nannyini mikisa 
ye Allah, Omulezi w’ebitonde byonna. 

56. Musabenga Mukama wammwe mu 
kwetoowaza ne mu kyaama, mazima Ye 
tayagala basukka kigero. 


US-jj. 

A lU 

u» ^ r» . i * „ ^ ^ P ✓ 


A } y CV 4 AkJLi \ \ 5> 

■iliat 3 144J' 

? 3_yJ 13 J 0 1 J U <4E 1 1 ; , 

■ u « *1 '1 ^ z 

I ^314)1 o-J V \ k.s^« b 

4)0 &JJI 

id& 5' £ v\ 

J’W -i 


57. Era temutabulatabulanga mu nsi 
oluvannyuma lw’okutereerakwayo, era mu- 
musabenga n’okutya n’essuubi. Mazima 
okusaasira kwa Allah kuli kumpi nnyo 
n’abakozi b’ebirungi. 

58. Era Ye y’ Oyo aweereza empewo okuwa 
amawulire ag’essanyu agakulembera 
okusaasira kwe, okutuusa lwe zeetikka ebire 
ebizito, netubisindika eri ensi enfu, olwo 
netutonnyesa ku yo amazzi, kale netu- 
gamezesesa ebibala ebya buli ngeri. Bwe 
tutyo nno bwetuzuukiza n’abafu,mulyooke 
mufumiitirize. 




&&&$&\, t 5 IS £ b ^ > \ 5 

12 LaiJtf cJlSTl »> XJ. 

eisytt '/lit 

4^ <£>-5. k-4->». L* £lXJl £ 

iiijAJ' i. > 

©b> Vy£» 





Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 8 


59. Era n’ettaka eddungi ebisimbe byalyo 
bimera lwa kulagira kwa Mukama walyo. N’eryo 
ebbi, terimerako okuggyako eby’omuswaaba. 
Bwe tutyo nno bwe tukyuusakyuusa 
obubonero eri abantu abeebaza. 

Ruku 8 

60. Mazima twatuma Nuhu eri abantu be 
n’abagamba nti: Abange, musinze Allah, 
temulinaayo musinzibwa mulala okuggyako 
Ye. Mazima nze mbatiisa ekibonerezo 
ky’olunaku olw’entiisa. 


61. Abakungu b’omu bantu be nebagamba 
nti: Mazima ffe tukulaba nga oli mu kubula 
kwa lwaam. 

62. N’agamba nti: Bannange, sirina kubula 
kwonna, wabula ndi Mubaka ava eri Omulezi 
w’ebitonde byonna— 

63. Mbatuuseeko obubaka bwa Mukama 
wange n’okubabuulirira, erammanyi okuva 
eri Allah mmwe bye mutamanyi. 

64. Abaffe, mwewuunya olw’okutuu- 
kibwako okubuulirira okuva eri Mukama 
wammwe nga kuyita ku muntu ava mu 
mmwe abalabuleera mulyooke mutye Allah 
era mulyooke musaasirwe? 

65. Kale baamulimbisa, netumuwonyan’abo 
abaali awamu naye mu kyombo, 
netusaanyaawo abo abaalimbisa obubonero 
bwaffe. Mazima ddala baali bantu abatalaba. 

Ruku 9 

66 . N’eri aba ‘Adi twatumayo muganda 
waabwe Hudu, n’agamba nti: Abange, musinze 
Allah, temulinaayo musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Abaffe, temuutye Allah ? 


67. Abakungu b’abo abatakkiriza mu bantu 
be ne bagamba nti: Mazima ffe tukulaba 
nga oli mu bya busirusiru era ddala 
tukakasa nti oli mu balimba. 


68 . N’agamba nti: Abange, nze sirina bya 
busiru, wabula ndi Mubaka ava eri Omulezi 
w’ebitonde byonna— 


vj, 5 if# 

©& | 

jj," 

, < * p, f'N'f X I ( 9 " < 

i—»I >-C yCxL-J-fr L-S li. 1 fa 

Qa 1 Jra r. p 

% SI jis 

©£> ^LUu >) bo \ \ 3 

l3 ^ JLlat3 LiVy. 


jlS Ms$Je> La.1 
> Jj, ti>^ *lL>\ 13x4^' 


JiJlS 

sawfl jj ^ ^ 


du-Q, 

i 

£ 


©c>a^Jl» 3 \ dlO (S/'S- 






Juzu 8 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


69. Mbatuuseeko obubaka bwa Mukama 
wange era nzendi Mubuulirizi omwesigwa 
gyemuli. 

70. Abaffe, mwewuunya olw’okubanga 
mutuukiddwako okubuulirira okuva eri 
Mukama wammwe nga kuyita ku muntu ava 
mummwealyooke abalabule? Naye mujjukire 
nga bwe yabafuula abasika oluvannyuma 
lw’abantu baNuhu era n’abongera ekiwago 
mu nk u! a. Kale mujjukire ebyengera bya 
Allah, mulyooke muganyulwe. 

71. Ne bagamba nti: Owange, otujjiridde 
tulyooke tusinze Allah omu bw’ati era 
tulekeyo ebyo bakitaffe bye baasinzanga? 
Kale tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, 
obangaoli mu b’amazima. 

72. N’agamba nti: Mazima mumaze 
okugwibwako ekibonerezo n’obusungu 
obuva eri Mukama wammwe. Abaffe, 
mumpakanya olw’amannya obunnya ge 
mwatuuma, mmwe ne bakitammwe, Allah 
g’atassangako bukakafu bwonna? Kale 
mulindirire, nange ndi wamun’abo abalinda. 

73. Kale twamuwonya wamu n’abo beyali 
nabo olw’okusaasira okuva gye tub, era 
netukutula omulandiragw’abo abaalimbisa 
obubonero bwaffe, era tebaali bakkiriza. 

Ruku 10 

74. N’eri aba Thamuda twatumayo muganda 
waabwe Swalehe, n’agamba nti: Abange, 
musinze Allah, temulinayo musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Mazima mumaze okutuuki- 
bwako obukakafu obw’olwaatu okuva eri 
Mukama wammwe. Eng’amira ya Allah enkazi 
yiino, nga kabonero gye muli, kale mugireke 
erye mu nsi ya Allah, era temugituusangako 
kabi konna, si kulwa nga mukwatibwa 
ekibonerezo ekirumya. 

75. Era mujjukire nga bwe yabaliiula abasika 
oluvannyuma lw’a bantu ba‘Adi eran’abawa 
obubudamo mu nsi, nemuzimba embiri ku 
miseetwe gya yo, nemuwookoola amayumba 
mu nsozi. Kale mujjukire ebyengera bya 
Allah era temujagalalanga mu nsi nemuba 
abatabuzitabuzi. 





^i£ ^ jb~ 1 ^ M 2^ A ? 'f* /* * 

9, 




J£t5 *i)i is 15 


i 







Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 8 


76. Abakungu b'abo abeekuluntaza mu 
bantu be nebagamba abo abateesobola 
abaali abakkiriza mu bo nti: Abaffe, 
mumanyidde ddala nti Swalehe yatumwa 
kuva eri Mukama we? Baddamu nti: Mazima 
ffe bye yatumwa nabyo tubikkiriza. 


77. Abo abeekuluntaza nebagamba nti: 
Mazima ebyo mmwe bye mukkiriza, ffe 
tubigaanyi. 

78. Olwoeng’amira nebagitemako amagulu, 
nebajeemera ekiragiro kya Mukama waabwe, 
nebagamba nti: Owange Swalehe, kale 
tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, obanga 
ddala oli mu Babaka. 

79. Kale nebakwatibwa musisi, enkeeranebaba 
mirambo egyevuunise mu makagaabwe. 


14 ^ uii* 

©(a) V-5^ 


y-C 3 2LSll5l 

ik^ 14145»flu# 




80. Kale Swalehe yabeesammulako n’agamba 
nti: Abange, nze mmaze okubatuusaako obubaka 
bwa Mukama wange era nembabuulirira, naye 
mmwe temwagala babuulirizi. 

81. Ne Luti, awo bwe yagamba abantu be 
nti: Abaffe, mukola eky’ekiwe ekitakolwanga 
yenna mu bantu olubereberye lwammwe? 


82. Ddala nemugenda eri basajja banna- 
mmwe olw’ebyobwagazi mu kifoky’abakazi? 
Mazima muli bantu abasukkiridde obubi! 

83. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali 
kulala, wabula baagamba nti: Mubagobe 
mu kibuga kyammwe, ddala abo be bantu 
abetukuzatukuza. 

84. Kale twamuwonya n’aboomu maka ge, 
okuggyako mukazi we: ye yali mw’abo 
abaasigalira. 

85. Era netubatonnyesereza enkuba ey’a- 
kabi. Kale laba enkomerero y’aboononyi nga 
bwe yali! 

Ruku 11 

86. N’eri abe Madiyani, twatumayo 
muganda waabwe Shu‘aibu. N’agamba nti: 
Abange, musinze Allah, temulinayo 


4-34 JiS >), 




1^3, 












<t< n *f «*r■i’ 


»k}'Pxe 5 t 

465 ,^^ 661 ? | 





Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


musinzibwa mulala okuggyako Ye. Mazima 
mumaze okutuukibwalco akabonero ak’o- 
lwaatu okuva eri Mukama waminwe. Kale 
mutuukirize ekipimo ne minzaani, era 
temukendeezanga ku bintu bya bantu, era 
temuleetangabutabanguko mu nsi ng’emaze 
okutereera. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, bwe muba nga ddala muli bakkiriza. 

87. Era temuteeganga bantu ku buli kkubo 
nga mubatiisatiisa, era nemuziyiza eri ekkubo 
lya Allah oyo amukkiriza, nga mulyagaliza 
libeere kkyaamu. Kale mujjukire nga bwe 
mwaali abatono ennyo nayen’abayingiwaza. 
Kale mulabe enkomerero y’abatabuzitabuzi 
nga bwe yali. 


88. Era bwe wabangawo ekibiina ekimu 
mu mmwe ekikkiriza ebyo bye natumwa 
nabyo, ate nga ekibiina ekirala tekikkiriza, 
kale mugumiikirize okutuusa Allah 
lw’alisalawo wakati waffe: Anti Ye y’asinga 
abalamuzi bonna. 

Juzu 9 

89. Abakungu b’abo abeekuluntazanga mu 
bantu be baagamba nti: Mazima tujja 
kukugoba ggwe Shu‘aibu n’abo abakkiriza 
abali awamu naawe mu kibuga kyaffe, oba 
si ekyo, oteekwa okukomawo mu nzikiriza 
yaffe. N’agambanti: Abaffe, nebwe tunaaba 
nga tetwagala? 


90. Mazima tunaaba twakonjeranga Allah 
bya bulimba bwe tunaddayo nate mu 
nzikiriza yammwe, oluvannyuma lwa Al¬ 
lah okugituwonya. Era tekitusaanira nate 
kugiddamu, okuggyako nga Allah Mukama 
waffe y’ayagadde. Anti mu kumanya, 
Mukama waffe yabuna ku buli kimu. Ffe 
Allah yekka gwe twesiga. Mukama waffe, 
lamula wakati waffe ne bannaffe mu mazima, 
anti Ggwe osinga abalamuzi bonna. 


91. Era abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be baagamba nti: Bwe munaagoberera 
Shu‘aibu, olwo nammwe ddala mujja kuba 
mw’abo ab’okufaafaaganirwa. 



' / ' ^ ' h/ 

©£>■?.I 2 Ji 4 .lt (J l£» 

i* i 

©£>A 5 


' - 

uS y f\ C* 


\ A. a rS&S 1 3 S? 

_„ 'C 






Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


92. Olwo nebakwatibwa musisi, enkeera 
nebaba mirambo egyevuunise mu maka 
gaabwe. 

93. Abo abaalimbisa Shu’aibu nebaba 
ng’abatagabeeranga namu. Abo abaalimbisa 
Shu‘aibu be baafaafaaganirwa. 


94. Olwo yabeesammulako n’agamba nti: 
Abange, mazima nze namala okubatuusaako 
obubaka bwa Mukama wange era ne- 
mbabuulirira; kale ate nnaalumirwa ntya 
abantu abatakkiriza? 



Kuku 12 

95. Era tetutumangaNabbi yenna mukibuga, 
wabula twakangawula abakibeeramun’obuyi- 
nike n’emitawaana, balyooke beetowaze. 


96. N'oluvannyuma twakyuusa embeera 
yaabwe embi n’eba nnungi okutuusa lwe 
beeyongerera ddala mu bungi n’okuba 
obulungi, olwo nebagamba nti: Ddala ne 
bakitaffe baatuukibwako okubonaabona 
n’essanyu. Olwo twabakangavvula kibwatu- 
kira nga tebategedde. 

97. Era singa ddala abantu b’omu bibuga 
bak kir iza nebatya Allah, mazima twalibaggu- 
liddewo emikisa okuva mu ggulu ne mu 
nsi; naye baalimbisa, kale netubakangavvula 
olw’ebyo bye baakolanga. 


98. Abaffe, abantu b’omu bibuga balimirembe 
ku kutuukibwako ekibonerezo kyaffe ekiro nga 
beebase? 

99. Nandiki, abantu b’omu bibuga bali mu 
mirembe ku kutuukibwako ekibonerezo kyaffe 
mu kalasamayanzi nga bayinaayina? 


/ //? *• *ut tu i, ^ 

Jli ">J |jJS 5JU 

t Uli * 1 5 ^, 

©c) 

jyji jut n $ 3 

frlXjU !£>-£ 3 

«zi c <-r< .“U . „</,x 

ys-4- 1 ly. 5 0^3^ '5 

©<i> I y U U 

<jT i/JiJl lU" u>$(ST 

©6 

V>£ 31 jj»T 62T5T 


100. Abaffe, bali mirembe ku ntegeka ya 
Allah? Naye tewali alowooza nti ali 
mirembe ku ntegeka ya Allah okuggyako 
abantu abaafaafaaganirwa. 




Ruku 13 

101. Abaffe, tebalabuka abo abaasikira ensi 
oluvannyuma lw’abaali bannyiniyo nti bwe 
tuba twagadde, nabo tubakangawulaolw’ebibi 
byabwe netussa n’envumbo kumitimagyabwe, 
bwe batyo nebatawulira? 






/TT\ S n 2 * n ** wy "a ^ ^ 

j . o >*—4-^ 





Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


102. Ebyo nno by’ebibuga bye tuku- 
tegezezzaako ku by’abifaako, era ddala 
baatuukibwako Ababaka baabwe n’obu- 
bonero obw’olwaatu, naye era tebaali ba 
kukkiriza ebyo bye baalimbisa olubereberye. 
Bw’atyo nno Allah bw’assa envumbo ku 
mitima gy ’ abatakkiriza. 


103. Era tetwasanga kukuumci ndagaano 
mu basinga obungi mu bo. wabula twasanga 
nga abasinga obungi mu bo boononefu. 

104. N’oluvannyuma lwabwe twatuma Musa 
n’obubonero bwaffe eri Farawo n’abakungu 
be naye nebabusambajja. Kale laba 
enkomerero y’abatabuzitabuzi nga bweyali! 


105. Era Musa yagamba nti: Owange 
Farawo, mazima ndi Mubaka ava eri 
Mukama w’ebitonde byonna. 

106. Nteekwa buteekwa obutayogera ku 
Allah okuggyako eby’amazima, era ddala 
nzize gye muli n’akabonero ak’olwaatu 
akava eri Mukama wammwe, n’olwekyo leka 
abaana ba Isirairi bagende nange. 

107. Farawo n’agamba nti: Obanga ddala 
ozze n’akabonero, kale kaleete, obanga oli 
mw’abo ab’amazima. 



108. Olwo n’asuula omuggo gwe, okwejju- 
ukiriza nga gwe musota ogulabikira ddala. 

109. Era n’aggyayo omukonogwe,okwejju- 
ukiriza nga mweeru tuku eri abalabi. 

Ruku 14 

110. Abakungu b’omu bantu ba Farawo ne- 
bagamba nti: Mazima ono mulogo mukugu. 


111. Ky’ayagala kwe kubagoba mu nsi 
yammwe, naye muwa magezi ki? 


\\$ sU % 

I Xjk «} ],£> y* ' l) 


-V n If, S t 


112. Nebagamba nti: Ogira omuleka, ye ne 
muganda we, otume mu bibuga abalaalisi, 

113. Bakuleetere buli mulogo omukugu. 




L^, i 5 Li-! , 


114. Kale abalogo bwe bajja eri Farawo, CaJ c"GL , 

baagamba nti: Ddala tunaafuna empeera „ s* 

bwetunaaba nga ffe bawanguzi? __ 





Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


115. Farawo n’agamba nti: Yee, era ddala 
mujja nakuba mw’abo ab’oku lusegere. 

116. Nebagamba nti: Owange Musa, ggwe 
onosooka okusuulawo ebibyo oba ffe 
tunaasooka okusuulawo? 

117. N’agamba nti: Mmwe muba musuulawo 
okusooka. Kale bwe baasuulawo, baabuzaabuza 
amaaso g’abantu era nebabatiisa nnyo kuba 
baaleeta eby’obulogo bisukkirivu. 

118. Netubikkulira Musa nti: Suula omuggo 
gwo, okwejjuukiriza nga gumize byonna bye 
bajinzejinze. 

119. Kale amazima negakakata, bye baali 
bakoze nebisaanawo. 

120. Bwe batyo nebawangulirwa awo, ne- 
bafuuka abanyoomoofu. 

121. Era abalogo baawalirizibwa okugwa 
wansi nebavuunama. 

122. Nebagamba nti: Tukkiriza Mukama 
w’ebitonde byonna, 

123. Mukama waMusa ne Haruna. 

124. Farawo n’agamba nti: Mumukkirizza 
nga nze sinnaba na kubakkiriza? Mazima 
luno lukwe lwe musalidde mu kibuga mulyooke 
mukigobemu ba nnyini kyo, naye mangu 
nnyo mujja kumanya ebinaavaamu. 


125. Mazima nzija kubatemako emikono 
gyammwe n’amagulugammwe mumpulinkanya, 
n’oluvannyuma mwenna nzija kubattira ku 
musaalaba. 

126. Nebagamba nti: Mazima era tunaaba 
tuzze eri Mukama waffe. 

127. Anti totubonereza lwa kirala wabula 
lwa kuba nti tukkirizza obubonero bwa 
Mukama waffe nga bututuuseeko. Mukama 
waffe, tuyiire obugumiikiriza era otufiise nga 
tub bawulize. 

Ruku 15 

128. Era abakungu b’omu bantu ba Farawo 
baagamba Farawo nti: Abaffe, eraonooleka 
Musa ne banne batabuletabule mu nsi era 
bakuleke bw’omu ne bakatonda bo? 
N’agamba nti: Mazima tujja kutta batabani 
baabwe tulekewo bakazi baabwe, era ddala 
ffe b’obuyinza ku bo. 






Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


129. Musa n’agamba abanUi be nti: Musabe 
Allah obuyambi era mugumiikirize. Mazima 
ensi ya Allah, y’agisikiza oyo gw’aba 
ayagadde mu baweereza be, era enkomerero 
ennungi y’abo abatya Allah. 


130. Nebagamba nti: Twakijjanyizibwa dda 
nga tonnaba na kututuukako, n’oluvannyu- 
ma nga omaze okututuukako. Musa n’agamba 
nti: Kyandiba nti Mukama wammwe anaatera 
okuzikiriza omulabe wammwe era mmwe 
abafuule abasika mu nsi, olwo Alabe nga 
nammwe bwe munaakola. 

Ruku 16 

131. Era mazima twakangavvula abantu ba 
Farawo n’ekyeya, n’okukendeeza ebibala, 
balyooke beddemu. 

132. Nayenga bwe batuukibwako ekirungi, 
bagamba nti: Kino kyaffe. Naye nga bwe 
batuukibwako akabi, ekikwa nga bakiteeka 
ku Musa n’abali naye. Mwetegereze, ddala 
ekikwa kyabwe kiva eri Allah, naye abasinga 
obungi mu bo tebamanyi. 


133. Era baagamba nti: Mazima ne bw’o- 
notuleetera buli kabonero mbu otubuzeebuze 
nako, ddala tetujja kukukkiriza. 


134. Kale twabaweereza omuyaga n’enzige 
n’ensekere, n’ebikere, n’omusaayi, nga bwe 
bubonero obwetadde; naye beekuza era baali 
bantu boonoonyi. 


135. Naye bwe baamala okugwibwako 
ekibonerezo nebagamba nti: Owange Musa, 
tusabire eri Mukama wo ku lw’ebyo bye 
yakusuubiza. Kale bw’onootuggyako 
ekibonerezo, mazima tujja kukukkiriza era 
ddala tujja kulekaabaana ba Isirairi bagende 
naawe. 


136. Naye bwe twamala okubaggyako 
ekibonerezo olw’ekiseera ekyagerebwa kye 
baali ab’okutuukako, okwejjuukiriza nga 
beefudde. 


aJj L I 1 & —a, (jfe 

^ ft* 

o 



iSil 

^oiJl 3 p^Ciukll 3 cUii' 

3 ll 

©{iFA-o,^»3fe>> Lo 

1 $5 8 Up 1 50 3 tlj 5 

^ &, % f ^^4 

5-a.p I li£ eLLLfe. 

ai 3 ai 

t? ^ ^ . 

/~v l /I .y A I A • * 

(ii- j4pi Silia (Hi 

©£> it. j,fi 3*1 






Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


137. Kale twesasuza gye bali netubasaan- 
yizaawo mu nnyanja, olw’okubanga 
baalimbisa obubonero bwaffe era 
tebaabufangako. 

138. Era abantu abo abaatwalibwanga nti 
tebeesobola be twasikiza ebuvanjuba w’ensi 
gye twassaamu omukisa n’ebugwanjuba wa 
yo, olwo ekigambo kya Mukama wo eky’ekisa 
ne kituukirira ku baana ba Isirairi kubanga 
baaguiniikiriza, era netuzikiriza ebyo Farawo 
n’abantu be bye baali bakola n’ebyo bye 
baali bazimbye. 


139. Era twasomosa abaana ba Isirairi 
ennyanja, kale nebatuuka ku bantu abasinza 
amasanamu gaabwe. Abaisirairi nebagamba 
nti: Owange Musa, naffe tukolereyo 
omusinzibwa nga bano bwe balina 
abasinzibwa. N’agamba nti: Mazima muli 
bantu abeesiruwaza. 

140. Mazima bano bye balina byonna bya 
kuzikirizibwa, ne bye bakola temuli nsa. 

141. N’agamba nti: Abaffe, era mbanoo- 
nyezeeyo omusinzibwa omulala atali Allah 
ng’ate Ye y’eyabasukkulumya ku bantu 
b’ebiro binol 

142. Era mujjukire nga bwe twabawonya 
abantu ba Farawo, abaababonyabonyanga 
n’ekibonerezo ekibi, nga batta batabani 
bammwe nebalekawo bakazi bammwe. Era 
mw’ekyo mwalimu ekigezo kisuffu ku 
lwammwengakiva eri Mukama wammwe. 

Ruku 17 

143. Era twalagaanya Musa ebiro amakumi 
asatu ne tubijjuuliriza n’ekkumi. Bwe kityo 
eky’ebiro ekyagerekebwa Mukama we 
eky’ennaku amakumi ana nekituukirira. 
Bw’atyo Musa n’agamba muganda we 
Haruna nti: Beera omusigire wange mu 
bantu bange era tereeza byonna, naye 
togoberera ekkubo ly’abatabuzitabuzi. 


; eL^iytli #Ji 

liter 5 


i iJ-J J, 

5 3 J 9 5 <i) 3—i 

I 2 j 5 Ca. 5 

ip cil 

lljjH 3 ^ ^ 

jUoJLJ \ y ^ Ga 

>jlL $ jJ=> z&il 

S \1£ opl- 2^35 

0>3-3 (J 

©u/i A aJoJ \ (JJL k JSl 


144. Era awo Musa bwe yajja ku kiseera 
kyaffe ekyagerekebwa, ne Mukama we 
n’ayogera naye, yagamba nti 


Mukama MSl&jJSf 
<16^> 





Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


wange, nneeraga nkulabeko. Allah 
n’agamba nti: Toyinza kundaba, wabula 
tunula eri olusozi. Kale bwe lunaasigala mu 
kifo kya lwo, olwo nga onondaba. Kale 
Mukama we bwe yeeyoleka eri olusozi, 
yalufuula lusensebufu, ne Musa n’agwa 
wansi n’azirika. Naye bwe yadda engulu, 
n’agamba nti: Obutuukirivu bubwo! 
Mboneredde gy’oli era nze mubereberye 
mu bakkiriza. 

145. Allah n’agamba nti: Owange Musa, 
nze nnakulonda ku bantu olw’obubaka 
bwange n’ebigambo byange. Kale nyweza 
ebyo bye nnakuwa era obeere mw’abo 
abeebaza. 

146. Era twamuwandiikira ku bipande 
okubuulirira okufa ku buli kimu n’okuttottola 
kwa buli kimu netugamba nti: Kale bikwate 
n’amaanyi era olagire abantubo bagoberere 
ebyo ebisinga obulungi mu byo. Mangu 
nnyonzija kubalaga amaka g’aboonoonefu. 

147 . Era nzijakwewazaobubonero bwange 
abo abeekulumbaliza mu nsi awatali nsonga, 
era nga ne bwe balaba obubonero obwa 
buli ngeri, tebabukkiriza. Ate bwe balaba 
ekkubo ery’obulung’amu, tebalitwala 
ng’ekkubo. Naye bwe balaba ekkubo 
ery’obubuze, eryo lye batwala ng’ekkubo. 
Ekyo lwa kubanga baalimbisa obubonero 
bwaffe, erabaalinga tebabufaako. 


\£l ‘4 5 0*5 CIjS 

OS 

Si1 61 i £L& i4i l&JLt 

S -JS f b&fi n 

VS* eJa&i-K 4 

edii - 

13 UU >51 5 1%, 

©!->AjLu*jLI \ L 

Si. * 44^0^4 


IjjSi 3 S-jl. Lrf I >4-3 ^ 






148. Era abo abaalimbisa obubonero bwaffe 
n’okusisinkana kw’enkomerero, ebikolwa 
byabwe byayonooneka. Abaffe, balisasulwa- 
yo ekirala okuggyako ebyo bye baakola? 

Ruku 18 

149. Era abantu ba Musa ng’avuddewo 
baakola mu by’amajolobera gaabwe 
ennyana—nga kibiribiri ekirimu okung’oo- 
ng’a. Abaffe, baali tebalaba nti teyogera 
nabo era nti tebalung’amya mu kkubo? 
Baagifuula ekisinzibwa era baali 
boonoonefu. 

150. Naye bwe beekuba mu bifuba byabwe 
nebalabira ddala nga babuze, nebagamba 
nti: Mukama waffe bw’ataatusaasire 
n’atusonyiwa, mazima tujja kuba mw’abo 
ab’ okufaafaaganirwa. 


5 GL^il* itfU 64 >5 1 5 
<U j- i54vi 

©i V53*^4 

V 

^ tt Xaj >0 33 1 5 

1 y ^ S 5 j, >• j| 

3 ft 

4i$fls • 






Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


151. Era awo Musa bwe yaddayo eri 
abantu be nga musunguwavu nnyo era nga 
munakuwavu, n’agamba nti: Engeri gye 
mwanzirira mu bigere nga nvuddewo nga 
mbi nnyo! Abaffe, Iwaki mwayanguyiriza 
okumenya ekiragiro kya Mukama wammwe? 
01 wo n’assa ebipande wansi, n’akwata 
omutwe gwa muganda we nga amuwalulira 
gy’ali. Muganda we n’agamba nti: Mwana 
wa nnyabo, mazima abantu bano 
bannyoomodde nnyo era baabuze kata 
banzite, kale tonneeyagalizaako balabe era 
tonteeka wamu n’abantu aboonoonefu. 


5 iJLfeVi is 


>> 


152. Musa n’agamba nti: Mukama 
wange, mbikkirira ne muganda wange 
era otuyingize mu kusaasira kwo; anti Ggwe 
Musaasizi asinga abasaasizi bonna. 

Ruku 19 

153. Mazima abo abaakola ennyana 
okugisinza bajja kutuukibwako obusungu 
obuva eri Mukama waabwe n’obuswaavu 
mubulamubw’oku nsi. Era bwe tutyo bwe 
tusasula abajingajinga. 

154. Era abo abakola ebibi nayeoluvannyuma 
lwabyo nebabonerera era nebakkiriza, mazima 
Mukama wo oluvannyuma lwa byo, ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 

155. Era Mflsa obusungu bwe bwamu- 
ggwako, n’akwata ebipande nga mu 
buwandiike bwa byo mulimu obulung’amu 
n’okusaasira eri abo abatya Mukama 
waabwe. 

156. Era Musa yalonda mu bantu be 
abasajja nsanvu olw’ekiseera kyaffe kye 
twamulagaanya. Bwe baakwatibwa musisi, 
Musa n’agamba nti: Mukama wange, singa 
wayagala, waalibazikirizza olubereberye era 
nange. Abaffe, on’otuzikiriza olw’ebyo 
abasiru mu ffe bye baakola? Kino si kirala 
wabula kugezesa kwo. Okuzikirizisa oyo 
gw’oba osalidde, n’olung’amya oyo gw’oba 
osiimye. Ggwe Muyambi waffe, kale 
tusonyiwe era otusaasire; anti Ggwe osinga 
abasonyiyi bonna. 

157. Era tuwandiikeko ebirungi ku nsi 
kuno ne ku nkomerero, mazima ffe 
twolekedde gy’oli otuddiremu. Allah 
n’agamba nti: Ekibonerezo kyange nkituusa 
kw’oyo gwemba nsalidde; naye okusaasira 


! cit 5 f i 

A 

b 1 

Si* ^yS 15 

Lu* I t/xiOs-Ui # 15SS1 

©ii> "H yl ^ ^ 1 H 

5 3- 1 J IS 

£45 cbT -3 

£*ST$ eUiSi 5 Ctf&ilS 
®^aji 






Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


kwange kwabuna ku buli kimu; kale ddala 
nzija kukuwandiikakw’abo abeekuuma era 
ne batoola zaka, n’abo abakkiriza Aya 
zaffe — 


158. Abo abagoberera Omubaka, Nabbi atali 
muyigirize, oyo gwe basanga nga 
yawandiikibwa mu Tawureti ne mu Njiri ebyo 
bye bali nabyo. Abalagira ebituufu, 
n’abaziyiza ebitasaana,era abakkiriza 
ebirongoofu, n’abawera ebibi, era 
abatikkulako obuzito bwabwe n’enjegere 
ezo ezaabaliko. Kale abo abamukkiriza era 
nebamuwagira, nebamuyamba, era 
nebagoberera obutangaavu obwo 
obwassibwa awamu naye, abo nno be 
baliganyulwa. 


Ruku 20 

159. Gamba nti: Abange mmwe abantu, 
mazima nze ndi Mubaka wa Allah gye 
muli mwenna. Natumwa Oyo nannyini 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi. Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Y’awa 
obulamu eray’afiisa. Kale mukkirize Allah 
n’Omubaka we, Nabbi atali muyigirize, oyo 
akkiriza Allah n’ebigambo bye; era 
mumugoberere, lwe mujja okulung’ama. 


160. Era mu bantu ba Musa mulimu abantu 
abalung’amya n’amazima era nga ku go kwe 
bakolera obwenkanya. 

161. Era twabakutulakutulamu ebika 
ebyafuuka amawanga kkumi n’abiri, era 
netubikkulira Musa awo nga abantu be 
bamusabye amazzi ag’okunywa nti: Kuba 
olwazi n’omuggo gwo, olwo nelufukumu- 
kamu ensulo kkumi nabbiri, buli bantu ne- 
bamanya obunywero bwabwe. Netusiikiriza 
waggulu waabwe ebire era netubassiza 
Manna ne Saliwa. Mulye ku birongoofu 
bye twabagabula, naye tebaalyaazaamaanya 
Ffe, wabula beeryazaamaanya bokka. 


i, 

As",** >r<... I . {"/.u 

I (J 'yJ I & k-i T 

i 

j Jl 3 $- 03^1 4 

$ «L£SS i 

do 0 cjoH Cl—Efc'Vl 3 

& 5^3-^ 5 ^,' 3 -*-* I 

J p 1 J H 3*5$» 353 ^ 5 


4* 1 5 lJ* Idj 1 U <jjs 

iili £*5* ^ *£& 

I £ d ^Lll 1 

©iS V 

Jj, Hfef 31 3^1 

C^ajo l2j y*o \(t) i ‘dJu yj <U A ui.X. w I 

[S jt&ll J Jill 

©<a) ^LiJair jL^JuLaJt 






Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


162. Era awo bwe baagambibwa nti: 
Mutuule mu kibuga kino mulye mu kyo 
wonnanga bwe mwagala eramugambe nti: 
Tutikkuleko obuzito bwaffe. Era muyingire 
mu mulyango n’obuwulize, tujja kubaso- 
nyiwa ebibi byammwe. Era ddala tujja 
kwongeza abakozi b’ebirungi. 

163. Naye aboononyi mu bo baakyusaamu 
ekigambo ekirala ekitaali ekyo ekyabaga- 
mbibwa. Kale netubaweereza ekibonerezo 
okuva mu ggulu olw’ebikyaamu bye 
baakolanga. 


Kuku 21 

164. Erababuuze ebyafa ku kibuga ekyo 
ekyali kiriku nnyanja awo bwe bavvoola 
Sabbiiti, awo eby’ennyanja byabwe bwe 
byabajjiranga ku lunaku lwa Sabbiiti 
yaabwe nebirabika ne kungulu ku mazzi, so 
nga ku lunaku lwe bataabanga mu Sabbiiti, 
tebyabajjiranga. Bwe tutyo nno bwe 
twabagezesa kubanga baali bajeemu. 


165. Era awo ekibiina ekimu mu bo bwe 
kyagamba nti: Lwaki mubuulirira abantu Allah 
b’agenda okuzikiriza oba okubonereza 
ekibonerezo ekikakali? Baagamba nti: Lwa 
kweggyako musango eri Mukama wammwe, 
era nti ob’olyawo banaatya Allah. 


\0p ; 

yUj iU=U sQ\ 1 
40 te 0 1 jiiS 

** Lj" ^ A ^ ^ 

©6 


166. Nciyc bwe beenibini ebyo bye b3.3.bu- \ a—> I % j 1 


lirirwako, twawonya abo abaaziyiza ebibi, 
netukangavvula abo abakyaamu n’ekibonere- 
zo eky’akabi olw’ebibi bye baakolanga. 


^ 1 >-%' ^ ‘>0 1 

CUs US \0$&&S &Ai 

U0S £45 H* 

sjlujiJ j, 

.P ft I lU ^ | I • ✓ ^ ^ A 

©>*^ 5 j tjj, 5 ^ 1 

nsi nga mu bo mulimu abakozi b’ebirungi 3 3 £lj,i £>j» >4-^-*, J <j I 


167. Kale bwe baajeemera ddala kw’ebyo 
ebyabaziyizibwa, twabagamba nti: Mufuuke 
nkrma ennyoomoofu. 

168. Era jjukira nga Mukama wo bwe 
yalangirira nti mazima agenda kubaweereza 
abo abalibabonyaabonya n’ekibonerezo 
ekibi okutuusiza ddala ku lunaku 
lw’okuzuukira. Mazima Mukama wo 
mwangu nnyo mu kubonereza, era ddala 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 

169. Era twabakutulakutulamu ebibiina mu 





Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


ne mu bo nga mulimu abatali batyo. Era 
twabagezesa n’ebirungi n’ebibi, balyooke 
beddemu. 

170. Kale oluvannyuma lwabwe, abasika 
ababi abaabaddira mu bigere, abaasikira 
Ekitabo, baatwala eby' obugagga bw ’ensi eno 
etaliimu nsa nga ky’ekikulu nga bagamba 
nti: Biritusonyiyibwa. So nga ne bwe 
batuukibwako eby’obugagga ebirala 
ebibifaanana, babitwaala. Abaffe, tebagg- 
yibwako ndagaano mu Kitabo nti 
teboogerenga ku Allah okuggyako 
eby’amazima nebasoma n’ebikirimu? Naye 
amaka g’enkomerero ge gasinga obulungi eri 
abo abatya Allah. Abaffe, temutegeera? 

171. Era abo abanywerera ku Kitabo erane- 
bajjumbira essaala, mazima Ffe tetufiiriza 
mpeera yabakozi ba birungi. 


©iS&jLa. y! 


xJUL*. £-££*4 i_aJL4j 

£>j .3 >, 6 , i.i.H, a) ^ 3 

\<U *4<jl** fill- , 

^4>T IS], j> 

^ ^ 1 « a A 


1 


172. Era mujjukire nga bwe twasulika 
olusozi waggulu waabwe neruba 
ng’ekidaala, era nebalowooza nti lugenda 
kubagwako. Netugamba nti: Mukwate 
n’amaanyi ebyo bye twabawa era mujjukire 

ebikirimu, lwe mujja okwekuuma 

Ruku 22 

173. Era jjukira nga Mukama wo bwe yaggya 
mu migongo gy’abaana ba Adamu abaana 
baabwe era n’abafuula abeewako bokka 
obujulizi, n’ababuuza nti: Abange, si Nze 
Mukama wammwe? Nebaddamu nti: Yee, 
tukakasa. Ekyo yakikoia, muleme kwogera 
ku lunaku lw’okuzuukira nti: Ffe bino 
tetwabimanyaako, 

174. Oba mmwe okugamba nti: Mazima ba 
kitaffe edda be benkanyanga Allah n’ebi¬ 
rala, naye ffe twali zzadde lya luvannyuma 
lwabwe. Abaffe, onotuzikiriza olw’ebyo 
ebyakolwa abalimba? 

175. Era bwe tutyo bwe tutottola okulabula, 
balyooke badde gye tuli. 



176. Era basomere ebyafa kw’oyo gwe 
twawa obubonero bwaffe n’abwesowolamu, 
olwo Sitaani n’amulondoola; kale n’aba 
mw’abo abaawaba. 


' £ P A* 1} 


a 

©&i I 






Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


111. Era singa twayagala, twalimugulumizza 
ku lwa bwo, naye ye yagugubira ku ttaka 
n’agoberera kwagala kwe. Kale enfaanana 
yeefaanana n’embwa: Bw’ogigoba, ewejja- 
wejja; ne bw’ogireka era ewejjawejja. Eyo 
nno y’enfaanana y’abantu abo abalimbisa 
obubonero bwaffe. Kale bategeeze 
ebyafaayo, balyooke bafumiitirize. 


178. Ngambinnyo enfaanana y’abantu abo 
abalimbisa obubonero bwaffe, era 
beeryazaamaanya bokka. 

179. Oyo Allah gw’alung’amya, kale oyo 
ye mulung’amu owa ddala. N’oyo 
gw’asalira okubula, kale abo beb’okufaafa- 
aganirwa. 

180. Era ddala twatonda bangi mu Majinni 
n’abantu nga enkomerero yaabwe muliro: 
Balina emitima, naye tebagikozesa mu 
kutegeera. Era balina amaaso naye 
tebagalabisa. Era balina amatu naye 
tebagakozesa kuwulira. Abo baling’anga 
bisolo. Mpozzi ate bo be basinga okuba 
ababuze. Abo be balagajjavu. 


181. Era Allah ye Nannyini matendo 
agasingira ddala obulungi, kale mumukowo- 
olenga nago. Era muleke abo abawuguka ku 
matendo ge, bajja kusasulwa olw’ebyo 
bye baakolanga. 

182. Era ne mw’abo be twatonda mulimu 
abantu abalung’amya n’amazima era nga 
ku go kwe bakolera obwenkanya. 


r- d-> 1 j V t Jj, 



<^4a5 la * S^l^ ' y. ^ ‘P' 

©& 3 j ^ n 1 

©c) (j£a> i t 13 

3 k uf I 5-4-* ' £~4-i a* -5 

Qu‘3 5 4? i j, a ,*lPl Vl1 JlJaj 

&£ M 3 



.iitu 

© jlii) i i^LSJ >| 
°(4-; tt > la I •jllo-w'^'Aii.3 

l£is> 3 S-JtML " 3J >3 
©£) 3 J 2 0 -* J 13 J C& 4 c> 3 

j£j\ (2.3141451 Ml £>1*3 


y*->y. 5 fc 


Ruku 23 

183. Naye abo abalimbisa obubonero 
bwaffe, tujja kubawalulira mpola mpola eri 
okuzikirira mu ngeri gye batamanyi. 

184. Era mbawa akaagaanya kuba ddala 
entegeka yange ya maanyi nnyo. 

185. Abaffe, tebafumiitiriza nebalaba nga 
ddala munnaabwe si mugwi wa ddalu? Ye 
si mulala, wabula ye Mulabuzi ow’olwaatu. 

186. Abaffe, tebatunulako mu bwakabaka 
bw’eggulu n’ensi ne mu bintu Allah bye 
yatonda? Era ob’olyawo nga entuuko 
yaabwe emaze okusembera. Kale ate 


>4-4-^ .v.3 »1» > 4 GlX> U \ y. £-1'3 


•£ .r . »< .. »-?' 


©u>A|Cj £? JmU £^3 

13 ^ ^ a * 4 >J 3 ' 

3cj> ^ W 

£>1 3 ^ aiitgLlCS 30? jljl 






Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


kigambo ki kye balikkiriza ebbali wa yo? 

187. Oyo Allah gw’asalira okubula, tewali 
amulung’amya. Era abo abaleka mu 
bujeemu bwabwe nga bawunaawuna. 

188. Bakubuuza ebifa ku Ssaawa ntv. 
Eribaawo ddi? Gamba nti: Mazima okumanya 
kwa yo kuli eri Mukama wange. Tewali 
aligyoleka ku kiseera kya yo okuggyako 
Ye yekka. Ezitowa nnyo mu ggulu ne mu 
nsi. Teribatuukako wabula kibwatukira. 
Bakubuuza ebigifaako gy’obeera nti ggwe 
omanyi ebigifaako. Gamba nti: Mazima 
okumanya kwa yo kuli eri Allah yekka, 
naye abantu abasinga obungi tebamanyi. 

189. Gamba nti: Sirinabuyinza kwegasa oba 
kwerumya, okuggyako nga Allah bw’aba 
ayagadde. Era singa nali mmanyi eby’enkiso, 
nalyeyingiwalizza ebirungi era saalituuki- 
ddwako kabi konna. Naye nze siri kirala 
wabula ndi mulabuzi era omuwi w’amawulire 
ag’essanyu eri abantu abakkiriza. 

Ruku 24 

190. Ye y’eyabatonda mu mwoyo ogumu 
era n’akola mu gwo munne wa gwo, 
gulyooke gutebenkere ku lulwe. Naye 
bw’ayita gy’ali, aba olubuto naye nga 
luwewufu, olwo n’akunnumba nalwo. 
Naye bwe luzitowa, olwo bombi basaba 
Allah Mukama waabwe nti: Bw’onotuwa 
omwana omulungi, mazima tujja kuba 
mw’abo abeebaza. 


191. Naye bw’abawa omwana omulungi, 
badda mu kumuteerawo abenkana naye 
mw’ekyo ky’abawadde. Kale Allah ali 
waggulu nnyo n’ebyo bye bamwenkanya 

nabyo. 

192. Abaffe, bamwenkanya n’ebyo ebitayin- 
za na kutonda kyonna ate nga nabyo 
bitondebwa butondebwa? 

193. Era tebayinza kubayamba wadde 
tebasobola kweyamba bokka. 


194. Era bwe mubakoowoola eri obulung’ a- 


3 * kJ tS a ■£i &I> I &£ 

GoJj, 

4 IliK I 

©U) iyo-La^.Y 

-31 Ji 

/» i / < g. < w. *,i a 1. 

e< «j* . f < < < » . “f, "" 

C&4-3) JX4 3 |>-^'3 

^ iu. 

kgi 'A>\ \\t% c-ilfr 

U -UA l£±l£ 

IajJ, 


J> 1 ^3^1' 

5 3 \*y*£jl3S 


, J ! ✓ o 1 /-f I 

Mni»l k k j/ 5 iJ /v A u. B 1 i 


C^l3 






Essuula7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


mu, tebabagoberera. Ky’ekimu gye muli 
bwe mubakowoola oba bwe mwesirikira. 


195. Mazima abo be muwanjagira ebbali wa 
Allah nabo baweereza, okufaanana nga 
mmwe. Kale mubasabe babaanukule, obanga 
muli ba mazima. 

196. Abaffe, balina amagulu ge batambuza, 
nandiki balina emikono gye bakwasa? Oba 
balina amaaso ge balabisa, nandiki balina 
amatu ge bawuliza? Gamba nti: Kale mukoo- 
woole abammwe be mwenkanya ne Allah 
n’oluvannyumamunneekobere, era temumpa 
kaagaanya. 

197. Mazima omukuumi wange ye Allah 
Oyo eyassa Ekitabo eray’akuumaabakozi 
b’ebirungi. 

198. Naye abo be muwanjagira ebbali we, 
tebasobola kubayamba wadde bo bennyini 
okweyamba. 


199. Era bwe mubakoowoola eri obulu- 
ng’amu, tebawulira. Era obalaba 
ng’abatunula gy’oli naye nga tebalaba. 



200. Weekwate okusonyiwa era kubiriza 
okukola ebirungi era weesambe abatategeera. 

201. Naye bw’ofukuutirirwanga Sitaani 
olufukuutirira, kale wewogomenga eri Allah. 
Mazima Yey’Awulira byonna, Omumanyi 
wa byonna. 

202. Mazima abo abeekuuma bwe balumbi- 
bwa ebirowoozo ebiva eri Sitaani, bajjukira 
mangu Allah, okwejjuukiriza nga balabuse. 




203. Naye abatakkiriza baganda baabwe 
(ba Sitaani) babongera mu kubula, nate era 
tebaddirira. 

204. Era bw’otabaleetera kabonero, bagamba 

nti: Lwaki tewakayiiya? Gamba nti: Mazima 
nze ngoberera ebyo ebimbikkulirwa okuva 
eri Mukama wange. Buno bwe bujulizi 
okuva eri Mukama wammwe era bwe 
bulung’amu n’okusaasira eri abantu 
abakkiriza. < ^ > 


lit, &J, 

IjyL'L* 

0t?'5y . ^ n 4 N 

$ i 44, S 

Jo£sj r - tUj, 





Juzu 9 


AL-A‘RAF 


Essuula7 


205. EraKur’ani bw’ebanga esomebwa, kale 
mugiwulirizenga nnyo era musiriikirirenga, 
lwe mujja okusaasirwa. 

206. Era jjukiranga Mukama wo mu mwoyo 
gwo mubwetoowaze rrokutya, so si kwogera 
kwa kuleekaana, bw 'otyo ku makya n’eggulo; 
era tobeeranga mw’abo abalagajjavu. 


207. Mazima abo abali ku lusegere lwa 
Mukama wo tebeekuluntaliza ku kumusinza 
era bamutendereza era Ye gwe bavuunamira. 


IlJLj & 141 3 

I'lid ' 1 5 > 5 


dJ 3 3A^-*u. 3 fi 


> CjLc 


* 











Juzu 9 


AL-ANFAL 


Essuula 8 


10. Awo bwe mwawanjagira Mukama 
wammwe, kale yabaanukula n ’agcimba nti: 
Ddalanzija kubadduukirira n’olukumi lwa 
bamalayika abagoberagana. 

11. Era ckyo Allah tcyakikolavvabula lwa kuwa 
mawulire ag’essanyu, riemitima gyammwe 

H ooke gimatinc ku lwa go. Era tewali buyambi 
ila okuggyako obuva eri Allah. Mazima 
Allah ye Luwangula. Omugezi ennyo. 

Ruku 2 

12 Mujjukire nga bwe yababuutikiza otulo 
nga kekabonero k’emirembe egiva gy’ali era 
mabatonnyeseza enkuba okuva mu bire 
alyooke abatukuze nayo, era abaggyeko 
ekkolya Sitaani, era alyooke anyweze ermtima 
gyammwe, nate anyweze nayo ebigere 
byammwe. 


13. Awo Mukama wo bwe yabikkulira ba 
malayika nti: Ddala nange ndi wamu nammwe, 
kale munyweze abo abakkiriza. Nzija kussa 
encukwe mu mitima gy’abo abatakkiriza. Kale 
mukube waggulu ku nsingo era mubakube ku 
buli busanso bwa ngalo. 


14. Ekyo lwa kubanga baawakanya Allah 
ne Mutume we. Era oyo awakanya Allah ne 
Mutume we, amanye nti mazima Allah 
mukakali mu kubonereza. 

15. Bwe kityo ekibonerezo mukirozeeko; era 
ddala abatakkiriza be balifuna ekibonerezo 
ky’omuliro. 

16. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
musisinkananga abatakkiriza nga bali mu 
kikwekweeto, kale temubalaganga enkoona. 


17. Era yenna mu mmwe mu kiseera ekyo 
ahbalaga enkoona—okuggyako nga akyuuka 
kwetegekera kulwaana oba okwegatta ku 
kibinja kya banne —aliba yereetedde 
obusungu obuva eri Allah, n’obutuulo bwe 
Jahannamu; era obwo bwe buddo obubi 


'M s 

* >o 

5 list && & H 

Vti ^ 5 H 

4^jj\ 

✓ A . ‘ 



ennyo. 

18. Kale si mmwe mwabatta, naye Allah 
y’eyabatta. Era si ggwe wakasuka awo bwe 







Essuula 8 


AL-ANFAL 


Juzu 9 


wakasuka, naye Allah y’eyakasuka, olwo 
alyooke agezese abakkiriza okugezesa 
okulungi okuva gy’ali. Mazima Allah 
y’Awulira byonna, ye Mumanyi wa byonna. 

19. Bwe kityo nno Allah y’ayenjebula 
entegeka y’abatakkiriza. 

20. Obanga munoonya kusalawo, mazima 
okusalawo kwamala okubatuukako. Naye 
bwe munaabonerera, ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli. Naye bwe munaddira, 
naffe tunaddira era eggye lyammwe terijja 
kubagasa n’akatono ne bwe linaaba ddene 
litya; era mumanye nti ddala Allah ali wamu 
n’abakkiriza. 

Ruku 3 

21. Abange mrnwe abakkiriza, mugondere 
Allah n’Omutume we era temumukubanga 
amabega, so nga muwulira. 


22. Era temuba ng’abo abagamba nti: 
Tuwulidde, so nga tebawulira. 

23. Mazima ebisolo ebisingira ddala obubi 
mu maaso ga Allah, be baggavu b’amatu, 
bakasiru, abo abatakozesa magezi. 

24. Era singa Allah yamanya nti balimu 
akalungi, mazima yaalibawulizza. Naye ne bwe 
yaalibawulizza, era baalyeekyuusizza, 
nebatafaayo. 

25. Abange mmwe abakkiriza, mwanukule 
Allah n’Omubaka nga abakoowodde eri 
ebyo ebibawa obulamu, era mumanye nti 
ddala Allah yeekiise wakati w’omuntu 
n’omutima gwe, era nti ddala gy’ali gye 
mulikung’ aanyizibwa. 

26. Era mwekuume ekibonyobonyo ekitaliko- 
ma kw’abo aboononyi bokka abali mu mmwe. 
Era mumanye nti ddala Allah mukakali nnyo 
mu kubonereza. 

27. Era mujjukire nga bwe mwali 
ab’omuswaaba nga mmwe mugayirirwa mu 
nsi nga mutya abantu okubakwakkula. Kale 
Allah n’abawa obuddukiro era n’abawagira 
n’obuyambi bwe era n’abagabula ku birungi, 
mulyooke mwebaze. 


5Cs 

4 s * >5 


** l 

» 


^ ^ "Jial it 3 j&jji 
£»J, 3 ^ 5 

ilits * y&giiX&Jj, 

I 

j £Li \ytSJs>\ 

£j t 3 tis I 3 


<* / > 


A.S * s s 

QJeJ t)J> o.ui 1 


©ci kJ 

ai> 

3^I § 4 11 9-*-^ I 4 J ^-4. 

it 

13 fJi 

it 1 1 3 trliti iid- 1 Jill 

©i—J 0 l» 1 i Xj “SuL> I 

©«>3 j3 






Juzu 9 


AL-ANFAL 


Essuula 8 


28. Abange mm we abakkiriza, temuku- 
mpanyanga Allah n’Omubaka we wadde 
temukumpanyanga okusigirwa kwammwe nga 
mugenderedde. 

29. Era mumanye nti ddala eby’obugagga 
bwammwe n’abaana bammwe kigezo era 
mumanye nti ddala eri Allah y’eri empeera 
ensukkirivu. 

Ruku 4 

30. Abange mmwe abakkiriza, bwe muna- 
atya Allah, ajja kubateerawo ekyawula era 
abasanguleko n’ebibi byammwe, nate 
abasonyiwe. Anti Allah ye Nannyini mikisa 
emisuffu. 


31. Era jjukira nga abatakkiriza bwe 
baakwekobera okukusiba oba okukutta oba 
okukuwang’angusa. Kale beekobanga nga 
ne Allah yeekoba. Naye Allah y’asinga 
abeekobi bonna. 


32. Era bwe basomerwa Ayazaffe, bagamba 
nti: Tumaze okuwulira. Naye bwe tuba 
twagadde, ddala naffe tuyinza okwogera 
ebiringa ebyo. Bino si birala wabula ngero 
z’abedda. 

33. Era jjukira nga bwe baagamba nti: Ayi 
Allah, obanga ddala gano ge mazima agava 
gy’oli, kale tuyiweeko amayinja okuva mu 
ggulu obatuleetere ekibonerezo ekirumya. 


34. Naye Allah teyaalibabonerezza nga 
naawe oli mu bo, era Allah teyaalibabonere¬ 
zza ng’ate eno basaba okusonyiyibwa. 


35. Naye kati balina ki Allah ky’anaava 
tababonereza ng'ate baziyiza n’abantu eri 
Omuzigiti Omutukuvu so nga si bebakuumi 
ba gwo? Naye abakuumi ba gwo abatuufu 
si balala wabula be bo abatya Allah. Naye 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


©<*) fr a JLa L ? 

ESt 

'Jj i ti'\ ? »Sli* r 

w 

Pu \ \ jjI \%i U. 

p tli ^ 2** n * «. I ✓ 

aJj 1 ^ * «• ,5 

a , A ✓ A ^ 

0^oJs_AjJ 1 aJ I 5 > 



I 5; 

V l \ o>j, * 1 >—*> 
©O^-i-5 V ' 
Hi 

^ felt 

1 5 i «j£2j 

^ 

cLjT 5 i u ^ ^ 3 

0U> 3 3 

5 tUJ 1 >4-t 3' »-4> k» 5 

3 I| w j ( ^ *; 

3a 1,1 MjiSt I? Ci ts 

V 5 Siiiiti 

© 14 ) I » J . 






Essuula 8 


AL-ANFAL 


Juzu 10 


36. Era essaala yaabwe awali Enju 
Entukuvu teyali kirala, wabula kwali kufuuwa 
mpa na kukuba mu ngalo. Kale mulozeku 
kibonerezo olw’ebyo bye mutakkiriza. 

37. Mazima abo abatakkiriza batoola 
eby’obugagga bwabwe balyooke baziyize 
abantu eri ekkubo lya Allah. Kale bajja 
kweyongera okubitoola naye oluvannyuma 
bijja kuba eky’okwejjusa gyebali, nate era 
bawangulwe. Era abo abeerema, mu muliro 
mwe balikung’aanyirizibwa, 

38. Allah alyooke ayawule ekibi ku kirungi 
era alyooke asse ekibi ekimu ku kinnaakyo, 
kaleabituumewamu byonna; olwo abakasuke 
mu muliro. Abo nno be b’okufaafaaganirwa. 


Ruku 5 

39. Gamba abo abatakkiriza nti bwe banaa- 
lekera awo, bajja kusonyiyibwa ebyo 
ebyayita. Naye bwe baliddira, kale mazima 
eky’okulabirako ky amala okubaawo eky ’ abaa- 
basooka. 

40. Era mubalwanyise okutuusa lwe wataliba- 
wo kutulugunya kwonna, olwo eddiini yonna 
ebeerewo ku lwa Allah. Naye bwe 
baneekomako, kale mazima bye bakola Allah 
abiraba. 

41. Era bwe beekyusanga, kale mumanye 
nti ddala Allah ye Mukuumi wammwe. Anti 
si Mukuumi ggero, era si Muyambi ggero! 

Juzu 10 

42. Era mumanye nti ekintu kyonna kye 
muba mufunye ng’omunyago, ddala 
ekitundu kyakyo ekyokutaano kya Allah, 
n’Omubaka, n’ababe, ne bamulekwa, 
n’abankuseere, n’omutambuze, bwe muba 
nga mukkiriza Allah n’ebyo bye 
twabikkulira Omuweereza waffe ku lunaku 
lw’okwawulawo — olunaku amagye abiri 
lwe gaasisinkana — era Allah ye 
w’Obuyinza ku bulikimu. 


43. Awo bwe mwali ku lubalama 
lw’ekiwonvu olw’emitala w’eno nga bo bali 


Vi culi 

i • J i ., •* c. ■ • 


a-4-i' O & 3 

^ i' US 11 *3 5 vi M vfc 

©c> Clj 

& I 

Jks* \ < < At- tlik 'll > 

JLs f n 9 

3 i—-^ial \ i— ‘ \ &1) I 

, «/ 1 ^ ( < << ✓ < « ’i'! . ^ ✓ 

i>c <a— 1 

£3, 

»fpL£ Ji 

1 3 i &.j,5 *J&s CU45 £*4 

©£*jJV\ 

iiii, i -i jLi vU U S 

itfl 8 i c> jj i s 

dji «>> 1^9^ <2)1,3 

3 iv^ 1 


_ ,P Oi 


Cdt 

l? £-1* ^ 3 rL « l» ' rv 0i),l*)L3 

3 <1)54^*-^' 5 


"4 I«? I '•-4 * i- 11 


>*■ > > 


3 ^Jeo - a J I (^jbl j> 3-Lil 

5 feSVji ISUJL j&t 4 






Juzu 10 


AL-ANFAL 


Essuula 8 


ku lubalama lw'emitala w’eri, nga entwala 
y’abatambuze eri wansi wammwe. Era ne 
bwe mwaliragaanye, ddala mwalyawukanye 
ku kiseera ekyalagaanyizibwa. Naye ekyo 
kyakolwa, Allah alyooke atuukirize ensonga 
eyali esaliddwawo; oyo eyazikirira alyooke 
azikiririre ddala olw’obubonero obw’olwaatu, 
n’oyo eyalama alyooke alamire ddala 
olw’obubonero obw’olwaatu. Era ddala Allah 
y’Awulira byonna, Omumanyi wa byonna. 


JjLil dSp 15 \S yolS 1 L 




44. Era jjukira nga Allah bwe yabakulaga 
mu kirooto kyo nga batono. So singa 
yabakulaga nga bangi, mazima mwaliterebu- 
se era ddala mwalitotooganye ku nsonga; 
naye Allah mmwe yabawonya. Mazima Ye 
y’amanyi ebiri mu bifuba. 

45. Era jjukira nga bwe yababalaga awo nga 
musisinkanye mu nsiike nga batono mu 
maaso gammwe, ate nammwe n’abatoniya mu 
maaso gaabwe, olwo Allah alyooke atuukirize 
ensonga eyali esaliddwawo. Era eri Allah 
ensonga zonna gye zizzibwa. 

Ruku 6 

46. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
musisinkananga n’eggye ly’abalabe, kale 
munyweranga nnyo era mujjukiranga nnyo 
Allah, mulyooke muganyulwe. 

47. Era mugondere Allah n’Omubaka we 
era temutotoogananga, si kulwa nga 
muyenjebuka nemuggwamu endasi zammwe. 
Eramugumiikirizanga. Mazima Allah ali wamu 
n’ abagumiikiriza. 

48. Era temubanga ng’abo abaafulumamu 
maka gaabwe nga beewaana olw’ebikolwa 
byabwe n’okulabwa abantu era nebeekiika 
ne mu kkubo lya Allah. Era byonna bye 
bakola Allah abyetoolodde. 


49. Era mujjukire nga Sitaani bwe 
yabalungiyiza ebikolwa byabwe n’agamba 
nti: Olwa leero tewali yenna mu bantu 
anaabawangula, era ddala nze mudduukirize 
wammwe. Naye amagye gombiriri bwe 
gaayolekagana, Sitaani neyekyuusiza ku 
bisinziiro bye, n’agamba nti: Nze mmwe 
mbebenguddeko. Mazima nze ndaba mmwe 


©X^X \ 







jJJojij CoJ iLb I ^ i \ 

©JaAgti 

)Cx.) H5 

30>Xlc>$ 

Iui13j>2lL 1 






Essuula 8 


AL-A.NFAL 


Juzu 10 


kye mutalaba. Mazima nze ntya nnyo Allah. 
Era Allah mukakali mu kubonereza. 

Ruku 7 

50. Era mujjukire nga bannanfuusi n’abo 
abalina obulwadde mu mitima gyabwebwe 
baagamba nti: Bano eddiini yaabwe 
yababuzaabuza. Naye oyo eyeesiga Allah, 
amanye nti ddala Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

51. Era singa olaba awo nga ba malayika 
bafiisa abo abatakkiriza nga bakuba obwenyi 
bwabwe n’amabega gaabwe nga 
babagamba nti : Muloze ku kibonerezo 
ky’okubengeya! 

52. Ekyo lwa nsonga y’ebyo emikono 
gyammwe bye gyakulembeza era mumanye 
nti ddala Allah si mulyazaamaanyi eri 
abaweereza be. 

53. Embeera yaabwe efaanana n’embeera 
y’abantu ba Farawo n’abo abaabasooka 
abaagaana obubonero bwa Allah, kale Allah 
n’ababonereza olw’ebibi hyabwe. Mazima 
Allah wa maanyi nnyo, Mukakali mu 
kubonereza. 

54. Ekyo nno lwa kuba nti mazima Allah 
tayinzakukyuusa kyengera ky’awadde bantu, 
okutuusa nga bo bennyini be bakyuusizza 
embeera yaabwe. Era nti ddala Allah 
y’Awulirabyonna, y’Amanyi byonna. 

55. Embeera yaabwe efaanana n’embeera 
y’abantu ba Farawo n’abo abaabakulembera 
abaalimbisa obubonero bwa Mukama 
waabwe, kale netubazikiriza olw’ebibi 
byabwe era netusaanyawo abantu ba 
Farawo, antibonna baali boonoonefu. 

56. Mazima ebitonde ebisingira ddala obubi 
mu maaso ga Allah, be bantu abatasiima. 
N’olwekyo abo si baakukkiriza, 

57. Be bo be walagaana nabo n’oluvannyuma 
buli mulundi nebamenya endagaano yaabwe 
era nebatatya Allah. 

58. Kale bwe musisinkananga nabo mu 
lutalo, mukangisenga nabo abo abali 
emabega waabwe, balyooke beddemu. 




SlL I jU'Uft 


9 


— ' J ~—;• 'x'— ^ ^- 

2Lu I c> 13 ^ 

c>*S, chi i 3 ‘ c> jys y\ <4' L 5*' ^ 

i 









Juzu 10 


AL-ANFAL 


Essuula 8 


59. Era bw’otyanga obukumpanya bw’abantu 
be wakola nabo endagaano, kale basuulire 
endagaano yaabwe, olwo mubeere kyenkanyi. 
Mazirna Allah tayagala bakumpanya. 

Ruku 8 

60. Era abo abatakkiriza baleme kulowooza 
nti bayise ku Allah. Mazirna tebayinza 
kulemesa Allah. 

61. Era mubeetegekere nga bwe musobola 
n’ebyokulwanyisa eby’amaanyi n’okusiba 
embalaasi ku nsalo mutiise nazo abalabe ba 
Allah n’abalabe bamrawe n’abalala abali 
ebbali w’abo. Mm we temubamanyi naye 
Allah abamanyi. Era kyonna kye mutoola 
mu kkubo lya Allah, kiribasasulwa mu 
bujjuvu era temuliryazaamaanyizibwa. 


62. Naye bwe boolekeranga eri emirembe, 
kale naawe yolekera gye giri, naye weesige 
Allah. Mazirna Ye y’Awulira byonna, 
y’Amanyi byonna. 

63. Era bwe baliba nga bagenderera 
kukubuzaabuza, kale totya, mazirna Allah 
akumala. Anti y’eyakuwagira n’obuyambi 
bwe n’abakkiriza; 

64. Era n’assa okwagalana wakati 
w’emitima gyabwe. Ggwe ne bwe waalitodde 
ebiri mu nsi byonna, tewaalitadde 
kwagalana wakati wa mitima gyabwe, naye 
Allah yassa okwagalana wakati waabwe. 
Ddala Ye ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

65. Owange ggwe Nabbi, Allah akumala 
nnyo ggwe n’abo abakugobereramu bakkiriza. 

Ruku 9 

66. Owange ggwe Nabbi, kubiriza 
abakkirizaku kulwana. Kuba abammwebwe 
banaabanga amakumi abiri nga bagumiikiriza, 
banaawangulanga ebikumi bibiri eby’abata¬ 
kkiriza. Ate abammwe bwe banaabanga 
ekikumi, banaawangulanga olukumi lw’abo 
abatakkriza, olw’okubanga bo be bantu 
abatategeera. 


4^4 \ t) l \ 

S 0 & 5 

5 JLMiS 5 

'Jbt r. JL& 

££ %.Cf* \ 3-a-aii' (4 ; J> >0.-30 

iS 

3 14^7^i*- 4 **- 

I A-jj, t Alii y> 

_ ©ilijjl 

s at <s»/s 

4,5 9 

^4 c4s1 L« 

ii* i 3 >s^sJS 

^ s. 

^ ^1* i 4-5. ^-1 

i^i-5 

Hit 1 ^ 4 ^ i- 24 , &££ 

*££&*>*&* 






Essuula 8 


AL-ANFAL 


Juzu 10 


67. Kaakano Allah abawewuddeko obuzito, 
kuba amanyi nga waliwo obunafu mu mmwe. 
Kale kati aha mm we bwebaba ekikumi nga 
bagumiikiriza. bajjakuwangula ebikumi bibiri; 
ate abammwe bwe banaabanga olukumi, bajja 
kuwangula enkumi bbiri olw’okulagira kwa 
Allah. Era Allah aliwamu n’abagumiikiriza. 

68. Tekisaanira eri Mutume okuba 
n’abawambe, okumusa nga alwanye olutalo 
mu nsi. Mmwe mwagala kufuna bintu bya 
nsi, naye Allah ayagala mufune bya nkomerero. 
Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

69. Singa tekwali kulagira okwava eri Allah 
okwakulembera,mazimamwalituukiddwako 
ekibonerezo ekisuffu olw’ebyo bye 
mwatwala. 

70. Kale mulye kw’ebyo bye muba 
muwambye ebikkirizibwa, ebiroongoofu, era 
mutye Allah. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

Ruku 10 

71. Owange ggwe Nabbi, gamba abo 
abawambe abali mu mikono gyammwe nti: 
Allah bw’anaamanya nga mu mitima 
gyammwe mulimu akalungi, ajja kubawa 
ebisinga ne kw’ebyo ebyabaggyibwako, era 
abasonyiwe. Anti Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

72. Naye bwe baliba nga bagenderera 
kukwefuulira, kale n’olubereberye 
beefuulira Allah, naye n’abanafuya. Era 
Allah ye Mumanyi ennyo, Omugezi ennyo. 

73. Mazima abo abakkiriza era nebasenguka 
ne batakabana n’ebyobugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe mu kkubo lya Allah, 
n’abo abaawa obubudamo n’obuyambi, 
abo be b’emikwano eri bokka na bokka. Naye 
abo abakkiriza naye nebatasenguka, mmwe 
temuvunaanyizibwa ku kukuumwa kwabwe 
n’akatono, okutuusa nga nabo basenguse. 
Naye bwe babasabanga obuyambi ku 
bikwata ku ddiini, olwo muteekwa 
okuyamba, okuggyako nga kiri ku bantu 
nga wakati wammwe nabo waliwo 
endagaano. Era bye mukola Allah abiraba. 







bO 





Juzu 10 


AL-ANFAL 


Essuula 8 


74. Era n’abo abatakkiriza bamikwano eri 
bokka na bokka. Bye tugambye bwe 
mutaabikole, wajja kubaawo okubonaa- 
bona n’obutabanguko obunene mu nsi. 

75. Naye abo abakkiriza nebasenguka era ne- 
batakabana mu kkubo lya Allah, n'abo 
abaawa obubudamu era nebayamba, abo be 
bakkiriza ab’amazima. Balifuna okuso- 
nyiyibwa n’okugabulwa okw’ekitiibwa. 

76. Era n’abo abanakkiriza oluvannyuma 
nebasenguka era nebatakabana awamu 
nammwe, kale nabo ball mu mmwe. Naye 
era ab’olulyo be bakulembezebwa ku 
bikwata ku busika bokka na bokka mu 
Kitabo kya Allah. Mazima Allah ye 
Mumanyi wa buli kimu. 


till 6 54 3 1 

3 yji [&, j liu O*, \y^> 1 \ 5 

5 hjklj, &IJ3IS i3^Ci 


Cl 
“1 









Juzu 10 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


omutuusanga mu kifo kye eky’emirembe. (T)c> ^ 1 *\J 

Ekyolwa kubangabobe bantu abatamanyi. ^ v 

RukU 2 4 „ ; « ^ 

7. Kiyinzika kitya eri Allah n’ eri Mutume we >. ^ £ 

okuba n’endagaano n’abenkanya Allah ^ ^« is j, ✓ ✓ 5 ✓ i , ✓ : 
n’ebirala, okuggyako abo be mwalagaana 5 'T 

nabo awali Omuzigiti Omutukuvu? Kale l£i ' ^-sfcjuUSJ I>SJ xaus 

kasita baba abeesimbu gye muli, kale « i_"\ 1 fs? r„ 1 

nammwe mubeere beesimbu gye bali. Mazima ^ ^ "7] ^ 1 

Allah ayagala nnyo abakozi b’ebirungi. 

8 . Watya nga be babawangudde? Olwo baba I £0 > 

tebayinza nakufa ku nkolagana ya luganda „ «s \ S, ■ 

wadde endagaano eziri wakati wammwe. ■*~**~^ yt fc j j» .5 -* 7 ^' 

Babasanyusa n’emimwa gyabwe, naye 3 

emitima gyabwe tegikkiriza; era abasinga * , 

obungi mu bo bamenyi ba mateeka. a> >0 I 

* X ^ ✓ i , ! f 

9. Bawaanyisa Aya za Allah mu muwendo 1 ^lu 1 13>A-5J, 

omutonoera nebeekiika ne mu kkubo lye. r 7 .£ , „ ^ ✓ *4 ,< 

U IJxJaa 


Mazima abo bibi nnyo bye bakola. 

10. Tebafa ku nkolagana ya luganda wadde ; >S) 3 1 o' 1 -” - -' 


j>\< 


ku ndagaano ezikwata ku mukkiriza. Era abo 
be basussi b’ekigero. 

✓ » H ,, , J\£' / i r* -f l Sj n I < 

11. Naye bwe babonereranga nebajjumbira 5 I 3 - 0 UI 3 '3-* “ 

essaala nebatoola zaka, olwo baba baganda ' t^Ul S 8 

bammwe mu ddiini. Era tuttottola okulabula ^ 

eri abantu abategeera. ©U VI 

* ✓ f » * « -f •? f ✓ »< iTi ,Si \ « 

12. Naye bwe bamenyanga ebirayiro byabwe ^ , *ry=*~> U >3 

oluvannyuma lw’okulagaana kwabwe era Jit#* <*• 5 

nebasekeeterera eddiini yammwe, olwo ^ ^ f ^ ^T-f- C« 

mulwanyise abakulembeze b’abatakkiriza ^^ 4 ' 1 

kuba ddala tebakuuma birayiro byabwe, r*<. J 

balyooke beekomeko. 4 © ^ 4 c* > »s 

13. Abaffe, temuulwanyise bantu abaame- ^ 7 1 

nya ebirayiro byabwe era nebamalirira . ^ ✓ 1 , j> i 1 , ,✓ I 1 ^ 

n’okugoba Omubaka ng’ate be baabasoso- 7> J 

nkereza ne ku mulundi ogwasooka? Abaffe, „ P <. c ** -i *'{'$'[ * c^.i- p K < 
mubatya? Naye nno Allah gwe musaana 3-^ ^ ' 

okutya ennyo, bwe muba nga ddala muli ^ ^ ^ ^ ^ 

bakkiriza. ' t ~ 1 * ^ „ . 

14. Mubalwanyise, Allah ababonereze ^ ' 4—d-t -*— 1 *“ 4^^ 

n'emikono gyammwe era abaswaaze, nate 3 7 3 J j*" S > ; L, 

mmwe abayambe ku bo era akkakkanye # y ^ ' 

emitima gy’abantu abakkiriza; ^ 





Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzu 10 


15. Era aggye ekiruyi ku mitima gyabwe. 

NayeAllah addiramu oyo gw’ aba asiimye. 
Era Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 

16. Abaffe, mulowooza nti mujja kulekebwa 
awo nga Allah tamanyisizza abo abanyiikivu 
mu mmwe era abatatwala mulala yenna 
okuba enfiirabulago ebbali wa Allah ne 
Mutume we wadde abak kiri za? Era bye 
mukola, Allah abitegeera. 


Ruku 3 

17. Si kituufu eri abenkanya Allah n’ebirala 
okulabirira emizigiti gya Allah nga nabo 
bennyini beekakasako obutakkiriza. Abo 
ebikolwa byabwe byafaafaagana, era mu 
muliro mwe balibeera. 

18. Mu butuufu alabirira emizigiti gya 
Allah y’oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero era n’ajjumbira essaala 
n’atoola zaka n’atatya mulala yenna 
okuggyako Allah; kale abo be basaana 
okubeera mu balung’amu. 


19. Abaffe, mukitwala nti okunywesa 
abalamazi n’okulabirira Omuzigiti 
Omutukuvu kyenkana n’oli akkiriza Allah 
n’olunaku lw’enkomerero era nga atakabana 
ne mu kkubo lya Allah? Tebayinza kwenka- 
nankana mu maaso ga Allah. Era Allah 
talung’amya bantu boonoonefu. 

20. Abo abak ki riza era nebasenguka ku Iwa 
Allah nebatakabana mu kkubo lya Allah 
n’ebyobugaggabwabwe n’emyoyo gyabwe, 
be basinga obusukkirivu mu madaala mu 
maaso ga Allah. Era abo be bawanguzi. 


i&Z 


44 yL'A 5 & i cj 3 > i 


i g. 


b'\ & 

„ S \ 1 

A ^ I V ^ til , ^ \ ^ 

^4-uJsJ | (J«fr 4X11 

45 

i all \ >— > . 1 ^ j, 

3 6^>11 & 3 

\j$ * & 1 ^J. 

©^.^4^1 

3 dklU £>«“\ <2)2^ 

»^ ^ x i 

Y &J41 31 all l t) V i aJa \ 

3 \55_4-0s 5 * 

ia\ A 

t all ' ULc lljli L.2-1 13 


21. Mukama waabwe abawa amawulire 
ag’essanyu ag’okusaasira okuva gy’ali 
n’okusiima ne Janna zebalifuniramu essanyu 
erijjuvu ely’olubeerera. 


/ I* 


J> J s J> 


5 A->- 5 >-4-i J 

f n 1 -’i P i "A a, 'Si A 3 

/CT\ o i 




22. Omwo mwe balibeera emirembe r ^ v i 

n e mir embe. Mazima en Allah y en empeera , * t ■* 

ensuffu. ©-44* >4' 





Juzu 10 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


23. Abange mmwe abakkiriza, temutwalanga 
bakitammwe ne baganda ba mm we okuba 
ab’emikwano, bwe" baba nga basinga 
kwagala butakkiriza okusinga ku bukkiriza. 
Kale yenna mu mmwealibafuula ab’emikwa¬ 
no, kale abo be bakyaamu. 


24. Gamba nti: Obanga ba kitammwe, 
n’abaana bammwe, ne baganda bammwe, 
ne bakyala bammwe, n’abekika kyammwe, 
n’ebyobugagga bye mwafuna, n’ebyobusuu- 
buzi bye mutyaokudiba kwa byo, n’amaka 
ge musanyukira ennyo, bye mwagalaennyo 
okusinga Allah ne Mutume we n’okutaka- 
bana mu kkubo lye, kale mulindirire okuUiusa 
Allah lw’alireeta okusalawo kwe. Naye Allah 
talung’amya bantu bajeemu. 


Kuku 4 

25. Mazima Allah abayambye mumalwaniro 
mangi, ne ku lunaku lw’e Hunaini awo bwe 
mweyinula olw’obungi bwammwe naye 
nebutabagasan’akatono, n’ensi n’ebafundi- 
rira, so nga yali ngazi; n’oluvannyuma 
mwakyuuka nemudda emabega. 

26. Oluvannyuma Allah yassa obutebe- 
nkevu bwe ku Mubaka we ne ku bakkiriza, 
n’assa n’amagye ge mutaalaba, n’abonereza 
abo abatakkiriza. Era eyo y’empeera 
y’abatakkiriza. 

27. Nate oluvannyuma lw’ebyo, Allah 
aliddiramu oyo gw’aliba asiimye. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

28. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
abenkanya Allah n’ebirala kyenyinyalwa. 
Kale tebasembereranga Omuzigiti 
Omutukuvu oluvannyuma lw’omwaka 
gwabwe guno. Bwe muba nga mutya bwavu, 
kale mangu nnyo Allah ajjakubagaggawaza 
okuva mu mikisa gye, bw’aliba nga 
ayagadde. Mazima Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 


ixk\ 

JLL vllll/ii 

©S Ji 

aLfat* tii i 

U x_4-?. \$ bSf-Z L 

©^ B I ^ 

\fiUSiSS ’ 



"‘t'f : < < 4 
1 uv* 1 


f. < x \ * ? y 


& 

©,£*-£■ 5 J 151* i l&i c>- 

tdj, iJLsi 

u)J, 5 ^ 1 k-fi» 4 

o> S, ^1—Jai u>5 &L 1 >—> y"- 9 





Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzu 10 


29. Mulwanyise abo abatakkiriza Allah 
wadde olunaku lw’enkomerero, era abataziza 
ebyo Allah ne Mutume we bye baaziza, 
era abatakkiririza mu ddiini ey’amazima, 
abava mw’abo abaaweebwa Ekitabo, 
okutuusa lwe baliwa omusolo ku Iwabwe 
n’omukono gwabwe era nga beetoowaze. 

Ruku 5 

30. Era Abayudaaya bagamba nti ‘Uzairu 
mwana wa Allah, n’Abakuhsitaayo bagamba 
nti Masihi mwana wa Allah. Okwo nno 
kwogera kwabwe n’emimwa gyabwe nga 
bakopperera enjogera y’abo abatakkiriza 
ab’edda. Allah abakolimire! Abaffe, 
bakyuusibwa batya! 

31. Baatwala abakungu baabwe ne bakabona 
baabwe okuba ba katonda ebbali wa Allah, era 
ne Masihi mutabani wa Maryamu naye bwe 
bamutwala, so nga tebalagirwanga okuggyako 
okusinza Omusinzibwa Omu yekka. Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. Ye 
Mutuukirivu nnyo kw’abo be benkariyankanya 
naye. 

32. Kye bagenderera kwe kuzikiza obuta- 
ngaavu bwa Allah n’emimwa gyabwe, naye 
Allah takkirizawabula ajjakutuukirizaobutanga- 
avu bwe, newaakubadde nga abatakkiriza 
tebaagala. 

33. Yey’eyatuma Omutumewen’obulung’a- 
mu n’eddiini ey’amazima, alyooke agiwangu- 
zise eddiini endala zonna, newaakubadde nga 
abenkanya Allah n’ebirala tebaagala. 

34. Abangemmwe abakkiriza, mazimabangi 
mu basosodooti ne bakabona ddala balya 
ebintu by’abantu mu bulimba era nebeekiika 
nemu kkubo lya Allah. Era n’aboabatuuma 
ezzaabu n’effeeza nebatazitoola mu kkubo 
lya Allah, kalebawe amawulire g’ekibonerezo 
ekimmya. 


iX) y* * 'y 3 V I Jj, 3 1 L V ) 
&2-J l.£ y-A-Gi 

1^31 

\ \ > iJL5 jvi \ 

3 Ail I d>-i ^ y-iyi >^4^1 3 

& C3aj i £3 > 

©lii 

aLi 1*414 at 

AT &L I aU 3 Ijilj, 

©wS^fitJl'8^f*J3 8yyS 


& k i*Ls i tj 

6 3 SjjJ U 



35. Olunaku lwe biriyengerezebwa mu muliro 
gwa Jahannamu, olwo biryokesebwa mu * z kk 
bwenyi bwabwe ne ku mbiriizi zaabwe 

<C@> 


* ft 




/°3“4 





Juzu 10 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


n’emigongo gyabwe, era baligambibwa nti: 
Bino by’ebyo bye mwetuumiranga mwekka, 
kalemulozekw’ebyo bye mwatuumanga. 

36. Mazima omuwendo gw’emyezieri Allah 
gin emyezi kkumi n'chiri okusi nz iim ku tteeka 
lya Allah okuva ku lunaku lwe yatonda 
eggulun’ensi. Mugyo mulimu ena emitukuvu. 
Eyo y’enjigiriza ennesimbu. Kale temweryaza- 
amaanyanga mu gyo. Era mulwanyise 
abenkanya Allah n’ebiralamwennaokufaanana 
nga bo bwe babalwanyisa bonna; era mumanye 
nti ddala Allah ali wamu n’abamutya. 


37. Mazima okujjululajjululaomvvez/oniwtu&wvn 
kuba kwongera ku butakkiiiza. Abo abatakkiriza 
babuzibwabuzibwa nakwo, nga bagukkirizamu 
mwaka agumu ate mu mwaka omulala 
nebaguziza, balyook tbabe nga abakkiriziganya 
n’embala y’emyezi All ah gye yamkuza; olwo 
ebyo Allah bye yaziza balyooke babifuule 
ebyakkirizibwa. Ebikolwa" byabwe ebibi 
byalungiyizibwa gye bali. Era Allah 
talung'amya bantu batakkiriza. 

Ruku 6 

38. Abange mmwe abakkiriza, mubadde ki ? 
Bwe mugambibwa nti mutabaale mu kkubo 
lya Allah, mugugubira ku ttaka? Abaffe, 
musiima bulamu bwa nsi okusinga 
obw’enkomerero? Naye nno omugaso 
gw’ensi ku nkomerero guliba gwa muswaaba 
nnyo. 


. \ _ o ut > / X 

gJbi ^34-^' s >—5 

^ ^li I 


-'$^4. 

Ls. ti u 5 

a-L> I y yXfco I I Go 


. ^ ^ fx 

u> l yO oo I 2LU \ >3 >-^ V^O 

4 1i^ 

3,1^45^1^1^ 
jj\|| aLl <^'3^ I 
>»J \ Ij j (J), 

1 li i i i 

<f I A * 


39. Bwe mutaatabaale, A//a/; ajja kubabo- 
nerezan’ekibonerezo ekirumya era akyuuse 
aleeteyo abantu abatali nga mmwe, era 
temujja kumulumya n’akatono. Era Allah ye 
Musobozi wa buli kimu. 

40. Omubaka bwe mutaamuyambe, kale 
mujjukire nti era Allah y’eyamuyamba awo 
nga abatakkiriza bamugobye mu Makka nga 
ye wokubiri ku babiringa bali mu mpuku, 
awo weyagambira munywanyi we nti: 
Teweraliikirira, mazima Allah ah wamu naffe. 
Olwo Allah n’assa ku ye obukkakkamu bwe 
era n’amuwagira n’amagye ge mutaalaba, 
n’ekigambo ky’abo abatakkiriza n’akifuula 
ekya wansi, ate ekigambo kya Allah nekiba 
nga ky’ekiri waggulu. Era Allah ye 
Lawangula, Omugezi ennyo. 

5 


l 15^35 % 

l:3 *■’SiS 

H i ^ % 

jyts * d* i ^ 




0 


8 . 





Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzu 10 


41. Kale mutabaale nga muli bangu oba nga 
muli bazito era mufuubaane n’ebyobugagga 
bwammwe n’emyoyo gyammwe mu kkubo 
lya Allah. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, singa mubadde mumanyi. 


42. Singa ddala kwali kufuna okw’amangu 
nga n’olugendo lwa kumpimpi, mazima 
baalikugoberedde; naye olugendo oluzibu 
lwabalabikira nga luwanvu nnyo. Era ddala 
bajja kulayira Allah nti: Singa twali tusobola, 
ddala twaligenze nammwe. Abo beezikiriza 
bokka, era Allah amanyi nti ddala balimba. 


Ruku 7 

43. Allah akuggyeko emitawaana. Lwaki 
wabakkiriza okusigala emabega? Waalirinze 
okutuusa lwe waalinnyonnyokeddwa abo 
aboogera amazima n’omanya n’abalimba. 

44. Abo abakkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero tebajja kusaba kulekayo 
kutakabana neby’obugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe raw kkubo lya Allah. Era 
abamutya, Allah abamanyi bulungi. 


45. Mazima abakusaba okubakkiriza 
okusigalira be bo abatakkiriza Allah 
n’olunaku lw’enkomerero ate nga n’emitima 
gyabwe gitankana, kale abo be bali mu 
kutamattama kwabwe nga babulubuuta. 


46. Era singa baali bamaliridde kutabaala, 
mazima baalikwetegekedde olwetegeka. Naye 
Allah teyayagala kutabaala kwabwe, kale 
kyeyava abaziyiza, nekigambibwa nti: 
Mwetuulire wamu n’abo abeetuulidde. 

47. Kuba singa baatabaala awamu nammwe, 
tebaalibongeddeko kirala okuggyako emi¬ 
tawaana era baalibamidde eno n’eri wakati 
wammwe nga babanoonyeza emitawaana. 
Ate nno mu mmwe mulimu ababawuliriza. 
Naye Allah aboonoonyi abamanyi bulungi. 


I si-5 t&f di;5 iS C4 li 

©<i) 3 -o-LJu 

1 3 3 - 1 

,3 ^ " 






^51 

(ill 1 5 

2 ii»l 3Ko*£-“»-®d I 3>a. 

O) >51ili 

' 5^4*^ ' -2 '5 Lj 

JU4 *ii 

a_J 13 >-c V 7 : 3 >-aJ H 3 »'d' 3 J 3 

» < r, f" , i X < n ^ \ tE ^ 

1 3 i -*- s ' U-$A 3 >4^ 

©&A 

ii. 3 > 1 3 Cs jsi^l £jL yS 

^U4 

£ 3 * lULut ,ii*j jJL** 

V ^ I ^ ,p ^ ^ f n S * y 

aJj 






Juzu 10 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


48. Mazima baanoonya okutabulatabula 
kuva lubereberye era nebakwefuulira ne mu 
nsonga ezimu , okutuusa amazima lwe gajja 
n’ekigendererwa kya Allah nekyeyoleka, 
newaakubadde nga bo tebaayagala. 

49. Era mu bo mulimu agamba nti: Nzikiriza 
nsigale, naye tonzisa mu kigezo. Mwetegereze, 
ddala ekigezo baakigwamu dda. Era ddala 
omuliro gwetoolodde abeerema. 

50. Kale bw’otuukibwako ekirungi, 
kibalumya. Naye bw’otuukibwako akabenje, 
bagamba nti: Ffe okwekuuma kwaffe 
twakukwatirawo kuva lubereberye. Olwo 
nga bakubayo mabega nga beesanyukira. 

51. Gamba nti: Tewali kyonna kiyinza 
kututuukako okuggyako ekyo Allah kye 
yatutegekera. Ye ye mukuumi waffe. Era 
abakkiriza, Allah yekka gwe baba beesiga. 



lS ">-£■ lij t) ij-i 


52. Gamba nti: Mmwe temutulindiriza kirala 

wabula ekimu ku bimngi ebibiri; naye ffe <<< jjj: 5 t ^ i 

tubalindiriza Allah kubassaako kibonerezo 
ekiva gy’ali oba Ye okukibatuusaako tj 
n’emikono gyaffe. Kale mulindirire, naffe • * 

tuli wamu nammwe tulindirira. 


53. Gamba nti: Ka mutoole ebintu 
byammwe mu kwagala oba mu butayagala, 
naye era bya kubaziririrwa kuba ddala muli 
bantu bajeemu. 


li p 

54. Era tewali kyaligaanyisizza kukkiriza M ** * 1 ^ ^ ~ 

bitoolebwa byabwe wabula lwa kubanga 

beegaana Allah n’Omubaka we era 1 y j,, < 1 

tebagenda eri ssaala wabula nga beenyoola, V; ei V 4 , 

a/e era tebatoola kyonna wabula nga ©^ jV | & du&. 

banyolwa. w ^ s y , 

55. Kale eby’obugagga bwabwe bireme 3' $ 5-^-^' 

kukwewuunyisa wadde abaana baabwe. 4 Cti iis i-s& it* i *4>i tijj, 

Mazima ddala Allah ky’agenderera kwe i »/!: / ! d/f/ U \ * o, 

' i ^ xJ 11 


kubabonereza nabyo mu bulamu bw’ensi, 
n’emyoyo gyabwe giveewo, bafe nga 
batakkiriza. 

56. Era balayira Allah nti mazima nabo bali 
mu mmwe, so nga ddala tebali mu mmwe. i 




©tt! 3>A^» 











Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzu 10 


Naye bo be bantu abatiitiizi. 

57. Era singa bazuulayo obuddukiro 
bwonna oba empuku oba ekifo awayingirwa, 
mazima baalikyukidde gye kiri nga 
bagabattuka. 

58. Era mu bo mulimu abakunenya olwa 
saddaaka. Kyokka bwe baweebwa ku zo, 
olwo nga basanyuka. Naye bwe bataziwee- 
bwako, amangu ago nga banyiiga. 

59. So singa baasiima ebyo ebibaweebwa 
Allah n’Omubakawe, era nebagamba nti'- 
Allah atumala era nti Allah anatuwa ku 
mikisa gye n’Omubaka we, era nti : Ffe eri 
Allah gye twolekedde, ky’ekyalisinze. 

Ruku8 

60. Mu butuufu saddaaka ziba za baavu 
n’abankuseere, n’abo abazikolako, n’abo 
emitima gyabwe egigenda okwegatta ku 
bakkiriza, n’okununula abali mu nkomyo, 
n’abali mu mabanja amagweko, ne mu 
kkubo lya Allah, n’omutambuze. Eryo 
ly’etteeka okuva eri Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


61. Era mu bo mulimu abanyiiza Nabbi ne¬ 
bagamba nti: Ye awuliriza buli omu. Gamba 
nti: Okuwuliriza kwe buli omu kulungi gye 
muli; akkiriza Allah era yeesiga abakkiriza, 
nate ye kwe kusaasira eri abo abak kir iza mu 
mmwe. Naye abo abanyiiza Omubaka wa 
Allah, balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. 


jTo ' ySt' 

©£ ikZ&S U $ 4 

'—' > • t» ^ ' ✓ »» ir J > 

JS41cJ 

5 1 5 I jJa-ct a) Ls 

©a> t >Ja I ^Ja » j 

" kjyi J §V 



i i 3 i. < «? 5 <?" *¥, ^ -i"s ^ 

3 wO- 1 ' I 5 

Iy- 1 ® I ^ 

©j^r^iU^ 


62. Babalayirira Allah mbu balyooke 
babasanyuse, so nga Allah n’Omubaka we 
be basinga obutuufu okusanyusa, singa 
babadde bak ki riza. 





L f/ J n / f V 

63. Abaffe, tebamanyi nti ddala oyo £u»> \ u** 8 « i — 3 ' 

awakanya Allah n'Omubaka we, nti ddala .* . r < ,%•'**(< i << * s 

alifuna omuliro gwa Jahannamu, mu gwo ^ ° 

1 is 1 


mw’alibeera? Okwo nno kwe kuswaala 
okusuffu. . „, 

64. Bannanfuusi beerahikirira nti si kulwa ^ -4 -aJlp Jy-O*tli l a) ^JLa 
nga wassibwayo gye muli essuula I „ «■?*«•. f> .p 

ebakwatako, ebategeeza ebyo ebiri mu mitima t v m> ^ A J 6 7 3"*“ 







Juzu 10 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


gyabwe. Gamba nti: Kale ggwe mubalaate, 
mazima Allah ye Mukwekuzi w'ebyo bye 
mweraliikirira. 

65. Era bw’obabuuza, bajja kugamba nti'. 
Ffe twali tusaaga busaazi era nga tuzannya. 
Gamba nti'- Abaffe, Allah ne Aya ze n’Omu- 
baka we be mwali musaagirako? 

66. Temuwampanya. Ddala mwerema 
oluvannyumalw okukkirizakwammwe. Kale 
ne bwe tunaasonyiwa ekibiina ekimu mu 
mmwe, era ekibiina ekiralatujjakukibonereza, 
olw’okubanga baali boononyi. 


Ruku 9 

67. Bannanfuusi abasajja ne bannanfuusi 
abakazi bakolagana bokka na bokka. 
Balagira bibi era nebaziyiza ebirungi era 
bafunya emikono gyabwe nebatatoola. 
Beerabira Allah, bw’atyo naye n’abasuulirira. 
Mazima bannanfuusi ddala bajeemu. 


68. Allah yasuubiza bannanfuusi abasajja 
ne bannanfuusi abakazi n’abeerema, omuliro 
gwa Jahannamu; mu gwo mwe balibeera. Gwo 
gwe gulibamala. Era Allah yabakolimira. Era 
balina n’ekibonerezoekiwangaazi, 

69. Okufaanana nga bwe yabonereza abo 
abaabakulembera abaali basinga mmwe 
amaanyi nga babasinza n’ebyobugagga 
n’abaana. Kale beesanyusaamu n’omugabo 
gwabwe okumala akaseera, bwe mutyo 
nammwe mwesanyusizzaamu n’omugabo 
gwammwenga abaabasooka bwe beesanyu- 
samu n’omugabo gwabwe. Era mubalaata 
nga bo bwe baabalaatanga. Abo nno 
ebikolwa byabwe byafaafaagana ku nsi ne 
ku nkomerero, era abo be b’okufiirwa. 


70. Abaffe, tebaatuukwako ebyafa kw’abo 
abaabakulembera—abantu ba Nuhu n’aba 
‘Adi n’aba Thamuda n’abantu ba Ibrahimu 
n’abatuuze b’e Madiyani n’ebibuga 
ebyavuunikibwa? Bajjirwa Abatume 
baabwe n’obubonero obw’olwaatu. Kale 


Sj£ 7r>-afci ibl a)j, K '3 >\ 

i§5 




* 2 ? 


•“ o A ■i <> y £, i • f i i« f .« v i ’• t i T 
✓ c $ 11 y ^ j ? ✓ • ft 

3 J 

3 3 3 * .«■! I Oyg-ij 

Ha \ l b >-4-J £—4 .1 <i> y» za 

> > y/i - i*. j’l, < , , «-5«r 1* 


b ft ^ 1 k O 

©O ya ^.a 1 I 

9 j s yt y b 9 f * y * 

5*iLb\ £, m 4 3 Cfi 

3 t 

g £ ^ l l ^ at) t u o A ri iS 

3 £>-3 £h*. 1 

1 . ljkci 


3 'o 3 3 75V 

iiis-r h 






Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzu IQ 


Allah si y’eyabalyazaamaanya, wabula 
beeryazaamaanyanga bokka. 

71. Era abakkiriza abasajja n’abakkiriza 
abakazi baagalana bokka na bokka. Baku- 
biriza ebirungi, nebaziyiza ebitasaana, era 
nebajjumbira essaala, nebatoola ne zaka 
nebagondera Allah n’Omubaka we. Abo 
nno Allah b’alisaasira. Mazima Allah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


72. Allah yasuubiza abakkiriza abasajja 
n’abakkiriza abakazi ensukuezikulukutamu 
emigga wansi wa zo, ng’omwo mwe 
balibeera, n’amaka amalungi ennyo agali 
mu nsuku ez’olubeerera. Ng’ate okusiima 
okuva eri Allah kwe kulisinga byonna 
obukulu. Obwo nno bwe buwanguzi 
obusuffu. 

Ruku 10 

73. Owange ggwe Nabbi, nyiikirira nnyo 
abatakkiriza ne bannaanfuusi era beera 
munywevu ku bo. Anti obutuulo bwabwe 
muliro. Era obwo bwe buddo obubi ennyo. 

74. Balayira Allah nti teboogeranga kigambo 
kyonna kibi, so nga ddala baayogera enjogera 
ey’obukaafiiri, era nebeerema oluvannyuma 
lw’okusiramuka kwabwe, nebcegwaanyiza 
n’ebyo bye batayinza na kufuna. Era 
tebawalana bakkiriza wabula lwa kuba nti 
Allah yabagaggawaza, n’Omubaka we, ku 
mikisa gye.Kale singa babonerera,ky’ekisinga 
obulungi gye bali. Naye bwe baneekyuusa, 
Allah ajja kubabonereza ekibonerezo 
ekirumya, ku nsi ne ku nkomerero, era 
tebalifunayo wa mukwano mulala ku nsi 
wadde omuyambi. 

75. Era mu bo mulimu abo abaalagaanya 
Allah nti: Bw’alituwa ku mikisa gye, mazima 
tujja kutoola saddaaka era ddala tujja kuba 
mw’abo abakola ebirungi. 

76. Naye bwe yamala okubawa ku mikisa 
gye, baagikodowalira era beekyuusa 
nebakubayo mabega. 








^& . L > 

[ 14!L i ?A 

f jJL 

i sS»» 

iin’LfS 

3 CUi ^ 

QjojLiajtJ \ 3 ^JL) I 

3 yliisjl Cl Lf^J' 

Sill $ 

©5i^sJ i jiL, ^ 3 u 

V 8 I 5 b Cs ija jJj L» v 

JI rt I 3 J (j 

Ci^ 1 s, 

3 1 ^4-jit Srf 5 

' 3-d 3 -Hl ^ *?•>*> ^—J 3-Si j 

I0SS1 

4 » 11^1 if \t£ 'A> I 

us 3 S1C^H^Vi 3(43!) 1 

©^—■S- 3 ^3 £^3 ^ 

k', l> * < A JJ C < 

i cLb I U"° 3 

i^ 3 'a •*/»>) 1 * U"S> 

[ « j • / , I A I' S k\ | ^ 

©U 3-ds^x-o , 0 —a* 3 IV V 3 “f—^ 






Juzu 10 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


77. Kale n’abasasula bunnaanfuusi mu 
mitima gyabwe, okutuusa ku lunaku lwe- 
balisisinkana naye, olw’okubangabaamenya 
ekisuubizo kye baasuubiza Allah, n’olwebyo 
bye baalimbanga. 

78. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
amanyi ebyaama byabwe n’enkiiko zaabwe 
ez’enkukutu, era nti ddala Allah y’Asinga 
okumanya ebitalabika? 

79. Abo abageya abo mu bakkiriza abatoola 
saddaaka mu kweyagalira n'abo abatafuna 
kye batoola okuggyako obunyiikivu bwabwe 
ate bo nebabasekerera,Allah alibasasula 
olw’okuseka kwabwe era balifuna 
n’ekibonerezo ekirumya. 


80. Bw’obasabira okusonyiyibwa oba 
bw’otabasabira kusonyiyibwa, ky’ekimu; 
kuba nebw’obasabira okusonyibwa emimndi 
ensanvu, Allah talibasonyiwa. Ekyo lwa 
kubanga beegaana Allah n’Omubaka we. Era 
Allah talung Y amya bantu boonoonefu. 

Ruku 11 

81. Abo abeesigaza emabega baasanyuka 
olw’okusigala kwaabwe emabega w’Omubaka 
wa Allah,ne bakyaawa okutakabana 
n’ebyobugagga bwabwe nabo bennyini mu 
kkubo lya Allah. Era nebagamba banna- 
abwe nti: Temutabaala mu bbugumu. Gamba 
nti: Omuliro gwa Jahannamu gusingira wala 
ebbugumu okwokya, singa babadde 
bategeera. 

82. Kale basaanye baseke katono naye 
bakaabe nnyo, kubanga eyo y’empeera 
y’ebyo bye baakolanga. 

83. Kale Allah bw’akuzzangayo eri abamu 
mu bo nebakusaba okubakkuiza okutabaala 
naawe, kale gamba nti: Temulitabaala nange 
ddi na ddi era temulirwanyisa mulabe wamu 
nange. Ddala mmwe mwasiima kwetuulira 
ka kumulundi ogwasooka; kale mweetuulire 
wamu n’abo abeesigaza emabega. 


84. Era tosaaliranga yenna mu bo afudde 
ddi na ddi, wadde toyimiriranga ku ntaana 
ye. Mazima abo beegaana Allah n’Omubaka 


j>. jli Ls CL^s. 4 iS 
Os S* ^ $544# 

jt ^ j luti yS .» dT 

„ ^ ^ 9 l ft / / 

2-bl 5 3 

7 ! 0 P ft 

©i—j I 

X ✓ " 111 ^ P ( . * 1 -i <? ■ 

l j J j " ^ | j i > Z 1 j 

« >7' . ? -> ; ,i / ■ / « j : 


iS3.il sUji r ^ 

cj I I } ri -Lt 1 9—« J a Ery 

.a. flJ I 3 3.0 L^l } >-£ 1^2 

js-S^s, £ 

<2>J Jii r>3^ £J* 5 tlSLali 
5 iVJt ^41 

©&44CXJ 1 1 siis IS J>X 

- >1 j: » \ < c ^ « 1 ^ <1 

s>-4-> i, k ^ 3 ' >—1 ' 






Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzu IQ 


we era nebafa nga bajeemu. 


85. Era eby’obugagga bwabwe n’abaana 
babwe bireme kukwewuunyisa. Mazima 
Allah ky’agenderera kwe kubabonereza 
nabyo ku nsi, n’emyoyo gyabwe giveewo 
bafe nga batakkiriza. 

86. Era awo essuula bw’essibwa nga eragira 
nti muk ki rize Allah era mutakabane mu 
kkubo lya Allah wamu n’Omubaka we, ba 
bifeekeera abali mu bo ate bakusaba 
kubakkiriza kusigala, nga bagamba nti: 
Tuleke tubeere wamu n’abo abanaatuula eka. 

87. Baasiima kubeera na bakazi abasigala 
eka, olwo emyoyo gyabwe ne gikoonwako 
envumbo, bwe batyo tebategeera. 


88. Naye Omubaka, n’abo abakkiriza abali 
naye abatakabana mu kkubo lya Allah 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe, 
era abo be balifuna ebirungi ebya bull ngeri, 
era abo be b’okuganyulwa. 

89. Allah yabategekera ensuku ezikuluku- 
tamu emigga wansi wazo ng’omwo mwe 
balibeera. Okwo nno kwe kuwangula 
okusuffu. 

Ruku 12 

90. Era n’abo abawampanya okuva mu 
Bawarabu b’omu ddungu, bajja okusaba 
bakkirizibwe okusigalira. Naye abo 
abaalimbisa Allah n’Omutume webeetuulira 
bwetuuhzi. Naye mangu nnyo abo abeerema 
mu bo bajja kutuukibwako ekibonerezo 
ekirumya. 

91. Tewali kunenya kwonna ku bateesobola, 
oba ku balwadde, oba kw’abo abatasobola 
kufuna kye batoola, kasita baba abesimbu 
eri Allah n’Omubaka we. Era tewali kunenya 
ku bakozi b’ebirungi. Anti Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo; 


1 t ^ Lj-at j wT 9 

4 (4^44 yli &i i Ls^Z Od j, 

JLUiSf t &U 

©£> 

fijj LA 5 5 * * , " j J 

iSJu ■> Lsjl i ^4 13 £ 4.9 

[5)i i$iS 49 ^"^ 

■- | lyj a) Lj I 

9 1 3 Isi-iGL 

4-4 9 I 3 ) 4 14-4-1 3 ' 

£*->4^ 5 ^-Vi 

uj 1 i^95^4-oJl *14-3 

^ 5 jitUi 

= » ? * r *T" « <"1 v» t cL 

1 L ■ L jum k a_19 9 1 ' 9-i *- = ‘ 


©SUT 4 iU>s4i-43^» & P 1 

\ 3 {>ljLaL»2aJ 14^ 444 

K V5 

9 d_4, (» 1 , 7 ?>■=>• a 

411 Gc b <4-4-9^“ 3 






Juzu 11 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


92. Wadde kw'abo ababa nga bazze gy’oli Li 1 >1, > 

obawe ekibatwala n’ogamba nti: Sikyali- Lf ^'i4 C-^f ^<1 

nawo kwembatwaalira; nebaddayo nga ^ ^ ^ CUJ -9 ,ts <5 j 

amaaso gaabwe gakulukusa amaziga t -f S \ sj 15 


olw’ennaku kubanga tebafunye na kye ^ 
batoola. 



>«Jl &-$. JkjLaS 


93. Ddala ekinenyo kiri kw’abo abakusaba V-JI (J^ lijj, 

obakkirize okusigala ng’ate bagagga, naye ^ 

nebasnma okusigala emabega n abakazi. Era _ Jk* ✓ „ j» > * * < 

Allah yassa envumbo ku mitima gyabwe, .5 ^ '*£ 

kale tebategeera. ' ^±3 £L I 

94. Bajja kuwampanya gye muli nga X-XJtJ 

muzzeeyo gye bali. Gamba nti: ✓ ' *-t< ».£ « .4 ( = 

Temuwampanya, kuba tetujja kubakkiriza. V" 1 0"- 1 15))^ « 

Mazima Allah yamaze okututegeeza A Z£\ i \5U5 *>J ^ 
ebibafaako. Era Allah ajja kwetegereza ,>/ f , , ?, ^ ^ ^ 

ebikolwa byammwe, n’Omubaka we; ^aJ' Ll ^ j 5 &Xi 1 y 



95. Bajja kubalayirira Allah nga muzzeeyo jso-JLLflJl I 

gye bali mbu mubaleke. Kale mubaleke. 4 : \ * * ^1; q "p 

Ddala abo kyenyinyalwa, era amaka gaabwe 

muliro; ng’eyo y'empeera olw’ebyo bye ^*- 4 - 01*3 j p-4r i \ i 

baakolanga. 

a I * a ^ J ^ ift^ /» ^ ^ Z. ft ^ I a ^ 

96. Babalayirira mbu mubasiime. Naye ne ' Y° O 

bwe munaabasiima, mazima Ye Allah tasiima ✓ i* , < (• » -J! «; i«< «» 

cL>J ' Oy 


> - 

ft". ft A 1 ft ✓ ✓ 


©C>4 ft. jj 1 ^ 1 

? it i<. <,*Cn 


bantu bajeemu. 

97. Abawarabu b’omu ddungu basukkirivu JULfi-j,} 

mu butakkiriza n’obunnanfuusi era batuukana '✓pi. << ‘'.'.Ts * » j> j> „ p «r „ ✓ 
nnyo n’obutamanya nsalo z’ebyo Allah bye I >^5 X-a.1 l 

yassa ku Mubaka we. Naye Allah ye ©j&^t^JLJl*I ji. <xJ*JL j 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. “" 1 

1 ft ^ ^ 

98. Ne mu Bawarabu b’omu ddungu mulimu 1 <-p*'>-c- Y) 1 Ox 3 

abatwala ebyo bye batoola fsaddaaka) ✓ ^4 , X ?Z f ✓«!«✓;✓ 
ng’omutango, era babalindiriza mitawaana. ^ ^ - > © i ’ 5 4“^“ 

So nnobebalikoemitawaana egy’akabi. Era ^ j j x ^ cj“ 1 1 H ©1 > ^ 

Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi ^ * f" , 

wa byonna. Qjir^c 





Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzull 


99. Naye mu Bawarabu b’omu ddungu, 
mulimu oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero, n’atwala n’ebyo by’atoola 
nti bimuyamba okusembera eri Allah 
n’okusabirwa Omubaka. Mwetegereze, ddala 
ebyo bye batoola bijja kubasembeza eri 
Allah. Era Allah ajja kubayingiza mu 
kusaasira kwe. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow'ekisa ekingi. 

Ruku 13 

100. Era abo abaakulembera mu Basenguse 
ab’olubereberye, n’Abayambi, n’abo 
abaabagoberera mu kukola obulungi, Allah 
yabasiima nabo nebamusiima; era yabatege- 
keran’ensuku ezikulukutamu emigga wansi 
wa zo. Omwo mwe balibeera olubeerera. 
Obwo nn o bwe buwanguzi obusuffu. 


101. Era ne mw’abo abali ebbali wammwe 
mu Bawarabu b’omu ddungu, mulimu 
abannanfuusi; era ne mu batuuze b’e 
Madina. Bagugubira nnyo ku bunnanfuusi. 
Ggwe tobamanyi, naye Ffe tubamanyi. Tujja 
kubabonereza enfunda bbiri, n’oluva- 
nnyuma balizzibwa eri ekibonerezo 
ekisukkirivu. 

102. Naye abalala bakkiriza ebisobyo 
byabwe. Naye baatabika ebikolwa ebirungi 
n’ebirala nga bibi. Ob’olyawo abo Allah 
alibaddiramu. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

103. Jja saddaaka mu bintu byabwe 
obayonje era obatukuze nayo era 
obasabire. Mazima okusaba kwo bwe 
butebenkevu bwabwe. Era Allah y’Awulira 
byonna, y’Amanyi byonna. 


!■ | f lit » * i✓ ** > 

i. • -s .‘g*"' ' -K/i 

x-^.3 \) 

*Ll Us 

C> j,* y + a - ) 


fi * 


> 1 

o <j* t * *'^ t 

aui iju?) n > 

yO^J x-c. \ 3 tLJLfr 1 3>_4 JLc 

JiiVi L£US 

)yL) I >Jl 

• ''Ti 


U lyi ^11 yoi-^ t2>-o—S- 3 

,5 3 i | 

,p \ 1 ^ \ 1 -L*'' ^ 

'3S>^ 

>«-* y> yO-4-i 

r. (,.»✓ , ^ 1 , * * -& ✓ 

i$£Il 

ciT iii 1 

©1^35 £1 S, 4 $ 

ijj, i 3 y°^-%> y 3 

©iy£ 


104. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
y’akkiriza okwenenya kw’abaweereza be era 
nti y’akkiriza saddaaka, era nti ddala Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi? 

105. Era gamba nti: Kale mukole, Allah 
ajja kwetegereza ebikolwa byammwe, 
n’Omubaka we, n’abakkiriza. Era ddala 


<W* ^ sLi \%lii Sti 
^*3 IS) I life? 3 ^^ 1* $3b 1 

til S lu 3 3 ^ 






Juzu 11 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


mugenda kuzzibwa eri oyo Omumanyi 
w’ebitalabika n’ebirabika, kale abategeeze 
ebyo bye mwakolanga. 

106. Waliwo n'abalala abalindirizibwa 
ekiragiro kya Allah, oba ababonereza oba 
abaddiramu. Era Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 

107. Era mu bannanfuusi mulimu abo 
abaazimba omuzigiti olw’okukosa Obusiramu, 
n’okuyamba obutakkiriza, n’okwawulayawula 
wakati w’abakkiriza, n’okuba obuteegero 
bw’oyo eyalwanyisa Allah n’Omubaka we 
olubereberye. Era ddala bajja kulayira nti: 
Tetulina kye twagenderera, okuggyako 
okukola obulungi. Naye Allah akakasa nti 
ddala bo balimba. 

108. Toguyimirbangamu ddi na ddi. Mazima 
omuzigiti oguzimbibwa kumusingi gw’okutya 
Allah okuva ku lunaku olubereberye, gwe 
gusaana ennyo ggwe okuguyimiriramu, kuba 
gwe gulimu abantu abaagala okutukula. Era 
Allah ayagala nnyo abeetukuza. 


* a - A Da 


. if, o o ? \ { 




CiH-i i l>i=» 

* i ■};? i is»i 3 * iS 



109. Abaffe, oyo eyassaawo omusingi 
gw’ekizimbe kye kukutya Allah n’okunoonya 
okusiima kwe y’asinga obulungi oba oyo 
eyassaawo omusingi gw’ekizimbe kye ku 
ndebooleboy’oluwonkowonko lwa mukoka 
olusebbuuka, bw’atyo neyegonnomola 
nakyo mu muliro gwa Jahannamu? Naye 
Allah talung’amya bantu boonoonefu. 


&},lj (_>**—***' ' 

; [ 4 J li CLi ^ fcl* 

' 3 Sj>+44 ^ fi 

I LHJI 


110. Ekizimbe kyabwe ekyo kyebaazimba ^Lp.) /eI H i •£ 

tekijja kulekera kubakeng’entereza mu ^ . 

myoyo gyabwe, okuggyako nga emyoyo jJu» pW&J ij \ yfj, P-* iL^ 

gyabwe gikutuse. Era Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 

Ruku 14 

111. Mazima Allah yagula ku bakkiriza 
emyoyo gyabwe n’ebyobugagga bwabwe 
olw’okubanga balifuna Janna; kuba balwana 
mu kkubo lya Allah, nebatta era nebattibwa. 


y 

I L$ySh\ ciJj\ 


Ekyo kisuubizo kikakafu ku Ye mu Taureti .4 ', # ** .s n 9 '?.j>s * „>? £ 

ne mu Njirinemu Kur’ani. Ye ate ani asinga lia» X£-3 t> ^ jJLSS* 31-Jy^ 

}b c) lyJLMj 14 

^ ^ ' . 

1 5 >44^-" W gl> I &■$. 8 <3-3' & 


Allah okutuukiriza ekisuubizo kye? Kale 
mujaganye olw’okugulaana kwammwe kwe 
mwagulaanamu naye. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 


<c@> 





Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzull 


112 .Bebo abeenenya, abasinza, abatende- 
reza ennyo Allah, abaleebuukana, abakutama, 
abavuunama, abakubiriza ebirungi era 
abaziyiza ebitasaana, era abakuuma ensalo 
za Allah. Kale wa amawulire ag’essanyu 
eri abakkiriza abatuukiriza ebyo. 


113. Tekisaana eri Nabbi n’abo abakkiriza 
okusabira abenkanya Allah n’ebirala 
okusonyiyibwa, ne bwe baba nga baabwe, 
nga kimaze okunnyonnyoka gye bali nti ddala 
bantu ba muliro. 

114. Era Ibrahimu okusabira kitaawe 
okusonyiyibwa tekwaaliwo wabula lwa 
kisuubizo ye kye yamusuubiza ku lulwe. Naye 
bwe yamala okunnyonnyokerwa nti ddal a 
yali mulabe wa Allah, yamwebengulako. 
Mazima Ibrahimu yali wa kisa nnyo, nga 
mukwatampola. 

115. Era Allah teyalisalidde bantu kubula 
oluvannyuma nga amaze okubalung’amya, 
okutuusa nga amaze kubooleka kye 
basaana okwekuuma. Mazima Allah ye 
Mumanyi wa buli kimu. 

116. Mazima Allah ye Nannyini 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi. Y’awa 
obulamu era y’afiisa. Era temulinaayo 
mukuumi wadde omuyambi ebbali wa 
Allah. 

117. Mazima Allah amaze okulaga ekisa eri 
Nabbi, n’Abasenguse, n’Abayambi abo 
abaamugoberera mu kiseera ekizibu ennyo 
oluvannyuma lw’emyoyo gy’abamu mu bo 
okusemberera okuwuguka. N’ oluvannyuma 
yabalaga ekisa. Mazima Ye gye bali 
Musaasizi nnyo, wa kisa nnyo. 


tf 


li) dbli 

art 3 us 

y. Ij i & b' C* $ 
* &l|l, 5 |>>-§yS 

a ^ !u^ v p ^ 


N 


u* ft \ > ^ 1 JoU d I % \ 

>JL) 

CL> jJLi yJi, >5 U Jy-wjU 1 

JL $ n it \ * f s it . 


118. Era yalaga ekisa eri n’abasatu abo 
abaalekebwa emabega, okutuusa ensi lwe 
yabafundirira so nga ngazi, n'emyoyo 
gyabwe negibeewanika era nebakakasa nti 
tewakyali buwonero ku Allah okuggyako 
okuddukira gy’ali. N'oluvannyuma yaba- 
ddiramu, balyooke babonerere. Mazima 
Allah y’Akkiriza okwenenya, ye w'Ekisa 
ekingi. 


jL£*i$Li &±>Ji 2ll£h oil 
& J» 3 Vi is), 

> $jJ y/?j. ui> i 


«4 


«d> 1 £) j. t.1 4* ^V 







Juzu 11 


AL-TAUBA 


Essuula 9 


Ruku 15 

119. Abange mm we abakkiriza, mutye nnyo 
Allah era mubeerenga mw’abo ab’amazima. 

120. Tekyali kituufu eri abantu b’e Madina 
n’abo abaali ebbali waabwe mu Bawarabu 
b’omu ddungu okwesigaza emabega 
w’Omubaka wa Allah, wadde tebandisinze 
kufa ku bulamu bwabwe okusinga ku bulamu 
bwe. Ekyo lwa kubanga bo tebatuukibwako 
nnyonta oba okukoowaoba enjala mu kkubo 
lya Allah, wadde tebalinnya walinnyibwa 
wonna awasunguwaza abatakkiriza era 
tebatuusa kukosa kwonna ku mulabe, wabula 
kibawandiikibwako ng’ekikolwa ekirungi. 
Mazima Allah tafiiriza mpeera ya bakozi ba 
birungi. 








i>V i & 

l) I 3 \ 



44^ l &J, b 7*4*° f-j, 

© lyja. 1 


121. Era tebatoola kitoolebwa kyonna, 
ekitono oba ekinene, wadde tebasala 
kiwonvu kyonna, wabula kibawandii¬ 
kibwako nga ekirungi, Allah alyooke 
abasasule empeera esinga obulungi 
olw’ebyo bye baakolanga. 

122. Era tekiyinzika eri abakkiriza okugenda 
olumu bonna okuyigirizibwa. Naye lwaki 
ekitundu ky’abalondemu okuva mu buli 
kibinjaky’abakkiriza tebagenda, balyooke 
bakuguke mu ddiini era balyooke 
balabule bannaabwe nga bazzeeyo gye 
bali, nabo basobole okwewala ebibil 

Ruku 16 

123. Abange mmwe abakkiriza, mulwanyise 
abo ababasemberera okubalumba mu 
batakkiriza, era bateekwa babasangemu 
obugumu. Era mumanye nti ddala Allah ali 
wamu n’abo abamutya. 

124. Era buli Ssuulayonnalw’essibwa, kale 
mubomulimu abagamba nti: Ani nno mu 
mmwe Essuula eno gw’eyongedde 
obukkiriza? Naye bo abakkiriza, ebongera 
bukkiriza era bajaganya bujaganya. 


125. Naye abo abalina obulwadde mu mitima 
gyabwe, ebongera kugogera ku kugogera 
kwabwe, ne bafa nga batakkiriza. 


4^4 ^ ^ 5 ^ 3 

lyty £o>\ 

klS \ 5 ^ ^3 

fa zz\ S»T 1 .114 

©£*JL£iJt 5$ 

& l;V 

*tSk$j,«yk ii>\5 jfctf Jjii 

1: >i \ $jS i ch?.>31 lilS 

(jP^S 5 

13 ? Co 5 ^ ]< ^“4^ ^4^ >1 >» 








Essuula 9 


AL-TAUBA 


Juzull 


126. Abaffe, tebalaba nga bwe bagezesebwa & \ H V 

bull mwaka omulundi gumu oba emirundi „ f ,, , 
ebiri? Naye era tebabonerera wadde 


tebafumiitiriza! 



127. Era buli Ssuula yonna lw’essibwa, i >iad ^ >31 Li | aj,} 

batunuliganako bokka na bokka nebaga- *“{ * * *&' \ * \S . , ✓ • 

mb a nti: Abaffe, waliwo yenna abalaba? ^ ^ 

Oluvannyuma bavaawo. Allah yawugula | i_3 CotliS 

emitima gyabwe olw’okuba be bantu ‘ x ,,, < . 

abatategeera. 


128. Mazima mwamala okutuukibwako 
Omubaka avamummwe ngakimunyigannyo 
mmwe okuba mu buzibu; yettanira nnyo 
eddembe lyammwe, musaasizi nnyo, wa kisa 
nnyo eri abakkiriza. 

129. Kale bwe beekyuusanga, ggwe gamba 
nti: N7£ Allah amm a la. Teri musinzihwa mulala 
okuggyako Ye yekka. Nze Ye gwenneesiga 
era ye Mukama wa Nnamulondo 
ey’ekitiibwa. 


i&h jSj, 

^-v £ i* <2 £ * ^ • J 0 T I 

©*£-^9 <-*3-0 U 

jiS i 

0^>^i | 






YUNUS 

(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


^ \ A 1 > „ 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O P ' & 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alif Lam Ra.* Zino ze Aya z’Ekitabo 

Ekituukirivu ekijjudde eby’amagezi. , ^ ^ x 

3. Abaffe, kyali kya kwewuunya nnyo eri tij, ujj '-‘-M- o ' 

abantu olw’okubanga twabikkulira omuntu «* ^ dj,. • j • * i £ < 

ava mu bo, nti: Labula abantu era owe ^ x ^ ^ ^ 

amawulire ag’essanyu eri abakkiriza nti ^“piS \*U*\ ijtL 

balifuna ekitiibwa eky’amazima okuva eri , *> <*eS — * u> *< j «© 

Mukama waabwe? Abatakkiriza bo ' >“** &i* ^2>9r^' ^ ^ 

baagambanti:Onoddalamulogo wa lwaatu. Q,^u A ^'.A 

4. Mazima Mukama wammwe ye Allah Oyo ^ ^ ^ ^ 

eyatonda eggulu n’ensi mu biseera omukaaga, ^> 5 *. | \5 1 v 5 

n'oluvannyuma n’atebenkera ku Nnamulondo ^ ,//" .. -j,, 

era y’ alabirira buli kimu. Tewali muwolereza *■_>«« V' >$, Oj>yv ' 

yenna eyetantala okuwolerezci wabula Atu iLi.^ 

luvannyuma lwa kukkiriza kwe. Oyo nno ye *\*<**<*t7 < 

Allah Mukama wammwe, kale gwe rnuba ©ti> 3 io D 8 3 yJJ, ^ 

musinza. Abaffe, temufumiitiriza? j, * , sy ^ 

5. Gy’ab y’eriobuddo bwammwe mwenna. $-i) l 

Okusuubiza kwa Allah kwa mazima. Ddala £•'»_$ " \ H\ \ \\t*t cji I-* 

Ye y’atandika ekitonde, n’oluvannyuma f y V / k 

ate akiddamu, alyooke asasule abo 3 lyJ«l 

abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi n f < ' , P . « ✓ „ . ” , L 

mu bwenkanya. Naye abo abatakkiriza be ' 5 y-k£= ' 5y 

balifuna eky’okunywa okuva mu lweje if ,£. ^ 3 4 

n’ekibonerezo ekirumya olw’ebyo bye * ?r "^ A jp 'y©, 

batakkirizanga. © O I y 0 Laj 

6 . Ye y’Oyo eyakola enjuba okuba $ $ ^ jllsj » JU 4 £ p 1 ^ 

ekyakaayakana, n’omwezi okuba ekita- <. rv ,, ££1I 

ngaala era n’agugerekera emitendera, I j-aJJ^yj^LL# fi) XJ5 ’4 j - 1 I 
mulyooke mumanye omuwendo gw’emyaka A, •"['(> * fV 

n’okubala ebiseera. Allah teyatonda ebyo I (3^ ^^'5 > >^p 

wabula lwa mazima. Attottola obubonero 1 {", \ u , li d. 

eri abantu abalina obumanyi. 1 lU$JU *- 4 d 

©3^14^ 

7. Mazima mu kukyuukakyuuka kw’ekiro u } j I 4 JJ 1 3 J-p I c>J, 

n’emisana, ne mw’ebyo Allah bye yatonda mu n * n S “ \ t 'A* 

ggulu ne mu nsi, ddala mulimu obubonero J?) ^ D ^ 1 <4^ 

* Wze A//a/i alaba byonna. 





Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


eri abantu abatya Allah. 

8. Mazima abo abatasuubira kusisinkana 
naffe era abasanyukira ennyo obulamu 
bw’ensi era ne bubamatiza, n’abo abatafaayo 
ku kulabula kwaffe, 

9. Abo amaka gaabwe muliro olw’ebyo 
bye baakolanga. 


10. Mazima abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, Mukama waabwe 
alibalung’amya olw’okukkiriza kwabwe, 
n’emigga girikulukuta wansi waabwe mu 
nsuku ez’amasanyu amajjuvu. 

11. Emizira gyabwe mu zo giriba nti: 
Obutuukirivu bubwo, Ayi Mukama! 
N’okulamusa kwabwe mu mkuliba: Mirembe! 
N’enkomerero y’emizira gyabwe eriba nti: 
Amatendo gonna ga Allah,Mukama 
w’ebitonde byonna. 

Ruku 2 

12 Era singa Allah ayanguyiriza okutuusa 
akabiku bantu nga okwanguyitira kwabwe eri 
okufuna ebirungi bwe kuli, mazima entuuko 
yaabwe yaalibatuusiddwako mangu. Naye 
tuleka abo abatasuubira kusisinkana naffe mu 
bujeemu bwabwenga bawunaawuna. 

13. Era omuntu bw’atuukibwako obuzibu, 
olwo atuwanjagira ng’agalamidde ku 
mbiriizize oba ng’atudde oba ng’ayimiridde. 
Naye bwe tumuggyako obuzibu bwe, 
akunnumba nga aling’anga atatuwanja- 
giranganako olw’obuzibu obwamutuukako. 
Bwe kityo nno byalungiyizibwa eri 
abeesukkulumya ebyo bye baakolanga. 

14. Era ddala Ffe twazikiriza emirembe 
gy’olubereberyelwammwe nga boonoonese; 
era Ababaka baabwe baabatuukako 
n’obubonero obw’olwaatu, naye tebakkiriza. 
Bwe tutyo nno bwe tusasula abantu 
aboononyi. 

15. Nate mmwe twabafuula abasika mu 
nsi oluvannyuma Iwabwe, tulyooke tulabe 
nammwe nga bwe mweyisa. 


5 Cjj ,\y Ui»| } 


A ^ a-? • ■ r>„ i \ 




& y3Vi 1+#$ to 

^ <r ^ ^ ^ 

jin uM 3 ? 3 

Cfei ykii sfciii lij 5 

aJ iU £iii 

«*•»'£ 'll I *• ^ ^ \ l 1 v 

©ti) I y 4 

V>ij illfi&Vjft 

,s4i^o 

. . ... ^ 








Juzu 11 


YUNUS 


Essuula 10 


16. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez’olwaatu, abo abatasuubira kusisi nk ana 
naffe bagamba nti: Leetayo Kur’ani endala 
etali eno oba gikyuuseemu. Gamba nti: 
Tekiyinzika gyendi okugikyuusaamu ku 
lwange. Nze sigoberera, okuggyako ebyo 
ebimbikkulirwa byokka. Mazima nze ntya 
nnyo ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa, 
singa mba nga njeemedde Mukama wange. 

17. Gamba nti: Singa Allah yayagala, 
saaligibasomedde wadde teyaaligibama- 
nyisizza. Naye ddala mbadde mu mmwe 
obulamu bwange bwonna olubereberye lwa 
yo. Abaffe, temutegeera? 

18. Kale ate mujoozi ki asinga kw’oyo 
apaatiika ku Allah eby’obulimba oba 
alimbisa Aya ze? Mazima aboonoonyi 
tebaganyulwa. 

19. Era basinza ebbali wa Allah ebyo 
ebitayinza kubakosa wadde okubagasa; era 
bagamba nti: Bano be bawolereza baffe eri 
Allah. Gamba nti: Abaffe, munaategeezaayo 
Allah ekyo ky’atamanyi mu ggulu wadde 
mu nsi? Obutuukirivu bubwe era ah waggulu 
nnyo n’ebyo bye bamwenkanya nabyo. 


20. Era abantu tebaali baawukamu, wabula 
baali ekibiina kimu, oluvannyuma ne- 
baawukanamu. Naye singa si kigambo 
ekyakulembera ekyava eri Mukama wo, ddala 
baalisaliddwawokw’ebyo bye baawukanamu. 


21. Era bagamba nti: Lwaki tassizibwako 
kabonero okuva eri Mukama we? Kale 
gamba nti: Eby’enkiso bya Allah yekka. 
Kale mulindirire, nange ndi wamu nammwe 
mu balindirira. 

Ruku 3 

22 Era bwe tuloza abantu ku kusaasira 
oluvannyuma lw’obuzibu okubatuukako, 
okwejjuukiriza nga beekobera Aya zaffe. 
Gamba nti: Allah nno y’asinga obwangu mu 
kwekoba.Mazima ababaka baffe bawandiika 
ebyo bye mwekobamu. 



<•)!, r. Xs LSJLl1(1)1 

©,^4-1^4 h 4* i U Q>j i 

\V& it 

©u^^l 

3 3 

j5*oJbl aXjj UjUuLb 

II 1 5 £1^ *. 


©ti> 

5i*f, <3t£ Cs S 

c/f cvti ■j mi Ac AS* y y 5 h 

, a J. O n* rt ^ P A^ ^ • vt ^l 1 **!* 

©c) 

& U i ^ j ^ ^ ? 

©v>i. 1 (11), 

'P; ajp*, ,< , A jm < 

(—4 yX<« 1 >} A 4 * ■» » I >-~3 

O 1, J’ py-it 1 







Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


23. Ye y’abatambuza ku lukalu ne ku 

nnyanja, okutuusa lwe muba mu byombo ne » ^ , ZJ'JL I V '■•••f'p i » «* 

1*1 i , r> 1 1 >>la-^. 

bibaseeyeeyesa olw empewo ennungi era „ w < •£ „, * 

nebabisanyukira, «aye 6we bijjirwa omuyaga U-j > IX I <y ^£- 9 5 ^-i-^ 

ogw’akabiera nebajjirwa n’amayengookuva « s * r> 5 „ 

buli wainu nebalowooza nti bazingizibbwa, T- 7^ ' P-& 

olwo bawanjagira Allah nga bamalirivu gy’ali „^ fo j\ * \ \\( 3 % t 
mu buwulize, nti: Bw’onotuwonya akabi C > ^ , ' 

kano, mazima tujja kuba mw’abo abeebaza. 

✓ < <.}o< . > n .✓«*' 


24. Naye bw’abawonya, amangw’ago nga (jg3**jit3c> Xaj X X 
bajagalala mu nsi awatali mazima. Abange »< 

mmwe abantu, mazima okujagalalakwammwe yoXLL; Udiu - ki-11 IXiW. in^AJ '^-*4, 
olw’amasanyu g’obulamu bw’ensi kukosa jfVC&j. R iff , a£ 

mmwe bennyini. N’oluvannyuma gye tuli ~ f **£7, r *, f , ;f7 

y’eri obuddo bwammwe; olwo tulibategeeza IX. *- -* ^Xjy-y UjJ J, 

ebyo bye mwakolanga. " " ~ < A ✓ A! f' 


25. Mazima enfaanana y’obulamu bw’ensi (dbi j^ji Jls taj, 

ering’anga amazzi getutonnyesa okuva mu <_'(?.• VJ t ,. > j> c? 
bire, kale ne geetabula wamu n’ebimera e/5<^ y 

by’ensi ebyo abantu bye balyaako n’ebi- JXij 0L> 

solo, okutuusa ensi lw’efuna amajolobera t. ' « y 

ga yo n’erungiwala ne bannyini yo ne- ^ >-»■" Y' 3 

balowooza nti bagirinako obuyinza. Naye » "1" » Hi * 15 \ i « f<;- p 

bw’etuukwako ekiragiro kyaffe ekiro oba ^ -o 7!, k 

emisana, tugifuulanga esaayiddwan’ebanga 53 ■)LX 

jjo etaabaddewo. Bwe tutyo bwe tuttottola „ 42 o „ ✓ r>** ✓✓<,«> r -* < 

obubonero eri abantu abafumiitiriza. X ® I YU-dxy 

! lLXbj iU/x/k US'* ^ 4. 

©&$ 3 ^Lo£?^ 32 J, 

26. Era Allah akoowoolera eri amaka 

ag’emirembe, era y’alung’amya oyo gw’aba ^ ,/ \, tf „ ✓ 

asnmye en ekkubo eggolokolu. ~ > « ^ ^ 

27. Abo abakola ebirungi, be balifuna *^5 ttt Hy-iXl 

ebirungi n’ennyongeza, era amaaso gaabwe ,t\ j. 1 / \ t • (7* l S. * 

tegalisaanikirwa nfuufu wadde obuswaavu. ^^ 3 ^3 >0 ^^5 ^ 




Abo nno be bantu b’omu Janna; bo mu yo ©(J » 2JX) 1 .f. 

mwe balibeera. ^ . > . „ ^ ^ ^ 

28. Naye abo abakola ebibi, n’empeera >i>^ ^ ' 1 5 

eriba mbi nga byo, era be balisaanikirwa f' Vj* : ^1 :y x 

obuswaavu. Tebalifuna alibawonya Allah. ~ ^y * ^ 

Balibang’abasaanikiddwaku maaso gaabwe fL\ 





Juzu 11 


YUNUS 


Essuula 10 


n’ekitundu ky’ekiro cky’ekizikizackikwaafu. I > 4 -to^ 4-5 CoXjb&l 

Abo nno be bantu b’omuliro, bo mu gwo „ s .«.. . t „•? < i 'a s r# . * » 
mwe balibeera. ^ U ' L ^ al ^ 5 U U-U^ 

29. Era mwerinde olunaku lwe tulibaku- J 3 AJ J 0 J 1 IsL^X ;y„) 

ng’aanyabonna, n’oluvannyuma tuligamba abo ✓ j, ** „ ^ n s , , „. s 

abenkanyanga Alla h n’ebirala nti: Muyimirire 3 >L-> i ^o^»J l^-a I >=>-« ' 

mu kifokyammwe n’abammwebemwenkanya- “tl- ' Irlll ft j* ?; _ > 
nga ne Allah. Olwo tulibaawulamu wakati 'V?* > > 

wabwe; era abaabwe be benkanyanga ne Allah @(j j xiju 15 lS 1 ? > 1 % g j Lft f 1; , 

baligambanti:Si ffe bemwasinzanga! n < *. 

30. Kale Allah amala okuba omujulizi ^5 ^ L^XJ 

wakati waffe nammwe nti ddala okusinza (rh’TvLLallkijillc " 

kwammweffetetwakumanyanako. ^ *? *t 

31. Olwo buli muntu alitegeera ebyo bye CjiJL&t La 0 %^ 1 

yakulembeza. Era balizzibwa eri Allah, ^ ; ^ i < 7 k .p ^ 

Mukama waabwe Ow’amazima, era n'ebyo L ^ s ^ 4^ • >H ^ V ^ '5 >) ) ^ 

bye baali beejingidde biribaabulira. 00 ^ 


Ruku 4 


32. Gamba nti: Ani abagabula okuva mu (j£ $*^1.5 *;1®-LLJ I^JcXj 


ategeka ensonga zonnal Olwo bajja „ l « *"*£ t. 

kugamba nti: Allah. Kale gamba nti: Abaffe, ^ $■* >-» j)l >{,^.1^5 

eratemuutyeAllah nemulekayo ebikyaamul * uli 1 

33. Kale oyo nno ye Allah, Mukama > £ ? \lf*l W j^.\ 1 aCJL L-i 

wammwe Ow’amazima. Kale ate eriyo ki „£ •<<>» Vt 3 \ 1 <01 'll 

oluvannyuma lw’amazima okuggyako ©iJ y* (3<J * 

obubuze? Abaffe, wa gye muwugulirwa? , ,, 

llll ^ 

34. B we kityo nno ekigambo kya Mukama (J& u-b) o-ojp 

wo kyakakata kw’ abo abaajeema nti ddala - J «ij { f S - * & UI 

sibakukkiriza. 0 zwy- 3 .j:. ^ ? "9 

35. Gamba nti: Abaffe,waliwomu bammwe ^0 ^ jJj 

be mwenkanya ne Allah oyo atandika ^ ^ .s' ( f , 5^ 

ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu? < 4 ^*> Jo 2 i 

Gamba nti: Allah yekkay 'atandika ekitonde o , r 4 {, i\^u 

n’oluvannyuma n’akiddamu. Kale ate wa ^ ^ ^ s >-* 

gye mukyusizibwa? , r .«,< > |5 1 . * , t 

36. Gamba nti: Abaffe, waliwo mu bammwe 

be mwenkanya ne Allah oyo alung’amya „ S.* s» \\ .Vj, 

eri amazima? Gamba nti: Allah y’alung’amya C^’ i AjJ ’ 

eri amazima. Ye abaffe, oyo alung’amya eri 1 Jj, $ X 4 L 

amazima y’asaana ennyo okugobererwa, x ^ > *r'* s' T''! I 

oba oyo atasobolanakwerung’amyayekka Ui^ 4i£' vJ,cfUi 

okuggyako nga alung’amiziddwa? Abaffe, ^ ^ 

mubaddeki, mulamulamutya? CIuJjAau 

<20p 





Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


37. Era abasinga obungi mu bo teba- 
goberera wabula okuteebeeka, so nga 
okuteebeeka tekugasa wadde akatono awali 
amazima. Mazima Allah amanyi bulungi 
ebyo bye bakola. 

38. EratekisobokaKur’anieno okuyiiyizibwa 
omulala yenna ebbali wa Allah; wabula yo 
kwe kukakasa ebyo ebyagikulembera, ate kwe 
kuttottolakw’amateeka. Teriimu kubuusabuusa 
kwonna. Yaviira ddala eri Omutonzi 
w’ebitonde byonna. 

39. Kazzibagamba nti Nabbi y’eyagiyiiya? 
Gambanti: Kale nammwe muleeteyo Essuula 
emu yokka efaanana nga yo, ate 
mukoowoole bonna nga bwe musobola, 
ng’oggyeeko Allah, obanga muli ba mazima. 



@(j 


44j i i 5 ^4. >4 

•A' « *Tt?. * ■£ « 

Ls (J_5 h a_ j \ 


\y 

* l* 


40. Naye balimbisa ekyo kye batayinza na fcoJ .3 I £5 <Jj 



naye laba enkomerero y’aboononyi nga bwe ^ £ 

yali. 

A ,P ; O' ^ £•& „ 4 „ J> n <<' 

41. Era mu bo mulimu abagikkiriza nemu bo -* - £ 5 f-i, u*"!' H ^ >o4-A-a, 5 

mulimu abatagikkiriza. Naye Mukama wo ^ ^ ' ' h ^ 3 

abatabuzitabuzi y’asinga okubamanya \ > ' „ 'fj £ 

obulungi. ©(^4. ^ 

Ruku 5 y 

42. Era bwe bakulimbisa, kalegamba nti: a, j 55 u.it 5 

Nze nnina ebikolwa ebyange,nammwemulina pjj x „ f'T' * ^ -f 

ebikolwa ebyammwe. Mmwe temuvunaanyi- ^ 4 k - J ^>£*>^-^==0 

zibwa kw’ebyo bye nkola, nange -f* ■“ Jf "T ^ ✓ «< 

sivunaanyizibwa kw'ebyo bye mukola. ^ U ^^ Lj ' 5 4^ 1 

43. Eramu bo mulimu abakuwuliriza. Naye 

abaffe ggwe oyinza okuwuliza bakiggala "jusjj J | 

naddala bwe baba nga tebategeera? w v “ 3 

lT*T , il Mi ^ * “ » N " 

44. Era mu bo mulimu abatunula gy’oli. O-u Lsl k »—4r u/* A-4 A .. O , ? 

Abaffe ggwe oyinza okulung’amya id JmJ 

bamuzibe ne bwe baba nga tebalaba/ 4 44 ^ ^ 

45. Mazima Allah talyazaamaanya bantu a<J" 

kintu kyonna, naye abantu bennyini be n j, ,,-scf x i«, 

beeryazaamaanya. ^ ^ 1 L*M 

46. Era olunaku lw’alibakung’aanya baliba 1 ^aJ44. j 2> 4 y-iiLa4 A 34.5 

nga abataawangaala okuggyako essaawa ^ J. * ?/ r / 4 
emu yokka ey’emisana. Era balimanyagana c>=^5liXj *U; L*u y J, 





Juzu 11 


YUNUS 


Essuula 10 


bokka na bokka. Mazima baamala 
okufiirwa abo abalimbisa okusisinkana ne 
Allah era si ba kulung’amizibwa. 

47. Era ne bwe tukwoleka ebimu ku 
bibonerezo ebyo bye tubalabulako oba ne 
bwe tukufiisa, tewaba njawulo. Kale gyetuli 
y’eri obuddo bwaabwe, nate era Allah ye 
Mujulizi kw’ebyobyebakola. 

48. Era buli bantu balina Omubaka. Kale 
Omubaka waabwe bw’ajja,balamulwa wakati 
waabwe mu bwenkanya era tebalyazaa- 
maanyizibwa. 

49. Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno 
kwa ddi, obanga muli ba mazima? 

50. Gamba nti: Sirina buyinza ku lwange ku 
buzibu wadde ku mugaso, okuggyako ekyo 
Allah ky’aba ayagadde. Buli bantu balina 
entuuko. Kale entuuko yaabwe bw’ejja, 
tebayinza kusigala mabega kaseera n’akamu 
wadde tebasukkawo. 

51. Gamba nti: Mulabye mutya, singa 
ekibonerezo kye kibatuukako ekiro oba 
emisana, abaffe, aboonoonyi bayinza batya 
okukyesumattulako? 

52. Abaffe, bwe kirigwawo, olwo lwe muliki- 
kkiriza? Muligambibwa nti: Kaakati mukitya 
ng’ate mmwe mwaali mukiwujjirira? 

53. N’oluvannyuma kirigambibwa eri abo 
aboononyi nti: Mulege ku kibonerezo 
eky’olutentezi. Abaffe, munaasasulwayo 
ebitali ebyo bye mwakolanga? 

54. Era bakubuuza nti: Abaffe, kyo kya 
mazima? Gamba nti: Yee,amazimagaMukama 
wange, kyo kya mazima; era mmwe temuyinza 
kukifufuggaza. 

Ruku 6 

55. Era singa buli muntu ayonoona abeera 
n’ebirimu nsi byonna, ddala yaalibiwaddeyo 
okwenunula. Era balikisa okwejjusa awo nga 
balabye ekibonerezo. Era baliramulwa mu 
bwenkanya, era tebaliryazaamaanyizibwa. 


* * p *2 

n . ^ t 



3' 

Ija (J-C clXi I 

$£>^>£*<3 V&1 p\ $bj 

y 5 ifcCi SB 

©i y* 

©cj < ) A. X3 

i$S$i feii 

joiJi B SfefcS ^ 35 > - 

Kill L144^ 5*4* t 111 i \’>\) 


<$0p> 



Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


56. Muwulirize! Mazima ebiri mu ggulu 
n’ebiri mu nsi bya Allah. Muwulirize! 
Mazima okusuubiza kwa Allah kwa mazima, 
naye abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

57. Ye yekka y’awa obulamu eray’afiisa, 
era gy’ali gye mulizzibwa. 

58. Abange mmwe abantu, mazima mwamala 
okutuukwako okubuulirira okuva eri Mukama 
wammwe, n’ekiwonya buli bulwadde obuli 
mubifuba, n’obulung’amu, n’okusaasira eri 
abakkiriza. 

59. Gamba nti: Olw’emikisa gya Allah 
n’okusaasira kwe, kale kw’ebyo kwe baba 
basanyukira. Ebyo by'ebisinga n’ebyo bye 
bakung’aanya. 

60. Gamba nti: Abaffe, temulaba nti ebyo 
Allah bye yabassiza mu bigabulwa, ate mmwe 
mwabiiiiulamu eby’omuzizo n’ebikkirizibwa? 
Gamba nti: Abaffe, ddala Allah y’eyabakki- 
riza oba mukonjera Allah? 


61. Abaffe, balina kirowoozo ki ku lunaku 
lw’okuzuukira abo abakonjera Allah eby’o- 
bulimba? Mazima Allah ye Nannyini mikisa 
eri abantu, naye abasinga obungi mu bo 
tebeebaza. 

Ruku 7 

62. Era toba mu nsonga yonna, era 
tosoma kuva gy’ali kitundu kyonna mu 
Kur’ani, wadde temukola kikolwa kyonna, 
wabula tuba bajulizi ku mmwe bwemuba 
nga muteeruukana mu byo. Era tewali 
kyonna kiyinza kwekweeka Mukama wo 
mu nsi wadde mu ggulu—ne bwe kiba 
kizitowang’akabu wadde ekisinga obutono 
ku ko oba ekisingawo obunene—wabula 
kisangibwa mu Kitabo Ekitangaaza. 


63. Mwetegereze! Mazima mikwano gya 
Allah tebaliba na kutya kwonna wadde 
tebalinakuwala— 

64. Abo abakkiriza era abaali abeekuumi. 



65. Balifuna amawulire ag’essanyu mu « g ' j L g \ \ 

bulamu bw’oku nsi ne ku nkomerero. Tewali J •• *' y " * r 






Juzu 11 


YUNUS 


Essuula 10 


kukyuusa kwonna mu bigambo bya Allah. 
Obwo nno bwe buwanguzi obusukkirivu. 

66. Era ebigambo byabwe bireme ku- 
kunakuwaza. Anti ekitiibwa kyonna 
kya Allah. Ye y’Awulira byonna, 
ye Mumanyi wa byonna. 

67. Mwetegereze! Mazima buli ekiri mu 
ggulu n’ekiri mu nsi kya Allah. Era abo 
abalaajanira ebirala ebbali wa Allah 
tebagoberera ebyo bye benkanya ne Allah, 
wabula bagoberera kuteebeeka kwokka, era 
tebali ku kirala wabula bateebeeka 
buteebeesi. 

68. Ye y’eyabakolera ekiro mulyooke 
muwummulire mukyo, n’emisananga bwe 
butangaavu. Mazima mw'ebyo mulimu 
obubonero eri abantu abawulira. 

69. Bagamba nti: Allah yeefunira omwana. 
Obutuukirivu bubwe! Ye yeemala. Ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi bibye. Temulina 
bukakafu bwonna ku kino. Abaffe, mwogera 
ne bye mutamanyi ku Allah? 


70. Gamba nti: Mazima abo abapaatiika ku 
Allah eby’obulimba tebaganyulwa. 


71. Balifuna okweyagala okutonotono mu 
nsi; n’oluvannyuma gye tuh y’eri obuddo 
bwabwe, nate tulibaloza ku kibonerezo 
ekikakali olw’okuba baali beeremye. 

Ruku 8 

72. Era basomere ebyafa ku Nuhu, bwe 
yagamba abantu be nti: Abange, obanga 
mukaluubirirwa lwa ddaala lyange 
n’okubuulirira kwange Aya za Allah, kale 
nze Allah gwenneesiga; kalemukung’aanye 
ensonga zammwe n’abammwe be mwe- 
nkanya ne Allah, n’oluvannyuma okwekoba 
kwammwe kuleme kubaamu nkenyera yonna 
gye muli, n’oluvannyuma mutuukirizegyendi 
kye mwagala era temumpa kaagaanya. 


Sy. 

V], lyii 

k Vi 

\ B £>\ fc 

©(Jyq,Uu 

©(j 4^ ' 

>4 >1) 14> I %&L 0 & 

3 

in *i»t **4, 


73. Naye bwe muneekyuusa, mujjukkire 
nti nze sibasaba mpeera yonna, wabula 
empeera yange eri eri Allah. Era nalagirwa 
kubamw’abo abajeemulukufu. ^ 


«< A » 


yT 





Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


74. Kale baamulimbisa, ne tumuwonya 
wamu n’abaali naye mu kyombo era 
netubafuula abasika mu nsi, ne tusaanya- 
awo abo abaalimbisa obubonero bwarfe. 
Naye laba enkomerero y’abo abaalabulwa 
nga bwe yali! 


75. Nate oluvannyuma lwe twatuma Abatume 
eri abantu baabwe nebajja gye bali 
n’obubonero obw’olwaatu; naye era 
tebakkirizaebyo bye baalimbisa olubereberye. 
Bwe tutyo nno bwe tukoona envumbo ku 
mitima gy’abo abasukka ekigero. 

76. Nate oluvannyuma lwabwe, twatuma 
Musa ne Hanina n’obubonero bwaffe eri 
Farawo n’abakungu be, naye nebeekuza; 
era bo baali bantu boonoonyi. 

77. Kale bwe baatuukibwako amazima agava 
gye tuli, baagamba nti: Mazima buno bulogo 
bwa nkukunala. 

78. Musa n’agamba nti: Mwogera bwemuti 
ku mazima nga gamaze okubatuukako? 
Ddala buno bulogo? Naye nga abalogo 
tebaganyulwa! 

79. Nebagamba nti: Otujjiridde otuwugule 
kw’ebyo bye twasangako bakitaffe, olwo 
obukulu bulyooke bubeere bwammwe 
mwembiriri mu nsi? Naye ffe mwembi tetujja 
kubakkiriza. 

80. Olwo Farawo n’agamba nti: Mundeetere 
buli mulogo omukugu. 

81. Awo abalogo bwe bajja, Musa 
n’abagamba nti: Musuulewo ebyo bye 
munaasuulawo. 

82. Bwe baamala okusuulawo, Musa n’a¬ 
gamba nti: Ebyo bye muleese bya kubuzaabuza. 
Ddala Allah ajja kubisaanyaawo. Mazima Allah 
tatereeza bikolwa bya batabuzitabuzi. 



li £5 1 y ^ 
yteuJ \X-^> &J, 

II jla 

; Si Sxilxi i$3$ 


^ i4l fptaJuTS. SIS 
©SjiiijdSltiijiJT 
JISisJJTlSB 


A 0 V . . - . * ^ 


✓ ^ y i t ^ ^ o ^ at 'Sj y 

83. Era Allah y’akakasa amazima n’ebigambo yJ 5 cUjI (33*4 i 

bye, aboononyi ne bwe baba tebaagala. " 9 ^ y \ 

Ruku 9 s * f V 

84. Naye tebakkiriza Musa okuggyako V j, <1 LoJ 

abavubuka abamu mu bantu be, olw’okutya ✓ ,, ,/ „ * . „ < ' £ /» 

Farawo n’abakungu be nti ajja kubabonya- ^ ^ V s >-2 





Juzu 11 


YUNUS 


Essuula 10 


abonya. Era mazima Farawo yeekulumba- 
zanga nnyo mu nsi, era ddala yalimw’abo 
abasukkiridde obubi. 


85. Era Musa yagamba nti: Abange, 
obanga ddala mukkiriza Allah, kale Ye yekka 
gwe muba mwesiga, bwe muba nga ddala 
muli bajeemulukufu. 

86. Kale ne bagamba nti: Allah yekka gwe 
twesiga. Mukama waffe, totufuula kigezo 
eri abantu aboononefu. 

87. Era tuwonye olw’okusaasira kwo 
abantu abatakkiriza. 

88. Era twabikkulira Musa ne muganda we 
nti: Mwembi mutegekere abantu bammwe 
amayumba mu Misiri, era mukole enju 
zammwe nga zitunudde wamu* era 
mujjumbire essaala. Era wa amawulire 
ag’essanyu eri abakkiriza. 

89. Era Musa n’agamba nti: Mukama waffe, 
mazima Ggwe wawa Farawo n’abakungube 
eby’amajoloberan’ebyobugagga mu bulamu 
bw’oku nsi. Mukama waffe, n’ekivuddemu 
babuza abantu ku kkubo lyo. Mukama waffe, 
zikirizaeby’obugaggabwabweera okaluubirize 
emitima gyabwe kuba kirabika tebajja 
kuk kir iza okutuusa lwe banaalaba ekibonerezo 
ekirumya. 

90. Allah n’agamba nti: Okusaba kwammwe 
mwembi kumaze okwanukulwa. Kale mwembi 
mwenyweze era temugoberera kkubo ly’abo 
abatamanyi. 


\ fj, J S ) 


C/. .L 




\ydS 

I I y4i! 5 jJaS & 

Jje 5 

l ^ X ✓ I fl"* >>P ^ /* . ^ 

'5>-d 

i o' «» \ * * If* 

Uxj «. 

©ti> ti>i 1 


10:88. Ehigambo ‘waj ‘aluu buyuutakum qiblatan’ (H&jJaS&Mk-i-fy ebitegeeza ‘era mukole enju 
zammwe nga zitunudde wamu ’ biyinza okutegeeza: okwolekera mu qibla, okutunuuligana oba 
okutunula oludda olumu. Amakulu agasooka wano tegakola kubanga mu kiseera ekyogerwako 
wano, tewaaliwo ludda lutongole baana ba Isirairi gye baayolekeranga nga basinza nga Yeekaalu 
ya Sulaimani (a.s.) tennazimbwa. Singa kitwalibwa nti amakulu agokubiri ge matuufu, kiba kitegeeza 
nti wano abaana ba Isirairi baali balagirwa kuzimba mayumba gaabwe nga gatunuuliganye 
olw ’okwerinda. Ffe tututte amakulu ag ’okusatu kuba ge gasinga obulungi. Olwo kiba kitegeeza nti 
abaana ba Isirairi wano baali bakubirizibwa okuzimba amayumba gaabwe gonna nga gatunudde 
ludda lumu kibasobozese okwanguyirwa mu kusinza Allah nga bonna batunudde ludda lumu. Kino 
kyaali kijja kubasobozesa okubeera n’obumu mu ndowooza, mu bikolwa ne mu mpisa. Obujulizi 
obukakasa nti amakulu ge tututte ge gasaana, bweragira mu kitundu kyaAya yennyini eyo ekyokubiri 
abaana ba Isirairi webakubirizibwa okuyimirizaawo essaala nebagambibwa nti: ’wa aqiimusswala' 
fljlLSyHjiil/Sj ekitegeeza nti ‘era muyimirizeewo essaala’. Ekiragiro kino kyaali kikubiriza abaana 
ba Isirairi bonna okuyimirizangawo essaala eya Jamaa (nga bonna basaalira wamu), so si 
kusaalanga kinnoomu. 





Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


91. Era twasomosa abaana ba Isirairi 
ennyanja, naye Farawo n’abawondera 
n’amagye ge mu bujeemu n’okulumbagana, 
okutuusa lwe yatuukibwako okusaanawo, 
n’agamba nti: Nzikirizza nti ddala teri 
musinzibwa mulala okuggyako Oyo abaana 
ba Isirairi gwe bakkiriza, era nange ndi 
mw’abo abajeemulukuse. 



92. Netumuddamu nti: Abaffe, kati 
Iw’okkiriza ng’ate olubereberye wajeema era 
obadde mw’abo abatabuzitabuzi? 


«< 


V \ & * O / / » f. / \ 



93. Kale olwa leero tugenda kukuwonya mu 
mubiri gwo, olyooke obeere akabonero eri 
ab’oluvannyuma lwo. Anti ddala bangi mu 
bantu tebaraayo ku bubonero bwaffe. 

Ruku 10 

94. Era mazimatwategekera abaana ba Isirairi 
ekisulo eky’amazima era netubagabula mu 
biroongoofu, naye tebaayawukanamu 
okutuusa lwe bajjirwa obumanyi. Mazima 
Mukama wo aliramula wakati waabwe ku 
lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo bye 
baayawukanangamu. 


95. Kale ggwe omuntu bw’oba nga olina 
okubuusabuusa kwonna kw’ebyo bye 
twassa gy’oli, kale buuza abo ababadde 
basoma Ekitabo olubereberye lwo. Ddala 
omaze okutuukibwako amazima agava eri 
Mukama wo, kale toba mw’abo ababuusa- 
buusa. 

96. Era tobanga mw’abo abalimbisa Aya za 
Allah, kale n’oba mw’abo abookufaafa- 
aganirwa. 

97. Mazima abo abaakakatako ensala ya 
Mukama wo si baakukkiriza. 


98. Era ne bwe batuukibwako obubonero 
obwa buli ngeri, tebakkiriza okutuusa lwe 
baliraba ekibonerezo ekirumya. 



99. Naye lwaki tewaaliwo kibuga kirala 
ekyakkiriza nga kirabuddwa nekigasibwa 


ekyakkiriza nga kirabuddwa nekigasibwa . x > r> „, 

okukkiriza kwa kyo, okuggyako abantu ba k 0^ 5d A '4 J '-“■dj, 

Yunusu? Bo bwe bakkiriza, twabaggvako j jilg fill? 

ekibonerezo eky obuswaavu mu bulamu " J ^ 

<C@> 





Juzu 11 


YUNUS 


Essuula 10 


bw’oku nsi era netubeeyagazamu okumala ©^ J]3&L \\y £>I 
ekiseera. * . „ . . * „ . 

100. Era singa Mukama wo yayagala L&) 3' <4 * l —HJ *•'-& yji 

kuwaliriza, ddala abali mu nsi bonna , Vg, ✓ C -f i* „ ✓ „ * 

baalikkirizza. Abaffe, ggwe onoowaliriza 5^-* ciu Is t 

abantu bafuuke bakkiriza? ' ^ A > \ »fa J; H 


101. Era tekisoboka muntu kukkiriza 
okuggyako nga Allah akkirizza. Eraobusungu 
abussa kw’abo abatakozesa magezi. 


102. Gambanti: Mwetegereze nnyo ebigenda 
bibaawo mu ggulu ne mu nsi. Naye nno 
obubonero n’Abalabuzi tebigasa eri abantu 
abatakkiriza. 

103. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako 
ebifaanana n’ebyebiseera by’abo abaafa 
olubereberye lwabwe? Gamba nti: Kale 
mulindirire, nange ndi wamu nammwemu 
balindirira. 

104. N’oluvannyuma tujja kuwonya 
Ababaka baffe n’abo Abakkiriza. Bwekityo 
kikakafu ku Ffe okuwonya abakkiriza. 

Kuku 11 

105. Gamba nti: Abange mmwe abantu, 
obanga mulinamu okubuusabuusa kwonna 
ku ddiini yange, kale mumanye nti nze sisinza 
abo be musinza ebbali wa Allah, wabula 
nsinza Allah oyo abafiisa, era nalagirwa 
okuba mw’abo abakkiriza. 


106. Era nalagirwa okugamba buli omu 
nti: Yolekeza obwenyi bwo eri Eddiini ng'oli 
mwesimbu, eratobanga mw’abo abenkanya 
Allah n’ebirala. 

107. Era nti: Towanjagiranga kyonna ebbali 
wa Allah ekitasobola kukugasa wadde 
okukukosa. Kale bw’olikikola, olwo naawe 
ddala oliba mw’abo aboonoonefu. 


©cj^lsJu. 

> cji ^ \% t; 4 S 

©<J y.. iLg 

©iiH y "* t J 1 CA 

S ’>ju 5 j W 

SUjI liA- 1 5 4 1 ' 

ii 4.^15 * 0 ' 

^ 1 ^ ^ ^ ,^1 J Jj *% ^ ^ 




* 5)3 


\%l 5 

©cK^kll^ 


108. Era Allah bw’akutuusaako obuzibu, 
tewali asobola kubuggyawo okuggyako Ye 
yennyini. Era bw’akwagaliza ekimngi, tewah 
aziyiza mikisa gye. Agituusa ku gw’aba 
ayagadde mu baweereza be. Era Ye ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


4 “> •4*4r*£i 






Essuula 10 


YUNUS 


Juzu 11 


109. Gamba nti: Abange mmwe abantu, 
amazima gamaze okubatuukako nga gava eri 
Mukama wammwe. Kale oyo alung’ama, 
mazima aba alung’amye lwakugasa mwoyo 
gwe; n’oyo awaba, kale awaba lwakugufiiriza 
yekka. Era nze siri mukuumi ku mmwe. 

110. Era goberera ebyo ebikubikkulirwa era 
ogumiikirize okutuusa Allah lw’alisalawo. 
Anti Ye y’asinga abalamuzi bonna. 


[iju J_^» £>* 3 

y^o I 3 t(io pj? \ 3 

vT 





Juzu 12 Essuula 11 



HUD 

(Yakka lubereberye Iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. A li f Lam Ra.* Kino ky’Ekitabo Aya 
zaakyo ezanywezebwa nga teziriimu 
bukyaamu nate ne zittottolwa. Kyava eri 
Nannyini magezi, Ategeera byonna. 

3. Kiyigiriza nti:Temusinzangaomulalayenna 
okuggyako Allah yekka, ddala nange nvudde 
gy’ali ku lwammwenga nze Mulabuzieraomuwi 
w’amawulire ag’essanyu; 

4. Era nti: Musabe okusonyiyibwa eri 
Mukama wammwe, n’oluvannyuma mwenenye 
gy’ali. A[ja kubeeyagaza okweyagala okulungi 
okutuusa ku kiseera ekigere. Era buli agwanira 
emikisa ajjakumuwa kumikisagye.Naye bwe 
balyekyuusa, gamba nti: Nze mbatiisa 
ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa. 

5. Eri Allah y’eri obuddo bwammwe; era 
Ye yew’Obuyinza ku buli kimu. 

6. Muwulirize! Ddala baweta ebifuba 
byabwe mbu bamwekweke. Muwulirize! Ne 
mu kiseera we beebuutikirira engoye 
zaabwe, era amanya ebyo bye bakisa ne 
bye booleka. Ddala Ye y’amanyi ebiri mu 
bifuba. 

Juzu 12 

7. Eratewali kiramukyonna mu nsi, wabula 
okugabulwa kwa kyo kuli ku Allah, era 
y’amanyi ekisulo kyakyo n’amaka gakyo. 
Ebyo byonna biri mu Kitabo ekitangaaza. 

8. Era Ye y’eyatonda eggulu n’ensi mu 
biseera omukaaga, ne Nnamulondo ye eri 
ku mazzi, alyooke abagezese amanyise ani 
mu mmwe asinga okukola ebikolwa 
ebirungi. Era bw’oyogera nti: Muli ba 
kuzuukizibwa oluvannyuma lw’okufa, 
ddala abatakkiriza bajja kugamba nti: 
Kino si kirala wabula kwe kubuzaabuza 
okw’olwaatu. 


^ £fi 






% x A •• ill |a 


d i it * ^ [%, ajj\ 

tojf && 

JUT \0-0 &\, 

( <£\ 7T 4 y 4 

5 aiul 

131 i $&&*£$ i,cJS 

‘tfl, ?U & j, 



77/2. JVze Allah alaha byonna. 







Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


9. Era bwe tubalwisiza ekibonerezo okutu- 
usa ku kiseera ekyabalirirwa, ddala bajja 
kugamba nti: Kiki ekikiziyizza? Mwetegereze, 
olunaku lwe kiribatuukako, tekiribatakku- 
luzibwako era balyebungululwa ebyo bye 
baajereganga. 

Ruku 2 

10. Era bwe tuloza omuntu ku kusaasira 
okuva gye tuli n’oluvannyuma netukumu- 
ggyako, ddala afuuka omuterebufu, 
omuteebaza. 

11. Ate bwe tumuloza ku bulungi oluva- 
nnyuma lw’obuyinike obwamutuukako, ddala 
agamba nti: Ebibamba binvuddeko; olwo 
nga yeesanyukira, nga yeejabaata; 

12. Okuggyako abo abagumiikiriza era ne- 
bakola ebikolwa ebirungi. Abo be balifuna 
okusonyiyibwa n’empeera ennene. 

13. Basuubira nti ob’olyawo n’oleka ebimu 
kw’ebyo ebikubikkulirwa oba nebikuke- 
ng’entereza ekifuba kyo olw’okubanga 
bagamba nti: Lwaki teyassizibwa ggwanika 
ly’ebyobugagga obamalayika okujja awamu 
naye ? Mazima ggwe oli Mulabuzi, naye Al¬ 
lah ye mulabirizi wa buh kimu. 

14. Kazzi bagamba nti: Kur’ani y’eyagiji- 
ngajinga? Gamba nti: Kale nammwe 
muleeteyo Essuula kkumi enjingejinge 
ezigifaanana, ate mukoowoole bonna bemu- 
sobola, ng’oggyeeko Allah, obanga ddala 
mwogera mazima. 

15. Kale bwe batalibaanukula, olwo nga 
mumanya nti mazima yo yabikkulwa na 
kumanya kwa Allah yennyini era nti teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. 
Abaffe, munaajeemulukuka? 

16. Abo abaagala obulamu bw’ensi 
n’amatiribona ga yo, tujja kubasasula mu yo 
mu bujjuvu ng’emirimu gyabwe bwe giri mu 
yo, era bo tebaliseerebwa mu yo. 

17. Abo nno be bo abatalifuna kyonna ku 
nkomerero okuggyako omuliro, 

ne bye baagunja mu yo biribafiirira, ne bye 
baakola biribafaafaaganira. 


01 $9 

(l)(J &- 

dj, ol0Jl 

* f - K*fi *99 * 

j££jiy?ls 

^ * 9 r\ a* v C o .If* 1 ** . S 9 

@C) l 

jU is '*4^. 6 

m *1sM * 



©(i) I y ^ 






Juzul2 


HUD 


Essuula 11 


18. Abaffe, Oyo alina obukakafu obw’olwaa- 
tuobuva eri Mukama we atenga n’Omujulizi 
ow’okukakasa amazima ge ava gy’ali 
(Allah) ajja kumugoberera, ate "nga 
n’olubereberye lwe yaliyo Ekitabo kya Musa 
ekyali obulung’amu era nga kwe kusaasira, 
ayinza okuba omulimbal Abo abakakasa 
ebyo bo bamukkiriza.* Era buli atakkiriza 
ekyo okuva mu bibiina by’abeerema , kale 
omuliro ky’ekisuubizo kye. Bwe kityo nno 
ggwe omuntu tobaamu kubuusabuusa ku 
kyo. Ddala ago ge mazima agava eri Mukama 
wo, naye abantu abasinga obungi tebakkiriza. 

19. Naye ani asinga obujoozi kw’oyo 
akonjera Allah eby’obulimba? Abo nno be 
balireetebwa mu maaso ga Mukama waabwe, 
olwo n’abajulizi baligamba nti: Bano be bo 
abaayogeranga obulimba ku Mukama wabwe. 
Mwetegereze, ekikolimo kya Allah kiri ku 
boonoonyi, 

20. Abo abeekiika mu kkubo lya Allah ne 
balyagaliza okuba ekkyaamu, era be bo 
abatakkiriza nkomerero. 


21. Abo tebayinza kufufuggaza ntegeka ya 
Allah ku nsi era tebalifuna bayambi ebbali 
wa Allah, n’ekibonerezo kyaabwe kiri- 
kubisibwamu emirundi ebiri, anti tebaasobola 
kuwulira wadde tebaasobola kulaba. 


22. Abo nno be bo abeefiiriza bokka, n’ebyo 
bye baajingiriranga biribaabuulira. 

23. Tewali kuwannaanya, ddala bo ku 
nkomerero bebalisinga okufiirwa. 

24. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi era nebeetowaza eri 
Mukama waabwe, abo be bannannyini Janna; 


4^ 

jdlli Lj. I f-i, & 5 


£-&>■£ ^ ** 


©U <yj ")1 

c4 3 
3 

fijb jSJ> 5 t'4-^; 5 

I [& to ^ li I XjJ 1 

i$5& tS )’ JUiJi 6*4-^ 

©U5>-5^ 

cK*-J' 

©U5>a_Lj 1^3 U» C« ,o_ 42 L£ JLi 

>-a» s^J' (4 >4-*l >s>*. V 

11 y Lfr-fc 3 ' I 1 c) j, 

\t aJQ) 


11:18. Kikulu nnyo okumanya ebigambo ‘Abo abakakasa era ne bamukkiriza’ be bikwatako 
kubanga mu Aya eno, Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) n’omujulizi ajja okumugoberera 
be bokka aboogerwako. Musa(a.s) tayogerwako, wabula Ekitabo kye kyokka kye kyogerwako, 
ate kyo tekiyinza kukakasa ne kikkiriza. N’olwekyo, kyeraga kaati nti wano mu 'abakakasa 
era ne bamukkiriza’, mulimu Nabbi Omutukuvu yennyini Muhammad (s.a.w), n’omujulizi ajja 
okumugoberera ng’all wansi we (s.a.w) era nga akakasa amazima ge, n’abantu abalala. Wano 
Aya eno eba etegeeza nti Nabbi Muhammad (s.a.w) n’omujulizi si be bokka abakkiriza amazima 
g ’obubaka, wabula n 'abagoberezi baabwe. Kitegeerekeke bulungi nti ebiseera ebimu, ba 
Nabbi abakulu boogerwako nga omuntu omu, naye olw’obusobozi bwe baba balina mu 
kuyingiwazaabagoberezi nebaba^bangi, bayitibwa ‘ummah’,( ) ekitegeeza ‘kibiina’. Abamu 
balowooza nti wano ’abo' ( ) kitegeeza Musa (a.s) n’abantu be. 

<c@> 







Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


bo mu yo mwe balibeera. 

25. Enfaanana y’ebibiina ebyo byombi 
ering’anga muzibe ng’ate kiggala, n’oyo alaba 
era ng’awulira. Abaffe, embeera ya bombi 
yenkanankana? Abaffe, temufumiitiriza? 

Ruku 3 

26. Era ddala twatuma Nuhu eri abantube 
n’abagamba nti: Nze ndi Mulabuzi ow’o- 
lwaatu gye muli, 

27. Nti temusinzangakyonna okuggyako Allah, 
Nze mbatiisa ekibonerezo ky’olunaku 
lw’okuluma obugigi. 

28. Kale abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be baagamba nti: Tetukulaba ng’ekirala 
wabula oli muntu nga ffe, era tetukulaba 
n’abakugoberera okuggyako abo abaawansi 
ennyo mu ffe mu ndabika, era tetubalaba 
na kyonna kye mutusukkulumamu, era 
tukakasiza ddala nti muli balimba. 

29. Nuhu n’agamba nti: Abange, mulabye 
mutya? Singa mba n’obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange 
era nga ampadde n’okusaasira okuva 
gy’ali naye mm we nga ebyo mulemereddwa 
okubiraba, abaffe, tubibakakaatikeko 
bukakaatisi nga mmwe temubyagala? 

30. Era abange, nze sibasaba bya bugagga ku 
lwa byo, wabula empeera yange eri eri Allah. 
Eranzesiyinzakugoba abo abakkiriza, m az ima 
bo be b’okusisinkana ne Mukama waabwe; 
naye mmwe mbalaba nga muli bantu abali mu 
butamanya. 

31. Ye abange, ani anannyamba ku Allah 
singa nnaaba mbagobye? Abaffe, mmwe 
temufumiitiriza? 

32. Era sibagamba nti amawanika 
g’ebyobugagga bwa Allah nze ngalina, era 
simanyi byankiso, era sigamba nti ndi 
malayika, wadde sigamba abo amaaso 
gammwe begagayirira nti Allah talibawa 
birungi. Allah y’asinga okumanya ebiri mu 
myoyo gyabwe; bwe nkikola, olwo nange 
mba ndi mu bakyaamu. 


(Si^ 

J Jj, LI3J Ljuot iJjJy 

At - &*•,.< 

s &t 1 ^ ■fof 

<j£ cLLT ”j \ JlS 

„ : »»£**«•>' »« 1.1 ■; 

S I 5 cy 

y Lb 1 a Jo.C.Al c ii 

^Lia^ljt U 5 gJu \ V J, & ^ 4 -t 

>3^5 62pi 

£j, gii 65. ^$.5 

©(Jiyiakl 

35S»» 

jdliil 5iii5 ai»li <3}Sf? 

.luu 






Juzul2 


HUD 


Essuula 11 


33. Baagambanti: Owange Nuhu, mazima 
otuwakanyizza n’okatagga, kale kati 
tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, 
obanga ddala oli mu b’amazima. 

34. N’agamba nti: Mazima Allah y’ajja 
okubibatuusaako, bw’anaaba asazeewo, era 
mmwe temuyinza kulemesa Allah. 

35. Era okubuulirira kwange tekuyinza 
kubagasa ne bwemba njagadde ntya 
okubabuulirira, kasita Allah aba nga 
asazeewo kubazikiriza. Anti Ye ye Mukama 
wammwe, eragy’ali gye mulizzibwa. 


36. Kazzi bagambanti: Y’eyagiyiiya? Gamba 
nti: Obanga nze nnagiyiiya, kale omusango 
gwange guli ku nze, era nze nejjeeredde ku 
bibi bye mukola. 

Ruku 4 

37. Era Nuhu yabikkulirwa nti: Teri balala 
bajja kukkiriza mu bantu bo okuggyako 
abo abaamalaokukkiriza. Kale tewennyamira 
olw’ebyo bye babadde bakola. 

38. Era kola ekyombo mu maaso gaffe 
ng’okubikkulirwa kwaffe bwe kuli, naye 
toyogera nange kw’abo abaayonoona. 
Mazima bo b’akusaanyizibwawo. 

39. Erang’akola ekyombo, abakungu b’omu 
bantu be buli lwe baamuyitangako, nga 
bamusekerera. N’agamba nti: Obanga 
mutusekerera, kale mazima naffe 
tulibasekerera nga bwe museka. 


40. Naye mangu nnyo mujja kumanya ani 
w’okutuukibwako ekibonerezo eky’okumu- 
swaaza era agwiibweko n’ekibonerezo 
eky’olubeerera. 

41. Okutuusa ekiragiro kyaffe lwe kyatuuka, 
ensulo nezifukumuka, netugamba nti: Tikka 
mu kyo ku buli mugogo gw’ebiba ebibiri 
(ekisajja n’ekikazi), n’aboomu maka go, 
ng’oggyeeko oyo eyamaze okwogerwako, 
osseemu n’abo abakkiriza. Naye tewaali 
bakkiriza wamu naye okuggyako 
ab’omuswaba. 




«■£.,< I* A' 


dit UjL 

(J-5 ± *u>ol j>\ 

/A *^4 * J a "m «* C 

(rn)U ya yStj Le-*, Q± 

\ 75 S- 5 til-^5'5 

I y C^> [£j 

5 $&&£>' liUi I \\ 

*ryLl& Sf 

.P A P A 

/~\ / /> '* / 1 m * '*. • I 

,'f (V? < i , >> < * " ^ 

^ Xu > \ ^4 3^ 5 

* , ^ I o 0 A , A 0 , ^ a*** * ^ 

fi\J (S* ijjAiS 








Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


42. N’agambanti: Kale musaabale mu kyo. 
Okuseeyeeya kwa kyo n’ okuyimirira kwa kyo 
kube ku lw’erinnya lya Allah. Mazima 
Mukama wange ye Musonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 

43. Era kyaseeyeeya nabo mu mayengo 
agalinga ensozi. Kale Nuhu n’akowoola 
mutabani we eyali amwesambye nti: Mwana 
wange, saabala wamu naffe era tobeera 
wamu n’abatakkiriza. 


44 .Omwana n’addamu nti: Mangu nnyo 
nzija kubudama eri olusozi lujja kumponya 
amazzi. Nuhu n’agamba nti: Olwa leero, tewali 
kinaawony a muntu yenna ku kiragiro kya Allah, 
okuggyako oyo gw’anasaasira. Awo ejjengo 
lyekiika wakati waabwe, bw’ atyo n’ aba mw’ abo 
abaasaanyizib wawo. 

45. Era nekigambibwanti: O wange ensi, mira 
amazzi go. Naawe ebire, lekera awo 
okutonnyesa amazzi go. Olwo amazzi 
gaanyunyuntibwa; ensonga n’ekomekkereze- 
bwa, n ’ekyombo nekitereera ku lusozi Juudi, 
era nekigambibwa nti:Okuzikirira kubeere ku 
bantu aboonoonefu. 

46. Era Nuhu yakowoola Mukama we n’agamba 
nti: Mukama wange, mazima mutabani wange 
y’omu mu b’omumaka gangeate nga ddala 
okusuubiza kwo kwa mazima, era Ggwe 
mulamuzi asinga abalamuzi bonna. 

41.Allah n’ agamba nti: Owange Nuhu, oyo 
tali mu ba mu maka go. Ddala Ye yeeyisa mu 
ngeri etali nnungi. Kale tonsaba by’otalina 
ky’obimanyiiko. Nze nkubuulirira oleme kuba 
mw’abo abatamanyi. 

48. N’agamba nti: Mukama wange, mazima 
nkusaba onkingirize nneme kukusabanga 
bye sirina kye mbimanyiiko. Era okuggyako 
nga onsonyiye, n’onsaasira, nzija kuba 
mw'abo ab’okufaafaaganirwa. 

49. Kyagambibwa nti: Owange Nuhu, kka 
n’emirembe egiva gyetuli n’emikisa gibeere 
ku ggwe ne ku bantu abaliva mw’abo abali 
naawe. N’abalala, tujja kubeeyagazaamu, 
oluvannyuma batuukweko ekibonerezo 
ekirumya ekiva gye tuli. 


4^*^ to* 3 bJLl ij f" <J >b 

'4 5 

\ 1 V (jlS-t jfy\ 

J 4. 3 r. *5lj, \ 

I XjU 5 

Lfy.\ y ij 

1 Si/i ytt JlS 


) ft & 4 

[i a. * -J 4 ^ ^ a 4 ? a ^ 

©444' 4*' 






Juzul2 


HUD 


Essuula 11 


50. Ago ge °amu ku mawulire ag’omunda 
ge tukubikkuliddc. Ggwe obadde togamanyi 
wadde abantu bo olubereberye lwa bino. 
Kale gumiikiriza, mazima enkomerero 
ennungi y’abo abatya Allah. 

Ruku 5 

51. N’eri aba ‘Adi, twatumayo muganda 
waabwe Hudu. Yagamba nti: Abange, musinze 
Allah. Temulinaayo musinzibwa mulala atali 
Ye. Mmwe temuli kirala wabula muli bagunjirizi 
babulimba. 

52. Bannange, nze sibasaba mpeera 
kw’ebyo bye nkola wabula empeera yange 
erikw’Oyo eyantonda. Abaffe, temutegeera? 

53. Era bannange, musabe okusonyiyibwa 
eri Mukama wammwe, n’oluvannyuma 
mubonerere gy’ali, ajja kuweereza enkuba 
efukumuka gye muli era abongere amaanyi 
ku maanyi gammwe. Naye temukyuukanga 
nemuba aboonoonyi. 

54. Nebagamba nti: Owange Hfldu, ggwe 
totuleetedde bukakafu bwonna, era ffe tetujja 
kulekayo ba katonda baffe olw’okwogera 
kwo, era tetujja kukukkiriza. 

55. Naye kye tugamba kiri nti okwatiddwa 
abamu ku balubaale baffe mu ngeri embi. 
N’agamba nti: Nzenjuliza Allah era nammwe 
mujulire nti nze nneesambye ebyo bye 
mwenkanya ne Allah 

56. Ebiri ebbali we. Kale mwenna 
munneekobere, n’oluvannyuma temumpa 
kaagaanya. 

57. Nzeneesiga Allah, Mukama wange era 
Mukama wammwe. Tewali kiramu kyonna, 
wabula Yey’akikwatiridde mu kawompo ka 
kyo. Mazima Mukama wange y’ah ku kkubo 
eggolokofu. 

58. Naye bwe muneefuula, kasita nze mmaze 
okubatuusaako ebyo bye natumwa nabyo gye 
muh. Era Mukama wange ajja kubasikiza 
abantu abalala abatali nga mmwe, era 
temuyinza kumulumya n’akatono. Mazima 
Mukama wange ye Mukuumi wa buli kimu. 

59. Awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 
twawonyaHudun’aboabakkiriza abaali naye 
olw’okusaasira okuva gye tuli, era ne- 


\ %), ''l x \ 1 a £3 i 

i \ sjA lid Jrj, 5 
(2) dj & ojj\ 

©6$ 

\y, >£*5 j ' 1 5 

J0L&£ 4-3! H 

5'554 

(>aiu iL >l 

1 a asup 

©-kii^Lp 1 (JO* cj) SJ, 
64* fi fE&ft 






Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


tubawonya ekibonerezo ekikakali. ©gS^\V£<5>3 

60. Abo nno be ba ‘Adi abaagaana J; tfeUj j 

obubonero bwa Mukama waabwe mu ^ j ( •> , „ ✓ ✓ ✓ 

bugenderevu era nebajeemera Ababaka be, ij^a | I I 5 d Juli y \ 5 

nebagoberera ebiragiro bya buli nnalukalala, ** „ .x !<✓ 

ow’emputtu. 

61. Era baagoberezebwa ekikolimo ku nsi ) aJjJ uJ >J l 8 £_fi» 1 I 5 

enonekulunakulw’okuzuukira. Mwetegereze! 1 «;“• 1 * C' - 4 ^ 'Jft „ ^ 

Mazima aba ‘Adi beegaana Mukama waabwe. ^ >" a ^ ^ ^ UJ, y ,, ^ ^ a 

Mwetegereze! Okuzikirira kuli ku ba ‘Adi a f^ VjAj Yt ^ d l5 S- 

ab’eggwanga lya Hudu. * * , 0 

Ruku 6 . < id (V . I „ Af't'r-'" -p's- \ 1 ' '•? 

62. N’eri abaThamuda fwatwmayo muganda ti La. I •>y>~> i_l J,5 7 * 

waabwe Swalehe, n’agamba nti: Abange, 4 J i ijl5 £l> U } 1 -r- l 

musinze Allah yekka. Temulinaayo 

musinzibwa mulala atali Ye. Yey’eyabasibula " ^,_*a ^ £- 1 At 

mu nsi era n’ababeeza mu yo. Kale „-' ~yd' f^- 
mumusabe okusonyiyibwa ate mubonerere *£- 1 )), \ ^ y a jy^xX-w Li I 4 IJ, 
gy’ali. Mazima Mukama wange ali kumpi ^ $ » £ £ „ < , 

nnyo, era Mwanukuzi wa kusaba. Ky'-r*-ir£ A Ol) 

63. Nebagamba nti: Owange Swalehe, [*X\ ■" - *■ ^ £0. -rd> j 

mazima ggwe obadde om« mu ffe gwe * < 

twalinamu essuubi nga bino tebinnabaawo. >-• iJ 1 kk>* 4 ij l 1 x-4> u-i-S 

Abaffe, otuziyiza okusinza ebyo bakitaffe ft * £ * <* PS * “i**, ^ 

bye baasinzanga? Era ddala ffe tulina ^ 

okubuusabuusa okutawaanya kw’ebyo ©l_-J uJUJ, 

by’otuyitira. . , 

64. N’agamba nti: Bannange, mulabye 

mutya singa mba nga ndi ku bukakafu i’;. 

obw’olwaatu obuva eri Mukama wange era «> 

ng’ampadde n’okusaasira okuva gy’ali, ddala ^ ^ ^ l \ 

ani anannyamba ku Allah nga mmujeemedde? ” „ „,s 

Kale tewali kye munnyongera okuggyako i ^ 

okuzikirira. # , , {,* ✓ . 1 ✓ , ^ 

65. Era bannange, eng’amira ya Allah eno 2ud pX> 1 4j»u 8 5 

enkazi kabonero gye muli. Kale mugireke <r ✓ t, . tv '!* v. < 

erye mu nsi ya Allah, naye temugituusanga- > 5 lP 

ko akabikonna, si kulwa nga mukwatibwa J ' 1 1 \",\ ^X £. ■ T’a^-. r. 11 

ekibonerezo eky’okumpi. ’ “ 

66 . Naye baagitemako amagulu; kale iS> 

n’agamba nti: Mwesanyuseemu mu maka ,, < $ * s <t\1- 

gammwe okumala ennaku ssatu; ekyo 2 ^ ^ * "s-* > 4 ^ 
kisuubizo ekitalimbisibwa. 

67. Kale ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, % \^> £4^515 jit £15S 

twawonya Swalehe n’abo abakkiriza abaali , ^ f?^ ✓ a x r ^ x ^ ». ?. 

awamu naye olw’okusaasira okuva gye '^PJ A * 

tuli, netubawonya n’obuswaavu bw’o- \J ^SJ 1 glfj ^ 





Juzul2 


HUD 


Essuula 11 


©U>^' 


lunaku olwo. Mazima Mukama wo ye 
w’Amaanyi ennyo, Luwangula. 

68 . Era okubwatuka kwakwata aboonoonefu, 

kale enkeera nebaba nga beevuunise mu Xs * •.i « o 4 < 

makagaabwe, 

69. Nebaba nga abataagabaddemu. Mwete- i > & J.'Y U [ 413 .1 yJ»j d> l& 

gereze, mazima aba Thamuda beegaana A-" *"it 1 * »? 1 t 

Mukama waabwe. Mwetegereze, okuzikirira © 3 >*“*» ' *'■*■< > 1 k ^-4ri) '5>^ L = S 

kuli ku ba Thamuda. 

Ruku 7 ■"» ^ « -1 T<-W * 0 a * 

70. Era mazima ababaka baffe bajja eri u-*—<J 0*1*. >-D 5 

Ibrahimu n’amawulire ag’essanyu, nebagamba * \ " '{(<• f* \ > . a-U- , ' & ^ 11 
nti: Mirembe. n’addamu nti: Mirembe Kale ^ JL * b Ul-^ b <Sy^ \ 

teyabandaala, n’aleeta ennyama y’ennyana 0 1 i XLa. & 1 Cob 

eniokye. " "" 

, »u 1 j 1'/ rcT< 

71. Naye bwe yalaba nga emikono gyabwe £-i 1 19 tft-o 

tegiraga gy’eri baamulema okutegeera, . tLS/jl iSjL'&S 

n awulira nga abatidde. Nebagamba nti: f 3/O 0 

Totya. Mazima ffe tutumiddwa eri bantu ba 

1— 

72. Era ne mukyala we yali ayimiride, kale ^ ' J y -©*■"-* »* 1© >^ 1 " ^ 

neyeekanga. Kale netumuwa amawulire *r>< „ ✓ ' 1 „, 

ag’essanyu ag’okuzaala Isihaka, n’olu- 

vannyuma lwa Isihaka, omuzzukulu. Ya’qubu. ^ ^ ^ ^ ^ x 

73.0mukyala n’agamba nti: O! nga 1>~&5 3 3 ^^ b 

nkiguddeko! Abaffe, nnaazaala nga ndi ~ * „ ✓ <r „<<,< ' « , p? „ < n t n *' 
mukadde ng’ate n’ono baze mukadde? *■ ’ >-* ^ !> 

Mazima kino kintu kya kyewuunyo nnyo. f 1 ^ it: 

lA.Ababaka nebagamba nti: Abaffe, iS*£aLjgli\^* 1 O'S* ' IJpfi 

weewuunya ekiragiro kya Allah? Okusaasira . <" 1 r f. f ( 

kwa Allahn’emikisagyegiri ku mmwe ab’omu ^ 
nju eno. Mazima Ye y’Atenderezebwa, ©jJLaiJa 

y’Agulumizibwa. ^a^,, /, . a 

75. Kale okutya bwe kwayamuka ku Ibrahimu 5 ^ 

n’atuukwako n’amawulire ag’essanyu, £ Sl>[a ^5 (J* ) ft ‘‘A 1 43 >i 

yatwegayirira ku lw’abantu ba Luti. “ " ± 

V 

76. Mazima Ibrahimu yali wa kisa nnyo 0i.f A +* s 1 5 W i>b> J, 

nga alumirwa nnyo bonne, nga adda nnyo 
eri Allah. NJ < 



©|5 > 6 -* 


77. Netugamba nti: Owange Ibrahimu, bino 
bireke. Mazima ekiragiro kya Mukama wo 
kimaze okutuuka. Era ddala bajja 

kutuukwako ekibonerezo ekitazzibwayo. __ * j> rs! * T* 

78. Awo ababaka baffe bwe baatuuka eri ^ 3 ^ U-Lo»J UJ 5 

Luti, yabeeralikirira n’awotookerera ku ,< 1 Lu 

lwaabwe. N’agamba nti: Luno lunaku luka- ^ ^ ^ $ n ^ 

kah! " H 





Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


79. Era abantu be baamujjirira nga beeyuna 
gy’ali nga baswakidde, so n’olubereberye 
baakolanga ebibi. Yagamba nti: Abange, 
bawala bange baabo gwe musingo', bo 
batukuvu nnyo gyemuli. N’olwekyo mutye 
Allah era temunswaaza eri bagenyi bange. 
Abaffe, mu mmwe temuliimu muntumu- 
lamu?* 

80. Nebagamba nti: Mazimaomanyibulungi 
nti ffe tetulina kye tuvunaana bawala bo, 
era ddala omanyi bulungi kye twagala. 

81. N’agamba nti: Hal Singa mbadde mba- 
linako amaanyi, mwalindabyel Naye kambaleke 
neesigame ku mpagi ennyweevu, Allah. 

82. Ababaka nebagamba nti: Owange Luti, 
tofaayo. Mazima ffe tuli babaka ba Mukama 
wo, abo tebajja kukutuukako. Kale genda 
n’aboomu maka go mu kiseera eky’ekiro, 
naye tewaba n’omu mu mmwe atunula 
mabega, okuggvako mukazi wo; kuba ddala 
ye ekinaamutuukako ky’ekyoekinaatuuka ne 
ku bali . Mu butuufu, ekiseera kyabwe 
ekiragaanye kya kumakya. Abaffe, amakya 
tegali kumpi ?* 

83. Awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 
twafuula ekibuga waggulu wa kyo newadda 
wansi wa kyo, era netukitonnyesaako amayinja 
g’olusennyente oluberekaganye, 

84. Olulambiddwako okuviira ddala eri 
Mukama wo. Ate ekibonerezo ekyo tekiri wala 
n’aboononefu b’omulembe guno. 

Ruku 8 

85. N’eri ab’e Madiyani twatumayo 
muganda waabwe Shu‘aibu. N’agamba nti: 
Abange, musinze Allah. Temulinaayo 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Era 
temukendeezanga ku kipimo ne minzaani. 


n * K | * n J * * P C ^ ^ / I / * 

yM.4—0 s > LL ) 

(J La t iDLwJ 1 {*) \ y b' 

i & s 5>^ 4 a & n i5S li 


ifei & ;jJ ijfe $ IS 

B fe ^ A 

feu Ufe fet 'XL Ba> 

© 1 

* & j £ „ fei 111 S* U J j, a V 


^■dl 

u 


11:79. Abantu ba Nabbi Luti (a.s) beesanga mu kaseera akazibu awo Luti (a.s) bwe 

yagamba nti: ‘ . bawala bange baabo . batukuvu gye muli’. Abantu bano olw’okuba 

nti baali boonoonefu, byabakalira ku mimwa kuba baakitegeera nti Nabbi Luti (a.s) 
yali agezaako kubagamba nti omuze gwabwe ddala gwaali gukontana n’empisa 
y’obutonde. Bo kwe kwekazakaza ne baddamu mu ngeri eno kirabike nga Nabbi Luti 
(a.s) eyali abawa bawala be awonye ekitiibwa ky’abagenyi be. 

11:82. Okusinziira ku Aya eno, kirabika nti emboozi wakati wa Luti (a.s) n’ababaka 
yali mu kifo nga abalabe be tebasobola kutuuka gye bali. Kirabika nti oluvannyuma 
Iw’okulemwa okumutuukako omulundi ogwasooka, baali bateekateeka okudda nga 
beetegese okuwaguza. Olwo ababaka kwe kulabula Luti (a.s) n’abantu be bajulume 
ekiro nga tebunnakya , naye mukazi we n ’asigalira. 







Juzul2 


HUD 


Essuula 11 


Nze mbalaba nga muli bulungi era nze 
mbatiisa ekibonerezo ky’olunaku 
lw’okuzikirira. 

86. Era bannange, mutuusenga ekipimo ne 
min zaani mu bwenkanya era temukendeere- 
zanga bantu bintu byabwe, era temukolanga 
bya mbyoone mu nsi n’okuba abatabuzitabuzi. 

87. Ebyo Allah bye yaleka nammwe 
by’ebisinga obulungi gye muli, bwe muba 
nga ddala muli bakkiriza. Era nze 
sirl mukuumi ku mmwe. 

88. Nebagamba nti: Owange Shu‘aibu, 
abaffe essaala yo y’ekulagira nti tulekeyo 
ebyo bakitaffe bye baasinzanga era nti 
tuleme na kukola mu bya bugagga bwaffe 
nga bwe twagala? Wamma ggwe ddala 
wefudde alumirirwa//e ennyo ate omulabufu! 

89. N’agamba nti: Abange, mulabye mutya? 
Singa mba n'obukakafu obw’olwaatu obuva 
eri Mukama wange era ng’ampadde 
n’ebigabibwa ebirungi ebiva gy’ali, era 
temukkirizel Era nze saagala kutebulanya 
gye muli kw’ebyo ate bye mbaziyiza, wabula 
kyeng’enderera kwe kutereeza ebyo bye 
mba nsobodde, era nze ku lwange sirina 
busobozi okuggyako ku lwa Allah. Ye gwe 
nneesiga, era gy’ali gye neeyuna. 

90. Era bannange, okuwalaggana nange 
kuleme kubaleetera kutuukibwako ebifaanana 
n’ebyo ebyatuuka ku bantu ba Nuhu oba 
abantu ba Hudu oba abantu ba Swalehe. 
So abantu ba Luti tebali wala nammwe. 


91. Era musabe okusonyiyibwa eri 
Mukama wammwe; nate era mubonerere 
gy’ali. Mazima Mukama wange Wa kisa 
nnyo, Wa mukwano nnyo. 

92. Ne bagamba nti: Owange Shu‘aibu, bingi 
mu by’oyogera tetubitegeera, era ddala ffe 
tukulaba nga mu ffe oli munafu. Naye 
singa si kika kyo, mazima twalikussizza 
mayinja. Era ggwe wekka totusobola. 

93. N’agamba nti: Abange! Ekika kyange 
ky’ekyamaanyi ennyo gye muli okusinga 
Allah gwe musudde emabega wammwe 


x-c 


jJL 11 6 ^^4 \ 

3 *§' ft' 3 

-L &&£ 

f\ i && ui 

£ ty\yA\ ft JtiSfi 

©"LJLau yJ 1 1 V 



r '^ ts 



1 ftUij ^ 3 

n £ v Cil B 

^ 51 ys ^5 3' ^ y 4 * A 31 

C $4 sii 5 & 

iitEs j &l^y5 3 ■} 


J,dJO 


'lor • - i ''Lx.i «*• 1 \rl 


-7-y-- m— 





Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


amagalabanj a? Mazima bye mukola, Mukama 
wange abyetooloodde. 

94. Era bannange, mukole kyonna nga bwe 
musobola, nange nkole. Mangu nnyo mujja 
kumanya ani anaatuukibwako ekibonerezo 
ekimuswaaza, n’oyo alimba. Era mulindirire, 
nange ndi wamu nammwe nninda. 


95. Era awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 
twawonya Shu‘aibu n’abo abakkiriza awamu 
naye olw’okusaasira okuva gye tuli; era 
ekibonerezo nekikwata abo abaayonoona, 
enkeera nebaba nga beevuunise mu maka 
gaabwe, 

96. Ne baba nga abataagabaddenamu. 
Mwetegereze, Abamadiyani baazikirira nga 
abaThamuda bwe baazikirira. 

Ruku 9 

97. Eraddala twatuma Musa n’obubonero 
bwaffe n’obukakafu obw’olwaatu, 

98. Eri Farawo n’abakungu be; naye 
nebagoberera kiragiro kya Farawo, songa 
ekiragiro kya Farawo tekyali kituufu. 

99. Alikulembera abantu be ku lunaku 
lw’okuzuukira kale abatwale eri ekyesero 
ky’omuliro. Nga kibi nnyo ekyesero ekyo 
ekirituukibwako! 

100. Era baagoberezebwa ekikolimo ku nsi 
kuno ne ku lunaku lw’okuzuukira. Nga kirabo 
kibi nnyo ekiritonebwa! 

101. Ebyo nno by’ebimu ku byafa ku bibuga 
ebyazikirizibwa bye tukunnyonnyodde. Mu 
byo mulimu ebikyakangabadde n’ebyo 
ebyasaanyizibwawo. 

102. Naye tetwabalyazaamaanya, wabula 
beryazaamaanyanga bokka; era bakatonda 
baabwe abo be baalaajaniranga mu kifo 
kya Allah tebaabagasa n’akatono awo nga 
ekiragiro kya Mukama wo kituuse; era 
tebaabongera kirala okuggyako okuzikirira. 

103. Era bwe lutyo olukwaata lwa Mukama 
wo bwe luba bw aba akutte mu bibuga nga 
byonoonese. Mazima olukwaata lwe luluma 
nnyo ate lukakali nnyo. 


y •* 

b 


®iaJL ci yi-oJL j Clo 

u cl ^oJl ju i _i 

0 • & * ^ & i\ * 

5 H*, 

«!aJ I 1 ^oJL& cH. I dj X-il 

© i £ i &> iS 

v'I j. Cfe I jS u)U a 

C>iaJL L) U cP- 

# " « ? -s 

y-® 1 \ li ^ i Cl (Jj, 

J I >0 3J fi y a c 

®>35£J 


✓„*f • ' «; I*; ^ 

U& *£$1 

1 1 <c£j (* 5 

5 a '3 
8 xii cl 


<cQ> 





Juzul2 


HUD 


Essuula 11 


104. Ddalamw’ekyomulimu okulabula eri 
oyo atya ekibonerezo ky’enkomerero. Olwo 
lwe lunaku olulikung’aanyirizibwako abantu, 
era olwo lwe lunaku olulirabibwa. 

105. Era tetululwiisa bulwiisa wabula lwa 
kiseera kya Iwo ekyabalirirwa. 

106. Olunaku olwo bwe lulituuka, tewali 
muntu yenna alyoogera wabula 
olw’okukkiriza kwe (Allah). Kale mu bo 
mulibaamu ah’ekikwa ne bannamukisa. 

107. Kale abo ab’ekikwa be b’okuba mu 
muliro,balibaamu n’okusinda n’okusikondoka, 

108. Omwo mwe balibeera ekiseera eggulu 
n’ensi kye birimala, okuggyako nga 
Mukama wo bw’aliba ayagadde. Mazima 
mukama wo akola nga bw’aba ayagadde. 

109. Naye abo bannamukisa, be balibeera 
mu Janna; omwo mwe balibeera ekiseera 
eggulu n’ensi kye birimala, okuggyako 
nga Mukama wo bw’aliba ayagadde, anti 
Janna ky’ekirabo ekitasalikako. 




9 . 


/ ^ " a ! \ 


&\$k liS 

II f . < c .< 

S <5*4^ 5 8 -^ 

y JLt I > fca lih 1 . x4-A. 


©25>C3fe* 


110. Kale tobeeramu kutankana kw’ebyo 
banobye basinza.Tebasinza wabula basinza R ^ 

nga bakitaabwe bwe baasinzanga i«4*d.boX) 5 >-*■*£ b> 

olubereberye. Era mazima tulibasasula ✓ 1 -<^>“T ^ 

omutemwa gwabwe mu bujjuvu awatali - > ^ c ^ r ^ • •• ~ 'A-& 
kukendeezaako. 


& 

Ruku 10 < ; .✓ ^ -< , f r> „>£' ft 1 

111. Era mazima twawa Musa Ekitabo naye l— JCAJi U-*71 xX) 3 

nekissibwamu ebitatabagana. Era singa uaJLa 

tekyali kigambo ekyakulembera okuvaeri ^ 

Mukama wo, mazima singa kyasalibwawo ^ : * , l \ % • ( £ /AkJo ^uajLi 

dda wakati waabwe. Era ddala fomo bali mu x ' > " " * , 

kubuusabuusa ku kyo okutawaanya. ©^rV. 

112. Era tewali kuwannaanya, bonna Qj) 1 4 \ yJ‘ LSJ * jia 

tebannaba kusasulwa, ddala Mukama wo _<? „ <«*„■?«*« ^r> ^ « „ ;><o 

alibasasula mu bujjuvu ebikolwa byabwe. u_cd 

Mazima Ye bye bakola abitegeera bulungi. x ^ ^ ^ , * * 

113. Kalebamwesimbungabw’olagiddwa, 5 &ye\ \&pj& 13 

era n’aboababonerera awamu naawe; naye <■ < . 1P <i <; 

temubuukangansalo. Mazima Ye bye mukola ^ J 

abiraba. oil’ll > *. ■$ < ' „■£ < * 

114. Era temwekubiranga eri abo abakyaamu, ' liH £-> 1 Ji. *nS 5 

si kulwa nga nammwe mutuukibwako 7 , ■ d\< u *$'<*'* 

<$2p> 





Essuula 11 


HUD 


Juzul2 


omuliro. Era temulifunayo bakuumi balala 
ebbali wa Allah, nate era temuliyambibwa. 

115. Era jjumbiranga essaala ku njuyi 
z’emisana zombi, nemu kiro nga buli kumpi 
okukya. Mazima ebirungi biggyawo ebibi. 
Kuno kwe kubuulirira eri abajjukira. 

116. Era gumiikirizanga; mazima Allah 
tafiiriza mpeera ya bakozi ba birungi. 

117. Naye lwaki tewaaliwo balina magezi 
mu mirembe egyabakulembera ngabaziyiza 
okukola ebyambyoone mu nsi, okuggyako 
abatono ennyo mw’abo be twawonya mu 
bo? Naye abo abakyaamu, bo baagoberera 
ebyo eby’ensi bye baatebenkezebwamu, 
nebafuuka aboonoonefu. 

118. Era Mukama wo teyaalizikirizza bibuga 
mu bukuusa nga ababirimu bakozi ba 
birungi. 

119. Era singa Mukama wo yayagala 
kukaka, mazima yaalifudde abantu bonna 
ekibiina kimu; naye tebajja kulekayo 
kwawukanayawukanamu, 

120.Okuggyako abo Mukama wo 
baalisaasira, n’olwekyo kye yava abatonda. 
Era ekigambo kya Mukama wo ddala kya 
kutuukirira ekigamba nti : Mazima nzija 
kujjuza Jahannamu okuva mu Majinni 
n’abantu abajeemu bonna. 

121.Era byonna bye tukutegeeza ku byaafa 
ku Babaka, bye tunywezesesa omutima gwo. 
Era otuukiddwako amazima mu Kur’ani 
eno n’ okubuulirira n’ okujj ukiza eri abakkiriza. 


122. Eragamba abo abatakkiriza nti: Kale 
mukole kyonnakye musobola, naffe tukole. 


©U j^ j»J» * 1^3 \ 

\ ^ 3 

* t\ K f ^ i b ft I f 

>-^l V dJL)l >£-o'3 

4 'gg. PjJsl 

* t 

©Oi-j ^-4^* 1 y Cs* 

O' 1*5 1 , < Hl'S'O' x i < 

os 

1 I cl ^ J-3 3 

©c! jLa-C ^ Uuo (Jj 


123. Era mulindirire, naffe tulindirira. 

124. Era ebyekusifu byonna ebiri mu ggulu 
ne mu nsi bya Allah era gy’ali ensonga 
zonna gye zirizzibwa. Kale Yegw’obaosinza 
era weesigengaYe yekka. Era Mukama wo 
si mugayaalirivu kw’ebyo bye mukola. 







Juzu 12 Essuula 12 



YUSUF 

(Yakka lubereberye Iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. ALif Lam Ra.*Zino ze Aya z’Ekitabo 
ekitangaaza. 

3. Mazima Ffe Kur’ani esomebwa olunye 
twagissa nga eri mu Luwarabu olwanju- 
lukufu, mulyooke mutegeere. 

4. Ffe tukunnyonnyola okunnyonnyola 
okusingira ddala obulungi nga tuyita mu 
kukubikkulira Kur’ani eno, newaakubadde 
nga olubereberye lwa yo wall mw’abo 
abatamanyi bino. 

5. Jjukira nga Yusufu bwe yagamba kitaawe 
nti: Ssebo kitange, mazima nnalabye mu 
kirooto emmunyeenye kkumi n’emu n’enjuba 
n’omwezi, nabirabye nga binvuunamira. 

6. N’agambanti: Mwanawange, tolootolola 
baganda bo ekirooto kyo, si kulwa nga 
bakwekobera olwekoba. Mazima Sitaani 
mulabe wa nkukunala eri omuntu. 

7. Era bwe kityo, Mukama wo agenda 
kukulonda era akuyigirize amakulu g’ebigambo, 
era atuukirize ebyengera bye ku ggwe, ne ku 
b’ omu maka ga Ya’ qubu, nga bwe yabituukiriza 
olubereberye ku bajjajja bo —Ibrahimu ne 
Isihaka. Mazima Mukama wo ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 

Ruku 2 

8. Mazima ebyaali ku Yusufu ne baganda be 
byaalimu eby’okulabirako eri abeebuuza. 

9. Awo baganda be bwe baagamba nti: 
Mazima Yusufu ne muganda we, be batusinga 
obuganzi eri kitaffe, so nga ffe kibiina 
eky’amaanyi. Mazima kitaffe ab mu kuwubwa 
kwa lwaatu. 

10. Kale mutte Yusufu oba mumusuule mu 
nsi ey’ewala olwo omwoyo gwa kitammwe 
gubeere ku mmwe mwekka, n’oluvannyuma 





12:2. Nze Allah alaba byonna. 





Essuula 12 


YUSUF 


Juzul2 


lw’ekyo muliba bantu balungi. 

11. Omwogezi omu mu bo n’agamba nti: 
Temutta Yusufu, naye bwe muba nga 
munaakola ekintu kyonna, mumusuule wansi 
mu luzzi oluwanvu, abatambuze abamu bajja 
kumulonda. 

12. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, lwaaki 
totwesiga ku Yusufu so nga ddala naffe 
tumwagaliza birungi? 

13. Enkya musindike wamu naffe yeesa- 
nyuseeko era azannyeko, era ddala tujja 
kumulabirira nnyo. 

14. N’agamba nti: Ddala kinneeraliikiriza 
nnyo nga mugenze naye era ntya nti si kulwa 
nga omusege gumulya nga mumulaga- 
jjalidde. 

15. Nebagamba nti: Ddala singa omusege 
gunaamulya ng’ ate ffe tuli kibiina kya maanyi, 
mazima olwo ffe tunaaba tufiiriddwa. 




\ $SS Sl &\ ^«SiS 6 £ 

O# ft 

sz % m 6 irtr \$ s 

JejJl I } 4 - “‘ U. is) 1 1 -» U. I 5 

^ 5 4Jpi il£T 


16. Awo bwe baagenda naye, nebeekoba 
bamuteeke wansi mu luzzi oluwanvu, kale 
netumubikkulira nti: Mazima lumu olibate- 
geeza ensonga yaabwe eno naye nga 
tebakyakutegeera. 

17. Era bajja eri kitaabwe akawungeezi nga 
beekaabya. 

18. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, mazima 
twagenze netuwakana mu mbiro netuleka 
Yusufu awali ebintu byaffe, kale omusege 
negumulya. Naye tojja kutukkiriza ne bwe 
tunaaba nga twogera mazima. 

19. Nebaleeta n’ekkanzu ye ng’eriko 
omusaayi ogw’obulimba. Kitaabwe 
n’agamba nti: Nedda! Emyoyo gyammwe 
gibalungiyirizza ensonga eno. Naye 
okugumiikiriza okulungi kwe kwetaagibwa. 
Era Allah yekka y’asabibwa obuyambi 
kw’ebyo bye mwoogera. 

20. Kale entwaala y’abatambuze bwe yajja 
nebatumaomukimi w s amazzi waabwe, bwatyo 
n’assa endobo ye mu luzzi. N’agamba nti: Nga 
mawulire ga ssanyu, omuvubuka wuuno! Era 
baamukweeka nga eky’obusuubuzi. Era Allah 
yamanya bulungi kye baakola. 

21. Era baamutunda omuwendo mpa we- 
guzira—Dirham za munyoto, era tebaamuli- 
namu bwetaavu bwa kumufunamu nsimbi. 

<221 






Juzul2 


YUSUF 


Essuula 12 


Ruku 3 

22. Era oli ow’e Misiri eyamugula yagamba 
mukyala we nti: Okubeera kwe naffe 
kusseemu ekitiibwa, ob’olyawo alitugasa 
oba tulimutwala ng'omwana. Bwe tutyo bwe 
twatebenkeza Yusufu mu nsi, tulyooke 
tumuyigirize amakulu g’ebigambo. Era Allah 
ye Muwanguzi ku nsonga ye, naye abantu 
abasinga obungi tebamanyi. 


23. Awo bwe yatuuka mu buvubuka bwe, 
twamuwa obulamuzi n’obumanyi. Era bwe 
tutyo bwe tusasula abakozi b’ebirungi. 

24. Era omukyala w’omu nju mwe yali, 
yagezaako okumwegwaanyiza nga ye 
(Yusufu) tayagadde. N’aggalawo enzigi, 
n’agamba nti: Kale jangu. Yiisufu n’agamba 
nti: Neewogoma eri Allah, ddala Ye ye 
Mukama wange eyannungiyiza obutuulo 
bwange. Mazima aboonoonyi tebaganyulwa. 

25. Era omukyala yamalirira ku ye okumwe¬ 
gwaanyiza ne Yusufu n’amalirira ku ye 
okumwekuuma. Singa Yusufu yali tannalaba 
bubonero bwa Mukama we obw’olwaatu, 
teyaalimaliridde atyo. Bwe kityo twakola 
tutyo, tulyooke tumwewaze ebibi n’ebyekivve. 
Mazima yali mu baweereza baffe abalondemu. 

26. Era bombi baafubutuka okulaga eri 
oluggi, omukyala n’ayuza ekkanzu ye 
emabega, naye nebasangiriza omwami we ku 
luggi. Omukyala n’agamba nti: Kibonerezo 
ki ekisaanira oyo ayagaliza mukyala wo ekibi 
okuggyako nti asibwe oba aweebwe 
ekibonerezo ekirumya ennyo? 

27. Yusufu n’agamba nti: Omukyala y’abadde 
anneegwanyizza nga nze saagala. Naye 
omujuhzi omu mu b’omu maka g’ omukyala 
kwe kuwa obujulizi nti: Obanga ekkanzu ye 
eyulise mu maaso, kale omukyala ayogedde 
mazima, ye y’ ah mu balimba. 

28. Naye obanga ekkanzu ye eyulise ma- 
bega, kale omukyala alimbye, ye ali mu 
boogera amazima. 


_>■**-$, a/*, 1 1 (Jw 5 

sill i f— y* y, 

5 j S CSSi 

' (J ) l ' o 1 

> > « / V j / ^ / (a ^ ^ ^ 

cJ 5 j dj 1 1 cuLLc 5 <LuJL> 

Y ^ £ j , f. ^ 

3^1 ^ 
©i^A^aJL^D \ li jfcug, 

o >2 cij >j )u)UJI UuXam 1 5 

cuJ ISi,t—j tp 1 l>J CixXifciJI )^5 

©jLU'4>'^3i^4ui 

5 (•>* 

tLSiloJ (J 

£>3 yfe j u>2 >»3 

©£>X/X 1 

? f <: >> a •• ^ 'i| ( 

3 oJ D (J > 5 

.—, ✓ a •• u, i. x s ? s 


29. Kale bba bwe yalaba nga ekkanzu ye 
eyulise mabega, yagamba nti: Mazima luno 
lukwe lwammwe abakazi. Mazima enkwe 
zammwe nsuffu. 







Essuula 12 


YUSUF 


Juzul2 


30. Ggwe Yosufu bino tobifaako. Naye ggwe 
omukyala saba okusonyiyibwa olw’ekibi 
kyo. Mazima ddala ggwe obadde mu 
basobya. 

Ruku 4 

31. Era abakazib'omu kibugabaagambanti: 
Muka ‘Aziizi agezaako okwegwaanyiza 
omuddu we nga ye takkirizza! Ddala 
amumazeemu nnyo olw’obwagazi. M azim a ffe 
tumulaba nga ali mu kuwubwa kwa lwaatu. 


32. Awo omukyala bwe yawulira okujeeja 
kwabwe n’abatumira n’abategekera ekijjulo, 
n’ awa buli omu mu bo ekiso, olwo n’ agamba 
Yusufu nti: Fuluma gye bali. Kale bwe 
baamulaba ne bamukungiriza nnyo nebeesala 
n’engalo zaabwe*, ne bagamba nti: Allah 
atenderezebwe. Mazima ono si muntu 
wabula malayika ow’ ekitiibwa! 


33. Omukyala kwe kugamba nti: Y’oyo nno 
gwe mwannenyezangako. Ddala nze 
namwegwaanyiza nga tayagadde, kyokka 
ne yeekuuma. Naye bw’ataakole kye 
mmulagira, mazima ajja kusibibwa era ddala 
ajja kuba mw’abo abanyoomoofu. 

34. Yusufu n’agamba nti: Mukama wange, 
nsiima nnyo ekkomera okusinga ebyo bye 
bampitira. Naye bw’otompuguleko nkwe 
zaabwe, ntya nti nyinza okuwugukira gye bali 
nemba mw’abo abatategeera. 


35. Kale Mukama we n’amwanukula 
n’amuwugulako e nk we zaabwe. Anti Ye ye 
Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa byonna. 

36. Oluvannyuma, kyeraga gye bali nga 
bamaze okulaba obubonero bw ’obutuukirivu 
bwe nti okusigaza elinnya, bateekwa kumu- 
ggalira okumala akaseera. 


f- S A . \" c. 

&\'r \ 4 

cjis i f a 

k£l\j {+31 x 

fc A 3 is. 

©ysJII X-4> ll> J,t 

5^ $ jJi ^ ^ 

5 li ^ J 

©C>-£ ' (2^5-b 3 X 4 ) 

(4 Si. IX' 95 jS 

©X^=fcl' 

34] 144J \ sx 

/ A t*. . ^ ^ ^ C. 

©^ ‘^*4 a 


12:32. Ebigambo ‘Qatta’ana aidiyahunna’(zAS^j &3S) nga Hazrat Imam Raaghib(r.a) 
bw’annyonnyola, biyinza okukozesebwa mu lugero oba obutereevu. Obutereevu 
kitegeeza okusala engalo n’ekintu kyonna ekyoogi. Naye ekyo wano Kur’ani Entukuvu 
si ky ’eluubirira. Abannyonnyozi abamu baagezaako okuldggyamu amakulu amafunda nga 
bagamba nti kitegeeza okwesalako akatono. Naye okusinziira ku nnono y’ekigambo 
kino,ago amakulu nago si matuufu. Amakulu ag’olugero ge gokka agayinza okutangaaza 
obulungi ku kyafaayo ekyo nti bakkiriza okulemwa kwabwe okumweddiza, era ensonga 
ne zibava mu ngalo. 

<c§> 





Juzul2 


YUSUF 


Essuula 12 


Ruku 5 

37. Era abavubuka babiri baayingira wamu 
naye mu kkomera. Omu ku bo kwe kugamba 
nti: Neerabye mu kirooto nga nsogola 
omwenge. N’omulala n’agamba nti: 
Neerabye mu kirooto nga netisse emigaati 
ku mutwe gwange, naye nga ennyonyi zirya 
ku gyo. Kale tutegeeze amakulu ga byo, 
mazima tukulaba nga oli mu bakozi b’ebirungi. 

38. Yusufu n’agamba nti: Temuutuukibweko 
mmere gye mugabulwa wabula nnaaba 
mbategeezezza amakulu ga byo nga n ’emmere 
tennabatuukako. Ekyo lwa nsonga y’ebyo 
Mukama wange bye yanjigiriza. Mazima nze 
naleka en z i ki riza y’abantu abatakkiriza Allah 
era bo n’enkomerero tebagikkiriza. 


39. Nengoberera enzikiriza ya ba kitange 
Ibrahimu ne Isihaka ne Ya’qubu.Tekitusaanira 
kwenkanya Allah ne kyonna. Ogwo gwe 
gumu mu mikisa gya Allah egiri ku ffe ne ku 
bantu bonna, naye abantu abasinga obungi 
tebeebaza. 


40. Abange basibe bannange, bakatonda 
ab’enjawulo be basinga oba Allah Omu, 
Omukasi? 

41. Ebyo bye musinza ebbali we si birala 
wabula mannya bunnya ge mweetuumira, 
mmwe ne bakitammwe. Allah tagassizangako 
bujulizi bwonna. Anti okulamula kwonna kwa 
Allah yekka. Yalagira nti: Temusinzanga 
kyonna okuggyako Ye yekka. Eyo y’eddiini 
ennesimbu, naye abantu abasinga obungi 
tebamanyi. 


42. Abange basibe bannange, omu ku mmwe 
ajja kufukira Mukama we omwenge 
gw ’okunywa. Naye omulala ajja kuttirwa ku 
musaalaba, kale ennyonyi zirye ku mutwe gwe. 
Ensonga gye mubadde mwebuuzaako 
esaliddwawo. 


t ✓ < 


<J Us* b 1 <J-i > 3 

3 rSy»- >-£el \ 

I y ' Z ^ •* r •« 

\ }ULi \r\ 'V \ 

45 

"5 40 *1* ^'y &J. 

©ij 3 i-* $>44 3 dlt L 

3 ij 1 d—L-s, c—13 

155 [£ 114> 3 (3^* 5 

©j L|jD l"x>.lp 1 *U0 l fi y \ yi*. 

&T\ d45> «S* Os 

«iUi ^ # 

©(J^oJLaJ */ 

4>‘ ^:5 


^ F 45 d* 5 jL)i 


12:41: Ekigambo ‘Qayyim’ (zgS ) okusinziira ku nkozesa ya kyo mu Kur’cini Entukuvu 
kitegeeza: ow’amaanyi, obutuufu, obwesimbu n’obuyirtza. Ekigambo ky’ekimu era 
kitegeeza obusobozi bw’okutereeza n’okugolola ensobi. N’olwekyo, enjigiriza 
ennesimbu etakyuukakyuuka era etekubiira, mu Kur’ani Entukuvu y’eyogerwako nga 
‘Al-Deen al Qayyim ’ ). Soma ne 98:6. 

<c@> 





Essuula 12 


YUSUF 


Juzul2 


43. Era yagamba oyo gwe yalowooza ku 
bombi nti anaawona, nti: Onjogerangako eri 
Mukama wo. Naye Sitaani yarawerabiza 
okumwogerako eri Mukama we, bw’atyo 
Yusufu n’ abeera mu kkomera okumala emyaka 
nga giigyo. 

Ruku 6 

44. Naye lumu kabaka n’agamba nti: Mazima 
ndaba mu kirooto ente musanvu engevvu 
ng’enkovvu musanvu zizirya, n’ebirimba 
musanvu ebibisi n’ebirala nga bikalu! Abange 
abakungu, muntegeeze amakulu g’ekirooto 
kyange, obanga musobola okunnyonnyola 
ebirooto. 

45. Nebagamba nti: Nga birooto bitabufu- 
tabufu, era ffe okunnyonnyola ebirooto 
ng’ebyo tetukumanyi. 


144 

\ j isflsTii 


✓ ^ ^ *t(V (V 

3 i_9 (^^ 4 -lfeU U 

&(ji3 0- 0.^415Lii. 

®i>>'AsSVM 

iHit i;3S 


46. Olwo oli eyawonawo ku babiri kwe kujju- 
kira olwo nga wayiseewo n’ekiseera, 
n’ agamba nti: Nze nzija kubabuulira amakulu 
ga byo. Kale muntume mu kkomera. 

47. Owange Yusufu ow’amazima, tunnyo- 
nnyole amakulu g’ente omusanvu engevvu 
nga ziriibwa enkovvu musanvu, n’ebirimba 
musanvu ebibisi n’ebirala nga bikalu, 
ndyooke nzire eri abantu balyooke bamanye. 


48. N’agamba nti : Mujja kusiga okumala 
emyaka musanvu egiddiring’ana nga 
mufaabiina nnyo. Kale ebyo bye mulikungula, 
mubirekanga mu birimba bya byo, okuggyako 
ebitonotono bye mulyaako. 

49. N’oluvannyuma lwa gyo, emyaka 
emikakali musanvu girituuka egirirya ebyo 
bye mwagitegekera okusooka, okuggyako 
ebitonotono kw’ebyo bye muliterekako. 

50. N’oluvannyuma omwaka gulijja oluva- 
nnyuma lw’egyo, mu gwo abantu balitonnye- 
sezebwa enkuba nnyingi era mu gwo 
balifuna ebibala bye bajja okusogolamu 
omubisi n’okukamulamu omuzigo. 


©u 3L5II \L 15 '1 ai 1 

Jl i £ 

^ ^ n 9 9 C . i A 


JL&S uitlli Jj, £$ 

'A » ' a x C £ 

Jli 

63; Xj JaSiJa*. (Xi 

a ■£, r ui 

Lcuo, 

O • «> (> < I I 1 * *< f l> !> 1 1 «' tu'S- 

A-Slslc i±4> ^ 

dJLs,3 Xj 1 c±-» CjLj 


Ruku 7 

51. Kabaka n’agamba nti: Mumunde- 
etere.Kale omubaka bwe yamutuukako, Yusufu 
yagamba nti: Ddayo eri Mukama wo 
omubuuze nti abakyala abeesala engalo 


ry A • 9 a 

Eli**-- 

A A ( 

^9' 


iXiXJl J 


(jS JyiyJl S*IX 
^•^ji 5^.131 







Juzu 13 


YUSUF 


Essuula 12 



zaabwe baali batya? Mazima Mukama wange ©jli-Lc- ilJ.) cjj, 

enkwe zaabwe azimanyi bulungi. ^ ^ ^ ^ 

52. Kabaka n’agamba abakyala nti: Mwaali 1 — ^ >4 liP" 3 5 1_) 
rnutya bwe mwagezaako okwegwanyiza » 1 £ , A fc f. \\ -a ... 

Yusufu nga takkinzza? Nebagamba nti: Allah £■ Cy" 7 -■ 

atenderezebwe olw’okumutonda! Naye ,£,*r^«i .-.‘TPs. t A ^ /wo ^ 
tetumumanyangako kibi kyonna. Muka ^'>T ***“ 

‘Aziizi n’agamba nti: Katiamazimageeyolese. >. ^ \ yJ jjL)' 

Ddala nze nagezaako okumwegwanyiza nga ^ t-s * 't',, 

takkinzza, era ddala ali mw'abo aboogera A-Jj, 3 o_j > Yj 

am azim a. ✓ „.. • .. 

©l^£-al\ 

, _ *<b .< .Vvf 

55. Yusuju n 
kibabuuzibwe, j 
saamukumpanyanga i 

bakitegeere nti mazima Allah talung’amya 
nkwe za bakumpanya. 

Juzu 13 

54. Era nze seetukuza kuba ddala omwoyo 

ye ssabalagizi w’ebibi, okuggyako eri oyo A'4.. .A'*" >1 c-rpS-lf 

Mukama wange gw’aba asaasidde. Mazima 

Mukama wange ye Musonyiyi ennyo, ’“M* 

Omusaasizi ennyo. ^ ^ 

55. Era kabaka yagamba nti: Mumundeetere I I I u b 3 

mmuntongoze ku 1 wange. Kale bwe yamala ✓ ( ,<4 r**i •< ^ 

okwogera nave, n’agamba nti: Mazima o&wva ub A-aJo l©-b * 1 ^“ ®*', 

olwa leero, oli wa kitiibwa eyesigibwa ennyo ^ J rV go' 1 

gye tuh. kyuo-J . 1 

56. Yusufu n’ agamba nti: Nteeka ku mawanika ^ x u£ ) S) 1 1 u S 

g’ensi. Ddala nze ndi mukuumi alinaokumanya. " ©_£l_Lc. U? w C 

57. Era bwe tutyo twatebenkeza Yusufu mu nsi. 

N’atuulamuyowonnangabw’ayagala.Tutuusa i ;("<.✓ {«<« f>c 

okusaasirakwaffekw’oyogwetubatwagadde, L r*^9 J i 
eratetuliirizampeerayabakozibabimngi. ^ ^ ^ ^ ^ ' ?\j .j ^ 

58. Naye ddala empeera y’oku nkomerero 3 i 3 —*Jo I > , 1J . j-x ^ f u j 

y’esinga obulungi eri abo abakkiriza ng’ate * ** ~ 


A<S' Jr. !rs d - 


batya Allah. 


©i^ilri^lX i, 

59. ErabagandabaYusufubajja nebayingira Ij-Ukxj 3 

gy’ali, ye n’abategeera naye nga bo tebamu- el* s ** 

tegedde. 5 ->r^ >** 

60. Naye bwe yamala okubategekera jS iS'yU 141 ) 

ebibategekerwa byabwe, n’agamba nti: ^ ^ ^ ^ .”t „• p 

Mundeetera muganda wammwe ku ludda lwa Si 1 c>^ 75 b 

kitammwe. Abaffe, temulaba nga bwe ntu- ^ ^^ 

ukiriza ekipimo ate nga ndi omu mu basinga >i^ b 1 3 ^ 31 C^,lc> 3 y 

<cQ> 





Essuula 12 


YUSUF 


Juzu 13 


okusembeza abagenyil 

61. Naye bwe mutalimundeetera, tewaliba 
kipimo ku lwammwe okuva gyendi wadde 
temulinsemberera. 

62. Baddamu nti: Ddala tujja kugezaako 
okusendasenda kitaawe ku ye, era ddala tujja 
kukikola. 

63. N’agamba abaweereza be nti: Muteeke 
ensimbi zaabwe mu nsawo zaabwe, balyooke 
bazimanyireko ekisa kyange nga bazzeeyo 
eri ab’ewaabwe, ob’olyawo nebakomawo. 


64. Awo bwe baddayo eri kitaabwe 
baagamba nti: Ssebo kitaffe, tugaaniddwa 
okupimirwa emmere nate, naye tuma muganda 
waffe wamu naffe tufune okupimirwa era 
ddala tujja kumukuuma. 

65. N’agamba nti: Abaffe, mbeesige ku ye 
okuggyako nti era kinaaba nga bwe 
nnabeesiga ku muganda we olubereberye? 
Naye Allah ye Mukuumi Omulungi era Ye 
y’asinga abasaasizi bonna. 

66. Era bwe baasumulula ebintu byabwe, 
baasanga nga ensimbi zaabwe zibaddi- 
zibbwa. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, ye ate 
twetaagayo ki? Ensimbi zaffe ziizino 
zituddizibbwa. Kale tujja kuleetera ab’ewaffe 
emmere era tukuume ne muganda waffe, nate 
tujja kwongerayo ekigero kya ng’amira 
nnamba. Ekyo kipimo kyangu nnyo okufuna. 

67. Kitaabwe n’agamba nti: Sijja kumutuma 
wamu nammwe ekutuusa lwe munampa 
obweyamo mu linnya lya Allah nti ddala 
mulimundeetera, okuggyako nga mwetooloddwa 
obuzibu. Awo bwe baamala okumuwa 
obweyamo bwaabwe, n’agamba nti: Allah 
ye Muyima kw’ebyo bye twoogera. 

68. N’agamba nti: Baana bange, temuyi- 
ngiriranga mu mulyango ogumu, naye 
muyingiriranga mu milyango gya njawulo. 
Naye nze sirina kyonna kye nnyinza 
kubagasaamu ku Allah. Anti okusalawo 
kwonna kwa Allah yekka. Ye gwe nneesiga, 
era abeesiga beesigenga Ye yekka. 




isj, 5 tw Hi ipli 

1 > J, I4J yj ££, 

JoJ^J (J), 1 CfJ —ULJ \ 

£ t: 1 I 1 d Is Hi-J jji 

e aiBss 

J b [itiajLij 5 lULit 

£> 1 YJ, clL I 

Jis 

,(> r » ^ -s. ^ 1 -r.t:" 

I5JLAXJ N (,£>-*. Jb 5 

* * ^ 9 * * 9 9 ✓ * 

* p ^ u I £ 1^1 

cs>^4 lit 

A 4 j, i&Si 

©i 3!^ jLsj 1 







Juzu 13 


YUSUF 


Essuula 12 


69. Era bwe baayingira nga kitaabwe bwe 
yabalagira, tekyasobola kubagasa 
n’akatono ku Allah, wabula kyatuukiriza 
nsonga eyali mu mwoyo gwa Ya’qubu. 
Era ddala Ya’qubu yalina okumanya 
kungi olw’ebyo bye twamuyigiriza, naye 
abantu abasinga obungi tebamanyi. 

Ruku 9 

70. Awo bwe baayingira eri Yusufu, n’atuuza 
muganda we w’ali, n v agamba nti: Ddala nze 
muganda wo, kale tonakuwala olw’ebyo bye 
babadde bakola. 

71. Era bwe yamala okubategekera ebi- 
bategekerwa byabwe, yassa ekikopo 
ekinyweerwamu amazzi mu nsawo ya muga¬ 
nda we, oluvannyuma omukoowoozi 
yakoowoola nti: Abange mmwe ab’entwaala, 
ddala mulibabbi! 

72. Nebaddamu ng’eno bwe boolekedde 
gye bali nti: Kiki kye mubuliddwako? 

73. Nebagamba nti: Tubuliddwako ekikopo 
kya kabaka ekipima, era yenna anaakireeta 
ajja kufuna ekipimo ky’emmere eky’etikkwa 
eng’amira, era ekyo nze nkyeyimiridde. 

74. Nebagamba nti: Mu linnya lya Allah, 
mumanyi bulungi nti ffe tetwajjirira 
kutabulatabula mu nsi era tetuli babbi. 

75. Nebagamba nti: Kale ekibonerezo kya 
kyo kinaaba ki bwe munaaba nga muli 
balimba? 

76. Nebagamba nti: Ekibonerezo kya kyo 
kinaaba kw’oyo anaasangibwa nakyo mu 
nsawo ye, era ye yennyini y’anaaba engassi 
ya kyo. Ffe bwe tutyo bwe tusasula 
aboonoonyi. 

77. Kale eyayaza yatandikira ku nsawo 
zaabwe nga tannatuuka ku nsawo ya muganda 
we, n’oluvannyuma n’akijja mu nsawo ya 
muganda we. Bwe tutyo nno bwe twaakola 
entegeka ku lwa Yusufu. Kuba teyandisigazza 
muganda we mu mateeka ga kabaka agaaliwo 
okuggyako Allah nga y’asazewo. Tugulumiza 
ekitiibwa ky’oyo gwe tuba twagadde. Era 
waggulu wa buli alina okumanya eriyo Oyo 
Asinga bonna okumanya. 

78. Nebagamba nti: Obanga abbye, ne 
muganda we edda yabbako. Naye Yusufu 
yakimira mu mwoyo gwe n’atakibooleka, 


y. U-l l !>■$. I 3 

S)j, £ <1 & 

(v)l ^o-LaUi ^ 02 (jJ I O. 

*-$1 jyi i*jLi >&> r 

©<*> y toJ 

^ 

£iL ^ >Jsj aLlS i$Jl5 
&& Vi 4 i-uilj, 
jill L% u)j, tlS ijiCs 

jsJ 1 ^441 ' 14* 

& til iit&S B * JLs & 

t eUJ 1 ^4 Ol VJ, £^1 ^ ft 

A, • al^** n ^^ \ 

Lf 033 ^ 7^y 

4 - < 3 ^ >Ji 3 ^ 4 . (S 







Essuula 12 


YUSUF 


Juzu 13 


n’agamba nti: Mmwe muli mu mbeera embi 
ennyo, naye Allah y’asinga okumanya 
obulungi ebyo bye mwogera. 

79. Nebagamba nti: Ssebo ow’ekitiibwa, 
mazima oyoalinakitaawemukaddennyo, kale 
twaala omu ku ffe mu kifo kye. Mazima tukulaba 
ng’olimub’ekisa. 

80. Nagamba nti: Allah atukingirize ffe 
okutwaala omulala okuggyako oyo gwe 
tusanze n’ekyaffe. Ddala bwe tukikola, olwo 
naffe tuba mu batali benkanya. 

Ruku 10 

81. Awo bwe baggweebwamu essuubi ku ye, 
badda ebbah okwegeyamu. Omukulu waabwe 
n’agamba nti: Abaffe, temumanyi nga ddala 
kitammwe yamala okutwala obweyamo gye muli 
mu linnya lya Allah, ate nga n’olubereberye 
mwalemwa okutuukiriza ekisuubizo kyammwe 
ku bya Yusufu? Kale nze sijja kuva mu nsi eno 
okutuusa kitange lw’alinzikiriza, oba Allah 
okunsalirawo, anti Yey’asingaabalamuzibonna. 


82. Mmwe muddeyo eri kitammwe kale mu- 
mugambe nti: Ssebo kitaffe, mazima mutabani 
wo yabbye, naye ffe tetuwadde bujulizi 
okuggyako ebyo bye tutegedde okuva ku balala 
era tetwandisobodde kulabirira bya mu 
nknkutu. 

83. Era buuzaako ne mu kibuga kye tu- 
baddemu, n’abentwaala gye tujjiddemu. Era 
ddala twogera mazima. 

84. Kitaabwe n’ agamba nti: Nedda, emyoyo 
gyammwe gibalimbye negibalungiyiriza 
ensonga eno. Naye okugumiikiriza okulungi 
kwe kwetagibwa. Ob’olyawo abaana bange 
Allah n’abandeetera bonna. Mazima Ye 
y’Amanyi byonna, Omugezi ennyo. 

85. Olwo yabaviira n’agamba nti: Kya ku- 
saalirwa nnyo olwa Yusufu! N’amaaso ge 
negajjamu ebiyengeyenge olw'ennaku, naye 
neyegumya. 

86. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, to- 
genda kulekayo kujjukira Yusufu okutuusa 
lw’olirwaala oba lw’olifa. 


$ * 9 k * 

" ••• * “ • i lls 
>-“ J>*-* 

. 9. X 


IjI kj ip 

L-iH us 

©o^ufcjbPi Lij, 

b (ill^ 

i 

1 . 1 palx 11$ Iplli L£i 1 !112 

is 

r. lJLw ££, JSvSJs Qa JlS (*>■$, 

Li \ f y> i <i>-U 

y** s s S 01 «ii ^ n > a 1 ? T'S 

5 * <*i ca>l 5' SA 

Hail 

©& p lb J, Lf>3 1 

, i* ^ jtfol- f/.('I ^(5 

«S>1 SujI ^ 

1 U J, 1 = tyri, U&tkl 

-A — 1 * i-d 3 iS y 5 

Ai L^ AJl.C « " I) ^ 




JuS ^ ail IS I ^ IS 


<c§£> 





Juzu 13 


YUSUF 


Essuula 12 


87. N’agamba nti: Ddala nze newanjagira 
buyinike bwange na nnaku yange eri Allah 
era nze mmanyi okuva eri Allah mmwe bye 
mutamanyi. 

88. Abange baana bange, mugende mu- 
buulirize ku Yusufu ne muganda we, naye 
temuggweebwamu ssuubi ku kusaasira kwa 
Allah. Mazima teri aggweebwamu ssuubi ku 
kusaasira kwa Allah okuggyako abantu 
abatakkiriza. 

89. Awo baganda ba Yusufu bwe baayingira 
gy’ali, nebagamba nti: Ssebo ow’ekitiibwa, 
tutuukiddwaako obuzibu n’abewaffe era 
tuzze n’ensimbi mpa wezizira naye tuwe 
ekipimo ekijjuvu ate otusaddaakire. Mazima 
Allah asasula abatoola saddaaka. 


90. N ’ agamba nti: Abange, ye mumanyi kye 
mwaakola Yusufu ne muganda we nga muli 
mu butamanya? 

91. Nebagamba nti: Abaffe, ddala ggwe 
Yusufu? N’addamu nti: Nze Yusufu, n'ono ye 
muganda wange. Ddala Allah yatusaasira. 
Ddala oyo atya era n’ agumiikiriza, ddala Allah 
tafiiriza mpeera ya bakozi ba bulungi. 


i urvji), 

*5) 4-3 j i gL I 

IZJU 1*53 fiS 

L dli\ (Jj, i Clilc 3'UZaX * 

Ji 

5. \ » f . /; V'\ fc ; 4 1 ig J£ Jlv 

©d>*lk&.JoU| 




92. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, Ddala 
Allah yakusukkulumya ku ffe era ddala twaali 
basobya. 

93. Yusufu n’agamba nti: Olwa leero, tewali 
kunenya kwonnci ku mmwe.Allah abaso- 
nyiwe. Anti Ye ye Musaasizi asinga abasaasizi 
bonna. 

94. Kale mugende n’ekkanzu yange eno 
mugisse mu maaso ga kitange, ajja kutegeera. 
Era mundeetere ab’ewammwe bonna. 

Ruku 11 

95. Awo ab’entwaala bwe baasitula okuva 
e Misiri, kitaabwe n’agamba be yali nabo 
nti: Mazima mpulira olusu lwa Yusufu 
newaakubadde nga mmwe muntwaala 
ng’awusse. 


$CL5^5ii»S)0isU^iiiSi538 

^ 1 V J IS 

8 3 SJ IS I i*J£> 1 >1, 

©i^yxLaj (2j , f *n) *1 i_ai»*£701, 


96. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, ddala © 1 1 l*JlS* 3^ 

oli mu kuwubisibwa kwo okw’edda. 







Essuula 12 


YUSUF 


Juzu 13 


97. Awo omuwi w’amawulire ag’essanyu 
bwe yatuuka, ekkanzu n’agissa mu maaso 
ge, kale n’ategeera. N’agamba nti: Abaffe, 
ssaabagambye nti mazima nze mmanyi okuva 
eri Allah mmwe bye mutamanyi? 

98. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, tusabire 
okusonyiyibwa olw'ebibi byaffe; mazima 
ddala twaali basobya. 

99. N’agamba nti: Ddala nzija kubasabira 
okusonyiyibwa eri Mukama wange. Mazima 
Ye ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

100. Awo bwe baayingira eri Yusufu, 
yasembeza bazadde be w’ali, n’agamba nti: 
Muyingire Misiri nga muli mirembe, Allah 
ng’ayagadde. 

101. Era yagulumiza bazadde be eri 
nnamulondo, bonna nebagwa nebavuunama 
eri Allah ku lulwe. N’agamba nti: Ssebo kitange, 
gano ge makulu g’ekirooto kyange eky’edda. 
Mazima Mukama wange akituukirizza. Era 
y’eyansaasira bwe yanzija mu kkomera ate 
nammwe n’abaleeta okuva mu ddungu 
oluvannyuma lwa Sitaani okutabulatabula 
wakati wange ne baganda bange. Mazima 
Mukama wange wa kisa nnyo ku gw’aba 
ayagadde. Ddala Ye ye Mumanyi wa byonna, 
Omugezi ennyo. 


102. Mukama wange, mazima wampa 
obufuzi era n'onjigiriza amakulu g’ebigambo. 
Ayi Omutonzi w’eggulu n’ensi, Ggwe 
Mukuumi wange mu nsi ne ku nkomerero. 
Nfiisa nga ndi muwulize gy ’oli era onnyunge 
ku batuu ki rivu. 


103. Ebyo by’ebimu ku byafaayo ebyoomu- 
nda bye tukubikkulidde. Era ggwe tewali nabo 
awo nga bakkaanya ku nsonga yaabwe nga 
bwe basala n’enkwe. 


&^ j Is 

tUw c)),tjljj I 

ill 1 

«tj I 5 I J 5 

CjoLi, JlS 

^ 5 ft# &Liij \*fy & 

CJJ &J, 

“ ^ ^ »•/ " ^ 

?r 1^4 Lj £>*3< 

4 ^5 cLSjiii 5 

iSili kd 0 * 554 V IJ fcJ L) 1 

©U^feUialL 13 

5?r^JLjLl],d-iL^y 

< " ■t-' '1,7J> * n < Z , o .•*'<<! 


104. Era abantu abasinga obungi si ba 
kukkiriza ne bw’onooba ng’oyagala nnyo. 


105. So nno tobasaba mpeera yonna ku lwa 
yo. Wabula yo Kur’ani kwe kubuulirira eri 
abantu bonna. 



<c@> 



o 





Juzu 13 


YUSUF 


Essuula 12 


Ruku 12 

106. Ye eby’okulabirako bimeka mu ggulu 
ne mu nsi bye bayitako naye nga 
tebabifaako? 

107. Era abasinga obungi mu bo tebakkiriza 
Allah wabula ng’ate eno bwe bamwenkanya 
n’ebirala. 

108. Abaffe, bali mi remhe tebaatuukibweko 
kabenje ka kibonerezo kya Allah oba essaawa 
ey’akabi okubatuukako ekibwatukira nga 
tebategedde? 

109. Gamba nti: Eno y’enkola yange: 
Nkoowoolera eri Allah nga nsinziira ku kuma- 
nya okukakafu, nze n’abo abangoberera. Era 
Omutuukirivu ye Allah era nze siri mw’abo 
abenkenya Allah n’ebirala. 

110. Era tetutumanga lubereberye lwo 
Mubaka yenna wabula basajja nga 
betubikkulira okuva mu bantu b’omu bibuga. 
Abaffe, tebatambulako mu nsi nebalaba 
enkomerero y’abo abaasooka nga bwe yali? 
Era ddala amaka g'enkomerero ge gasinga 
obulungi eri abo abeekuuma. Abaffe, 
temukozesa magezi? 

111. Baajeema okutuusa n’Ababaka lwe 
baggwebwamu essuubi ku batakkiriza ne- 
balowoozantibalimbisiddwa, olwo Ababaka 
nebajjirwa obuyambi bwaffe, kale oyo gwe 
twasiima n’awonyezebwa. Era ekibonerezo 
kyaffe tekijjika ku bantu aboonoonyi. 

112. Mazima ebyafaayo byabwe birimu 
eky’okuyiga eri abo abalina amagezi.S/no si 
bigambo bijingirire, naye kwe kukakasa ebyo 
ebyabikulembera, era kwe kunnyonnyola 
kwa buli kimu, era bwe bulung’amu 
n’okusaasira eri abantu abakkiriza. 






^ 5>1 

*i»i 

s \ m. n * - m y* s iSy ^ 

Ul | >tr^i 

Vjftt Sr>iis>l3i 

4 /i 0 (i) b' 

^$14 [iiL-ifej'Vli 

5 ^4*4 £>i4 & p 1 c>p5 


s h s 9 «i ^ •• 1 £ ' 1 » »»i 


< . 












Juzu 13 


AL-RA‘D 


Essuula 13 


erezo eby’okulabirako byaamala okuyita 
olubereberye lwabwe. Era ddala Mukama wo 
ve Nannyini kusonyiwa eri abantu ku 
byonoono byabwe, era ddala Mukama wo 
mukakali mu kubonereza. 


8. Era abo abeerema bagamba nti: Lwaaki 
tassizibwa kabonero okuva eri Mukama we? 
Mazima ggwe oli Mulabuzi. Era bull bantu 
balina Omulung’amya. 

Ruku 2 

9. Allah y’ amanyi buli kik azi kye kisitula mu 
nnabaana, n’ekyo nnabaana kyawandula 
oba ky’akuza. Era buli kimu gy’ali kirina 
ekigero. 

10. Ye Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika. Ye 
Mukulu ennyo, Omugulumivu. 


j-J t>\ 

til), 3 ?: U ? (J>£ O 

0 w CjL^J I 

(j&J, 3 ; cio I UJJ, b I 

cs* Jui ji &&ei v 

fco3.i 


11. Kyenkana gy’ali oyo mu mmwe akisa 
ekigambo n’oyo akyoogera akaati, era n’oyo 
eyekukuma mu kiro n’oyo atambula emisana. 


12. Omubaka alina olukalala Iwa ba ma- 
layika mu maaso ge n’emabega we 
abamukuuma olw’okulagira kwa Allah. 
Mazima Allah takyuusa mbeera ya bantu 
okutuusa bo lwe bakyuusa ebiri mu myoyo 
gyabwe. Era bw’ayagaliza eggwanga 
ekibonerezo, kale tewabaawo akiziyiza, wadde 
tebafunayo muyambi ebbali we. 


13. Ye y’Oyo abalaga okumyansa kw’eggulu 
okuleeta ensisi n’essuubi ly’enkuba era 
y’asitula ebire ebizitowa ennyo. 

14. Ne laddu etendereza Ye n’amatendo ge, 
bwe batyo ne ba malayika, olw’okumutya. 
Era y’ asindika laddu n’azikubisa oyo gw’aba 
ayagadde, naye era bo bawakana ku bifa ku 
Allah, so nga Ye ye musukkirivu mu 
kubonereza. 

15. Okusaba okutuufu kuweerezebwa eri 
Ye yekka. Naye abo be basaba ebbali we 
tebabaanukula mu kyonna, wabula bafa- 


rt * ^ A •• 7 . iS ^ ^ nfr'l 1 u 6 is * 

<. 1*5L ,yzX^ 'JLL 

5 A-d *-£ £*+£££ tU 


ti>£jo~4J 

©^3 

©<3 \ 4 , CL5j \l 4 i 4 j 

« «* f 0 ‘S a. ^ ✓ 

7<y*j>3 
<J—-*34. 3 ^ U>3 

£^>4^3 ^ 1sj 
j45 6 &JL 4 ^ < 4 $ £ 


<c@> 





Essuula 13 


AL-RA‘D 


Juzu 13 


anana ng’oyo agolola ebibatu bye byombi 
okwolekera eri amazzi mbu gajje gatuuke ku 
mumwa gwe,so nga tegayinza kugutuukako. 
Era okusaba kw’abatakkiriza si kirala wabula 
kufa ttogge. 

16. Era bonna abali mu ggulu ne mu nsi 
bagondera Allah mu kwagala ne mu butaya- 
gala, n’ebisiikirize byaabwe nabyo bwe bityo, 
enkya n’eggulo. 

17. Gamba nti: Ani Nannyini ggulu n’ensi? 
Ddamu nti: Allah. Gamba nti: Abaffe, 
munatwaala abakuumi abalala ebbali we abo 
abatalina na busobozi kwegasa bennyini 
wadde okweggyako obuzibu? Gamba nti: 
Abaffe, omuzibu w’amaaso n’oyo alaba 
benkanankana? Ye ekizikiza n’obutangaavu 
byenkanankana? Nandiki bateerawo Allah 
abenkana naye nabo nga bayinza okutonda 
ebifaanagana n’ebitonde bye, kale ebitonde 
bya bombi nebibafaanaganira ddala? Gamba 
nti: Allah ye mutonzi wa buli kimu era Ye ali 
Omu yekka, ye Mukasi. 


CS 3 i & 5 tjla 

* i t ^ 11 f * 

5 oSj, ) 

JUU4 1 utfSi 

pji jaiUSfit jSjta 

IxIj 1 * 14 ^.?' 

icU» 


. o < ifi 




©5ULHi 

18. Y’atonnyesaamazziokuvamubire,olwo ©JLlLi £u j.LoJuJ\ uyt 

ebiwonvu nebikulukusa amazzi ku kigero kya j> .g r> -»f. % , 

byo, kale mukoka neyeetikka ebyoovu 

ebibimbye. Eranemw’ebyobyebasaanuusa ‘i [%* 5 ± ft. \j i t t j 

ku muliro olw’okunoonya eby’amatiribona *?**“'' . 3 

oba ebikozesebwa, mubaamu ebyoovu ^uJa^l uJl^aJLic 

ebibifaanana. Bw’atyo nno Allah bw’agera- -s ^ “ "n ^ V <" p *< 

geranya amazima n’obulimba. Kale byo <— 

ebyoovu biggwaawo ng’ebisasiro, naye > !■/; f s* 1 , k 
ebyo ebigasa abantu bisigala mu nsi. Bw’atyo >J I U l* ^ y 1 3 

nno Allah bw’agerageranya eby’okula- btf r ZZ» d) 1 xii: j fe'j y-t It t 

birako. > " t/ a,'/ 

4o»l iSJ^xSaMJgd^l 4 

©jliSl 

19. Obulungi bw’abo abaayanukula 1 

Mukama waabwe. Naye abo abataamwanu- f 's / * 
kula, ne bwe baalibadde n’ebiri mu nsi (s> 13 J A.J 3-t-i 1 5 

byonna nebigattibwako n’ ebirala ebibyenka- ^ r ^ ^ s . I f£ 

na, mazima baalibiwaddeyo okw’enunula w * * ^^ ^^ x 

nabyo. Abo be baliba n’okubala okubi, jt ^ f > 7 1 I 

n’obutuulo bwaabwe muliro. Naye nga ^ ' 7; * ( * ^ , „ 

kiwummulokibinnyo! 5 5 Lo 5 « »u^ti 1 

<c@> x 





Juzu 13 


AL-RA‘D 


Essuula 13 


20. Abaffe, oyo amanyi nti ddala ebyo ii>$ LoJ|>J-so. <«>-oJ' 

:byassibwa gy'oli okuva eri Mukama wo ge ^ ^cS' (3^51 , j. i ^ 


ebyassibwa gy oil okuva en Mukama wo ge 
mazima, afaanana n’oyo omuzibu w’amaaso? 
Mazima ddala abalina amagezi be bafumiitiriza: 


21. Abo abatuukiriza endagaano ya Allah Y 5 aii 1 y-J. uk£>Jj I 

era abatamenya ndagaano; " " X* it» C'***!* 


22. Era be bo abayunga ebyo Allah bye u>\ iu a 1 >' j < 
yalagira nti biyungibwe, nebatya Mukama 
waabwe era nga batya n’okubalwa 
okubi; 


y-k fV ? . 

23. Era be bo abagumiikiriza olw’ okunoonya J5 > ti-ij-i'' 5 T'S*-® ' 5 

okusiima kwa Mukama waabwe era ne- „ > sfi .„•£.< \ 6 i u 

bajjumbiraessaalanebatoolanemw’ebyobye Ua-j.lyi.fiJ '5 " 

twabawa mu kyaama ne mu lwaatu era ne- a? ^ ^ L, ijjiy 3 2 i 3 5 \>— 

baggyawo ekibi nga bakola ekirungi. Abo be ** > " Z? ' 

balifuna empeera ennungi ey’amaka A.j| *\ 5 ^ 

g’enkomerero— ^ 


» * s 

>-C C*jo* 


24. Ey’ensuku ez’olubeerera mwe baliyingira 
era n’abo abaakola ebirungi mu bakitaabwe s 0 _i»-S ✓ „ v?{ ✓ „ , 

ne be baafumbiriganwa nabo n’ezzadde ^ 

lyaabwe. Era ba malayika baliyingiragye bali ,j jj * A , f* ' i t < * 
mu bull mulyango, ** ^ 


25. Nga babagamba nti: Emirembe gibeere ku 
mmwe olw’okugumiikiriza kwammwe; naye 
empeeray’ amakag’enkomerero si nnungi ggero! 


* - 


i&i ii^l£ iJLS 

A,/* 11 ' f.> 

t^yu 

f if 

26. Naye abo abaamenya endagaano ya X-4-® (i> til'd5 

Allah oluvannyuma lw’okugikakasa ne- 

bakutula n ebyo bye yalagira ku byo nti 1 > x n ~ ~ “ 1 ^ ^ 

biyungibwe era nebatabulatabula mu nsi, abo j 353 V 1 X j V ^ ° j ^ (i ^ 31 ^ 

be baliko ekikolimo era be balifuna amaka w . ./ . . JT „ ^ . ""'-f . 

amabi. £££ >iJ J 2 X 4 J 

©/>Ji 

27. Allah y’ayanjululiza ebigabibwa oyo 5 j- 1 A 3 &)yi\ k ^ Ay clUI 

gw’aba ayagadde era y’abikendeeza. Naye r> * 4 ". .. v ✓ < s > 2' 

basanyukira nnyo obulamu bw’ensi, so nga 5 ^ J 

obulamu bw’ensi .s7 kintu ku bw’enkomerero <y ^ Y I A | e | » 

wabula go masanyu ga kiseera buseera. ' # 5 

Ruku4 „ b ^ x ' 

28. Era abo abatakkiriza bagamba nti: Lwaki (J yS\ V °^* c>i I (J jJu. 5 

tassizibwako kabonero okuva eri Mukama ^ ^ „ #. ^ 

we? Gamba nti: Allah asalira okubula oyo aJj 1 c) j, (J—S s> c/ 5 - ^-£.1 







Essuula 13 


AL-RA‘D 


Juzu 13 


gw’aba ayagadde ate n’alung’amya gy’ali 
oyo akyuukira gy’ali: 

29. Be bo abakkiriza era nga emitima gyabwe 
gitebenkera na kujjukira Allah. Muwulirize: 
Emitima gitebenkera na kujjukira Allah. 


30. Abo abakkiriza era nebakola ebikolwa 
ebirungi balifuna ebisanyusa n'obuddo 
obulungi ennyo. 

31. Bwe kityo twakutuma eri abantu ng’a- 
bantu abaabakulembera baggwaawo, 
olyooke obasomere ebyo bye twakubikkulira, 
naye bo beegaana Allah Omusaasizi ennyo. 
Gamba nti: Ye ye Mukama wange. Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Ye gwe 
nneesiga, n’obuddo bwange buli gy’ali. 

32. Era ddala Kur’ani ne bwe yaalibadde nga 
ensozi zitambuzibwa nayo oba ng’ensi 
ekutulwakutulwa nayo oba abafu nga 

S ezesebwa nayo, era tebaaligikkirizza. 

a ensonga zonna ziri eri Allah. Abaffe, era 
abakkiriza tebannamanya nti singa Allah 
yayagala kukaka, ddala abantu bonna 
yaalibalung’amizza? Era abo abatakkiriza, 
olw’ebyo bye bakola, obubenje tebujja 
kulekera kubatuukako oba okugwa okumpi 
n’amaka gaabwe okutuusa okusuubiza kwa 
Allah lwe kulituuka. Mazima Allah tamenya 
kisuubizo. 


Ruku 5 

33. Era ddala n’olubereberye Ababaka 
baasekererwa, naye nawa akaagaanya abo 
abatakkiriza; oluvannyuma nendyooka 
mbakwatamu. Naye okubonereza kwange 
kwaali kutya? 


©4-3^1 

©^ Le I iyJLA-i JL-fiJ ul "4* 

^ V ), aJ J,<? '£> ji 

©<—' GLo dJL) \yy 

5' (i>l 

I \ 

^ Is 1 £*> j^!i%L*a3\ 5 ysJs* 

(_jy^ iLl (i)j, J, dill 1^3 

>4lil 


34. Abaffe, oyo alabirira buli mwoyo bye 
gukola talibabonerezal Era bateekerawo 
Allah abenkanankana naye. Gamba nti: Kale 
ggwe mubatuume amannya. Naye Allah 
waliwo mmwe kye mumutegeezayo ky’atama- 
nyi mu nsi oba mull ku bigambo bugambo? 
Ddala abo abatakkiriza baalungiyizibwa 
entegeka zaabwe, nebaziyizibwa eri ekkubo 


(V t “\i_ \ * * ✓ l « ^ ;T 

1 & Jr's v -? i . ✓ ✓ X 

iiJo.Y ' kj&yLZ 

0^4$ s £>£ Cl u$jV 14 







Juzu 13 


AL-RA‘D 


Essuula 13 


ettuufii. Era oyo Allah gw’alekulira, tafuna 
mulung’amya mulala. 


35. Balifuna ekibonerezo mu bulamu bw’oku 
nsi; naye ddala ekibonerezo ky’enkomerero 
ky’ekisinga obukakali, era tebaliba 
n’abataasa yenna ku Allah. 

36. Enfaanana y’e Janna eyasuubizibwa 
abatya Allah, ering ’anga olusuku olukuluku- 
tamu emigga wansi wa lwo. Ebibala bya lwo 
n’ebisii kir ize bya lwo nga bya lubeerera. Eyo 
nno y’empeera y’abeekuumi. Naye 
ekibonerezo ky’abeerema guliba muliro. 

37. Era abo be twaawa Ekitabo basanyukira 
nnyo ebyo ebyassibwa gy’oli. Naye mu 
bibiina ebimu, mulimu abagaana ebimu ku 
byo. Gamba nti: Ddala nze nalagirwa 
kusinzanga Allah yekka, era nti simwenka- 
nyanga ne kyonna. Gy’ali gye nkoowoolera 
era gy’ali y’eri obuddo bwange. 


38. Era bwe kityo Kur’ani twagissa ngakwe 
kulamula okutegeerekeka. Naye bw’onoo- 
goberera okwagala kwabwe oluvannyuma 
ng’omaze okutuukibwako okumanya, olwo 
toobe na mukuumi yenna wadde omutaasa 
ku Allah. 

Ruku 6 

39. Era mazima twatuma Ababaka olubere- 
berye lwo era netubawa abakyala 
n’ezzadde. Naye tekibangawo eri Omubaka 
okuleeta akabonero konna, okuggyako nga 
Allah y’alagidde. Bull ntuuko ebaako 
ekiragiro kya Allah. 


40. Allah asangulawo ekyo ky’aba ayagadde, 
n’anyweza ekyo ky'aba ayagadde era gy’ali 
y’eri ensibukoy’amateeka. 

41. Era ne bwe tukulaga ebimu kw’ebyo bye 
tubalabulako oba ne bwe tukufiisa, tewaba 
kikyuuka.Ddala ekiri ku ggwe kutuusa 
bubaka, ate okubalirira kuli ku Ffe. 

42. Abaffe, tebalaba nga bwe tujja tufunza 
ensi nga tugiva ku njegoyego za yo? Ate 
Allah bw’alamula, tewali n’omu akyuusa 








Essuula 13 


AL-RA‘D 


Juzu 13 


kulamula kwe. Era Ye mwangu nnyo mu 
kubala. 

43 .Era ddala n’abaabakulembera beekoba, 


>- 4^ 4 3 iJsS 


naye okwekoba kwonna okutalemwa kuli eri ^ ^ ^ d /j| j, f* ? ^ j ^ \ ( 

Allah yekka. Y’amanyi buli mwoyo kye ‘ x ^ p “ “ 

gukola. Era mangu nnyo abeerema bajja jii1)1 J£» 

kumanya ani w’okufuna empeera y’amaka ' •£ * ' s 

g’enkomerero. ©^' >-J' 


44. Era abatakkiriza bagamba nti: Toli 
Mubaka. Gamba nti: Allah amala okuba 
omujulizi wakati wange nammwe, n’oyo alina 
obumanyi bw’Ekitabo. 



i 




<C§£> 








ori<?u 



IBRAHIM 

(Yakka lubereberye hva Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ~ * 1 Sj. ^ i t 

ennyo, Ow’ekisaekingi. v '-f ~ * ■? > 

2. ALifLam Ra* Kino ky’Ekitabo kye twassa 

gy oil olyooke ojje abanm mu kizikiza, badde \ ( , ? I , , r«s ( 

eri obutangaavu—ku lw’okulagira kwa <-»!> L>“ 

Mukama waabwe—eri ekkubo lya Luwa- .«. ^, i , ✓ \. » . * / .1 i 

ngula, Atenderezebwa ennyo, L *''' a >> i <* '> 

3. AllahOyoNannyinibirimuggulun’ebiri 3^J1 LakJ 1 

mu nsi. Naye abeerema zibasanze < , « , ? ■r / i u ! »■; £ • "IT, 

olw’ekibonerezoekikakab: ^ d 

4. Be bo abasinga okwagala obulamu &J.V.JJ, 

bw’ensikubw’enkomereroeraabeekiikane - ' "'s* 

mu kkubo lya Allah nga balyagaliza ijj-* 5 SyjiV 1 (J-& 

obukyaamu. Abo nno be bali mu kubula . y ^ rs* s> i. 

okw’ewala. 4 * ^ ^ >Ki. 5 

5. Era tetutumanga Mubaka yenna, wabula V), 

tumuwa obubaka mu lulirni lw’abeggwanga lye * ' p\ , \ . j>< , * > < ,<J<U d-o "l 5 
alyooke abannyonnyole kaati. Olwo Allah ^ n 
akakasa okubula kw’oyo gw’aba asalidde era \ 

n’ alung’ amya oyo gw’ aba asiimye. Era Ye ye " 

Luwangula, Omugezi ennyo. 0-A^-^ l 

6 . Era ddala twatuma Musa n’obubonero &' U-jO,L 5 

bwaffenti: Jjaabantu bo mu kizikiza badde eri ' » „■&, < ^ 'ic\i «* ‘ll'"'" 

obutangaavu era bajjukize ebiseera bya L - J 

Allah.Mazimamw’ekyomuhmuokulabulaeri ^ a 4 I 1 I 

oyo agumiikirizaennyo, omwebaza ennyo. x , **, , 

ii ^ 4 -^ 4 £ 4'^°-' s 3 

, n J> l J X 1 ' n ? C , 

7. Era jjukira awo Musa bwe yagamba !.}>»» 1 Jb > 3,5 

abantubenti:MujjukireekisakyaAllahekiri 1 i. < , „. 

ku mmwe awo bwe yabawonya abantu ba <4 ^ 

Farawo abaababonyaabonyanga embo- .< ✓L ,*■”> .p •; 

nyaabonya embi, nga batta batabani 3 -“ > 4 * 1 ^ 

bammwe nebalekawo bakazi bammwe. Era ✓ „ ? n x ✓ „ > * 

mw’ ekyo mwalimu ekigezo kisuffu okuva eri ^ 5 ^’^-4’ ^ ^ 

Mukama wammwe. ^5 ^ ?J? iUi 6,5 

- vr 


74:2. Allah alaha hyonna. 




Essuula 14 


IBRAHIM 


Juzu 13 


Ruku 2 

8 . Era mujjukire nga Mukama wammwe 
bwe yalangirira nti: Bwe muneebazanga, 
mazima nnaabongeranga emikisa. Naye 
bwe muteebazenga, olwo ekibonerezo 
kyange kinaabanga kikakali. 

9. Era Musa yagamba nti: Mmwe ne bwe 
mwerema, n’abali mu nsi bonna, Allah 
talumwa. Mazima Allah Yeemala, y’Ate- 
nderezebwa. 

10. Abaffe, temutuukwangako ebyaafa 
kw’abo abaabakulembera—abantu ba Nuhu 
ne ‘Adi, ne Thamuda, n’abo ab’oluvannyu- 
ma lwabwe? Kali tewali abamanyi okuggyako 
Allah yekka. Baatuukwako Ababaka baabwe 
n’obubonero obw’olwaatu, naye bassa 
mikono gyabwe ku mimwa gyabwe,* ne- 
bagamba nti: Ffe tugaanyi ebyo bye 
mwatumibwa na byo era ddala tuli mu 
kubuusabuusa okutawaanya kw’ebyo bye 
mutuyitira. 


11. Ababaka baabwe nebagamba nti: Abaffe, 
Allah Omutonzi w’eggulu n’ensi gwe 
mubuusabuusamu ng’abakoowoola alyooke 
abasonyiwe ebibi byammwe era abawe 
akaagaanya okumala ekiseera ekigere? Ne¬ 
bagamba nti: Mmwe temuli kirala wabula muli 
bantu nga ffe, kye mwagala kwe kutuziyiza 
kw’ebyo bakitaffe bye baasinzanga. Kale 
mutuleetere obukakafu obw’olwaatu. 


12. Ababaka baabwe nebagamba nti: Kituufu 
ffe tetuli kirala wabula tuli bantu nga mmwe, 
naye Allah y’abunduggula emikisa kw’oyo 
gw’ aba ayagadde mu baweereza be. Era tckiri 



14:10 Ebigambo bya Kur’dni Entukuvu 'Faradduu - aidiyahumjii afwahihim'( ) 

ebitegeeza nti ‘...naye bassa mikono gyabwe ku mimwa gyabwe’ biwa ekifaananyi ky’omuntu agaana. 
Olw’okuba nti aboogerwako warn batakkiriza, n ’olwekyo ebigambo bino biyinza okutegeeza agamu ku 
makulu abiri: Amakulu agasooka gali nti abatakkiriza bassa emikono gyabwe ku mimwa gyabwe nga 
kino kitegeeza nti bagaana okukubaganya ebirowoozo n ’Ababaka ba Allah awamu n ’abagoberezi 
baabwe oluvatmyuma lw’Ababaka okubafujuggaza mu kukubaganya ebirowoozo olw’obukakafu 
nantameggwa bwe babaleetera ate nga bo (abatakkiriza) tebakyalina bukakafu. 

Amakulu agokubiri gali nti ‘(abatakkiriza) bassa emikono gyabwe ku mimwa gy’Ababaka’. Kino nakyo 
kijja oluvannywna Iw’okumeggebwa mu nsiike y’okukubaganya ebirowoozo ku musingi gw’obujulizi 
n 'obukakafu obutasiguukuluhva. Amakulu gano galaga nti abatakkiriza bwe balaba nti bawangaddwa 
mu nsiike y’okulaga amazima n’obukakafu, baba tebakyalinakya kukola okuggyako okukozesa eryanyi 
nga bagaana ababaka okubuulira ekigambo kya Allah mu ddembe. 





Juzu 13 


ibrAhim 


Essuula 14 


ku ffe okubaleetera obukakafu, okuggyako 
nga Allah y’akkiriza. Era abakkiriza 
beesigenga Allah yekka. 

13. Y’ate kik i ekinatuyinula obutesiga Allah 
ng’ate yamala okutulaga amakubo gaffe 
amatuufu? Era ddala tujja kugumiikiriza 
kw’ebyo bye mutubonyaabonyaamu. Era 
abeesiga, beesigenga Allah yekka. 

Ruku 3 

14. Era abo abatakkiriza baagamba Abatume 
baabwe nti: Mazima tujja kubagoba mu nsi 
yaffe oba si kyo, muteekwa okukomawo mu 
nzikiriza yaffe. Olwo Mukama waabwe 
n’ ababikkulira nti: Mazima tugenda kuzikiriza 
aboononefu. 

15. Era ddala mm we be tujja okubeeza mu 
nsi oluvannyuma lwaabwe. Ekyo ky’oyo 
atya embuga yange n’atya n’okulabula 
kwange. 

16. Era Ababaka baasaba obuwanguzi, 
okukkakkana nga buli nnalukalala, omulabe 
w’amazima afufuggazibbwa. 

17. Mu maaso ge eriyo omuliro, era 
aliny wesebwa ku mazzi ageesera. 

18. Aliganywa nkambi nkambi era talisobola 
kugamira ku bwangu. N’okufa kulimujjira 
okuva buli wamu, so ate talifa. Era n’ebbali 
w’ekyo eribaayo ekibonerezo ekirala 
ekikakali. 

19. Enfaana y’abo abatakkiriza Mukama 
waabwe, ebikolwa byabwe biring’anga evvu 
empewo ly’efuumudde mu lunaku 
olw’embuyaga. Tebaliba na buyinza 
n’akatono kw’ebyo bye baafuna. Okwo nno 
kwe kuzikirira okw’ewala. 


20. Abaffe, tolaba nga Allah bwe yatonda 
eggulu n’ensi mu butuufu? Bw’aba 
ng’ayagadde, mmwe abaggyawo n’aleeta 
ebitonde ebiggya, 


21. Ate ekyo eri Allah si kizibu n ’akatono. 


2 && 

d-b 1 {J& } t w > I 

^ A > . 9 » > * 0 rt . 6 

l JL 

u x « . k , 

hi 

(_ib. 5 l£(ju i-jti l — 

©>*53 


, a ^ r 4 a Z A' ( j>' * * 4 

\U 

13 ^ Jks 

3 J >ij. 1^, \ 

b-o, 

✓ i 1 i t;*r < ✓ * , "■f. a 11 

1 < 1 * & > 




Essuula 14 


IBRAHIM 


Juzu 13 


22. Era bonna balikiika eri Allah. Kale 
abateesobolanga baligamba abo abeekuzan- 
ga nti: Mazima ffe twali bagoberezi bammwe. 
Naye abaffe, munaatugasa mu ngeri yonna 
ku kibonerezo kya Allah? Bahddamu nti: Singa 
Allah yatulung’amya, ddala nammwe 
twalibalung’amizza. Kali ky’ekimu gye tuli 
bwe twaziirana oba bwe tugumiikiriza, 
tetukyalinawo buddukiro bwonna. 

Ruku 4 

23. Era awo nga ensonga ewedde okusala, 
Sitaani aligambanti: Ddala Allah yabasuubiza 
okusuubiza nga kwa mazima, nange ne- 
mbasuubiza naye nembayiwa. Kyokka nze 
saalina buyinza bwonna ku mmwe wabula 
bwe nnabakoowoola, nemunnyanukula! Bwe 
kityo nno temunnenya, naye mwenenye 
mwekka. Nze siyinza kubadduukirira, ate 
nammwe temuyinza kunziruukirira. Nze 
nagaanirawo olubereberye okunnenkanya 
kwammwe ne Allah. Mazima aboononyi be 
baliba n’ekibonerezo ky’okuluma obugigi. 


24. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, baliyingizibwa mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, omwo 
mwe balibeera olw’ekiragiro kya Mukama 
waabwe. N’okulamusaganya kwabwe mu zo 
kuliba: Salaamu. 

25. Abaffe, tolaba nga Allah bwe yaleeta 
eky’okulabirako eky’ekigambo ekirungi? 
Kiring’anga omuti omulungi nga omulandira 
gwa gwo munyweevu nnyo, n’amatabi ga 
gwo nga gatuuka mu ggulu. 

26. Nga gubaza ebibala bya gwo buli kiseera 
olw’okulagira kwa Mukama wa gwo. Era 
Allah awa eby’okulabirako eri abantu, 
balyooke bafumiitirize. 

27. Ate enfaanana y’ekigambo ekibi, 
ering’anga omuti omubi ogukuuliddwa mu 
ttaka ogutalina bunyweevu bwonna. 



28. Allah anyweeza abakkiriza n’ekigambo V j i .<• AN? 

ekinyweevu mu bulamu bw’oku nsi ne ku *' > " > 





Juzu 13 


ibrAhim 


Essuula 14 


nkomerero, era Allah asalira aboonoonyi 
okubula. Era Allah akola ky’aba ayagadde. 


Ruku 5 

29. Abaffe, tolaba abo abaakyuusa 
ekyengera kya Allah okuba obuteebaza 
nebayingiza bannaabwe mu maka 
g’okuzikirira— 

30. Mu Jahannamu? Omwo mwe 
balyokerwa. Ye ekyo nga kifo kibi nnyo mwe 
balibeera! 

31. Era bateerawo Allah abavuganya naye 
mbu balyooke babuze abantu ku kkubo lye. 
Gamba nti: Mweyagaleko akaseera, mazima 
obuddo bwammwe buli eri muliro. 

32. Gamba abaweereza bange abo abakkiriza 
nti bajjumbirenga essaala era batoolenga ne 
mw’ebyo bye twabawa mu kyaama ne mu 
lwaatu nga olunaku olutaliimu kugulaana 
wadde omukwano terunnatuuka. 


33. Allah y’Oyo eyakola eggulu n’ensi era 
n’assa amazzi okuva mu bire, kale 
n’agamezesesa ebibala nga by’ebyokulya 
byammwe; era n’abagondeza ebyombo 
biryooke biddukire ku nnyanja olw’okulagira 
kwe, n’emigga nagyo yagibagondeza. 


©u&JL& 


£ \ jjtit S (jitii. i 

05 lyU l 




k&fyt CL»i $ a pin 

Vi Va sUS 5>T 4 P ffcj&b 

©(-U-^'ii 

c 5 > 3 S"i 5 ^ pin 1 

La c>2dy I 5 


34. Era yassa enjuba n’omwezi ku ku- 
baweereza nga bikola ntakera era n’assa ekiro 
n’emisana ku kubaweereza. 

35. Era yabawa buli kimu kye mwaali mujja 
okumwetaagako. Era singa mwagala okubala 
ebyengera bya Allah , temuyinza kubibala ne 
mubimalayo. Mazima omuntu mukumpanya 
nnyo, muteebaza mukulu. 

Ruku 6 

36. Era mujjukire nga Ibrahimu bwe 
yagamba nti: Mukama wange, ekibuga kino 
kifuule eky’emirembe era onneewaze nze 
n’abaana bange tuleme kusinza masanamu. 



U) i -5 /a "jiills & 4 L i 5 

clj, b y /nt *^1 dJdi k-ii* o 

©5iiTi^iJc)LSu^i | 
' xi >U J S >). 3 

"s "Alibis I 


37. Mukama wange, mazima go gabuzizza 
bangi mu bantu. Kale oyo anangoberera, 
ddala oyo ye wange. N’oyo ananjeemera. 


" < ^ "i . 6 ^ it "i i ““ 


v>* 5 *• y>-s- 


iJU 
✓ 









Essuula 14 


IBRAHlM 


Juzu 13 


kale ddala Ggwe Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

38. Mukama waffe, ddala ntuuzizza abamu 
ku b’ezadde lyange mu kiwonvu ekita- 
sigibwamu awali Enju yo Entukuvu. Mukama 
waffe, ekyo nkikoze balyooke bajjumbirenga 
essaala. Kale ddira emyoyo gy'abantu gy’o- 
lekere gye bali era obagabule ku bibala 
balyooke beebaze. 


39. Mukama waffe, ddala Ggwe omanyi bye 
tukisa ne bye twooleka. Era tewali kyonna 
kyekisa Allah mu nsi wadde mu ggulu. 


40. Amatendo gonna ga Allah oyo eyampa 
mu bukadde bwange Ismaili ne Isihaka. 
Mazima Mukama wange ye Muwulizi 
w’okusaba. 

41. Mukama wange, nfuula omujjumbizi 
w’essaalan’aboomu zzadde lyange. Mukama 
waffe, kkiriza okusaba kwange. 

42. Mukama waffe, onsonyiwanga n’aba- 
zadde bange n’abakkiriza ku lunaku okubala 
lwe kuliyimirirawo. 

Ruku 7 

43. Era tolowoozanga nti Allah muga- 
yaalirivu kw’ebyo aboonoonyi bye bakola. 
Mazima abalekawo okutuusa ku lunaku 
amaaso lwe galitunuliramu enkaliririza. 


©-*4-5-3 £& l? (L^lSaS 

0 > ^ Vi"* 


4 * ^ * y r\ 

5 < k i i . I 


s >431 JjLLlS bJlSj 11 

. a ^ 


*V 

S & , y w 



\ f. ^ '• ! / f/ / 

4 ^ iMi ^ 5 

L$3 li) j, i J, 5 

©&ISD 1 

y \ ^ ^ 

P . . ** | * l . y d •• 9 !>• t ^ A i 

5 S yUal 1 1T.y l l_jJ 

© 5 -IS > JJjSj 5 

3 413^' US; 

\ * ^ x ^ | A 

1 • ^ ^ !K* L V 

©) [Zaj Si 1 dJLj tJaJjuJ 


*99 b 


,9 y r* 


44. Nga bagenda kiyumba anaagwa, nga 1 ^ (T u » A j ^ 

bamagalazzan’emitwe gyaabwe, n’entunula A / *” ✓ 

yaabwe teribaddira nate, n’emitima gyabwe @£ >j31 5 JJsJ 3 - 4 JJ I, 

nga biwowongole. 

45. Era labula abantu ku lunaku lwe ‘-r 1 '***' 1 35-*' 3 

balituukibwako ekibonerezo, olwo aboo- 'T .'TV* -“.•'TV^ Vv<'1 

nonyi baligamba nti: Mukama waffe, *■*<" ^ Ujj y+Maii 
tulwiseewokookumalaakaseeraakampimpi, j Vjt 5 ^ yA v t_.-J.yJ J. y \ 
tujja kwanukula okukoowola kwo era tujja ^ 

kugoberera Abatume. Baligambibwa nti 

Abaffe, temwerayirira olubereberye nti ddala 
temugenda kugwa? 


46. 

ag 


K J-1S 

). Songa mwabeeranga mu maka agaali lyi—lii ii>i yJ 1 ^ ^ 

abo abeekotoggera bennyini, n’engeri gye * , < fa } /< * < *il* * > * -Z VT 


twabayisaamu n’ennyonnyoka bulungi gye ■ y 0 >v^ jO 
muh, ate netubaleetera n’ebyokulabirako. ©3MiiD^5 





Juzu 13 


IBRAHIM 


Essuula 14 


47. Era ddala beekoba okwekoba kwabwe, >, J_ p- ) ? 'vLSjS j 

naye nno ekibonerezo ky’okwekoba kvvabwc J oj. “7 a, , r* „ , ? > 

kiri eri Allah. Era okwekoba kwabwe ne bwe J 5 )A_^ y &_ky£jc c) jJjo 

kwalibadde nga ensozi zivaawo ku lwa kwo, >,r y } a 

era tebaaliwangudde. ©u 

48. Kale tolowooza nti Allah talituukiriza 5 >-c.; Jll-li aL\ 

kusuubiza kwe eri Ababaka be. Mazima Allah j, ..^a ^ 

ye Luwangula, Nnyini kukangavvula, ©Vx 1 '' &J. J 

49. Olunaku ensi lw’erikyuusibwamu ensi 

endala, bwe lityo n’eggulu; era balikiika eri xt i, a£x-» ' s > i rl , 
AllahOmu,Omukasi. ^ '5JH 3 


©^QiJl 


50. Era oliraba aboonoonyi ku lunaku olwo d>^2,^2Lo >_iJc jj 

nga basibiddwa mu njegere. 0 >CLiVi 4 

51. Ebyambalobyaabwebiribabyakkolaasi, ^vUu> 3 ^ 




n’omuliro gulibuutikira obweenyi bwaabwe. 


f t *r n -» ■> 


'yO-4-^3-a-5 

..iSiS'S ^ Jisi i 

0‘ ^ ^ 11 £ . ^ dJJ I i 1 ^ 


52. Olunaku olwo ddala lulibaawo, Allah 
alyooke asasule buli muntu okusinziira 
kw’ebyo bye yakola. Mazima Allah mwangu 
nnyo mu kubala. 

53. Kuno kwe kubuulirira okumatiza ku 5 u^CsJ^, 

lw’okugasa abantu era balyooke balabulwe s <r <f \, 

nakwo era balyooke bamanye nti ddala Ye ye -5 >-^'5 iJJ, jA li-tl 3 © ’ i--' 
musinzibwa Omu yekka, era n’abalina 
amagezi balyooke bafumiitirize. 


©V^Vu^l '>LUli 







Essuula 15 




Juzu 14 




JT 


- 


AI-HIJR 

(Yakka lubereberye Iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. ALif Lam Ra* Zino ze Aya z’Ekitabo 
Ekituukirivu era ye Kur’ani etangaaza. 

Juzu 14 

3. Emirundi mingi abo abatakkiriza beegomba 
nti kale singa baali Basiraamu. 


4. Ggwe baleke balye era beeyagale, 
babuzibwebuzibwe okusuubira okutaliimu 
nsa, naye mangu nnyo bajja kumanya. 

5. Era tetuzikirizangako kibuga kyonna 
wabula kibaako ekiragiro ekimanyiddwa. 

6 . Tewali bantu bayinza kuyita ku ntuuko 
yaabwe, wadde tebayinza kwerwiisa mabega. 

7. Era bagamba nti: Owange ggwe 
eyassibwako Okubuulirira (Kur’ani), mazima 
ddala oli mulalu. 

8 . Kale lwaaki totuleetera ba malayika, 
obangaoli mw’abo aboogera amazitna? 


9. Tetussa ba malayika okuggyako olw’e- 
nsonga, era olwo tebaweebwa na kaagaanya. 


10. Mazima Ffe twassa Okubuulira kuno era 
ddala Ffe bakuumi ba kwo. 

11. Era ddala twatuma Ababaka olube- 
reberye lwo mu mijiji gy’abaasooka. 

12. Naye tewaali Mubaka yabatuukako 
wabula baamujereganga bujerezi. 


13. Era okujerega bwe kutyo bwe tukwefuza 
emitima gy’aboonoonyi. 


Cli 3 1 ^ 3 

Gi "3 GiiXI _« 1 

^ J>5 sSrjJiiii'LjijJfiS 

£>■5, i-i-T O l ojlkJ2eJ LibJL^b b 3J 

sj is* 5 jfcjji ^ ix ijj. 

UlSjlSJUS 

©til 3 * 

6 . '<l£uj iu;u=. 


<cQ> 


15:2. IVze Allah alaba byonna. 


't 






Juzu 14 


AI.-HIJR 


Essuula 15 


14. Kur’ani tebagikkiriza newaakubadde n°a 
eky’okulabirako ky’abaabasooka kyamala 
okubaawo. 

15. Era ne bwe twalibagguliddewo oluggi ku 
ggulu ne baba nga balinnyira mu lwo, 


16. Era ddala baaligambye nti: Amaaso gaffe 
ge gawubisibbwa; nedda, tub bantu abalo- 
geddwa. 

Ruku 2 

17. Era ddala twateeka ku ggulu enkulungo 
z’emmunyeenye era netuliwunda olw’abalabi. 


18. Era netulikuuma ku buli Sitaani ago- 
baganyizibwa. 

19. Wabula buli awuliriza mu bubba, kale 
alondoolwa kibonoomu amyamyansa. 

20. N’ensi twagyaliira netussa mu yo ensozi 
enywevu era netumeza mu yo buli kimu nga 
kyakigero. 

21. Era netubateera mu yo ebibeezaawo 
obulamu netugabula n’oyo mmwe gwe 
mutagabirira. 

22. Era tewali kintu kyonna wabula gye tuli 
y’eri eggwanika lya kyo, era tetukissa wabula 
mu kigero ekimanyifu. 

23. Era tutuma empewo eziwakisa ebisimbe, 
olwo netussa amazzi okuva mu bire; kale ne- 
tubanywesa ku go era si mmwe bateresi ba 

go- 

24. Era ddala Ffe tuwa obulamu era Ffe tufiisa 
era Ffe b’okusigalawo. 


25. Era ddala tumanyi abakulembedde mu 
mmwe era tumanyi n’abo abasigadde 
emabega. 

26. Era ddala Mukama wo y’alibakung’a- 
anya. Mazima Ye ye Mugezi ennyo, Omumanyi 
wa byonna. 

Ruku 3 

27. Era mazima twatonda omuntu mu 
budongo obudoodooma, mu ttaka eriddu- 
gavu eribumbiddwa. 


I*?.? o'!' < » ■£ 


©e&jjV' 


% LtijJ JHu 4 5 

II ^ a - ui , i J 

©ti Ft . ^ k l 1 ,L 4243 

Ajup U (3>^—4>*“ 

v < 5 * a w • 

UT5>5J t^lillliLjryLdJ > >JSijfcj'Sjl j 

5 J Q M j,3 

^ 1 ij&sjTs 

5 3 t/5_. UJ,3 

.iXi-a, O ,v, n X <?>,» i 1 >.n ] 3 

l X-Ll. 0.I I Lk-o^L c xJ 5 J 3 

- . ^ <'>? x 


IjJLLL xaj 3 







Essuula 15 


AI.-HIJR 


Juzu 14 


28. N’amajinni twagatonda lubereberye mu 
muliro gw'empewo ezookya. 


29. Era jjukira nga Mukama wo bwe 
yagamba ba malayika nti: Mazima ng’enda 
kutonda omuntu mu budongo otiudoo- 
dooma, mu ttaka eriddugavu eribumbiddwa. 


30. Kale bwe nnaamala okumutereeza ne- 
mmufuuwamu Ekigambo kyange, olwo 
mugwe wansi mumugondere. 

31. Kale ba malayika bonna wamu baamu- 
gondera, 

32. Okuggyako Ibilisi; ye yagaana okuba 
mw’abo abawulize. 


33. Allah n’agamba nti: Owange Ibilisi, 
obadde ki obutaba mw’abo abawulize? 


34.N’agamba nti: Siri wa kugondera muntu 
gwe watonda mu budongo obudoodooma, 
obuva mu ttaka eriddugavu eribumbiddwa. 

35 Allah n’agamba nti: Kale vaamu, mazima 
oli wa kugobaganyizibwa. 

36. Era ddala olibaako ekikolimo kyange 
okutuusiza ddala ku lunaku lw’okulamu- 
lirwako. 

37. N’agamba nti: Mukama wange, mpa 
akaagaanya okutuusa ku lunaku lwe 
balizuukizibwa. 

38. Allah n’agamba nti: Kale ddala oli 
mw’abo abaweereddwa akaagaanya, 

39. Okutuusakulunakulw’ekiseera ekyatege- 
kebwa. 

40. N’agamba nti: Mukama wange, nga 
bw'onsalidde okuba omubuze, mazima nzija 
kubalungiyiza ebibi mu nsi, era ddala 
ng’enda kubawabya bonna, 

41.Okuggyako abaweereza bo mw’abo 
abalondemu. 

42. Allah n’agamba nti: Lino ly’ekkubo 
eggolokofu gyendi. 

43. Mazima abaweereza bange tojja kuba na 
buyinza ku bo, okuggyako oyo alikugoberera 
mu babuze. 


f $ , " a * * 9 ^ * i* * * 




^ i£)l (j, I ^ V J, 

'Jt at CS J-pLllJ JCs 

j jit 

©(ily-JU* LoXi2>-« 

©£j-^j li j U 

©^ p jjjai i hJxL & i, 

©ippj^ c. t J15 

©^pLujia^ajit jit 

©^ I V. <ij. 

Loj£>jJ(3 

©lpN-p-4^ '^0-44-$ a *53], 

0)J^juLSLL* I xa» J IS 


<c§£> 





Juzu 14 


AI.-HIJR 


Essuula 15 


44. Era ddala Jahannamu ky’ekifo ekya- 
basuubizibwa abo bonna. 

45. Eriko emiryango musanvu, nga buli 
mulyango gulina omutemwa mu bo omugereke. 

Ruku 4 

46. Mazima abeekuumi be balibeera mu 
nsuku n’ensulo. 

47. Baligambibwa nti: Muziyingire mu 
mi remhe nga muli mu ddembe. 

48. Era tulibaggyamu effutwa eriri mu mitima 
gyabwe babeere ba luganda, baliba ku 
nnamulondo ezoolekaganye. 


u. , 

OA I X-fc yeJ 4 -j 




^_C AJb }} x-zs Q, u L-C 5 


49. Mu zo, tebalituukibwako bukoowu Qj-o J ■£« Xu (jlxS, _x -4— b) 

wadde tebaliziggyibwaamu. * ^" 1* 

50. Tegeeza abaweereza bange nti ddala ©i4-£ , !P 

Nze Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo; ^ 

51. Era nti ddala ekibonerezo kyange ©>°44^ 
ky ’ ekibonerezo ekirumya ennyo. 

52. Era bategeeze n’ebyaafa ku bagenyi ba ©.xj-£>* {■£ jltv-4^ 3 >; 

Ibrahimu. 

5 3. Awo bwe baayingira gy ’ ali nebagamba J £ f^irT. j d (j£ a :fz | dX > i I 
nti: Mirembe, n’agamba nti: Mazima ffe ^ " 

tubatidde. 


**" «•* 
^ fi , 


54. Nebagamba nti: Totya, mazima tukuwa il, XdLii ul 1 H i d 1 a 

amawulire ag’essanyu ag’omwana ow’o- * * ^^ 

bulenzi aliba omumanyi ennyo. 

55. N’agamba nti:Abaffe, mumpa amawulire TAjtJz Vc JIV 

ag’essanyu nga n’obukadde bumaze okuntuu- ^ „ ‘ f , 

kako?Ate olwo mawulire ki ag’essanyu ge mumpa? ©<j \ 

56. Nebagamba nti: Tukuwadde amawulire &t!&£=C ^ 

ag’essanyu mu butongole, kale tobeera " x * L'|"'ii 

mw’abo abaweddemu essuubi. ' 

57. N’agamba nti: Ani aggweebwamu ^ 2CT ILoX? ^ laJ.%5 £>* 3 

essuubi ku kusaasira kwa Mukama we " ' ■* " ” 

okuggyako ababuze? ©£) LXj l 

58. Ibrahimu n’agamba nti: Abange mmwe ©£) \ IX?. IS 

ababaka, ensonga yammwe yennyini gye 

mujjiridde y’eruwa? ^ ^ ^ 'g ^ ^ 

59. Nebagamba nti: Tutumiddwa eri abantu -a 3 —S t_ij, l 4 -L «;3 I Uj, '>Jl3 

aboonoonyi, " ©^->4^ 







Essuula 15 


AI.-HIJR 


Juzu 14 


60. Nga oggyeeko abagoberezi ba Luti, JlYj, 

mazima bo tujja kubawonya bonna, 

6EOkuggyakomukaziwe;tukakasantiddala C4J1, u l 5 5 '5] 

ye waakuba mw’abo abanasigala emabega. '* *’ •/< 

©li>i>yi)l ft 
/> 

Ruku 5 u ^ ^ ^ p**' 

62. Awo Ababaka bwe baatuuka eri ab’ewa ©y p2u<y-oJ ^ Ja^Jyl ^La. LSJj 

^ t1 ’ ^ <; a S a «< 

63. Lwh n’agamba nti: Mazima muli bantu 13 

abatamanyiddwa. , 

64. Nebagamba nti: Ddala tukuleetedde £-Sr?> *-£> U—* ly IS 

obubaka bw ’ekibonerezo ekyo kye babadde 6b"i' ^ “ vj 

babuusabuusa. NAy_3>'-«“£ 

65. Era tuzze gy’oli n’obukakafu, era ddala ©(J >3 Li L* H !“ | 5 

tuli ba mazima. 


66 . Kale genda n’abewuwo mu kitundu 7^4 ^ 1 Lj Li 

ekisembayo mu kiro era ggw’oba okoobera ^ s , £* * •«1" M 

emabega waabwe; naye tewaba yenna mu -5 >-*• I jJ 3 yO-b;u>l 


mmwe atunula mabega, era mugende gye ^{J ,i | - ^ - 1 

mulagiddwa. 

67. Era twamutegeeza ensonga eyo amanye £) I 'yJk Y \ 0U,S dJJ l Ltl_^>a 3 
nti ddala omulandira gwa bano gwa A «laA ^ 

kukutulwa nga bukya. p v=dLo ^ J s 


68 . Era abantu b’omu kibuga bajja nga 2— 
bajaganya. 


J-J»T tL4 5 

- 1 » "< 


69. Liiri n’agamba nti: Mazima bano J,(_J LS 

bagenyi bange, kale temumpeebuula; 

^ ^ ^ IJJ ^ ^ ^ 

70. Era mutye Allah era temunswaaza. ©c> 3 3^j ® 3 <=*4-* * 1 y—^ 1 3 

71. Nebagamba nti: Owange, tetwakuziyiza Qi^y»-La»J I 1 &L 4 J J11 IS 

okukyazanga abantu abagwiiral * _ _ 

72. N’agamba nti: Bawala bange nafro ©^4_Lo^5_lTJIS 
baabano webali. Mwegendereze bwe muba 

nga mulina ekibi kye mwagala okukola. „ . 

» 1 | <1 P/'-'t 

73. Ggwe Luti, amazima g’obulamu bwo! y—« ^— 4— 1 J- 1 — 1 >- 0 j j 

Ddala abo bali mu ttamiiro lyaabwe bavuya. @£j ^ 1 4T 

74. Olwoekibonerezonekibavumbagiraawo 0,‘7u‘ ^ hi ^ ^r ' ljp U 

nga enjuba evaayo. ” x 

75. Kale ekibuga netukifuula, waggulu wa BjisUCiliCitKilS'SiijS 

kyo newadda wansi wa kyo, era ne- * , „ m „ „ ,<✓ 

tubatonnyeseza enkuba ey’amayinja 8 4 

ag’olusennyente. , tft . ,. s 

76. Mazima mw’ebyo mulimu obubonero eri }*•** ■ }> •—u^(i) J, 

abalabufu. __ 

<C§£> 





Juzu 14 


AI.-HIJR 


Essuula 15 


77. Era ekibuga ekyo kiri ku luguudo 
olukyaliwo. 

78. Mazima mw’ekyo mulimu obubonero eri 
abakkiriza. 

79. Era ddala abantu b’omu kibira nabo baali 
bakozi ba bibi. 

80. Kale twababonereza. Era ebibuga 
byombi biziikiddwa ku luguudo olwetadde. 

Ruku 6 

81. Era ddala n’abantu b’e Hijiri nabo 
baalimbisa Abatume. 

82. Era twabawa obubonero bwaffe, naye 
nga babukuba mabega. 

83. Era baawookoolanga amayumba mu 
nsozi nga bali ntende. 



84. Kale ekibonerezo nekibavumbagira nga 
bukya. 

85. Naye ebyo bye baakola tebyabagasa. 

86. Era tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri 
wakati wa byombi wabula lwa mazima. Era 
ddala Essaawa eyalagaanyizibwa ejja 
kutuuka. Kale ggwe leka endeka ennungi,' 

87. Mazima Mukama wo ye Ssaabatonzi, 
Omumanyi wa byonna. 

88. Era mazima twakuwa Ay a omusanvu 
ezidding’anwa entakera, ne Kur’ani 
ensukkirivu. 

89. Era tolambululanga maaso go eri ebyo 
bye tweyagalizaamu ebibiina ebimu mu bo era 
tonakuwala ku lwabwe; naye budaabuda 
abakkiriza. 

90. Era gamba nti: Mazima nze ndi Mulabuzi 
ow’olwaatu. 

91. Tujja kubabonereza okufaananako nga 
bwe twassa ekibonerezo ku beekutula- 
kutulamu. 

92. Abo abafuula Kur’ani okuba ensense- 
bufu.* 



3 l«^U( L 4O I XJU 3 


x.\ I (j 1 yLJ I 


& Ci j) 

5 > 4 J Lc cl V 3 > ^\ 

^ - A . /" . « M 







lijSBSpliii? 




15:88-92. Aya 88-92 tuziwadde amakulu ag’ebiseera eby’omu maaso (future tense) 
olw ’okuba zirimu okulabula kwa maanyi eri Abasiraamu. Kino tekyewuunyisa kubanga 
mu Kur’ani Entukukuvu okulanga ebisuubizo ebyo ebiba biteekwa okutuukirira mu 



,(20%3l^« 





Essuula 15 


AI.-HIJR 


Juzu 14 


93. Kale mu mazima ga Mukama wo, ddala 
bonna tulibabuuza, 

94. Kw’ebyo bye baakolanga. 


95. Kale langirira kaati ebyo by’olagirwa era 
weesambe abo abenkanya Allah n’ebirala. 


96. Mazima Ffe tujja okukumalira ku ba- 
kudaazi: 

97. Abo abassaawo omusinzibwa omulala 
awamu ne Allah. Kale mangu nnyo bajia 
kumanya. 

98. Era ddala tumanyi bulungi nga ddala 
omutima gwo gukeng’entererwa olw’ebyo 
bye boogera. 

99. Naye ggwe tendereza n’amatendo ga 
Mukama wo era obeere mw’abo 
abavuunama. 

100. Era sinza Mukama wo okutuusa 
lw’olituukibwako okufa. 



y-i. \ J yA tyJ L9 

D 

©c*. ^ y i u j. 



biseera ebyomu maaso kusinga kuba mu biseera eby’emabega(past tense). Ekintu 
ekibaddewo ne kiyitako n’ekiseera ate tekibaako kubuusibwabuusibwa era kiba 
tekikyasoboka kukyuusibwa. Katonda okukola ebisuubizo bino ng’ayogerera mu 
biseera eby’emabega, kabonero akalaga nti mu buli ngeri ebisuubizo ebyo bya 
kutuukirira. 










Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


12. Agabamerezeseza ebimera eby’empeke, 
n’emizayituuni, n’emitende, n’emizabibu, 
n'ebibala ebya buli ngeri. Mazima mu kyo 
mulimu obubonero eri abantu abafumiitiriza. 

13. Era y’eyateeka ekiro n’emisana ku 
kubaweereza, n’enjuba n’omwezi n’e- 
mmunyeenye ebyassibwa ku kuweereza 
mmwe olw’okulagira kwe. Mazima mw’ebyo 
mulimu obubonero eri abantu abakozesa 
amagezi 

14. Era n’ebyo bye yabatondera mu nsi 
eby’erangi ez’enjawulo biweereza 
byammwe. Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abantu ababuulirirwa. 

15. Era Ye y’eyabagondeza ennyanja 
mulyooke mulye mu yo ennyama ensu era 
muggye muy o eby ’amaj olobera bye mwambala. 
Era olaba ebyombo ku yo nga bisala amazzi, 
mulyooke munoonye ku mikisa gye era 
mulyooke mwebaze. 


16. Era y’eyassa mu nsi ensozi enyweevu 
ziryooke zibabeezeewo* era y’eyassaamu 
n’emigga n’amakubo mulyooke mukwate 
ekkubo ettuufu. 

17. Era yassaamu n’obubonero obulala. 
N’olwemmunyeenye bo bazuula amakubo 
gaabwe. 






9 i 





16:16. Bangi balowoozci nti ‘an tamiida bikum’ ) bitegeeza ‘eryooke 

ebayuuguumye’. Kino si kituufu kubanga olwo kyalibadde kitegeeza nti mu byengera 
Allah by’ajjukiza abantu mwe muli n'ensozi ezireetera ensi okuyuuguuma olwa musisi 
ate nga kino kireetera obulamu n’ebintu okutokomoka. Bangi tebakirowoozako nti 
ekigambo ‘tamiida ’ ( ) kisibuka mu kigambo ‘maada ’ ( >[£ )ekitegeeza ‘okuwa 

ebibeesaawo obulamu bw’omuntu, okugeza nga emmere, amazzi, n’ebirala. Mu butuufu, 
n’ekigambo ‘maaidah’ ( S)_ 5,[2 ) ekikozesebwa mu Kur’ani era nga kitegeeza ‘ekijjulo’ 
nakyo kisibuka mu nnono y’emu eya ‘maada’. 

Okusinziira ku makulu ‘ag’okubeesaawo’ge tuggye mu kigambo kino, Ayaetutegeezanti 
Allah yatutondera ensozi nazo zituyambe mu kufuna ebintu ebitali bimu bye twetaaga 
okubeerawo, okugeza nga: emmere, amazzi, n’ebirala bingi nnyo. Kimanyiddwa bulungi 
nti enkuba eva mu mazzi agajuumuuka mu ngeri y’omukka negagenda mu bwengula, 
omukka ate ne gukung’aanyizibwa, neguwola, olwo ate ne gudda ku nsi mu ngeri 
y’enkuba. Ensozi zizannya ekifo kya maanyi nnyo mu kuwoza empewo eno eryooke 
edde mu ngeriy’enkuba etonnya n’emezesa ebibala, emiti n’omuddo kwe tufuna emmere 
era n’ebisolo nabyo bwe bityo. Enzivunnula eno ekwatagana bulungi n’ensonga 
eyogerwako mu Aya eno n’endala ezigifaanana. 




Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


18. Abaffe, oyo atonda afaanana n’oyo ata- j, V 44*1 

tonda? Abaffe, temufumiitiriza? . . .« ✓ ^ 

©4>3>£»>J 

19. Era bwe mugezaako okubala ebyengera i-d 3 

bya Allah, temuyinza kubibala kubimalayo. 

Mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

20. Era Allah y’amanyi ebyo bye mukisa ncl 
bye mwooleka. 

21. Era abo be bawanjagira ebbali wa Allah 
tebatonda kintu kyonna,wabula nabo 
batondebwa butondebwa. 


iLlJ I 


22. Bafu, si balamu; era tebategeera na ddi 
lwe balizuukizibwa. 

Ruku 3 

23. Omusinzibwa wammwe asinzibwa ali 
Omu yekka. Kale abo abatakkiriza nkomerero, 
emyoyo gyaabwe migwiira eri amazima era 
bo beekuza nnyo. 

24. Tewali kuwannaanya, ddala Allah amanyi 
bulungi ebyo bye bakisa n’ebyo bye booleka. 
Mazima Ye tayagala beekuza. 

25. Era bwe bagambibwa nti: Mulowooza ki 
kw’ebyo Mukama wammwe bye yassa? 
Bagamba nti: Ezo ngero z’abedda. 

26. N’ekivaamu balyetikka obuzito bwabwe 
obujjuvu ku lunaku lw’okuzuukira, n’obumu 
ku buzito bw’abo be baabuza mu butamanya. 
Mwetegereze! Nga bibi nnyo ebyo bye 
beetisse. 

Ruku 4 

27. Ddala n’abo abaabasooka baasala 
enkwe, naye Allah n’ajjira ekizimbe kyabwe 
okuva mu misingi, kale akasolya ne- 
kabagwako nga kava waggulu waabwe; era 
nebatuukibwako n’ekibonerezo okuva gye 
bataamanya. 

28. Nate ne ku lunaku lw’okuzuukira ali- 
baswaaza era aligamba nti: Baluwa abo 
abenkana nange be mwasinziirangako 
okuwakanya Abcibakal Abo abaaweebwa 
okumanya baligamba nti: Olwa leero 
obuswaavu n’obubi biri ku batakkiriza. 


(^3>c>^ 3 

©4>"£u4 £> 

U|J 3 yau£j. & 5 

©ciyLi^ulSj \ 

t«Vij S 


jJL 


ta 3 c>3>«4. clL I 1 A >4 

14^4 ^ ^ 3*A»a 

ft IS £$&),> 

bt, 44>3i >i 

jUit 3 ***£ ^ 

j & ; JL*i ^4 ^* $i S$ 

1^31 44 jJi 


<c§> 




Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


29. Abo ba malayika be baafiisa nga be- 
ryazaamanyizza. Olwo balissaawo okwe- 
ryanya bagambe nti: Tetwakola kibi kyonna. 
Nedda, mazima Allah amanyi bulungi bye 
mwakolanga. 


30. Kale muyingire mu miryango gya Jaha- 
nnamu mubeere omwo. Naye ddala amaka 
g’abeekuza mabi nnyo! 

31. Naye abeekuumi bwe bagambibwa nti: 
Mulowooza ki kw’ebyo Mukama wammwe 
bye yassa? Baddamu nti: Birungi nnyo. Abo 
abakola ebirungi ku nsi kuno, be balifuna 
ebirungi. Naye amaka g’enkomerero ge 
gasinga obulungi. Era amaka g’abeekuumi si 
malungi ggero! 


32. Balifuna ensuku ez’olubeerera ze 
baliyingiramu, nga zikulukutamu emigga 
wansi wa zo. Balifuniramu buli kye balyaagala. 
Bw’atyo nno Allah bw’asasula abeekuumi, 


33. Abo ba malayika be bafiisa nga ba- 
longoofu, ba malayika bagamba nti: 
Emirembe gibeere ku mmwe! Muyingire mu 
Janna olw’ebyo bye mwakolanga. 


34. Abaffe, balindayo ki nate okuggyako 
okujjirwa ba malayika okubabonereza oba 
ekiragiro kya Mukama wo okujja? Bwe batyo 
n’abaabasooka bwe baakolanga. Era Allah 
teyabalyazaamaanya naye beeryazaamaanya 
bokka. 


35. Kale baatuukibwako akabi olw’ebyo bye 
baakola, era nebeetooloolwa ebyo bye 
baakudaaliranga. 

Ruku 5 

36. Era abo abenkanya Allah n’ebirala 
bagamba nti: Singa Allah yayagala tuleme 
kusinza birala, tetwaalisinzizza kintu kyonna 
ebbali we—ffe wadde bakitaffe—wadde 
tetwandizizizza kintu kyonna ebbali we. Bwe 
batyo n’abaabasooka bwe baakola. Naye 
abaffe, Ababaka bavunaanyizibwayo ekirala 
okuggyako okutuusa obubaka akaati? 


lo-i u)j\ U l 1^-i h OS 


dli 1*5 1 

jis "y Sd. fe’Vi ji'J 








fo&fe art 7* cU 

to 3 * >^-45 i Jis 

5^5 1 c* lL Cits 

£I i S 1 1 jlSj 

Vi <h-5> >4^ 

^ i—f • Jii 










Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


37. Era ddala buli bantu twabatumamu 
Omubaka okubategeeza nti: Musinze Allah 
yekka era mwewale omujeemu Sitaani. Kale 
mu bo mulimu Allah be yalung’amya ne mu 
bo mulimu abaakakatako obubuze. Kale 
mutambuleko mu nsi mulabe enkomerero 
y’abaalimbisa Ababaka nga bwe yali! 


38.0banga oyaayaanira kulung’ama 
kwabwe, kale ddala Allah taking’amya abo 
ababuza abantu. Era abo tebalina na 
bayambi. 

39. Era balayira Allah mu kulayira kwabwe 
okw’okwekaza nti: Allah tagenda kuzuukiza 
oyo afudde. Si bwekiri, ekyo kisuubizo 
kikakafu ku Ye; naye abantu abasinga obungi 
tebamanyi. 


40. Alibazuukiza alyooke abannyonnyole 
ebyo bye batakkiriziganyangainu, n’abo 
abatakkiriza balyooke bamanye nti ddala baali 
balimba. 


}s j *■ 5 cijj \ if* * 4 i n*» 


4 kill-ill 

ill. ik&jG uMSi 

. w „ o'" ^ 

L# 5 J-£i 

©cK>-^J 

lie* ^ aii 

©u^jLUu 


41. Mazima ekigambo kyaffe ku kintu kyonna 
bwe tuba nga tukyagadde, kale tukigamba 
bugambi nti: Ba! olwo nekiba. 

Ruku 6 

42. Era abo abasenguka ku lwa Allah 
oluvannyuma lw’okukijjanyizibwa, mazima 
tugenda kubawa amaka amalungi ku nsi; naye 
ddala empeera y’enkomerero y’esinga 
obukulu, singa babadde bamanyi — 

43. Tuwe n’abo abagumiikiriza era abeesiga 
Mukama waabwe. 

44. Era tetutumanga Mutume yenna 
olubereberye lwo wabula basajja be 
twabikkuliranga, kale mubuuze ba nannyini 
Kijjukiza, mmwe bwe muba nga temumanyi. 

45. Twatuma Ababaka n’obubonero 
obwetadde n’ebiwandiiko. Era twassa gy’oli 
Okubuulirira olyooke onnyonnyole abantu 
ebyo ebyassibwa gye bali era balyooke 
bafumiitirize. 

26! 


c)l >)\ 1 >\ LxJ "y lil \ 

^Ju dJbJ | 4 ' 5 

fciiJs 4 \$LL 

$ 5 | 

I y \j£a 

©i 

&y 'i *5 j, 

©ijjliSu 

3 3 9 U 1 SJL 

©&3$£^;4&5 •] 




Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


46. Abaffe, abo abasala enkwe embi 
balowooza nti bali mirembe, Allah taabamizise 
ensi oba ekibonerezo okubatuukako okuva 
awantu we batamanyi? 

47. Oba nti taabakwate nga bali mu 
kutawuka kwabwe? Kale tebayinza kulemesa 
ntegeka ya Allah. 

48. Oba nti taababonereze n’okuzikirira 
okw’ empolampola? Mazima Mukama wammwe 
mukwatampola, wa kisa nnyo. 

49. Abaffe, tebalaba nti ebisiikirize bya buli 
kimu Allah kye yatonda bikyuukira ku ddyo 
ne ku kkono mu bwetoowaze eri Allah, so 
ng’ate bo baswaazibwa buswaazibwa? 

50. Era byonna ebirina obulamu ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi bigondera Allah, ne ba 
malayika bwe batyo, ate bo tebeekuza. 


51. Batya nnyo Mukama waabwe ali wa- 
ggulu waabwe era bakola ebyo byokka 
ebibalagirwa. 

Ruku 7 

52. Era Allah yagamba nti: Temutwalanga 
abasinzibwa ababiri. Mazima oyo asinzibwa 
omutuufu ali Omu yekka. Kale mutye Nze 
nzekka. 

53. Era byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi 
bibye, n’okusalawo ekkubo ettuufu kukwe 
ddi na ddi. Abaffe, era atali Allah gwe 
munaatya? 

54. Era ebyengera byonna bye mulina, kale 
biva eri Allah. Nate era bwe mutuukibwako 
obuzibu, kale gy’ali gye muwanjagira. 

55. N’oluvannyuma bw’ abaggyako obuzibu, 
amangu ago ng’abamu mu mm we benkanya 
Mukama waabwe n’ebirala, 

56. N’ekivaamu beegaana ebyo bye 
twabawa. Kale ggwe mwesanyuseemu 
akaseera, naye mangu nnyo mujja kumanya. 

57. Era bateekawo emitemwa olw’ebyo bye 
batamanyi okuva mw’ebyo bye twabawa. 
Mu mazima ga Allah, ddala mulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mwajingajinganga. 


&'\ 

5 £*4* W i 

a C ^ f S * n ^ 

Gy Q, iS, ViU >\ 

©J4r»3 ^ Sty 


tCr &$■ £Lt< 3 > <J\, 

©cl 3 3-4" <44^-^' 

•JjL* 3 \ 1^ \ 

** . - - . 




4-i? J U $9 

£156 Lii, ^ &J1, 

©4 34^3 la 

- / (I ^ / 

©& 3 H 5 15 1 

1 "C I M 1 •*' (>■: 

'>1^-5 ^ ^ V 5 

1>J, jyCii jJki! uJLSlS. I>j, 

©li) ^ 

on , (rvLlJl Lm 5 
©uljiisu 

6 Gy, u 3 


a ^ 


<^>1/ 0 p •« . 

©UJyJuu 


<C§£> 




Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


58. Era bateerawo Allah abaana abawala. 
Obutuukirivu bubwe! So nga bo balina abo 
be baagala. 

59. Era omu mu bo bw’aweebwa amawulire 
g’omwana ow’obuwala nti gw’azadde, 
amaaso ge gafuuka agafumye, ng’eno afa 
ekiniga. 

60. Yekweeka n’abantu olw’amawulire 
g’ategeezeddwa g’atwala okuba amabi 
ng’akubaganyamu nti amusigaze agumire 
obuswaavu oba amuziike mu ttaka? 
Muwulirize, kibi nnyo ekyo kye basalawo. 


61. Abo abatakkiriza nkomerero be ba- 
weebwako eky’okulabirako ekisinga obubi, 
so ng’ate Allah aweebwako kya kulabirako 
ekisinga okuba ekya waggulu; anti Ye ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 

Ruku 8 

62. Era singa Allah abonereza abantu buli 
mulundi olw’obukyaamu bwabwe, ensi 
teyaaligireseeko kiramu kyonna, naye 
abalekawo okutuusa ku kiseera 
ekyagerekebwa. Kale entuuko yaabwe 
bw’etuuka, tebayinza kwerwiisa mabega 
kaseera n’akamu, wadde tebasukkawo. 


63. Era bateerawo Allah ebyo bye 
batayagala, n’ennimi zaabwe zoogera 
obulimba nti bo be balifuna ebisinga 
obulungi. Tewali kuwannaanya, ddala 
balifuna muliro, era ddala bo be 
balisuulirirwa. 

64. Amazima ga Allah, twatuma Ababaka 
eri abantu ab’olubereberye lwo, naye Sitaani 
n’abalungiyiza ebikolwa byabwe. Kale ye ne 
leero ye mukwano gwabwe, era balifuna 
ekibonerezo ekirumya. 

65. Era tetwassa Kitabo ku ggwe wabula 
olyooke obannyonnyole ebyo bye 
batakkirizaganyaamu, era nga bwe bulung’amu 
n’okusaasira eri abantu abakkiriza. 

66. Era Allah y’assa amazzi okuva mu bire 
n’agalamusisa ensi oluvannyuma lw’okufa 
kwa yo. Mazima mw’ ekyo mulimu akabonero 
eri abantu abawulira. 


©ij 3 

<m4-3 

fi ' <^9* J- 6 k ‘hi. HH 

ft iJLiJt 

f * 9 ^ * * 


11) I &L \ \ y. jJ 3 

to U0 a 




* a? K 


a4ji> jfin i43 

©tt) jjsyjjja 

UUjj jjJSLsyi ftLLi i5 

d>kl)i i4J Si# 

“ > • / •• ^ 

. 9 <' ✓ o " 4 « o Pa s * S'* i 

i, djtj ISilxilJiJt 

©S i/U 

ft W 1 > 3 VJ A 

©ttjy*X^J V ft 






Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


Ruku 9 

67. Era ddala mulina eky’okuyiga mu bisolo. 
T ubanywesa amata amatuufu agali mu mbuto 
za byo nga gava wakati w'obusa n’omusaayi, 
agawoomera abanywi. 


68. Ne mu bibala by’emitende n’emizabibu 
mmwe bye mukolamu ebitamiiza n’ebiriibwa 
ebirungi. Mazima mw’ebyo mulimu akabo- 
nero akannamaddala eri abantu abakozesa 
amagezi. 

69. Era Mukama wo yabikkulira enjuki nti: 
Kola enju mu nsozi ne mu miti ne kw’ebyo 
bye batindiira, 


70. N’oluvannyuma lya ku bibala ebya buli 
ngeri, era yita mu makubo ga Mukama wo 
n’obuwulize. Oluvannyuma mu mbuto za zo 
muvaamu eky’okunywa eky’erangi ez’enja- 
wulo ekirimu okuwonya eri abantu. Mazima 
mw’ebyo mulimu akabonero eri abantu 
abafumiitiriza. 


71. Era Allah y’eyabatonda n’oluvannyuma 
y’abafiisa. Ne mu mmwe mulimu oyo akaadiwa 
n’azzibwayo mu bulamu obw’okukekejjana, 
n’ekivaamu aba takyategeera kintu kyonna 
oluvannyuma lw’okumanya kwe yalina. 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Omuyinza wa byonna. 

Ruku 10 

72. Era Allah y’eyasukkulumya abamu mu 
mmwe ku balala mu bigabibwa. Naye abo 
ahasukkul umi z i h wa tebadaiza ku bibaweebwa 
byabwe eri abo abali wansi w’emikono gyabwe 
egya ddyo, nabo balyooke basobole 
okwenkanankana nabo mu byo. Abaffe, 
ebyengera bya Allah bye beegaana mu 
bugenderevu? 


73. Era Allah y abakolera abaky ala nga bava 
mu mmwe era n’abakolera abaana n’abazzu- 
kulu nga bava mu bakyala bammwe era 
n’abagabula ku birongoofu ebya buli ngeri. 
Abaffe, ebitaliimu nsa bye bakkiriza ate 
ebyengera bya Allah bo nebabigaana? 


A & 1 4 & % > 

in < 4 , 

14 £ S 

@a> yQ 24^1 & l 

■' A'',"'?- "I 

4-S. 44-^* 


4 4f*J 4® -£■£***£ &Ii 1 5 
A-4- 3 4- fr ^-£5-)^ 

i* . m i X 0 • $ K* * { 1 

\ ±?\y* A—4-2 

©£>&£*» 

iSUftf bi S& &+*> 

b ^ 5 tJXAa. 

i.'i ’A. ' s«Z If VUf^ll V\ 




t> aJ» 





Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


74. Era basinza ebbali wa Allah ebyo 
ebitabalinaako buyinza ku kubawa kyonna 
okuva mu ggulu wadde mu nsi ate nga 
tebirina na kye bisobola kukola. 

75. Kale temuteerawo Allah ebigeragera- 
nyizibwa rnrye.Mazima Allah y’amanyi 
byonna, naye mmwe temumanyi. 

76. Allah aleeta gye muli eky’okulabirako 
ky’omuddu afugibwa, atalina buyinza ku 
kyonna \n’amugeza kw’oyo gwe twaawa 
ebigabibwa ebirungi ebiva gye tuli era 
ng’asaasaanya ku byo nga bwe kisaana mu 
kyaama ne mu lwaatu. Abaffe, bombi 
benkanankana? Amatendo gonna ga Allah. 
Naye abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

77. Era Allah aleeta eky’okulabirako ku 
bantu babiri: nga omu ku bo kasiru talina 
busobozi ku kintu kyonna era nga 
azitoowerera nnyo Mukama we; nga ne buli 
gy’amutuma, taleetayo kalungi n’akamu. 
Abaffe, oyo yenkana n’oyo akubiriza 
obwenkanya ate ng’ali na ku kkubo 
ggolokofu? 

Kuku 11 

78. Era ebitalabika ebiri mu ggulu ne mu nsi 
byaAllah. Era ensonga y’Essaawa eyalaga- 
nyizibwa teri xvala wabula ering’anga 
okutemya kw’eriiso oba yo esinga nawo 
okuba okumpi. Mazima Allah ye w’Obuyinza 
ku buli kimu. 


wjjVij (SjSjii# 

©til y* 

©£> yoJJj Si joXJts iljo 


V ll£ 

&\ 

115-4^ 5 I )-“ 

©Cl) ^oJju 1 


1 S f 9 * * * K 9 ^ 9 . S * * 


✓ < ✓ 


/ / / 


i2>* 5 11 (J^ 

5 * 05 3V \ 5 cy yJL) I 44 -® A* 
# & 2 il 

©kp 


79. Era Allah y’eyabaggya mu mbuto za 
bannyammwe nga temulina kye mumanyi, era 
yabakolera amatu n’amaaso n’emitima, 
mulyooke mwebaze. 


80. Abaffe, tebatunulako eri ennyonyi eziri 
mu bbanga ly’eggulu? Tewali aziwanirira 
wabula Allah. Mazima mw’ekyo mulimu 
obubonero eri abantu abakkiriza. 

81. Era Allah yabateekera mu mayumba 
gammwe obuwummuliro, era n’ abakolera mu 
maliba g’ebisolo obuyu obubanguyira mu 
kiseeraky’olugendolwammwene mukiseera 
ky’ekiwummulo kyammwe; mu byoya bya zo 


(ik &1» 13 

iij 



3 Jo&*ia J#k & yL0 ~S *J 






Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


ne mu mboobo za zo, ne mu bwoya bwa zo \y!o\ li>-S,3 ll 

mukolamu eby omu maka n ebyeyambisi- ' , < r> r> c 

bwaokumalaekiseera. l* 1 kX-« 3 li' u 1 U> i 3 


// »*■ .x 
-fiUL> \ 5 


82. Era Allah yabakolera ebisiikirize mw’ ebyo 3 "iU-lj (jpui. >£sl! 
bye yatonda era n’abakolera obwewogomo < t* \*Vs , p " ^ u. A ** * 

mu nsozi era n’abakolera ebyambalo ^ U-*-^ 

ebibawonya ebbugumu, n’ebyambalo Jj 

ebibawonya mu ntalo zammwe. Bw’atyonno t , TT * “ > > , 

bw’atuukiriza ebyengera bye ku mmwe, JSjL_j > , f ^ ■ °2 

mulyooke mujeemulukuke. ©V^j jjjsjjigi 


83. Kale bwe baneekyuusa, totya; mazima 1 i^h ,*■ 1 M/ 'v Iplj (lilj 
obuvunaanyizibwa bwo kutuusa bubaka mu ' " 


lwaatu. 


.p * 



Kuku 12 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

85. Era jjukira olunaku lwe tulisitula omujulizi %3 I X*4^i ' <-F=* <i>x ,0 3 -i 3 

okuva mu buli bantu, n’oluvannyuma abo „ j> -r., 1 1 

abeerema tebalikkirizibwa kuwoza, so > “‘ i * ^ 3 '3>“ 3 '^■>-4' 7 

tebalikkirizibwa kusembera. ©o)yjJuL«L) 

86. Era aboonoonyi bwe baliraba eki- 1 kiM I Ij \i ),3 

bonerezo, tekiribakendeerezebwako wadde * > <p„ y pi* - p . 

tebaliweebwa kaagaanya. 5 1 —Q - a-=faj, 

87. Era abo abenkanya Allah n’ebirala bwe I ' b ' >J. 3 

baliraba bakatonda baabwe, baligamba nti: ✓ « • ^, i<i > T5^i t <*■?R* 

Mukama waffe, bano be bakatonda baffe U >* 1 f / 

abo be twasabanga mu kifo kyo. Olwo ba- l^Ll li r. j .3> IpcxJ 

katonda balibakangukira nti: Mazima muli * . ^ J’C <• ? <■ 

balimba. ©£ p? 

88. Era ku lunaku olwo balissaawo obu- J|rpui3 

jeemulukufu eri Allah, n’ebyo bye 
baajinganga biribaabulira. 


89. Abo abatakkiriza era nebaziyiza abantu 
okugenda mu kkubo lya Allah, tulibongera 
ekibonerezo ku kibonerezo olw’okubanga 
baatabulatabulanga. 


©£> 33li?.ly 


90. Era jjukira olunaku lwe tulisitula mu buli 
bantu ow’okubawaako obujulizi ng’ava mu 
bo bennyini, era naawe tulikuleeta obe 
omujulizi ku bano. Era twassa gy’oli Ekitabo 
ekittottola buli kimu, nga bwe bulung’amu 
n’okusaasira era nga ge mawulire 


1—> ViSl 1 \j i”Lc- >) pLi 

©ii> 3 x-u> j J. 1 y 

„ < - «-» « i 

1 I y, ^Z-**-*> ^3^-3 

iSJb^ Cil*. 3 J ! £>£ 

<cQ> 




Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


ag’essanyu eri Abasiraamu. 

Ruku 13 

91. Mazima Allah alagira bwenkanya, n’ekisa, 
n’okugaba nga bw’ogabira ababo, era awera 
ebyambyoone n’ebitasaana n’obujeemu; 
ababuulinramulyooke mufumiitirize. 


92. Era mutuukirizenga endagaano ya Allah 
bwe mubanga mulagaanye era temume- 
nyangabirayiro oluvannyuma lw’okubikakasa 
ng’ ate Allah gwe mufudde omuyima ku mmwe. 
Mazima Allah amanyi bye mukola. 


93. Era temuba ng’omukazi eyakutulakutula 
ewuuzi ye ebitundutundu oluvannyuma 
Iw’okugiranga n’eguma, nga mufuula 
ebirayiro byammwe eky’okubuzaabuza 
wakab waimnwe nga mutya nti wajia kubaawo 
ekibiina ekisinga amaanyi ku kirala. Mazima 
ddala Allah ebyo abagezesa bugezesa nabyo. 
Era ddala ku lunaku lw’okuzuukira alibannyo- 
nnyola ebyo bye mutakkirizaganyangamu. 


94. Era singa Allah yayagala kukaka, ddala 
yaalibafudde ekibiina kimu, naye abuza oyo 
gw’aba asalidde era n’alung’amya oyo 
gw’aba asiimye. Era ddala mulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mwakolanga. 

95. Era temufuulanga birayiro byammwe 
okuba eky’okubuzaabuza wakati wammwe, si 
kulwa nga ekigere kiseerera oluvannyuma 
lw’okunyweera kwa kyo;nemulega ku kibi 
olw’ okwe kiika kwammwe mu kkubo lya Allah, 
olwo nemufuna ekibonerezo ekisukkirivu. 

96. Era endagaano ya Allah temugiwa- 
anyisangamu omuwendo omutono. Ddala 
ekiri eri Allah ky’ekisinga obulungi gye muli, 
singa mubadde mumanyi. 

97. Ebyo bye mulina byonna bya kuggwa- 
awo, naye ebiri eri Allah by’ebyokusigalawo 
olubeerera. Era ddala abo abagumiikiriza 
tulibasasula empeera yaabwe okusinziira ku 
bisingira ddala obulungi mw’ebyo bye 
baakolanga. 


A * * 




•V 


5 

ZJu. & £*£V 11 33 2) 


, s ' 

©joJLixc iSt I X-cJkCl J 
etui 


’L> gb I xJLfc Ca } kJLw JaJs* Li 

©cl KLS 


<C@> 




Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


98. Oyo akola obulungi nga musajja oba nga 
mukazi era nga mukkiriza, kale ddala tulimuwa 
obulamu obulungi; era ddala tulibasasula 
empeera yaabwe okusinziira ku bisingira 
ddala obulungi mw’ebyo bye baakolanga. 


99. Era bw’obanga ogenda okusoma 
Kur’ani, kale wewogomenga eri Allah 
akukingirize Sitaani agobaganyizibwa. 


< « " \# ,r*' "\ **»" 

} > l J I it <J-J^ C** 8 

@li) jJ—OJ«J I yi 

iU it) I1 cL* 1 yjft 1 j»lj 


100. Mazima ddala Sitaani talina buyinza 
kw’abo abakkiriza era abeesiga Mukama 
waabwe. 

101. Mazima ddala obuyinza bwe buli kw’ abo 
bokka abakwanagana naye era n’abo 
abamwenkanya ne Allah. 



Kuku 14 

102. Era bwe tuleeta akabonero mu kifo 
ky’akabonero—ng’ate Allah y’asinga 
okumanya obulungi ebyo by’aba assizza— 
bagamba nti: Ggwe oli mujinzijinzi. Naye 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

103. Gamba nti: Mwoyo Mutukuvu y’e- 
yagissa okuva eri Mukama wo n’amazima 
alyooke anyweeze abo abakkiriza, nga bwe 
bulung’amu era nga ge mawulire ag’essanyu 
eriAbasiraamu. 

104. Era ddala tumanyi nti bo bagamba nti 
mazima muntu buntu y’amuyigiriza. Naye 
olulimi lw’oyo gwe babambira lugwiira, ate 
nga luno Iwo lulimi Luwarabu olunnyo- 
nnyofu. 


105. Mazima abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah, Allah talibalung’amya, era balifuna 
ekibonerezo ekirumya. 

106. Mazima ddala abagunja obulimba be 
bo abatakkiriza bubonero bwa Allah, era abo 
be balimba. 


2 iLl 3 2^1 113^4 \>l) 

^ ^ "j* >> " 2 ^ 

iu; <2* usliii SJjJ Ji 
3 i£jsi ^4 

Lsj 5 

(j kJ i ij LiJ, j> y-i-J ^ -^4 — »■> . 

c) 124,1 jjb) 

u dJu\ cuj L 2) (ihliJ'l i*) j, 

$ 4.^1 Gdj, 

^ jfSy-s>4 


107. Oyo eyeegaana Allah oluvannyuma U-* 
lw’okukkiriza kwe y’alibonerezebwa — r,, „ ". r £ p r 

okuggyako oyo akakibwa okukaka ^ W,«u-*_L 9 5 

okusukkiridde naye nga omutima gwe ^ " .* < » « «« 4 _!" 

mumativu mu bukkiriza. Naye oyo U ^a 4n lU 
ayanjuluza ekifuba kye eri obujeemu, kale abo * j- t* ? ; A 4 

be baliko obusungu obuva eri Allah era be .A-d-* .5 * 1 u*"* ^ u, _ 

<C@> 




Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


balifuna ekibonerezo ekisukkirivu. 



108. Ekyo lwa kubanga basinga kwagala 
bulamu bwa nsi okusinga obw’oluvannyuma, 
era ddala Allah talung'amya bantu beeremye. 


109. Abo be bo Allah be yassaako envumbo 
ku mitima gyaabwe ne ku matu gaabwe ne ku 
maaso gaabwe, era abo be balagajjavu. 


110. Tewali kubuusabuusa, ddala abo ku 
nkomerero be b’okufaafaaganirwa. 

111. Nate ddala Mukama wo eri abo 
abasenguka nga bamaze okubonyabonye- 
zebwa, nate nebanyiikira era nebagumiikiriza, 
mazima Mukama wo oluvannyuma lw’ebyo 
Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo. 

Ruku 15 

112. Era jjukira olunaku buli muntu lw’alijja 
okwewozaako yekka, era buli muntu 
alisasulwa mu bujjuvu olw’ebyo bye yakola, 
era tebaliryazaamaanyizibwa. 

113. Era Allah aleeta eky’okulabirako 
ky’ekibuga ekyaali emirembe nga kitebenke- 
vu, nga kituukwako okugabulwa kwa kyo mu 
bungi okuva buli wamu; naye bwe kiteebaza 
byengera bya Allah, olwo Allah yakiroza ku 
kubuutikirwa enjala n’ensisi olw’ebyo bye 
baakolanga. 


114. Era ddala bajjirwa Omubaka ava mu bo 
naye nebamulimbisa, olwo ekibonerezo ne- 
kibakwaata nga boonoonese. 


115.Kale mulye kw’ebyo Allah by’abagabula 
ebyakkirizibwa, ebirongoofu era mwebaze 
ebyengera bya Allah, bwe muba nga Ye gwe 
musinza. 


*5) "aL I (jt 5 “ >«— 111 

©£>-;. ilj ykl 1 ij £-&j. 

& ii.i &3f\ 

Qc) yLa-JLJ I JL-&\ 

J-* <4 1 Y 

* * 0 * > * r> i.,* ... i,* * 

. * 

» ^ \ "J A-ti-S -A- 

c.ui.g.f'. U i U - j 

lib Nui-a J.U \ i-j* y—^ 


ftiSi 

feL: 

<> S 



■?/. A X* 

L^= O-S- 



ill Us 

i, . 

liLS u-ul 

^ rT 
£~ jl i 


Uj i 

5 

o« 



©<i»3 


a .p 'i cu 

U ) 

jJptL 

ft 

xJLl 3 


©<i> yo JL b 


Jilia tilj. ^>^11 

©(i) 3 6 


116. Mazima ddala yabaziyiza okulya ;n ^ * l i JL GeJ I 

kalannamye, n’omusaayi, n’ennyama sr ^ J „.» _ „ ^ ^ 

y’embizzi, n’ekyo ekiraamiriziddwako atali I >^-*3, 1 Lo ; 1 aJJ 

" . 

173 


Allah. Naye oyo awalirizibwa nga si mujeemu ^ i . o 

era nga tasusse kigero, amanye nti mazima 4 5 . 




Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


Allah Musonyiyi nnyo, Musaasizi nnyo. 

117. Era temwogeranga kw’ebyo ennimi 
zammwe bye zoogera eby’obulimba nti: Kino 
kyakkirizibwa ate kino kyaziyizibwa, nga 
mukonjera Allah eby'obulimba . Mazima abo 
abakonjera Allah obulimba tebaganyulwa. 


118 .Bafuna okuganyulwa okutonotono, naye 
oluvannyuma balifuna ekibonerezo ekirumya. 

119. Ne kw’abo Abayudaaya, olubereberye 
twabaziyiza ebyo bye tukutegeezezzaako, 
naye tetwabalyazaamaanya, wabula 
beeryazaamaanya bokka. 


120. Nate mazima Mukama wo — eri abo 
abakola ebibi olw’obutamanya n’oluva¬ 
nnyuma lwa byo nebabonerera ate 
nebatereerera ddala — mazima Mukama wo 
oluvannyuma lwa byo Musonyiyi nnyo, 
Musaasizi nnyo. 

Ruku 16 

121. MazimaIbraliimuyaling’angaeggwa- 
nga eddamba*, nga muwulize eri Allah, nga 
mwesimbu gy’ali, era teyabeerako mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala, 

122. Nga musiimi wa byengera bye. Allah 
yamulonda n’amulung’amya eri ekkubo 
eggolokofu. 

123. Era twamuwa ebimngi ku nsi, ne ku 
nkomerero ddala aliba mu batuukirivu. 


124. Nate tukubikkulidde nti goberera eddiini 
ya Ibrahimu eyali omwesimbu era teyali 
mw’abo abenkanya ebirala ne Allah. 


125. Mazima ekiragiro kya Sabbiiti kya- 
teekebwa kw’abo bokka abaayawukana ku ye 
(Ibrahimu n’eddiini ye). Era ddala Mukama 
wo aliramula wakati waabwe ku lunaku 


iLto 5 ill \lk 

Jh\ ^ 

©j> 4 uii 

©> 14 ' Jl* I J k.4 J 5 p 

ULo I 3 ^ Lib > S \ ) 

La 5 ^ (J-la b>-2. U 

&j,£J 

1 ^4 C5 £i §J t pJ i 

I. 

ULj,l3 A-J>l b> b>J. 


xij ^ I >£L& 

^ l >-g 

d ^ .tin 1 j i jaliS I; 

i a 

aJi bit && E^T JJ- 


"a ■ 11 *T" ^ a c; 


✓ 


ijj«l Csjl 

5 <J i-? ^ 1 

i C&, G14SUSJ4J 


16:121 Ibrdhimu(a.s) yalina obusobozi bw’okuvaamu eggwanga eryamusuubizibwa. 


<c©> 




Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


lw’okuzuukira mw’ebyo bye baayawuka- 
nangamu.* 

126. Koowoola abantu eri ekkubo lya Mu- 
kama wo na magezi,n’embuulirira ennungi.Era 
b’obuulira kubaganya nabo ebirowoozo mu 
ngeri esinga obulungi. Mazima Mukama wo 
y’asinga okumanya oyo abuze ku kkubo lye 
era y’asinga okumanya abalung’amu. 


127. Era bwe mubanga mubonereza olw’o- 
kwesasuza, kale mubonerezenga 
kyenkanyi nga bwe mwabonerezebwa.Naye 
bwe mugumiikiriza, ddala ekyo ky’ekisingira 
ddala obulungi eri abagumiikiriza 

128. Era gumiikiriza, anti okugumiikiriza kwo 
tekubaawo wabula lwa buyambi bwa Allah. 
Era tonakuwala ku lwaabwe wadde tobaamu 
kukeng’entererwa olw’ebyo bye beekobamu. 

129. Mazima Allah ah wamu n’abo abamutya 
era ali wamu n’abo abakola ebirungi. 


A >■** 

ya. 


ilit 5 444*2 jJl 

Ci I JcJi—*3 Cc (1) l y 



Of. I 5 13-S-* I Oi I OJ, 


16:125. Wano ayogerwaako ye Nabbi Ibrdhimu (a.s), obwesimbu bwe ku bwannamunigina bwa 
Allah n’enjawukana mu ba Isirairi ku bimufaako. Bangi mu ba lsirairi baayingirirwa obusamize. 
Kale mu kwagala okufuna ekyekwaso, kisoboka okuba nti baagezaako okubipaatiika ku 
Ibrahimu(a.s). Wano Sabath kirabika Iwaali lunaku lwa kuwummula, kwetukuza awamu 
n ’okwetangirira. 








Juzu 15 


BANl ISR VII. 


Essuula 17 


twafuula Jahannamu okuba ekkomera 
ly’abeeerema. 

10. Mazima Kur’ani eno y’erung'amya eri 
ekyo ekisinga okuba ekyesimbu era y’ewa 
amawulire ag’essanyu eri abakkiriza abo 
abakola ebikolwa ebirungi nti ddala balifuna 
empeera nnene. 

11. Era erabula nti ddala abo abatakkiriza 
nkomerero, twabategekera ekibonerezo 
ekirumya. 

Ruku 2 

12. Era omuntu asaba ekibi nga bwe 
yandisabye ekirungi; era omuntu mupapi. 

13. Era twakola ekiro n’emisana okuba 
obubonero obubiri. Kale tusangulawo 
akabonero k’ ekiro netuleetawo emisana, ne- 
tufuula akabonero k’emisana okuba 
ekitangaala, mulyooke munoonye emikisa 
egiva eri Mukama wammwe, era mulyooke 
mumanye omuwendo gw’emyaka, mufune 
n’amagezi g’okubala. Era buli kimu 
twakittottola oluttottola. 

14. Era buli muntu twamusiba mu bulago 
bwe obulambe bw’ebikolwa bye. Era ku 
lunaku Iw’okuzuukira tulimuggyirayo 
ekitabo ky’alisanga nga kibikkuddwa. 

15. Tulimugamba nti: Soma ekitabo kyo. 
Olwa leero omwoyo gwo gumala okuba 
omubalirizi ku ggwe. 


5 & (gi && 5153I1 tU 

©l>^Sa I>4- < 1 > I 


->-? u ^ - ». 3, «: -r s 

©S-4^ ^ 4 1 2 i-xfc 1 85. 

fclki pjl. 5 

©■?$*£d>& x 1 ei (& i L 

55^4^ I51 

3 -t lii Giad I 5 I i, jLc 



£li ILAL 


© 15 jil: 
t jL&i&qxfr T$ij, 


16. Oyo alung’ama, kale ddala alung’ama 
lwa kugasa mwoyo gwe; n’oyo awaba, ddala 
awaba lwa kufiiriza gwo. Era teri mwetissi 
alyetikka buzito bwa mulala. Era tetubonereza 
bantu okutuusa nga tumaze kutuma Mubaka. 


17. Era bwe tuba twagadde okuzikiriza 
ekibuga, tuleka bannaggagga ba kyo ne- 
beeyisa nga bwe balaba. Kale bwe 
bakijeemeramu, olwo ensala ekikakatako, 
netulyooka tukiz ik iriza oluzikiriza. 

18. Ye emirembe emeka gye twazikiriza 
oluvannyuma lwa Nuhu! Era Mukama wo 
amala okuba Omumanyi, era amala okuba 
Omulabi w’ebyonoono by’abaweereza be. 



19. Oyo ayagala obulamu bw’ensi eno, tu- £^4=4 ** ^' ”>-4 £-4 ^ 

mwanguyiza mu yo bye tuba twagadde —eri tfi [3 Cfafr 

277 1 


<C@> 





Essuula 17 


BANl ISRA’lL 


Juzu 15 


oyo gwe tuba twagadde — n’oluvannyuma 
tumuteerawo Jahannamu gw’alyokerwamu 
ng ’ anenyezebwa, ng ’ agobaganyizibwa. 

20. N’oyo ayagala enkomerero era n’agi- 
fuubaanira mu nfuubana ya yo entuufu era 
nga mukkiriza, kale abo okulafuubana 
kwabwe kwe kulisiimibwa Allah. 

21. Kyokkci bonna tubayamba—bano na 
bali— nga tubagabira ku bigabibwa bya 
Mukama wo. Era ebigabibwa bya Mukama 
wo tebikugirwa. 

22. Kale laba engeri gye tusukkulumyamu 
abamu ku balala mu bulamu bw’ensi. Naye 
ddala ate yo enkomerero erisukkirira mu 
madaala era eriyitirira mu kusukkulumya. 

23. Kale tossangawo musinzibwa mulala 
awamu ne Allah, si kulwa nga otuula nga 

okomerezebwa, nga olekeddwa awo nnagalaale. 

Ruku 3 

24. Era Mukama wo yalagira nti: Temusi- 
nzanga omulala okuggyako Ye yekka, 
n’ abazadde bombiriri bayisibwenga bulungi. 
Naye omu ku bo bw’atuukanga mu bukadde 
nga w’oli oba bombiriri, kale tobeekaa- 
nyanga era tobakangukiranga; wabula 
oyogeranga nabo mu njogera ebaweesa 
ckitiibwa. 

25. Era bagonderenga era obabudebude- 
ngan’obusaasizi. Era gambanga nti: Mukama 
wange, basaasire nga bwe bandera mu buto. 

26. Mukama wammwe y’asinga okumanya 
ebyo ebiri mu my oyo gyammwe. Bwe muba 
abakozi b’ebirungi, ddala Ye ye Musonyiyi 
eri abo abadding’ana gy’ali. 

27. Era wa owuwo ekituukana naye, 
n’omunkuseere, n’omutambuze, naye todi- 
ibuudanga budiibuuzi. 

28. Mazima abadiibuuzi baganda ba Sitaani, 
ate Sitaani teyeebaliza ddala Mukama we. 


29. Erabw’obalekanga ngatobawadde nga 
okyanoonya okusaasira kw’osuubira okuva 
eri Mukama wo, kale era oyogeranga nabo 
enjogera ey’eggonjebwa. 


( ^ ■uLd al j' r . * 

©i^U 
C 4 J « a>4 V S > 1 j 1 ijy> 5 
Ziisa wlij }L» <yS 5 
01 

JZ Csili 

iisSi ait & Jzgif 

(jt)Y j y* 

Y 

sC2i, ^ 1 , ivUa 5 ?f 5 

iSi. * BUaj, 3 

J*5 Cs£>*2j$| 4 uiJ 

i I >J | Cli 

©l;ji^ 

Jii Ci ^.35 






Juzu 15 


BANl ISR VII. 


Essuula 17 


30. Era toddiranga omukono gwo n’ogu- 
zingira mu bulago bwo n ’okodowala, wadde 
togwanjuluzanga okwanjuluza kwonna 
n’oyiwaayiwa, si kulwa nga otuula 
ng’onenyezebwa, ng’oweddemu ensa. 

31. Mazima Mukama wo y’ayanjululiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde era 
y’abikendeeza. Mazima Ye ategeera bulungi 
era alaba bulungi ebifa ku baweereza be. 

Ruku. 4 

32. Era temuttanga abaana bammwe 
olw’okutya obwaavu. Bo Ffe tubagabirira era 
nammwe. Mazima okubatta kibi kinene nnyo. 


33. Era temusembereranga obwenzi; ddala 
bwo kya buwemu era kkubo bbi nnyo. 


34. Era temuttanga omuntu oyo Allah gwe 
yaziyiza okutta, wabula mu butongole. Era 
oyo alittibwa mu butali butuufu, kale ddala 
twaawa omusika we obuyinza okusaba 
okwesasuza; naye mu kutta, tasukkanga 
ekigero kye battamu owuwe. Mazima ddala 
mu tteeka waakuyambibwa. 

35. Era temusembereranga ebintu bya 
mulekwa, wabula mu ngeri eyo esinga 
obulungi, okutuusa lw’alituuka mu kuvubuka 
kwe, era mutuukirizenga endagaano. Mazima 
endagaano yaakubuuzibwa. 

36. Era bwe mubanga mupima, mutuukiri¬ 
zenga ebipimo era mupimenga n’ ebipimisibwa 
ebitereevu; ekyo ky’ekirungi ennyo era 
ky’ekisingamukumaliriza obulungi ensonga. 


©Ij^ 

i\l5 c3^i U& SI is Si 

I«L*i * 3 

p Liu 

1 %'yS. 1 Jlalll 

Slil jJLi 

©iS^is^ 

i J Gs lyj JiSV3 

l^s’l 3 ^ sill JS. 

©5 i Sj, 

9 - -p * J > > ^ A fa* 

ly)l 3 


37. Era togobereranga ekyo ky’otolina 
ky’okimanyiiko. Mazima amatu, n’amaaso, 
n’omutima — ebyo byonna bya kubuuzibwa 
ku kyo. 


“J-J, dJ 




38. Era totambulanga mu nsi nga 
weejaabaata,ddala ggwe toyinza kuyuza nsi 
wadde toyinza kutuuka ku buwanvu bwa 
nsozi. 

39. Ebyo byonna obubi bwa byo bukyayibwa 
nnyo mu maaso ga Mukama wo. 

40. Ebyo by’ebimu ku by’amagezi Mukama 
wo bymkubikkulidde. Kale tossangawo 


dull, TrCa-Jli 3 

©5£JG^i^c# ( >3‘Vi 
Sj.) ^ £ 4 > < 3 ^ 

c>2 dJj j J t i_^"3l L«-j, dli,> 


<cQ> 





Essuula 17 


B\\i ISRA’II. 


Juzu 15 


musinzibwa mulala awamu ne Allah, si kulwa 
nga osuulibwa mu Jahannamu nga onenyeze- 
bwa, nga ogobaganyizibwa. 

41. Abaffe, Mukama wammwe mmwe be- 
yalondera abaana ab’obulenzi, Ye n’atwala 
ab’obuwala okuva mu ba malayika? Mazima 
ddala kye mwogera kigambo lusukkirivu mu 
bubi! 

Ruku 5 

42. Era ddala twannyonnyola eby ’amagezi 
mu ngeri ezitali zimu mu Kur’ani eno balyooke 
bafumiitirize, naye tekirina kye kibongerako 
okuggyako obukyayi. 

43. Gamba nti: Singa ddala waaliwo 
bakatonda abalala awamu naye, nga bwe 
bagamba, era nabo baalinoonyezza ekkubo 
ely’okubatuusa ku Nannyini Nnamulondo. 

44. Obutuukirivu bubwe era yagulumira 
olugulumira olusuffu kw’ebyo bye boogera. 


45 .Emigigi gy’eggulu omusanvu gimugulu- 
miza, n’ensi, n’ebigirimu. Era tewali kintu 
kyonna wabula kimutendereza n’amatendo 
ge, naye mmwe temutegeera ntendereza ya 
byo. Mazima Ye y’Alumirwa ennyo 
abaweereza be, Omusonyiyi ennyo. 

46. Era bw’oba ng’osoma Kur’ani, tussa 
olutimbe olutalabika wakati wo n’abo 
abatakkiriza nkomerero. 


47. Era twassa ebibikka ku mitima gyaabwe 
baleme kugitegeera, ne mu matu gaabwe 
twassaamu obuggavu. Era bw’oyogera ku 
Mukama wo mu Kur’ani nga bw’ali Omu 
yekka, bakyuukira mabega waabwe 
olw’obukyaayi. 

48. Ffe tumanyi bulungi ebyo bye bawuliriza 
bwe baba ng’abakuwuliriza , ne bwe baba 
mu kafubo awo nga aboonoonyi bagamba 
nti: Temugoberera mulala wabula mugoberera 
muntu eyalogebwa. 


49. Kale laba engeri gye bakugeraagera- 
nyaamu! Bwe kityo nno babulidde ddala, 
tebakyayinza kulaba kkubo. 


yjLI L^-M o_Ll I 

©iV 



5^3 jisf *£5^(3 Bj, ai^LsJi f 
iU d & 3 £ 

©I jyiJ Y 


& yJ yfl-j.d&i 3k 4 J.I cl Cfijyj <J_J 

©5^4-jr I iJ > Jj,i£iX?Y i>i, 

|yLc iJylySj Lo2 = (JjO J 

©ft** 

7^4%%^ iA. £>J.J'&*&<** 

Sy&JLoJ Y C^J 5 ? 

Ciii uLip i ^5 

dWyJl U>d-i 5 
GS 1*0 


cA 121 st 1 

iy, J > i>ii 3.5 

>), <*-$, ^ JU-bI 

> 1 . 3 kill) 1,(5 

©I 

i££S. JlitfJt ijfc* 

© 4? ; ? cl piJal ^ 






Juzu 15 


BANl ISRA’lL 


Essuula 17 


50. Era bagamba nti: Abaffe, bwe tulifuuka 
amagumba era nga tusegenyuse, ddala era 
tulizuukizibwa nga tuli bitonde bipya? 

51. Gamba nti: Ka mubeere mayinja oba 
kyuuma, 

52. Oba ekitonde ekirala kyonna mw’ebyo 
ebirabika nga bikakanyavu nnyo mu 
ndowooza yammwe, era mulizuukizibwa. Kale 
bajja kuddamu nti: Ng’ani nno atuzzaawo? 
Gamba nti: Oyo eyabatonda omulundi 
ogwasooka. Olwo bajja kukunyenyeza mitwe 
gyaabwe era bagambe nti: Ye ekyo kya ddi? 
Gamba nti: Kyandiba n’okumpi ennyo, 

53. Ku lunaku lw’alibakoowoola, olwo 
mulyanukula ng’eno bwe mumutendereza 
n’amatendo ge, ngamulowooza nti muwanga- 
dde akaseera mpa wekazira. 



IS IS5 5 ISC&e ilriXj,^ I^JIS 9 



r. di CoJj, L&i S, ) I 




Ruku 6 

54. Era gamba abaweereza bange booge- 
renga ebyo ebisinga obulungi. Mazima 
Sitaani y’atabulatabula wakati waabwe. 
Mazima Sitaani mulabe wa lwaatu eri omuntu. 

55. Mukama wammwe y’asinga okubamanya 
obulungi mwenna. Bw’aliba ayagadde 
alibasaasira, oba bw’aliba nga asazeewo, 
alibabonereza. Era ggwe tetwakutuma kuba 
mulabirizi ku bo. 

56. Era Mukama wo y’asinga okumanya obu¬ 
lungi abo abali mu ggulu ne mu nsi. Era ddala 
twasukkulumya ba Nabbi abamu ku balala era 
netuwa Daudi Zabuli. 

57. Gamba nti: Kale mulaajanire abo be mu- 
twaala nti be ba katonda ebbali we; naye nno 
tebalina buyinza kubaggyako bizibu wadde 
okubiwugula. 


j> S 11 j n ji > GjLaJ, (Jj j 

Uj, > is > J a i ji n b i3j. 

©CtdJ 'jxJyo I 

©2U3)^ . .t.t£ 

U 3 V 15 14 

f—i 5 > C>g 

5Jijsil£ uliJ 


58. Abo be balaajanira, nabo bennyini 
banoonya kusembera eri Mukama waabwe 
Allah — ka babe abo abasinga okuba 
okumpi ne Allah — era basuubira busuubizi 
okusaasira kwe, era batya ekibonerezo 
kye.Mazima ekibonerezo kya Mukama wo kya 
ntiisa. 

59. Era tewali kibuga nakimu kirisigala- 
wo ,wabula tugenda kukizikiriza nga olunaku 

lw’okuzuukiratelunnatuuka,obaokukibonere- f ( ( 

za n’ekibonerezo ekikakali. Ekyo kyawandiiki- 
bwa mu Kitabo. 


is)$**-*->. Ct 9-s. Oi,jJ i k—UJy I 
‘-r 4 > 3 1 j 

uj, 1 cLj 1 .i—C ID C%7 5 eLS-oLa-J 

©153 A_Sfc7 C) kdJd! J dl» I 3v-c 


14 iU 


<cg£> 





Essuula 17 


B\\i ISRA’II. 


Juzu 15 


60. Era tekyandituziyizza kuweereza bu- 
bonero olw’okuba nti abaasooka 
baabulimbisa. Era twawa aba Thamuda 
eng’amira enkazi nga ke kabonero akeetadde, 
naye nebagiyisa bubi. Era tetuweereza 
bubonero wabula lwa kulabula. 

6 E Era jjukira nga bwe twakugamba nti: 
Mazima Mukama wo yeetoolodde abantu. 
Era tetwassaawo kulabikirwa kwe twakulaga, 
n’omuti ogwakolimirwa mu Kur’ani, wabula 
lwa kugezesa eri abantu. Era tubalabula, naye 
tekirina kye kibongerako okuggyako 
obujeemu obusukkirivu. 

Ruku 7 

62. Era jjukira nga bwe twagambaba malayika 
nti: Mugondere Adarnu, kale baamugondera, 
okuggyako Ibilisi. Yagamba nti: Abaffe, 
ng’ondere oyo gwe watonda mu budongo? 

63. N’agamba nti: Gwe olabye otya? Ono 
gw’owadde ekitiibwa okusinga ku nze? Singa 
onompa ekiseera okutuusa ku lunaku 
lw’okuzuukira, mazima ng’enda kwefuga 
ezzadde lye, okuggyako ab’omuswaaba. 

64. Allah n’agamba nti: Vaawo! Kale buli 
alikugoberera mu bo, mazima Jahannamu 
y’empeera yammwe, empeera enzijuvu. 

65. Era sendasenda abo b’onosobola mu 
bo n’eddoboozi lyo, era obakung’aanyize 
amaje go ag’abeffalaasi n’abebigere era 
obeere bumu nabo mu by’obugagga 
n’abaana era obasuubize. Naye nno Sitaani 
tabasuubiza kirala okuggyako okubuzaa- 
buza. 

66 . Naye mazima abaweereza bange 
abatuuju tojja kuba na buyinza ku bo. Era 
Mukama wo amala okuba omulabirizi ku bo. 


^i, (£)T Os j 

j CLis'i 5 j> i Uj 


[ 4 ^ 

©CL jjjp Co 

v 1 aid 11 ; /p > la^c*; 

2 _j I | ) Oi,Gjjy 

i) JoJ & 

134 =^' Sis Us 

QCld-io jjLs J u L 

ilA JS 

cjCs i- o . * 4*^20 <JC> 

} i, ‘% i ti la' C /j I ij>* 0 3 >0 •> 2 iIS 

j "s 4-M- 1 

5 ^>J a Uulife 


67. Mukama wammwe y’Oyo abatambuliza 
ebyombo ku nnyanja, mulyooke munoonye 
ku mikisa gye. Mazima Ye ye Musaasizi ennyo 
gye muli. 

68 . Era bwe mutuukibwako obuzibu nga muli 
mu nnyanja, abo be mulaajanira ebbali we 
bonna babaabulira, okuggyako Ye yekka. 
Naye bw’amala okubawonya n’abatuusa ku 
lukalu, olwo nga mwekyuusa. Naye omuntu 
muteebaza nnyo! 


4 Idiii ji*J £&& £piii43 

a L^ /a> d>*?. 11 

jjs 4 j£ji iills fUs 

& jdlJU SU * alU, YJ, £ 






33Ji 







Juzu 15 


BAN! ISRA’II. 


Essuula 17 


69. Abaffe, mulowooza nti muli mi remhe 
nnyo taabasaanyizeewo eyo ebbali ku lukalu 
gye muli oba taabasindikire kibuyaga 
w’omusenyuow’akabi? Nate olwotemuyi- 
nza kufunayo mulabirizi ku lwammwe. 

70. Nandiki, mulowooza nti muli mirembe 
nnyo talibazza nate mu nnyanja omwo 
omulundi omulala, olwo n’abasindikira 
omuyaga ogw’akabi, kale n’abasaanyaawo 
olw’obutakkiriza bwammwe? Nate olwo 
temulifunayo muyambi yenna ku Ffe. 

71. Era mazima twawa abaana ba Adamu 
ekitiibwa, era netubasitula ku lukalu ne ku 
nnyanja, era netubagabula mu birongoofu, 
era netubasukkulumya okusinga ku bingi 
mw’ebyo bye twatonda olusukkulumya. 

Ruku 8 

72. Mwetegekere olunaku lwe tulikowoola 
buli bantu n’ omukulembeze waabwe. Kale oyo 
aliweebwa ekitabo kye mu ddyo we, kale abo 
be balisoma ekitabo kyaabwe n’essanyu era 
tebaliryazaamaanyizibwa wadde akasirikitu. 

73. Era oyo aliba muzibe wano ku nsi, kale 
ye ne ku nkomerero era aliba muzibe, era 
y’alisinga okuwaba ku kkubo. 

74. Era ddala kaabula kata bakusaanyeewo 
nga bakubonyabonya mbu bakuggye 
kw’ebyo bye twakubikkulira, nga baagala 
otupaatiikeko ebirala ebitali byo, era olwo 
ddala lwe baalikututte ng’owomukwano 
ennyo. 

75. Era singa tetwakugumya ne Kur’ani eno, 
osanga walyekubiddeko gye bali akatonotono. 

76. Olwo nno ddala naawe twalikulozezza 
ku kibonerezoe kisuffu mu bulamu bw’oku 
nsi, n’ekibonerezo ekisuffu mu kufa, n’olu- 
vannyuma tewaalifunyeeyo muyambi 
yenna ku Ffe. 

77. Era ddala baali kumpi okukukijjanya 
mu nsi balyooke bagikugobemu; nayeera 
nabo tebaaligibaddemu oluvannyuma lwo, 
okuggyako akatono ennyo. 


78. Y’empisa gye twayisaamu n’abo be 
twatuma olubereberye lwo mu Babaka baffe, 
era tojja kusangawo nkyuukakyuuka yonna 
ku mpisa yaffe. 


>SJlJ 5) ^ <J-w 4. 

' n * „ 

©*^4^5 


lloll 

ft iiS £& Jf JjiL &* 5 

>4 v 

©*^r ." -4 ? "7 

*>»-$-usCi : ^ 3-i 

©fei 3 tflU+atfS 5 iyk 

*' 4^ *4 ££ & 

fi-J! l$>& 

i s# $*isi it 

JLu? ; si.iUiiY )>L 


JWSi ftt? 


j CiLwJ ctjd-lS C»-l 4j I >—5 tjM 2JU » 









Essuula 17 


B\\i ISRA’II. 


Juzu 15 


Ruku 9 

79. Kale ssa omwoyoku ssaalanga enjuba 
etandise okukkirira okutuusa nga enzikiza 
y’ekiro ekutte, ne ku kusoma Kur’ani nga 
bukya. Mazima okusoma Kur’ani nga bukya 
kukkirizibwa nnyo eri Allah. 

80. Ne mu kiro gigolokokerenga ogisome,nga 
kwe kusinza okw’ennyongeza gy’oli, ob’olya- 
wo Mukama wo n’akugulumiza mu kifo 
ekitenderezebwa ennyo. 

81. Era gamba nti: Mukama wange, nnyi- 
ngiza okuyingiza okulungi era onfulumye 
okufulumya okulungi era ompe obuyinza 
obuyamba okuva gy’oli. 

82. Era gamba nti: Amazima gazze era 
obulimba busaanyeewo. Mazima obulimba 
bwe buteekwa okusaanawo. 

83. Era tussa mu Kur’ani ekyo ekiwonya 
era nga kwe kusaasira eri abakkiriza; naye 
aboononyi tekibongera kirala okuggyako 
okufiirwa. 

84. Era awo bwe tuwa omuntu ebyengera, 
akyuuka neyeerattira; naye bw’atuukibwako 
akabi, nga essuubi limuggwamu. 


85. Gamba nti: Buli omu akolera ku ngeri ye, 
naye Mukama wammwe y’asinga okumanya 
oyo asinga okuba omulung’amu mu kkubo. 

Ruku 10 

86 . Era bakubuuza ebifa ku mwoyo. Gamba 
nti: Omwoyo gubaawo lwa kiragiro kya 
Mukama wange; naye temwaweebwa 
kumanya bigufaako, okuggyako okutono 
ennyo. 

87. Era singatwayagala,ddalatwaliggyeewo 
ebyo bye twakubikkulira, n’oluvannyuma 
lwa byo tewaalifunyeewo mulabirizi ku Ffe, 


( 2)1 i u> Cks 

fills <->T 

j J-*- ^ j t 

©Ls^J^ j tti b®ij Gy i 

^ ^ Gs 

S A • ✓ ^ «* .«»* ** > > | t £ x A 'S’ 

V j 11 a o a ; j 

©Ij GlLiYj, A 11 

i Jg foil'll], 5 

£•)[!£» }JLM etJZ*2 i ?: L5 ^ 

>* h Jj''J j 

^ ^ 1 >) JaJLc. I 2 

1 tjM * 7?y>^ 1 y*- 3^3^45 

«h £ aJi iiici 

ii - 


88 . Okuggyako nga ofunye okusaasira 
okuva eri Mukama wo. Mazima emikisa gye 
ku ggwe minene nnyo. 

89. Gamba nti: Abantu n’Amajinni ne bwe 
bekung’aanya awamu nti baleeteyo ekitabo 
ekifaanana ne Kur’ani eno, tebasobola 


ate IxijJj, 

©l^dliG 

^Ji 5 J^Vi J5 







Juzu 15 


BANl ISRA’lL 


Essuula 17 


kuleetayo kitabo kigifaanana, ne bwe 
bayambagana bokka na bokka. 

90. Era ddala twannyonnyola mu ngeri 
ezitali zimu eri abantu eby’okulabirako ebya 
buli ngeri mu Kur’ani eno, naye abantu 
abasinga obungi baagaana ebigirimu, 
okuggyako okugoberera obutakkiriza. 

91. Era baagamba nti: Tetujja kukukkiriza 
okumusa lw’onotutiiriisiza ensulo okuva mu 
ttaka, 

92. Oba obeere n’essamba y’emitende 
n’emizabibu; kale ofukumule emigga wakati 
wazo olufukumula, 

93. Oba otusuuleko eggulu mu bitundutu- 
ndu nga bwe wagamba oba oleete Allah ne 
ba malayika tubalabe obuling’aana, 


94. Oba obeere n’enju eya zaabu oba 
olinnye mu ggulu. Naye era tetujja kukkiriza 
kulinnya kwo, okutuusa lw’onootussiza 
ekitabo netukisoma.Gambanti:Omutuukirivu 
ye Mukama wange, naye nze siri kirala 
wabula ndi muntu buntu eyatumwa nga 
Omubaka 


Ruku 11 

95. Era tewali kiziyiza bantu kukkiriza awo 
nga bajjiddwa obulung’amu, wabula 
okugambanga nti: Abaffe, omuntu obuntu 
Allah gw’atumye ng’Omubaka? 

96. Gamba nti: Singa ku nsi kwaliko ba 
malayika abatambula nga bakkalivu, ddala 
nabo twalibatumidde malayika okuva mu 
ggulu nga ye mubaka gye bah. 


& 


I 'jUt 3& id* 

i 

IWJ jt 

£ JLiaJ1 5 ctb L <^Lj jf lAj mA 

11 * ✓ 

©14-jS 

;» 6 lLsji ^ Jp s' 

jjti ikt |£4UJ. 

iJj I ' P G> I4> I V UJ 

l%Ls uMVi 

SJ1X5 £> £4 

©Yji5l3^*tLSji 


97. Gamba nti: Allah amala okuba omujulizi 
wakati wange nammwe. Ddala Ye y’ategeera 
obulungi era y’alaba obulungi abaweereza 



be. 

98. Era oyo Allah gw’alung’amya, y’aba 
alung’amidde ddala. Naye abo b’aleka, kale 
ggwe toyinza kubazuulirayo bayambi balala 
ebbali we. Era tulibakung’aanya ku lunaku 
lw’okuzuukira nga beevuunise ku bwenyi 
bwabwe nga bamuzibe, nga bakasiru, nga 
bakiggala. N’obutuulo bwabwe muliro. Buli 


t <&}> Ji4 

j 1144 1 v4-i 

Gal4 VL* 







Essuula 17 


B\\i ISRA’II. 


Juzu 15 


lwe guliggwereranga, tulibongeranga omuliro 
ogubumbujja. 

99. Okwokwekusasulwakwabweolw’okuba 
baagaana obubonero bwaffe nebagamba 
nti: Abaffe, bwe tulifuuka amagumba nga 
tusegenyuse, abaffe era tulizuukizibwa nga 
tuli bitonde bipya? 


100. Abaffe, tebalaba nti ddala Allah Oyo 
eyatonda eggulu n’ensi alina obuyinza 
okutondayo abalinga bo? Era yabategekera 
entuuko etabuusibwabuusibwamu. Naye 
aboonoonyi baagaana bull kimu, 
okuggyako obutakkiriza. 


101. Garnba nti: Singa mmwe mulina obuyinza 
ku mawanika g’okusaasira kwa Mukama 
wange, olwo nno ddala mwalikwatiridde 
olw’okutya okuggweesa, kubanga omuntu 
mukodo nnyo. 

Kuku 12 

102. Era mazima twawa Musa obubonero 
mwenda obwenkukunala. Kale buuza abaana 
ba Isirairi awo bwe yajja gye bali, Farawo 
n’amugamba nti: Owange Musa, nze nkakasa 
nti oli muloge. 

103. Musa n’agamba nti: Mazima otegedde 
bulungi nti tewali yassa bubonero buno 
wabula Mukama w’eggulu n’ensi nga bwe 
bukakafu gye muli, era ggwe Farawo nze 
nkubala nti ozikiridde. 

104. Kale Farawo n’amalirira okubagoba 
mu nsi; naye netumusaanyawo ne be yali 
nabo bonna. 

105. N’oluvannyuma lwe twagamba abaana 
ba Isirairi nti: Mutuule mu nsi eyabalagaa- 
nyizibwa. Kale ekiseera ky’ekisuubizo 
eky’oluvannyuma bwe kirituuka, mwenna 
tulibaleeta nemuba wamu nate. 

106. Era Kur’ani twagissa mu mazima era 
yakka lwa mazima gokka. Era ggwe 
tetwakutuma wabula lwa kuba muwi 
w’amawulire ag’essanyu era Omulabuzi. 

107. Era Kur’ani twagyawulayawulamu 
ebitundu olyooke ogisomere abantu nga 
ogoberera ebiwummulo era twagissa mu 
bitundutundu. 


i itfim L 

till Gt t&fy 

©i >-j. >-». 

ail 

di’' j» jVi) 


VI, <X& 4*45 M 

>4 Hi j} i \%i t 

441 ^4 3^ CLui iijy 

>1 <-44>4L Jy. 

All jffl &4>i ^5 

VJ. J53T 5J(S 

©1I4UA ilii V 

? aT ! 

02 j^ 1 *^ ttJ' > 1 J k-» 

©14-4“ **-“*-2 

J-j '>- 11 , ^44 s y*-i 3-j. [us 3 


Aft *i t'af'.P??. 


^ ^ ^ U ^ iuJ ^ L* 5 

4^ vjaJdj;;''f 
Msdii djiSiljidi2i}i5 






Juzu 15 


BANl ISRVII. 


Essuula 17 


108. Gambanti: Mugikkirize oba mugiga- 3» <W Ji 

ane, mazima abo abaaweebwa okumanya ^ ^ ^ n ^ > 

olubereberye lwa yo bw’ebasomerwa, bo I >J, ^ 


bagwa wansi ku bwenyi bwabwe nebavuu- 
nama, 

109. Nga bwe bagamba nti: Omutuukirivu 
Allah ye Mukama waffe. Mazima ekisuubizo 
kya Mukama waffe kiteekwa okutuukirira. 





110. Era bagwa wansi ku bwenyi bwa¬ 
bwe nga bwe bakaaba, nekibongera 
obwetoowaze. 

111. Gamba nti: Mukoowoole ‘Allah’ oba 
mukoowoole ‘Rahman’, buli ttendo lye 
mumukoowoola nalyo aliwulira. Y’alina 
amannya agasingira ddala obulungi. Era 
toleekaaniranga mu ssaala yo wadde 
togimuumuunyanga, wabula okwatanga 
ekkubo eliri wakati w’ebyo byombi. 


) sjQi'ii Z>U4 ; 

§sji i-nuxi- 

> j-a 

I 2 jlE 

* juUJi ijisi iSfif 

©“JJLw 


ft TS -K* ^ i* / ^ A £ ^ 

112. Era gamba nti: Amatendo gonna ga ^lLj, I j 


Allah Oyo ateefunira mwana era atalina ; Ci » a < ^ A ^ • "f ^ ^ 

yenkana naye mu bwakabaka era a<alma 
muyambi olw’obuteesobola. Era tendereza- j lJ I ci-j 

nga obukulu bwe olutendereza. " 1 « 2 

vr 







Essuula 18 Juzu 15 



AL-KAHF 

(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Amatendo gonna ga Allah Oyo 
eyassa Ekitabo ku Muweereza we, 
n’atakissaamu* (naye n’atamussaamu) 
bukyaamu bwonna . 

3. Nga ky’ekirabirizi, kiryooke kirabule 
a bantu ku kibonerezo ekikakali ekiva gy’ali 
era kiwe amawulire ag’essanyu eri 
abakkiriza abo abakola ebikolwa ebirungi 
nti ddala balifuna empeera amakula, 

4. Omwo mwe balibeera olubeerera; 

5. Era kirabule n’abo abagamba nti Allah 
yeefunira omwana. 

6 . Tebalina kye bakimanyiiko wadde 
bakitaabwe. Nga kigambo kinene nnyo 
ekiva mu bumwa bwabwe! Teboogera 
kirala wabula bulimba. 

7. Kale ob’olyawo newessa ennaku 
olw’okubalumirwa singa tebakkirize 
kigambo kino. 

8 . Mazima ebiri mu nsi byonna twabifuula 
majolobera ga yo, tulyooke tubagezese 
tumanyise ani mu bo asinga okukola 
obulungi. 

9. Era ddala Ffe tujja okufuula ebyo 
ebigiriko ettaka ejjereere. 

10. Abaffe, olowooza nti abantu b’omu 
mpuku n’ebiwandiiko byaali mu bubonero 
bwaffe obw’ekyewuunyo ennyo ? 

11. Awo abavubuka bwe baabudama eri 
empuku nebagamba nti: Mukama waffe, tuwe 
okusaasira okuva gy’oli era tuwe 








©i: 


ij J S&z ^3 4*^ 1 

43 sJ&illi Li U5 P4 

gj I I >4" t4 ^ 

(r)lt <Ti a. 1^4- l>o4-lc>' 

J* J ;*-»• & ulUili 

©list 44 *-^ 1 <*-H,i 

S3 fc# J* is eft* di 

Cs SpgfcJ IjJ.3 

i & a • 

©')>4 

3 4 ^" «)T £4^ a' 

iSJdi Jj, kip 4 
iU'J 


/ 8 : 2 . Pronoun ‘hu’ ( & ) mu kigambo jahu ’ ( Cu ) egwa ku njuyi zombi i.e. ku Mubaka Muhammad 
(s.a.w.) ne ku Kitabo ( Kur’ani). Olw’okuba nti wano kizibu mu Luganda okukozesa pronoun emu 
okugatta Omubaka n’Ekitabo — so nga ate ekyo kyennyini ky’ekigendererwa ky’ekigambo ‘lahu’ 
mu Luwarabu — mu kuvvuunula tuwaliriziddwa okuteekawo ebigambo byombi (Omubaka 
n’Ekitabo) butereevu olw’okutuukiriza ekigendererwa kyaAya eno. 




Juzu 15 


AL-KAHF 


Essuula 18 


obulung’amu mu nsonga yaffe. 

12. Kale twakonera amatu gaabwe nga bali 
mu mpuku ne batcimanya bifa bweru okumala 
emyaka emibalirire. 

13. N ’ oluvannyuma twabagolokosa tulyooke 
tumanyise kibiina ki ku byombi ekyaali kisinga 
okubalirira ekiseera kye bamaze. 

Ruku 2 

14. Ffe tukunnyonnyola ekyafaayo kya- 
bwe mu butuufu. Abo be bavubuka 
abakkiririza mu Mukama waabwe era ne- 
tubongera obulung ’ amu. 



i yia I 


ti >i 5 


15. Era twanyweeza emitima gyabwe, awo 
bwe baayimuka nebagamba nti: Mukama ~ ‘ L 1 1 j 

waffe ye Mukama w’eggulu n’ensi. ' « - 

Tetulikoowoola musinzibwa mulala yenna xJU IJ 4 JI, c>-S. Ij-cxJ <->-J 


*4 


a * ^ ^ ^ ■ 


ebbali we; bwe tulikikola, mazima tuliba 
twogedde obulimba obusingira ddala. 

16. Bannaffebano bebaatwala abasinzibwa 

abalala ebbali we. Naye lwaki tebabaleetako t 
bukakafu bwa lwaatu? Kale ani asinga 
obwonoonefu kw’oyo apaatiika ku Allah ^ j >_T T 

obulimba? * " , 

17. Kale nga bwe mumaze okubeebe- -".il Qg j ^ j* Vl yr 4 | >J,j 

ngulako n’ebyo bye basinza ebitali Allah, >.» „ .. ✓ <• 

kale mubudame eri empuku; Mukama t 1 j,l j li txjj I 

wammwe ajja kubanjululiza okusaasira kwe ^ Co gL j !j rj* ) Ar "r~j 

era abategekere obwangu mu nsonga - " 5 " . 

yammwe. 

18. Era ng’olaba enjuba bw’eyita ewala ))\ J-f d-SJJs l iJUl l£>J 3 

n’empuku yaabwe ku ludda olwa ddyo . a, a i< l $ l it & ^ 

awo ng’evaayo, era nga bw’eba egwa, _ ' ^ " J „ 

ebayita ku ludda olwa kkono, naye nga A—* 5 4 C&iLl I cL|> yLJ 

mu yo bali wagazi. Kano ke kamu ku ~ * i . „< 

bubonero bwa Allah. Oyo Allah 

gw’alung’amya, ye mulung’amu owa ddala; fojj 51 j44 

n’oyo gw’alekulira, ggwe toyinza 
kumuzuulirayo muyambi, omulung’amya. 

Ruku 3 

19. Era ng’obaloowooza nti bagolokose, 
so nga beebase; era tulibakyuusiza ku ludda 
olwa ddyo ne ku ludda olwa kkono, 
n’embwa yaabwe ng’egolodde emikono 
gyayo ku mulyango. Singa wabatunulako, 




5 f Z& ^lliGUTJiWJ5 

ii»l> 5 tsfcS-g-jP' 


4 •'Hi 


<c§> 


-s-cd5j a44-^ 5 If 4 





Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 15 


waalibakubye amabega n’odduka era ddala 
waalijjudde ensisi ku lwabwe. 

20. Era bwe kityo twabagolokosa balyooke 
beebuuzaganye bokka na bokka. Omwogezi 
omu mu bo yagamba nti: Mumaze bbanga 
ki? Nebagamba nti: Tumaze lunaku oba 
kitundu kya lunaku. Abalala nebagamba 
nti: Mukama wammwe y’asinga okumanya 
ekiseera kye mumaze. Kale mutume omu ku 
mmwe n’essente zammwe zino mu kibuga, 
kale alabe mmere y’ani mukyoesinga okuba 
ennungi, kale abaleetere ku yo eky’okulya. 
Naye abeere mwegendereza era aleme 
kubamanyisa eri omuntu yenna. 

21. Kuba ddala bwe banaabawangula, bajja 
kubakuba amayinja oba bajja kubazzaayo mu 
nzikiriza yaabwe era olwo temuliddayo 
kuganyulwa ddi na ddi. 

22. Era bwe kityo oluvannyuma twabama- 
nyisa eri abantu balyooke bamanye nti 
ddala ekisuubizo kya Allah kya mazima era 
nti ddala Essaawa eyalagaanyizibwa 
teriimu kubuusabuusa. Jjukira awo abantu 
bwe baakaayana bokka na bokka ku nsonga 
yaabwe, kale nebagamba nti: Mubazimbeko 
ekizimbe.* Mukama waabwe y’asinga 
okubamanya. Abo abaawangula ku nsonga 
yaabwe baagamba nti: Ddala tujja 
kubazimbako essinzizo. 

23. Bajja kugamba nti: Baali basatu, 
owokuna ku do y’embwa yaabwe. Era 
abalala bagambe nti: Bataano, ow’omu- 
kaaga ku bo y’embwa yaabwe, mu kute- 
ebereza okw’ekimpumpu. Era abalala 
bagambe nti: Baali musanvu, ow’omunaana 
ku bo y’embwa yaabwe. Gamba nti: Mukama 
wange y’asinga okumanya omuwendo 
gwabwe. Tewali abamanyi, okuggyako 
abatono ennyo. Kale ggwe towakana ku 
bibafaako wabula mu mpakana eyeetadde 
era tobuulirizanga bibafaako eri omuntu 
yenna mu bo. 

Ruku 4 

24. Era toyogeranga ku kintu kyonna nti: 
Mazima ekyo nzija kukikola enkya, 

25. Wabula ojulizanga nti: ‘Nga Allah 


it i 'AlU*, 


J A < > 


> r*r A * " 

1 P Cs t o***-'. 51 

(Xj jJ=& 5 

§-*4 I (J l 8 I 

is csi G 

&UM V 5 dllQ 5 f 



©It 

J, 

©lUiitj 

St i 

$ Is GLJl %'\ i Ji Jl» I 5-C 5 

>>-<*>IdycjL-A-. >J,* L443, 
>443 ^ Ga-Ij >-^ 2; . I f 'v-?! CaJ 

^1 JiS *>^£UT 

© I 2 if ejijc. 


h 


^4)5 2l! 12 Sfisiii 






i4T 60 Ji >4-415 3 

/A ^ / 5 * * . » ; .. c 

01 ^3. 

l£4> U4 5>j ^5^/3 

(n)l J-c. 


18:22. Kino kyaali kitegeeza kuzimba kijjukizo ku mpuku yaabwe. 





Juzu 15 


AL-KAHF 


Essuula 18 


ayagadde’.Eraojjukiranga Mukama wo nga 
weerabidde ekintu kyonna era ogambanga 
nti: Ob’olyawo Mukama wange 
n’annung’amyaeri ekisinga okuba okumpi 
ku kino mu bulung’amu. 

26. Era baamala mu mpuku yaabwe emyaka 
ebikumi bisatu, ate nebongerako mwenda. 


cXj iiji <J—» 5 


> Lji a 4 ^ di-' 5 

©Ci^iSSiiii? 


27. Gamba nti: Allah yekka y’amanyi 
obulungi ekiseera kye baamala. Ebyaama 
by’omu ggulu nemunsi bibye. Nga alaba 
era nga awulira! Tebalinaayo wa mukwano 
mulala ebbali we era tewali gw’aganya kuba 
bumu naye mu buyinza bwe. 

28. Era soma ebyo ebikubikkulirwa mu 
Kitabo kya Mukama wo. Tewali ayinza 
kukyuusa bigambo bye era tojja kuzuulayo 
buddukiro bulala ebbali we. 

29. Naye beera bumu n’abo abasaba 
Mukama waabwe ku makya n’eggulo nga 
banoonya okusiima kwe era tobabuusanga 
maaso go ng’onoonya amajolobera 
g’obulamu bw’ensi; era togonderanga oyo 
omwoyo gwe gwe twalagajjaza okutujjukira 
n’agoberera kwagala kwe, n’ensonga ye 
n’esukka ekigero. 

30. Era gamba nti: Amazima gavudde eri 
Mukama wammwe. Kale oyo ayagala, 
akkirize; n’oyo ayagala, kale agaane. Mazima 
twategekera aboononyi omuliro,ekidaala kya 
gwo kiribeetooloola. Era bwe banaawanja- 
ganga, banadduukirirwanga n’amazzi agali 
ng’ekikomo ekisaanuuse agalyokya obwe- 
nyi. Ekyo nga kya kunywa kibi nnyo, era 
omuliro nga kiwummulo kibi nnyo! 

31. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, mazima Ffe tetufiiriza 
mpeera y’oyo akola ebikolwa ebirungi. 

32. Abo nno be balifuna ensuku ez’olu- 
beerera nga emigga gikulukuta wansi wa¬ 
abwe. Baliwundirwamu n’ebikomo ebya 
zaabu, era balyambala engoye za kiragala 
eza liiri ow’oluwewere ne liiri omuzito, nga 
bagalaamiridde mu zo (ensuku) ku ntebe 
ez’emitto empunde. Eyo si mpeera ggero 
era si kiwummulo makula! 


djl kJ r. GL, &Ll 

I UjjS3 V 

j <1^,3 ^^5>U>-S.>4-^Go 

©llXT 

lsJLiIJ, (/5}1 Lo <JjI5 
3 J *}) r 


<*j>*.* 



% *IJS lJ i 5 ^ i Ut; 

'c3\ j 




'4 

i. S ** f tojsil 

is Ci 1 u 1;U 0 jwueI 

■5 jj 1 a7 . tt>i 3 * 

a - ls: ; j, i tlj i - iL 








Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 15 


Ruku 5 

33. Erabaleetere eky’okulabirako eky’abantu 
ababiri: Omu ku bo twamuwa essamba bbiri 
ez’emizabibu era netuzebunguluza emitende 
era netuteeka wakati wa zo ebirime 
eby’empeke. 


34. Buli emu ku ssamba zombiriri nga ebaza 
ebibala bya yo mu bungi era nga 
tezikendeeza ku byo n’akatono. Era nga 
tufukumula omugga wakati wa zombi. 

35. Era nga alina ebibala mu bungi. Kale 
n’agamba munne ng’amuduulira nti: Nze 
nkusinza eby’obugagga era nze w’amaanyi 
ennyo olw’abantu bennina. 

36. Olwo n’ayingira mu ssamba ye nga 
yeeryazaamaanyizza yekka. N’agamba nti: 
Sirowooza nti bino birizikirira ddi na ddi, 

37. Era sirowooza nti ekiseera ekyasuubizi- 
bwa kirituuka. Era ne bwe ndizzibwayo eri 
Mukama wange, mazima ndisangayo obuddo 
obusinga ne ku buno obulungi. 

38. Munne n’amugamba ng’ayogeraganya 
naye nti: Abaffe, weegaana Oyo eyakutonda 
mu ttaka n’oluvannyuma mu mani, 
n’oluvannyuma n’akwenkanyankanya n’oba 
omuntu? 

39. Naye nze nzikiriza nti ye Allah ye 
Mukama wange era senkanyankanya 
Mukama wange ne yenna. 

40. Naye lwaki bwe wayingidde mu ssamba 
yo tewagambye nti: Ekyo Allah ky’aba 
ayagadde ky’ekibaawo. Tewali maanyi 
walala okuggyako eri Allah. Newaakubadde 
nga ondaba nti nze nnina eby’obugagga 
bitono nnyo ku ggwe n’abaana, 

41. Naye ob’olyawo Mukama wange n’ampa 
ekirungi ekisinga essamba yo, essamba eyiyo 
n’agisindikira ekibonerezo okuva mu ggulu, 
kale n’efuuka ettaka ejjereere esseerevu, 

42. Oba amazzi ga yo n’ agafuula agakalidde, 
n’otosobola kugazuula nate. 


©Laiuyi izJjLL §_ 
5IS fiiS 5 

i {jT\ v&U. 

©&3) 

©1>4-J Ci 34^5 » IglL&ilJJi 


[Xo\, Jlii z ySoS’ kJ i3 ) 

©\*jj 

6 iCT* + > + ( ^ " 

r- rji .ti ; ja > 3 

©iliTTii. Jls 

i 2 >AJ 5 a 1 -^s ll 5 


©}JL^-J lS-L) jo-J 

lIxj 


p 


©I 

J31 ‘'Jj, 8*9 

CJ| 45 

su i (£?£ 7L44 SI 







Juzu 15 


AL-KAHF 


Essuula 18 


43. Kale ebibala bye byazikirizibwa, olwo gJjLT \ Ja4a.1 ? 

n’aba nga ayanjala ngalo ze olw’ebyo bye \z'\ J 's£ £ 

yasaasaanya ku yo era nga yonna yeeyaze T 7 . , “i 

wansi w’ebitindiiro bya yo. N’agamba nti: 5 '-4-*j5> c 

Woowe! Singa kale senkanya Mukama wange @1 >^.T O&t 


ne yenna. 

A f * 

44. Naye teyalina kibiina kyamuyamba ku c^i> o-S 
Allah,wadde teyasobola kwerwanako. 

45. Awonno obudduukirize obutuufu buva r ' <Ju 24?. 

eri Allah, Ow’amazima. Ye mulungi ennyo " » «r»•' < > <* < 

^ _>4_aL 5 U I ^2 


Jli 


mu kugaba empeera era y’asinga mu 
kwoleka ebisembayo. 

Ruku6 pi* i.- *"?, tt* - J’T „ : . - 

46. Era baleetere eky’okulabirako ky’o- ’- 6 -' L r l I 5 

bulamu bw’ensi: Bufaanana ng’amazzi ge _ f ; i-r \Z 4 ,. ^ 
tussa okuva mu hire, kale negeetabika ' ^ Jl , 

n’ebimera by’oku nsi, n’oluvannyuma ne- ifjiS’ U U>s3lli 

bikala nebifuuka ebikutusekutuse empewo .. *z p_p . - 

by’efuumuula. Era Allah ye w’Obuyinza ku 

buli p s £ ...- , *<,,-4 

47. Eby’obugagga n’abaana majolobera ga 

bulamu bwa nsi. Naye ebikolwa ebirungi *» < ,* i,!,, j 1 . i], j 

ebisigalawo by’ebisinga obulungi mu kusasulwa >J “& 5 

okn’’obuliwo c ri mukama wo era by’ebisinga (Tvt'M ‘ll ll < g pt 

obulungi mu kusuubira okw’oluvannyuma. ^ > 3-^5 . V 

48. Era olunaku lwe tuliggyawo ensozi, i-Eh * 5 

kale oliraba ensi bwe zirumbagana zinnaazo . j> » * r« < »>’ 1 > * - " %< J* 

. -• • - * • - j*4-j 

49. Era balireetebwa mu maaso ga Mukama C >JiJ bULe> 

wo mu nnyiriri bagambibwe nti: Ddala >''*•' « ..s 

muzze gye tub nga bwe twabatonda Jj'>£iXLi.Li£» 

omulundi ogwasooka, anti mwalowoozanga x « A -s, ^ P 4 Z 

nti tetulibateerawo kiseera kya kutuukiriza 
kisuubizo. 

50. Era ekitabo ky’ebikolwa byabwe 

kiriteekebwawo,olwo oliraba aboonoonyi ,< 1 f 5 : «• f< 

bwe bakankana olw’ebyo ebikirimu nga b*-* o)** & Y 5*4- 5 »• -" 

bagamba nti:Zitusanze! Ye kino kitabo kya 2 .m s t"r ■ - -f r'-fs/. •Vh 

ngeri ki ekitalekayo kitono wadde ekinene, ^ 5 -^3 - > ** 

wabula nakyo kikibala?.Era byonna bye fc 15 ^ [> | U | 
baakola bahbisangawo. Era Mukama wo ^ y j ^ 5 


& 

w 


era tulibakung’aanya wamu, era tetulirekayo 
n’omu. 


talyazaamanya muntu yenna. 

Ruku 7 


©ili‘T 

Jti k 7 ^ M 

51. Era jjukira nga bwe twagamba ba j>>% 1 5 1^-41 aSjz IZLI }, Llli >i ) 
malayika nti: Mugondere Adamu, kale ^ ^ , & „ .. 


baamugondera, okuggyako Ibilisi. Yali omu 
mu Majinni; kale yajeemera ekiragiro kya * c -:»4 

Mukama we. Abaffe, ate mmwe ye 5 


w ^ n ■ f, - 

-iJ 







Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 15 


n’ezzadde lye bemutwala nga ab’emikwano 
ebbali wange so nga be balabe bammwe? 
Okuwaanyisa kw’aboonoonyi nga kubi 
nnyo! 

52. Nze sibafuulangako bajulizi ku 
kutondebwa kw’eggulu n’ensi wadde ku 
kutondebwa kwabwe bennyini, era 
sibangako atwaala abawabya abantu nti 
be bayambi. 

53. Era jjukira olunaku lw’aligamba nti: 
Mukoowoole abo be mwabalanga nti 
benkana nange. Kale balibakoowoola naye 
tebalibaanukula era tuliteeka wakati waabwe 
olukomera. 

54. Era aboonoonyi oluliraba omuliro, 
balitegeera nti ddala bagenda kugugwamu; 
naye tebalizuulayo buwonero ku gwo. 





U&J ' 5 CJJyo-uUI 3^ .>■ &■ ** >.. g J it 1 Li 

XatZe CiJj IS } u° > £ ■• fM J 1 3^** 5 

©I I 


©Cle^ 

3 ji t l^iiai 5dll 'i 9 


Kuku 8 

55. Era ddala tunnyonnyodde eri abantu 
mu Kur’ani eno eby’okulabirako ebya buli 
ngeri, naye omuntu y’asinga ebintu 
byonna okuwakana. 

56. Era tewali kiziyiza bantu kukkiriza 
n’okusaba okusonyiyibwa eri Mukama 
waabwe nga batuukiddwako obulung’amu, 
wabula baba balinda kutuukibwako empisa 
eyayisibwamu abantu abaabasooka oba 
batuukibweko ekibonerezo obuling’aana. 

57. Era tetutuma Babaka wabula lwa 
kuba bawi ba mawulire ag’essanyu era 
abalabuzi. Naye abo abatakkiriza 
bavuganyisa obulimba mbu balyooke 
babusanguzisewo amazima. Era obubonero 
bwange n’ebyo bye balabulwako babitwala 
nga eky’okubalaata. 

58. Nayeani asinga obwononefu kw’oyo 
ajjukizibwa Aya za Mukama we nayen’azi- 
kuba amabega, neyeerabira ebyo emikono 
gye bye gyakulembeza? Mazima twassa 
ebisaanikira ku mitima gyabwe baleme 
kugitegeera, ne mu matu gaabwe mulimu 
obuggavu. Era bw’obayita eri obulung’amu, 
tebafaayo ; kale abo si baakulung’ama ddi 


c/l^jSJll j-i i^Si>^l2J9 

yj!\ £>b''5 k 4^° 

sj, I y-A/yi. lad l- ) 

* <n ,<•;?, f. " p * ^ ....it: „ t Z3, 

c>d^44Sj, c>A. 1 S 3-^-1' (J—“j >4 Ce 9 
lahi^Jt 5 X&il'xsla i 

©'tU^j-Sla^l 

sJ i "> i Zi;s £> 12 !$ 

©i%_iti1.i.»3^ ?s * 


«2d Ju4-£ sJ&tfidpS 


na ddi. ^ ^ f ^ 

59.Era Mukama wo ye Musonyiyi ennyo, l->9 

Nannyini kusaasira. Singa yali wa ^ ? f + 

kubabonererezaawo olw’ebyo bye bakola J-* ^ y \ iSJI <S^*J i >*-* £b 
buli mulundi, yaalibanguyirizza ekibonerezo. m hjf „ „ ^ -s," 1 ? 0 

Naye balina ekiseera ekyasuubizibwa kye f-i5> ' J >-44 






Juzu 15 


AL-KAHF 


Essuula 18 


batayinza kuzuulako buddukiro bulala 
ebbali we. 

60. Era ebibuga ebyo twabizikiriza nga 
boonoonese. Era twassangawo ekiseera 
ekigerekeeky’okuzikirizibwa kwabwe. 

Ruku 9 

61. Era jjukira nga Musa bwe yagamba 
omuvubuka we nti: Sijja kulekayo 
kutambula okutuusa lwe nnaatuuka 
ennyanja ebbiri we zisisinkanira, waakiri 
nnaatambula emyaka n’emyaka. 

62. Kale bombi bwe baatuuka ennyanja 
zombi we zisisinkanira, nebeerabira 
eky’ennyanja kyabwe, olwo nekikwata 
ekkubolyakyo mu nnyanja kubwangu. 

63. Kale bwe beeyongerayo, Musa 
n’agamba omuvubuka we nti: Tuwe 
eky’enkya kyaffe. Mazima tufunye nnyo 
obukoowu mu lugendo lwaffe luno. 

64. N’agamba nti: Olabye! Awo bwe 
twawummudde ku Iwaazi, kale eky’ennyanja 
nenkyerabira, naye tewali yakinneerabizza 
okukyogerako gy’oli wabula Sitaani era 
kyakutte ekkubo lya kyo mu nnyanja mu 
ngeri ey’ekyewuunyo. 

65. Musa n’agamba nti: Ekyo kye 
twabadde tunoonya. Kale bombi nebaddayo 
nga bagoba obuwufu bwabwe. 

66. Kale nebasanga omuweereza omu mu 
bawereeza baffe gwe twawa okusaasira 
okuva gye tuli era netumuyigiriza n’amagezi 
okuva gye tuli. 

67. Musa n’amugamba nti: Abaffe, 
nkugoberere olw’okunjigirizaku bulung’amu 
bwe wayigirizibwa? 

68. N’agamba nti: Mazima ggwe tosobola 
kugumiikiriza ng’oli nange. 

69. Ye oyinza otya okugumiikiriza 
kw’ebyoby’oteetooloola kumanya kwabyo? 

70. N’agamba nti: Allah bw’anaaba 
ayagadde, ojja kusanga nga ndi mugumiikiriza 
era sijja kukujeemera mu kiragiro kyonna. 


©!H4‘ 


(^>1 l-s 

pU! \ J ts >i 5 

©f* I 


[ 245 ^ CL 4 £242 21? S2 

©Gps ppj 1 

jCSjiIX dji LJU JS135 1 $.SIT 

0 ft K 1 4 m. f< * Si tIT 

^Jj, 1 L2 5 J J-atJ I 1 " 

JU llijll lls* Ls jGs 

©La A? 1 


^ ji ^ jJ Jls 

©ili/apu 

© P *r j,jS 

? ? ii*i *5 c»i, JiS 

©ipiTai^T 


71. N’agamba nti: Bw’onoobaongoberedde, 
kale tombuuza ebifa ku kintu kyonna 
okutuusa lwe ndisookereza nze kennyini 







Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 16 


okukyogerako gy’oli. 

Ruku 10 i | 

72. Kale bombi baagenda, okutuusa lwe 

baasaabala mu kyombo, oli n’akiwummula. T SJ f j . 1*1 CSSstlTJlS 
Musa n’agamba nti: Okiwumntudde olyooke ' * " # „ 

osaanyeewo abakirimu? Mazima okoze ekintu ©l>5j,l£JL& cLu..^ iil 

kibi nnyo. ^ ^ ^ 

73. N’agamba nti: Abaffe, saagambye nti ^- ^ 3 ^-^7 <£>■) jlS 

ddala ggwe toyinza kugumiikinza nga oli “ " 

nange? ^ 

74. N’agamba nti: Tonvunaana olw’ebyo Y j A.t ^.*1 Cs-j Y jd 

bye nneerabidde era tonkaluubiriza olw’akaso- . * ** * « » 

nga kange. ©I >«*-e </£-«' 

75. Olwo bombi baagenda, okutuusa lwe Jit 

baasanga omulenzi, oli n’amutta. Musa »■: .< 

n’agamba nti: Osse omuntu atalina 1 

musango awatali na muntu gw'assel i*iA. 

Mazima okoze ekintu kibi nnyo. __ 

Juzu 16 Y-'t® xi 18 a *11 *• 

76. Oli n’agamba nti: Saakugambye nti ^LSJUujJ wjJ,kdJ Jj lyObJ 1^) Id 

mazima ggwe toosobole kugumiikiriza nga oli csu*' * * - ~ 

nange? 

77. Musa N’agamba nti: Bwe nnaakubuuza (£>-& tSLxl 12 cjl, Jl3 

ekintu kyonna oluvannyuma lwa kino, - < n (J » ^ 

toddayo okuyita nange kuba onooba jJ >-> * Ui 

onfunyeeko ensonga ezimala. " 

78. Olwo bombi baagenda, okutuusa lwe jj—£>* 1521 I >], (jrii -A lil&li 

baatuuka ku bantu b’omu kibuga nebasaba o; ,4.,< £ p-f.'Tp,. Ns i 

emmere eri abatuuze baamu, naye nebagaana } 0 .y ^ V- S 

okubagenyiwaza. Nebasangamuekisengenga Jj-jj &T I_J>i ijly-v f ^:; I'JitS 
kyagala kugwa, olwo oli n’akitereeza. Musa _ ” ,, ""J ^ 

n’agamba nti: Singa oyagadde, walikitutteko J15 

empeera. " ” " ©|^| 

79. Oli n’agamba nti: Eno y’enjawukana X^ 1^ 11 \ L J1 i 

wakati wange naawe. Kati ng’enda ^ ^ ** *• * r <>.» 

kukutegeeza amakulu g’ ebyo by’ otaasobodde 

kugumiikirizaako: ^ ^ x 

80. Kyo ekyombo kyabadde kya bankuseere d I L2 I 

abakolera ku nnyanja; naye nayagadde „ > Jp* " t r ''\ < «.*?. V 

okukiteekako akamogo kubanga emabega ^ Osj 

waabwe yabaddeyo kabaka nga atwala buli c ^f. 2 ,141115 fill* 

kyombo namaanyi. ^ 

81. Ate omulenzi, bakadde be bombiriri Sj-J c»L4i JLliJJUl 5 

baabadde bakkiriza, kale twatidde nti ajja 


I • A • f\ ** •? * i • I I I •• 

-^4-i 5 <3 ‘ J13 


kubatawaanya n’obujeemu n’obutakkiriza. 

82. Kale twayagadde Mukama waabwe 5 

abakyusizeemu omwana amusinga obulongo- 





Juzu 16 


AL-KAHF 


Essuula 18 


ofii era ali okumpi ennyo n’okusaasira. 

83. Ate ekisenge, kyabadde kya balenzi babiri 
bamulekwa abali mu kibuga nga wansi wa 
kyo eriyo eby’obugagga bwaabwe ate nga 
kitaabwe yali mutuukirivu. Kale Mukama wo 
yayagadde batuuke ku kuvubuka kwabwe 
era baggyeyo eby’obugagga bwaabwe, nga 
kwe kusaasira okuva eri Mukama wo; era 
saakikoze ku Iwange. Ago nno ge makulu 
g’ebyo by’otaasobodde kugumiikirizaako. 


Ruku 11 

84. Era bakubuuza ebifa ku Dhul-Qamain. 
Gamba nti: Mazima nzija kubasomera 
ebimufaako. 

85. Mazima twamutebenkeza mu nsi era 
netumuwa ekkubo elimutuusa ku buli kimu. 


86. Bw’atyo yagoberera ekkubo. 

87. Okutuusa lwe yatuuka enjuba 
gy’egwa, n’agisanga ng’egwa mu nsulo 
y’amazzi agaddugala, n’asanga okumpi 
nayo abantu. Netugamba nti: Owange ggwe 
Dhul-Qarnain, oyinza okubabonereza 
oba okubayisa mu ngeri y’ekisa. 

88. N’agamba nti: Naye oyo akola ekibi, 
kale ddalatujja kumubonereza n’oluvannyu- 
ma alizzibwa eri Mukama we n’amubonereza 
ekibonerezo eky’entiisa. 

89. Naye oyo alikkiriza era n’akola ebikolwa 
ebirungi, kale y’alifuna empeera ennungi 
era tulimutegeeza ekigambo ekyangu ku 
kiragiro kyaffe. 

90. N’oluvannyuma yagoberera ekkubo 
eddala. 

91. Okutuusa lwe yatuuka enjuba gy’eva 
n’agisanga ng’eviirayo awali abantu be 
tutaakolerawo kigibasiikiriza. 


92. Bwe kityo bwe kyali. Era ddala 
twetooloola okumanya byonna ebyali w’ali. 


3 C Z&5 ii>££»3 5-4^' 

j CsJLUrt 

cs $ * && iiij t 

rjlits 

’A£\ 4 1122 s Ij i 

>-£.3 3 ci ‘-r*>»5 

A >0- 3 ^ kJfcXj' (*) I Loj,) 
>iii (ih« bil JLs 
©i Ij i ^4,-14 

Lli C& tS$-c ) liH I £>* St J 

3 ij> 1 >4- 

©44 


? * fl -P*? 




U! ^\ ^ Ai? I>i 

C&-i3» 

Cslj, GlxT u 3 

©IV • 







Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 16 


93. N’oluvannyuma yakwata ekkubo 
eddala. 

94. Okutuusa lwe yatuuka wakati w’ensozi 
ebbiri, n’asanga ebbali wazo abantu abaali 
kumpi nga tebategeera kigambo kyonna. 


95. Nebagamba nti: Owange Dhul-Qamain, 
mazima Gog ne Magog batabulatabula mu 
nsi. Abaffe, tukuwe omusolo ku kakalu nti 
onookola olukomera wakati waffe nabo? 


96. N’agambanti: Obuyinza obwampeebwa 
Mukama wange kw’ekyo bwe busingira 
ddala; kale munnyambe n’amaanyi nkole 
ekyawula wakati wammwe nabo. 

97. Mundeetere ebitundu by’ekyuuma. Kale 
baabisomba okutuusa lwe yajjuza ebbanga 
elyali wakati w’entikko z’ensozi zombi, 
n’agamba nti: Kale mufukute. Baafukuta 
omuliro okutuusa olukomera lwe yalufuula 
olwengeredde, n’agamba nti: Mundeetere 
ekikomo ekisaanuuse nkiyiweko. 

98. Bwe kityo, Gog ne Magog 
tebaasobola kuluyitako wadde tebaasobola 
kulubotola. 

99. N’agamba nti: Kuno kwe kusaasira 
okuva eri Mukama wange. Naye ekisuubizo 
kya Mukama wange bwe kirituuka, alirufuula 
olukutufukutufu. Era ekisuubizo kya 
Mukama wange ddala kya kutuukirira. 

100. Era olunaku olwo tulireka abamu mu 
bo nebeefuukira abalala, naye eng’ombe 
bw’erifuuyibwa, olwo bonna tulibakung’aa- 
nyiza wamu. 

101. Era ku lunaku olwo, tulyoleka 
Jahannamu olwoleka eri abatakkiriza— 


102. Abo amaaso gaabwe agaali mu lutimbe 
nga tebafa ku kulabula kwange era 
abataasobola kuwulira. 

Ruku 12 

103. Abaffe, abo abatakkiriza balowooza 
nti bajja kutwala abaweereza bange okuba 
abakuumi baabwe mu kifo kyange? Mazima 
twategekera abatakkiriza Jahannamu nga 
kwe kusembezebwa kwabwe. 





IS j pr L* cij, >£J 11 I y 13 

[•'.< «+ 1-' * < 
f'V-*-'. } 1 ij'-k-y*- 

©ils 

%**&*%&*< 

JsX I >jj civ 3 '' 

(JvX b\y£j\ JlS l^LJ JL&J' 

©i 

IS 5 8 &l l^cliaCI LS-* 

©£i5 sJ 

Jls 

©iiX X* 5 C> 5 K r 

S * 9 1m • * * * * l< * 

Cl J 

fl ' * > > ^ A Ul I | % ^ *** i 6^ 


©Ls>£ 

r 

■AiSlbl 

SiiUt 




** 






Juzu 16 


AL-KAHF 


Essuula 18 


104. Gamba nti: Abaffe, tubategeeze 
abasingira ddala okufaafaaganirwa ebikolwa 
byabwel 

105. Beboabaamaliraokulafuubanakwabwe 
mu bulamu bw’oku nsi naye nga bo 
balowooza nti ddala bakola bikolwa birungi. 

106. Abonnobebo abaagaana obubonero 
bwa Mukama wabwe n’okusisinkana naye, 
kale ebikolwa byabwe byafaafaagana; era 
abo tetulibayimiririzaawo kipimo kyonna ku 
lunaku lw’okuzuukira. 

107. Bwe kityo empeera yaabwe Jaha- 
nnamu olw’okubanga beerema era 
baatwalanga obubonero bwange 
n’Abatume bange nga eky’okubalaata. 

108. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be balifuna Janna ya 
Firidausinga ge maka. 

109. Omwo mwe balibeera; tebalyagala na- 
kukyuusa kugivaamu 

110. Gamba nti: Singa ennyanja eba nga 
ye bwiino w’okuwanaiika ebigambo bya 
Mukama wange, mazima ennyanja yaaliwe- 
ddemu naye nga ebigambo bya Mukama 
wange tebinnaggwayo, ne bwe twalireesee- 
yo ennyanja endala egyenkana okugyo- 
ngerako. 

111. Gamba nti: Mazima nange ndi muntu 
nga mmwe; wabula nga nze mbikkulirwa 
nti ddala Omusinzibwa wammwe asinzibwa 
ali Omu yekka. Kale oyo asuubira 
okusisinkana ne Mukama we, akole 
ebikolwa ebirungi ate mu kusinza Mukama 
we, aleme kumwenkanyankanya na mulala 
yenna. 


©^Ci^TJi 
(jsij i is zqJ 1 

©[i.tt) y I ) 

^-4, >3£4^1 

Jtl d L j CaLc. i lJ 

5 1 k-i && && 

©i5>*» ) > Ufc-i ' 1 ) I 

5 i$isi &J, 

@jp uj.5 oj p 

I >1 j—^ )J 

©I aIIaj 5 

2 jT Si £T ^ Ji 

I 5^ J-liiLi fj; ^Hj 

(i)iUT^;5>^4i4V & 










Juzu 16 


MARYAM 


Essuula 19 


mu kisenge n’abagereza mu bubonero 
nti: Mutendereze Allah enkya n’eggulo. 

13. Owange ggwe Yahya, kwata Ekitabo 
n’amaanyi. Era twamuwa amagezi ng'akyali 
na muto. 

14. Era twamuwa omutima omusaasizi 
okuva gye tuli n’obutukuvu era yali 
mutuukirivu. 

15. Era nga ayisa bulungi bakkadde be, 
era teyali nnalukalala, omujeemu. 

16. Era emirembe gyali ku ye olunaku lwe 
yazaalibwa ne ku lunaku lwe yafa ne ku 
lunaku lw’alizuukizibwa mu bulamu nate. 

Ruku 2 

17. Era yogera ebifa ku Maryamu nga 
bwe biri mu Kitabo kino nga bwe 
yeeyawula ku b’ewaabwe n’agenda mu 
kifo ku ludda lw’ebugwanjuba. 

18. N’assaawoolutimbe okubeesiikiriza, kale 
netumutumira malayika waffe eyamufaananira 
ng’omusajja owa ddala. 


19. Maryamu n’agamba nti: Nsaba 
obukuumi bwa Allah Omusaasizi ennyo ku 
ggwe, obanga otya Allah. 

20. Malayika n’agamba nti: Mazima nze 
ndi mubaka wa Mukama wo, nzize ndyooke 
nkuwe amawulire ag’essanyu ag’omwana 
ow’obulenzi omutukuvu. 

21. Maryamu n’agamba nti: Nnaafuna ntya 
omwana nga tewali musajja ankoonyeko 
ate nga siri mwonoonefu? 

22. Malayika n’agamba nti: Bwe kityo bwe 
kiri. Naye Mukama wo agamba nti: Ekyo 
gyendi kyangu nnyo; ekyo tunaakikola 
tulyooke tumufuule akabonero eri abantu 
era abe okusaasira okuva gye tuli, era 
ensonga eyo esaliddwawo. 

23. Olwo kwe kuba olubuto lwe (‘Isa) era 
ne yeeyawula nalwo n’agenda mu kifo 
eky’ewala. 

24 . Ng’atuuse okuzaala, kale ebisa 
byamulaza eri ekikolo ky’omutende. 
N’agamba nti: O! Nga zinsanze! Singa kale 
nafa nga kino tekinnabaawo, naanbadde 
n’okwerabirwa neerabirwa dda! 


©LiLi-c j l 

4SJSfi\ J&A 

©lllil 


©La. yt & 

i 

©Gbjl d & <!n 

©2^i ji? 

£4J,ksJlS 

dt Qjj, Jlf 
©liibjitUelJ 

©2-JajJo 1>S I c> y 

iSfe t-t 

©QM 

©l^iillLJ 






Essuula 19 


MARYAM 


Juzu 16 


25. Kale bwe yazaala, malayika n’amuko- 
owoola okuva wansinsi we, nti: Teweeralii- 
kirira. Mazima Mukama wo akuteereddewo 
akaala wansinsi wo. 

26. Era nyeenya ekikolo ky’omutende 
ng’ozza gy’oli, gujja kukusuulira entende 
ezibuulukuse, ennungi. 

27. Kale lya era nywa era oweweeze 
amaaso. Naye bw’olaba omuntu yenna, 
kale gamba nti: Neeyamye eri Allah 
Omusaasizi ennyo okusiiba nga soogedde: 
N’olwekyo, olwa leero sijja kwogera na 
muntu yenna. 


28. Oluvannyuma omwana yamutwala eri 
ab’ewaabwe ng’amusitudde. Baagamba nti: 
Owange Maryamu, okoze ekintu ekitali kya 
bulijjo. 

29. Owange mwannyina Haruna, kitaawo 
teyali muntu mubi, wadde nnyoko teyali 
mwonoonefu! 

30. Olwo Maryamu n’amusongako. Ne- 
bagamba nti: Tunaayogera tutya n’omwana 
ali mu kibaya? 

31. ‘Isa n’agamba nti: Nze ndi muweereza 
wa Allah, yampa Ekitabo era nanfuula Nabbi. 


32. Era yanfuula ow’omukisa wonna 
wemba, era yankuutira ku ssaala ne zaka 
ekiseera kye ndimala nga nkyali mulamu. 


33. Era yanfuula ayisa obulungi mmange, 
era teyanfuula nnalukalala, ow’ekikwa. 

34. Era emirembe gyali ku nze olunaku lwe 
nazaalibwa, era giriba ku nze ku lunaku lwe 
ndifa ne ku lunaku lwe ndizuukizibwa mu 
bulamu nate. 

35. Oyo nno ye ‘Isa Mutabani wa Maryamu. 
Era bino by’e bigambo eby’amazima bo 
bye batankanamu. 

36. Tekisaana eri Allah okwefunira omwana. 
Obutukuvu bwonna bubwe. Bw’asalawo 
ensonga, kale ddala agamba ng’ambe nti: 
Ba! n’eba. 


isij * > oM 

dj. ^ 




I*j3 Is i 4-5 0 f—ti-jtj 


li ^5 4 : Li 

5 d&\ 'jj\ is uL' & Jls 
iS&J t 


66^:^5 J^n & j 
5 i 5 i.34^ % i5 


^ / 

©Cljp-^^ti 


✓ I 






Juzu 16 


MARYAM 


Essuula 19 


37. ‘Isa yagamba nti: Mazima Allah ye 
Mukama wange era ye Mukama wammwe, 
kale Ye yekka gwe muba musinza; lino 
ly’ekkubo eggolokofu. 

38. Naye ab’ebibiina beyawulamu wakati 
waabwe; kale ziribasanga abo abatakkiriza 
olw’olukiiko lw’olunaku olw’ekitiibwa. 

39. Nga baliba bawulira nnyo era nga 
baliba balaba nnyo ku lunaku lwe balijja 
gye tuli! Naye aboonoonyi olwa leero bali 
mu kubula kwa lwaatu. 

40. Era balabule ku lunaku lw’okwejjusa 
awo nga ensonga esaliddwawo. Naye kati 
bali mu kulatta, n’olwekyo tebakkiriza. 

41. Mazima Ffe tulisikira ensi n’abo 
abagiriko era gye tuli gye balizzibwa. 

Ruku 3 

42. Era tegeeza ebifa ku Ibrahimu nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Mazima yali wa 
mazima nnyo era yali Nabbi. 

43. Awo bwe yagamba kitaawe nti: Ssebo 
kitange, lwaki osinza ebyo ebitawulira era 
ebitalaba era ebitayinza kukugasa mu 
kyonna? 


/-1 £ A »• A | 

A A • a* £ ? \A A l C?. 


y LXJs i) 

^5-SVl 

©5 iLtfi j zUJ fcJL % 

CL*) 1 5 Cjllje (jy 3 iJ°J 1JI Ij l 

<i) L-j j. a 3-J l l y ^>' 3 

©C*_*J Lid £-*9 

vCs >4^5JS4 '>1 

His $J4 5 v ; 

©tlil 


44. Ssebo kitange, mazima nze natuukwa- 
ko okumanya ebyo ggwe ebitakutuuka- 
ngako; kale ngoberera, nzija kukulaga 
ekkubo ettuufu. 


iSJyfeT i^'-^Li 

©l|^i 


45. Ssebo kitange, tosinzanga Sitaani. 
Mazima Sitaani mujeemu nnyo eri Allah, 
Omusaasizi ennyo. 

46. Ssebo kitange, mazima nze ntya ggwe 
okutuukibwako ekibonerezo ekiva eri Allah 
Omusaasizi ennyo, kale n’obeera mukwano 
gwa Sitaani. 

47. N’agamba nti: Owange Ibrahimu, ddala 
okyaye bakatonda bange? Singa tolekera 
awo kuboogerako bubi, mazima nzija 
kukuboola, era nsegulira okumala ekiseera. 



48. Ibrahimu n’agamba nti: Emirembe i- 4*j 1;i i "-A £ nALlli LLSlJ La 

gibeere ku ggwe. Nzija kukusabira " ©l^uti^J. 

okusonyiyibwa eri Mukama wange. Mazima 
Ye gyendi wa kisa nnyo. 





Essuula 19 


MARYAM 


Juzu 16 


49. Era nzija kubeeyawulako n’ebyo bye 
musinza ebbali wa Allah era nzija kusaba 
Mukama wange ob’olyawo nessiba wa 
kikwa mu kusaba eri Mukama wange. 


Alt 1 !} 

i^yl Vl j 5 

©11*5 


50. Awo bwe yabeeyawulako n’ebyo bye 
baali basin z a ebbali wa Allah, twamuwa 
Isihaka ne Ya’qubu era bombi netubafuula 
ba Nabbi. 

51. Eranetubawa ku kusaasira kwaffe, era 
netubawa n’ettutumu elya waggulu. 

Ruku 4 

52. Era tegeeza ebifa ku Musa nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Mazima yali mulondemu 
era yali Mubaka, Nabbi. 

53. Era twamukoowoola okusinziira ku ludda 
olwa ddyo olw’olusozi, Tur netumusembeza 
mu kafubo. 

54. Era olw’okusaasira kwaffe, twamuwa 
muganda we Haruna okuba Nabbi. 

55. Era tegeeza ebifa ku Ismaili nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Ddala yali wa mazima 
mu kukuuma ebisuubizo era yali Mubaka, 
Nabbi 

56. Era yakubirizanga nnyo abantu be ku 
ssaala ne zaka, era yasiimwanga nnyo eri 
Makama we. 

57. Era tegeeza ebifa ku Idirisi nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Ddala yali wa mazima 
nnyo era yali Nabbi. 


> &£ cI La J i 

u •" U its t 


5 i 


2^55 

©liiS 5 C114, 

>J,Ci AJLl > ^ 3 
sdT kJ 3 

©itJ 

5 te" «Oj. 4 1*3 

©liLdjjJ 

<31? 

III? 1 ^ 

©liyloa^ 


58. Era twamugulumiza mu kifo ekya 
waggulu. 

59. Abo nno be bo Allah be yawa 
ebyengera bye mu ba Nabbi abava mu zza- 
dde lya Adamu, ne mw’abo betwasitula mu 
kyombo awamu ne Nuhu ne mu zadde lya 

Ibrahimu, ne Isirairi ne mw’abo be 
twalung’amya era netubalonda mu balala. 
Bo nga bwe basomerwa Aya z’Omusaasizi 
ennyo, bagwa wansi nebavuunama ng’eno 
bwe bakaaba. 



f"*^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 000 ^ ^ 

60. Naye baagobererwa oluvannyuma l^uisl ■ a>. 

lwabwe omulembe ogwagayaalirira essaala, ^ , -s '' „ < * \ * 


nebagoberera kwagala kwabwe. Kale mangu 









Juzu 16 


MARYAM 


Essuula 19 


nnyo bajja kusisinkana okuzikirira, 

61. Okuggyako oyo anaabonerera n’akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi. Kale abo be 
baliyingira mu Janna era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa kantu konna. 


62. Balibeera mu nsuku ez’olubeerera 
ezo Allah Omusaasizi ennyo zeyasuubiza 
abaweereza be nga tebazirabyeko. Mazima 
okusuubiza kwe kuteekwa buteekwa 
okutuukirira. 

63. Tebaliwuliriramu bya swakaba, 
okuggyako ebiramuso by ’cmircmbc era 
balifuniramu okugabulwa kwabwe enkya 
n’eggulo. 

64. Eyo nno y’e Janna gye tusikiza abamu 
ku baweereza baffe abaali abeekuumi. 


65. Era bamalayika bagamba nti: Tetukka 
wansi wabula lwa kiragiro kya Mukama 
wo. Ebyoebiri mu maaso gaffe n’ebyoebiri 
emabegawaffen’ebyo ebiri wakati wabyo 
bibye. Era Mukama wo si mwerabize. 

66. Ye Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo 
ebiri wakati wa byombi, kale mumusinze 
era munywerere ku kusinza Ye.Abaffe, 
mumanyiiyo omulala amwenkana? 

Ruku 5 

67. Era omuntu agarnba nti: Abaffe, bwe 
ndiba nfudde,nate era ndizuukizibwa 
nennamuka? 

68. Abaffe, omuntu tajjukira nti Ffe 
twamutonda olubereberye ate nga teyali 
kintu? 

69. Kale, amazima ga Mukama wo, ddala 
tugenda kubakung’aanya ne ba Sitaani 
bonna, n’oluvannyuma ddala tulibaleeta 
nga bafukamidde okwetooloola Jahannamu. 

70. N’oluvannyuma ddala tulirobola mu 
buli kibinja abo mu bo abaasingira ddala 
okujeemera Allah Omusaasizi ennyo. 

71. Era ddala Ffe tusinga okumanya abo 
abagusaanira okugwokebwamu. 


xr* < 


5 5 lib' " 5 j, 

*> aSsai 

taxi. 

5 iCtls V| \p3 && <) 

© b -&c 

c vs, cgj\ 

ts4l£ G 3 1 5 1 4*5 

STtS, Lii 

Si i >L£j £ 

©llig 1 ^ >-& I 

©&W 






Essuula 19 


MARYAM 


Juzu 16 


72. Era tewali yenna mu mmwe 
ataligutuukako. Eno eri Mukama wo nsala 
eya nnamaddala. 

73. Oluvannyumatuliwonyaabo abeekuuma, 
naye tulireka aboonoonyi mu gwo nga 
bafukamidde 

74. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez’olwaatu, abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Abaffe, kibiina ki ku byombi 
ekiri mu kifo ekisinga obulungi era ekisinza 
ekitiibwa mu nkiiko? 

75. Naye emirembe emeka gye twazikiriza 
olubereberye lwabwe, abaali babasinza 
eby’obugagga n’endabika! 

76. Gamba nti: Oyo ali mu bubuze, Allah 
Ow’ekisa ennyo amuwa akaaganya, 
okutuusa lwe baliraba ebyo bye 
balabulwako oba ekibonerezo oba Essaawa 
eyalagaanyizibwa, olwo mangu nnyo 
balitegeera ani ali mu kifo ekisinga obubi, 
era alina eggye erinafu ennyo. 

77. Era Allah abo abalung’ama b’ayongera 
obulung’amu. Era ebikolwa ebirungi 
ebisigalawo by’ebisinga okusasulwa 
obulungi eri Mukama wo era by’ebisinza 
obuddo obulungi. 

78. Abaffe, omulabye oyo agaana okulabula 
kwaffe n’agamba nti: Bwe nzikiriza, ddala 
ndiweebwa eby’obugagga n’abaana? 

79. Abaffe, amaze kumanya bya nkiso, 
nandiki yafuna endagaano eri Allah 
Omusaasizi ennyo? 

80. Si kyo! Mazima tujja kuwandiika ebyo 
by’ayogera era tumwongere ekibonerezo 
olwongera. 

81. Era tumusikize ebyo by’ayogerako, naye 
gye tub alijja bwa nnamunigina. 

82. Era batwala bakatonda abalala ebbali wa 
Allah mbu balyooke babeere ensibuko 
y’amaanyi gaabwe. 

83. Si kyo! Bakatonda abo bagenda 
kwegaana okusinzibwa kwabwe era bafuuke 
abakuubagana nabo. 

Ruku. 6 

84. Abaffe, tolaba nti abatakkiriza bwe 


Ha £■ <lijf j 

jU S h 


Jxi I>1,3 

tf . i|£si c 

jji 3-4 1 $ 13£UT 

sJ iUjS sJLLSjJi 
[2 i>J, 

i LlU I ti IJJD I jLc p 

©it4 

; J, ^ I 5 

"li x ; i | 1> i, i -1T t 

>—-lx J .>_•_£ > *• <!*. ft* Jl 

<J\5 J »^*5*>*' 

1 4^1^* T 

Jvj^ 1 * ** 

^)l jL-o <_tljjDl 

©I>33EL#1*j<3 

II 'S .X 




llLiji 131 53 iJ 



o 



A 





Juzu 16 


MARYAM 


Essuula 19 


twabateera Sitaani zibapikiriza bupikiriza? 

85. Kale ggwe tobabuguutanira. Ddala Ffe 
tubabalirira olubalirira. 

86. Jjukira olunaku lwe tulikung’aanya 
abatuukirivu ng’abagenyi eri Allah 
Omusaasizi ennyo. 

87. Era tuligobera aboonoonyi eri omuliro 
nga eggana bwe litwalibwa eri ekyesero. 

88. Tebaliba na buyinza kwewolereza, 
okuggyako oyo eyafuna ekisuubizo okuva 
eri Allah Omusaasizi ennyo. 

89. Era bagamba nti: Allah Omusaasizi 
ennyo yeetwalira omwana. 

90. Mazima mukoze ekintu kibi nnyo! 

91. Kumpieggulu lyabike ku lwa kyo, n’ensi 
yeeyuzeemu, n’ensozi zerindiggule eri 
zibetenteke, 

92. Olw’okubanga bateebeza Allah, 
Omusaasizi ennyo omwana. 

93. So nga Allah Omusaasizi ennyo 
tasaanira kufuna mwana. 

94. Anti tewali kiri mu ggulu ne mu nsi 
wabula kya kujja eri Allah Omusaasizi ennyo 
nga omuweereza. 

95. Mazima Allah yabeetooloola era 
n’ababalirira olubalirira. 

96. Era buli omu mu bo wa kujja gy’ali ku 
lunaku lw’okuzuukira bwa nnamunigina. 

97. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, ddala Allah Omusaasizi 
ennyo aliteeka okwagalana mu mitima 
gyabwe. 

98. Kale mazima Kur’ani twagifuula 
nnyangu mu lulimi lwo olyooke ogiweese 
amawulire amalungi eri abeekuumi era 
ogirabuze abantu abatotoogana. 

99. Ye emirembe emeka gye twazikiriza 
olubereberye lwabwe! Abaffe, okyalinawo 
yenna gw’owuliza ku bo wadde okuwulira 
akanyego konna akava gye bali? 


> »«< i * “t i. dl 

@1 yJ 1 ^ 

(n)! 1 >-l 3 > U I 

(^)l lJ 5 I 5 

<4,i 




@i >$i a „ SJjLJ IJo £ 
cioekdaJl lyiav-fc 3 I^Jol clj. 

©t >5 ci****" 


>4J 3i .>.11 c^i4-4 






Essuula 20 


Juzu 16 



i * - 


ky* 


jrnUM 



TAHA 


(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Ta Ha.* ©^ 

3. Tetwassa ku ggwe Kur’ani nti c)\yjiJ\ &\ ?f£ US 

okeng’entererwe, » TT : i 

©jJL£jJ 

4. Wabula nga kwe kubuulirira eri oyo atya 

Allah. 

5. Era kwe kubikkulirwa okuviira ddala eri Oyo SViS2.*l4WiB 

eyatonda ensi n’eggulu ettumbiivu ennyo. * 

6 . Ye Allah, Omusaasizi ennyo atebenkedde ©C/^jLl I I I 

obulungi ku Nnamulondo. 

7. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna \ L <IfaLJ 

bibye,n’ebiriwakatiwabyombi,n’ebiriwansi „ 

w’ettaka ettobu. ©tf J *- 1 * l* 5 '-+- 4 * ti 

8 . Era bw’oyogera eddoboozi erya waggulu JoJ-jL 7 £t_J U cj, 9 - 2-1 U, £>l ) 

oba erya wansi, era awulira, kuba Ye l ^ <i z | { 

y’amanyi ebyaaman’ebikukuliddwa. ©tV 1- ^ ) >^T 

9. Allah ye yekka. Teri musinzibwa mulala i. \< *. Vl £_J a V J, V 1 

okuggyako Ye. Ye nannyini matendo amakula. ©<Jl£»4J | 

10. Ye abaffe, watuukwako ebyafa ku Musa? ©L*“ i - * ? 

11. Awobwe yalaba omuliro, kalen’agamba © j K 't-’fr'* i ^ I I' v' JCsj I^G \5 >L 

ab’ewuwe nti: Mubeere wano, ddala r>c«"*V/> * »*i* 

nnengedde omuliro; ob’olyawo ne- \)U \ 

mbaleetera ku gwo ekitawuliro oba nensanga ©c^>_to \ HJI A* > ad jf 

obulung’amuawali omuliro. ^ ^ 

A ^ ^ ^ ^ I ^ j 

12. Kale bwe yagutuukako, yakoowoolwa ©(^ v “ 9 ^i , /JV UJb 

nti: Owange Musa, / ^ 

13. Mazima Nze Mukama wo. Kale ggyamu lLLjI, 

engato zo, ddala oli mu kiwonvu Tuwa A 

ekilukuvu. ©KikuruilISljJlj. 

14. Era Nze nkulonze obeere Omubaka; kale li i \5Tj 

wuliriza nnyo ebyo ebibikkulwa gy’oli. ^ t ~ ^ 

15. Mazima Nze Allah. Teri musinzibwa mulala 5 l5T V UToj-JJ, 

okuggyako Nze, kale sinza Nze nzekka era 

20:2. Owange ggwe omuntu omutuukirivu. 







Juzu 16 


tahA 


Essuula 20 


jjumbiranga nnyo essaala olw’okunzijukira. 

16. Mazima Essaawa eyalagaanizibwa ejja; tjy&l ^ I > ZL^Ljl 2J: L£jI <-)l 

mangu nnyo nzija kugyoleka, buli mwoyo , ^ -r, f »< iz 

gulyooke gusasulwe nga bwe gwafuubaana. ©(/»—- 1 <-» 

17. Kale oyo atagikkiriza era agoberera [£_, ^ ^ ATM; 

okwagala kwe, aleme kukuziyiza ku yo; si * ( ^ __ x 

kulwa ng’ ozikirira. ©L? >>Xj **—* ID 

18. Owange Musa, ki ekyo ekiri mu ddyo ©(^ 3 ^,il£Jy*JL i^ULjGa) 

wo? _p 

19. N’addamu nti: Guno muggo gwange 

gwe neesigaamirizako, era gwenkunkumu- AJ ^ , 

zisa ebikoola by’endiga zange, era 
ngulinamu n’emigaso emirala. 

20. N’agamba nti: Owange Musa, gusuule ©(_*'“ jJLj CftJLlf JCa 

wansi - , * * r „ <rr< 

21. Kale n’agusuula wansi, okwejjuukiriza ©^t-u*-» «>-»» 14 aaJ li 

nga gwe musota ogudduka. 

22. N’agamba nti: Kale gukwate, era totya. ££ { jj, . ^ l i J|J 

Tujja kuguzzaayo mu mbeera ya gwo 

eyasoose. ©<J) 

23. Era ssa omukono gwo mu nkwawa zo. ££*j tij. >-o-*bl5 

Gujja kuvaayo nga mweru mu ngeri etali ya 1 % t-ft »<» -'T’". 

kabi— ako kabonero kalala, 0^' 2-4 L « a ^i 

24. Tulyooke tukulage obumu ku bubonero A. ^'. t 2- 11 1< - > 1 ».» t .1 < r 

bwaffe obukulu. 


25. Gendaeri Farawo; mazima ddala asusse 
ekigero mu bujeemu. 

Ruku 2 

26. Musa n’agamba nti: Mukama wange, 
nnyanjululiza omutima gwange, 

27. Era ompewulire omulimu gwange, 

28. Era osumulule ekifundikwa ekiri ku 
lulimi lwange, 

29. Bategeere ebigambo byange, 

30. Era nteerawo omubeezi ava mu 
bange— 

31. Haruna, muganda wange; 

32. Onyweze amaanyi gange naye, 

33. Era mugatte mu mulimu gwange, 

34. Tulyooke tukutendereze nnyo, 


©li>$^aJ I li-ij 1tSij jXl 

&4fej*aJs4.iS 

A 9 J 

©c£;l 

0 > >—<ul I 

11 - ^ ' ► Oft J *»» ^ 


©fe* *' 


<30s£b 




Essuula 20 


taha 


Juzu 16 


35. Era tukujjukire nnyo. 

36. Ddala Ggwe mulabirizi kuffe. 



5 <tS 

>-> 3 



37. Allah n’agamba nti: Owange Masa, 
ddala oweereddwa ky’osabye. 

38. Era ddala Ffe twakukolera ekisa ne ku 
mulundi omulala, 

39. Bwe twabikkulira nnyoko ebyo 
ebyalina okubikkulwa, 

40. Nti: Muteeke mu kibaya, n’oluvannyuma 
kisuule mu mugga, omugga gukigobye ku 
lubalama, omulabe wange era omulabe we ajja 
kumutwaala. Era nakussaakookwagalaokuva 
gyendi; era ekyo nakikola olyooke olererwe 
mu maaso gange. 


41. Awo mwannyoko bwe yatambula, n’a¬ 
gamba nti: Abaffe, mbalage anaamulera? Kale 
twakuzzaayo eri nnyoko amaaso ge galyooke 
gakkakkane era aleme kunakuwala. Era watta 
omuntu, naye netukuwonya ennaku era ne- 
tukugezesa olugezesa. Era wamala emyaka 
mu bantu b’e Madiyani; n’oluvannyuma, 
ggwe Musa, watuuka ku kigero ekyetaagisa. 


42. Era nkwerondedde ku lwange. 

43. Genda, ggwe ne muganda wo, n’obubo- 
nero bwange, naye temugayaalirira okunte- 
ndereza. 



44. Mugende mwembi eri Farawo, mazima 
asusse obujeemu. 

45. Kale mwembi mumutegeeze ebigambo 

eby’eggonjebwa, ob’olyawo aneddamu oba ^ 

anaatya. 

46. Nebagamba nti: Mukama waffe, "Lj ;^ Qj t VS 

mazima tutya nti ajja kutuyisa bubi oba nti ' , ^ _ 

ajja kwesukkulumya. ©cAk<S»i5l Ls-a-Li 



47. Allah N’agamba nti: Temutya, mazima 
ndi wamu nammwe, mpulira era ndaba. 

48. Kale mugende gy’ali mugambe nti: 
Ddala tuli babakaba Mukama wo, kale leka 
abaana ba Isirairi bagende naffe era 


; 1 lo. CJ^ J, L» Gfer jLS 

_ J©<Jj\ 







Juzu 16 


tahA 


Essuula 20 


tobabonyabonya. Mazima tukuleetedde 
n’akabonero okuva eri Mukama wo, era 
emirembe giri kw’oyo agoberera 
obulung’amu. 

49. Mazima tumaze okubikkulirwa nti: 
Ddala ekibonerezo kijja kuba kw’oyo 
anaalimbisa obubaka n’akubayo amabega. 

50. Fardwo n’agamba nti: Owange Musa, 
kazzi Mukama wammwe y’ani? 

51. N’agamba nti: Mukama waffe y’Oyo 
eyawa buli kimu entonda ya kyo n’ oluvannyu- 
ma nakimng’amya ku nkolci ya kyo. 

52. Fardwo n’agamba nti: 01 wo embeera 
y’emirembe egyasooka eriba etya? 

53. N’agamba nti: Okumanya kw’ekyo kuli 
eri Mukama wange mu Kitabo. Mukama 
wange tabulankana wadde teyeerabira. 

54. Y’oyo eyabakolera ensi okuba 
ekyaliiro, n’abakubiramu yo amakubo era 
n’assa amazzi okuva mu hire, kale ne- 
tugamezesesa ebimera ebya buli ngeri nga 
biri mu migogo gy’ekisajja n’ekikazi■ 




* " * 


- ’ - 


©c# >4-1 • i 

bh go x5 li J, 

js"i Ujj j Is 


, „ + -t 

©L# >-k jo-J 

f » . *. r - < «r r-£ 


© JsVi i jCjIXj JS 

<ia» 3 

Hu 


& 

c: 

* 


55. Mulye era mulunde ebisolo byammwe. 
Mazima mw’ekyo mulimu obubonero eri 
abalina amagezi. 

Ruku 3 

56. Mu yo mwe twabatonda, era mu yo 
mwe tubazza, era mu yo mwe tulibajja 
omulundi omulala. 

57. Era mazima Fardwo twamulaga 
obubonero bwaffe bwonna; naye n’alimbisa 
era n’agaana. 

58. N’agamba nti: Owange Musa, 
otujjiridde otujje mu nsi yaffe n’eddogo 
lyo? 


£4’> '$43'5 t 


gU. fcrfi ilijt sin 






59. Kale naffe tujja kukuleetera eddogo 
eririfaanana. Kale teeka wakati waffe naawe 
ekiseera eky’ensisinkano n’ekifo eky’enkamu- 
nkamu, ffe kye tutaamenye wadde ggwe. 

60. Musa n’agamba nti: Ekiseera kya- 
mmwe ekiragaanye kibeere ku lunaku 
lw’ekijaguzo, n’abantu bakung’aanyizibwe 
mu kalasamayanzi. 


kii4jv 

I 5 1 ^3^ J Li 




^ S- * u. 





Essuula 20 


taha 


Juzu 16 


61. Olwo Farawo yaddayo neyeekoba ku 
ntegeka ze n’oluvannyuma n’ajja nga bwe 
baalagaana. 

62. Musa n’abagamba nti: Zibasanze! 
Temupaatiikanga ku Allah bya bulimba, si 
kulwa nga abasaanyizaawo ddala n’ekibonere- 
zo. Era ddala oyo akonjera amaze okuzikirira. 

63. Kale Farawo n ’abantu be baakubaga- 
nya ku nsonga zaabwe bokka na bokka 
era nebadda mu kafubo. 

64. Nebagamba nti: Mazima bano bombi 
balogo, kye baagala kubagoba mu nsi 
yammwe n’eddogo lyabwe era bazikirize 
n’obuwangwa bwammwe amakula. 

65. Kale mwekobe ku ntegeka zammwe, 
n’oluvannyuma mujje nga muli mu nnyiriri. 
Era ddala oyo anaawangula olwa leero ye 
w’okuganyulwa. 

66 . Bwe bajja, baagamba nti: Owange Musa, 
abaffe ggwe osooka okusuulawo oba ffe 
tuba tuba ababereberye okusuulawo? 

67. N’agamba nti: Nedda, mmwe musooke 
musuulewo. Okwejjuukiriza nga emiguwa 
gyabwe n’emiggo gyabwe gimulabikira nga 
egisattira olw’eadogo lyabwe. 




©j l y* 4* 3-S 

©Lf^Jl 

(i) 1 c>- J ii)J, 1 3 -J tS 



* cl? Jfc 


68 . Olwo Musa n’awulira okutya mu 
mwoyo gwe. 

69. Netugamba nti: Totya, mazima ggwe 
w’okuwangula. 

70. Era suulawo ekyo ekiri mu ddyo wo; 
kijja kumira bye bakoze byonna. Mazima 
bye bakoze bukodyo bwa mulogo. Era 
omulogo wonna w’aba, taganyulwa. 

71. Kale bwe gwabimira, abalogo 
baawalirizibwa okugwa wansi nebavuunama. 
Nebagamba nti: Tukkirizza Mukama wa Haruna 







T^M. ^ ± Ijii-i [ajJ, 


ne Musa. 

72. Farawo n’agamba nti: Mumukkirizza 
nga sinnaba na kubakkiriza? Mazima ono 
ateekwa kuba nga ye mukulu wammwe 
eyabayigiriza obulogo. N’olwekyo ddala 
ng’enaa kubasalako emikono gyammwe 
n’amagulu gammwe mu mpulinkanya, era 
ddala ng’enda kubattira ku bikolo 


£ i &\ ut J4S iJjiLsi Jls 

r, ^aJCo J Lg efiJi 


»“ / ■f ■«' " 







Juzu 16 


tahA 


Essuula 20 


by’emitende; era ddala mujja kumanya ani * 

ku fembi asinga obukambwe mu kubonereza 

era abonereza olutentezi. , n s * s * 

73. Abalogo baagamba nti: Tetukyazzeeyo ls>i, b>LS. C2 C 
kukusukkulumya nate olw’obubonero — , - , .'ll- •--n 

obw’olwaatu obututuuseeko, wadde 12 LSjiaJ $>->' 3 • 

okukusukkulumya kw’oyo eyatutonda. Kale . t , , *j< Usl- ^ m 

ggwe salawokyonna ky’osalawo. Antiggwe A ks 


olamulirawano m« bulamu bwa ku nsi wokka. 


74. Mazima ffe tukkirizza Mukama waffe t f; 1 U? 


@(L; >JlS>±i%Jl 

Gj llsi 13j. 


alyooke atusonyiwe ebyoonoono byaffe j, „ , l" ^P 

n’ebyobulogo bye watukakaatiseeko. Era 1 ^*- c l—^ _ 

Allah y’asinga obulungi era ye w’olubeerera. q s »*|" < 3 


75. Mazima oyo aligenda eri Mukama we a-J £)l» ^-55 Ij d ^ 1 <oJ, 

nga mwonoonyi, kale oyo y’alifuna t „ • i 

Jahannamu; talifiiramu wadde taliba mulamu. ^ 3 ‘^■w 3-°“ A ^ fc - 0 ' 1 ^ " 

76. Naye oyo ahgenda gy’ali ngamukkiriza tigc i-3 ^ 3 

nga yakola ebikolwa ebirungi, kale abo be u > .» , ( -' 3 : .. , £1 pf -?? 

balifuna ebidibwa ebya waggulu— ©ti*' «, 3 

77. Eby’ensuku ez’olubeereraezikulukutamu VI 02 t/^ csJLa. 

emigga wansi wa zo, omwo mwe balibeera; ^ p? ^ , 1 - ,1 

era eyo y’empeera y’oyo eyetukuza. 5 ^ 3 ^ L 4^< 


Kuku 4 


@^*>5 & 


1XUIVU T » ^ fi ^ A J i Ka-'a-: „ r.r-' 

78. Era ddala twabikkulira Musa nti: Twala cJl * uj. 3 

abaweereza bange ekiro, era bakubire ekkubo 1 jjgj 

ekkalu mu nnyanja. Totya kukwatibwa era f , * , ■J' / 

teweekanga. 3 e 5 > v-i 4 ? U 11 1^45 >4XJ' 


i. 


79. Kale Farawo yabawondera n’amagye S 

ge, olwo nekibabbika mu nnyanja ekyo t .< p „ „ * * » 

ekyababbikira ddala. L. ^jJ \ 1 ^ 5 . 

80. Era Farawo yabuza abantu be era ©t/ t« 3 <4-2 c) ^«y^<jLu313 

teyabawabula. f ^ ^ 

81. Abange mmwe abaana ba Isirairi,ddala y£4i 

twabawonya omulabe wammwe, netulagaa- ^ » ✓ 1 " « „ 

na nammwe ebbali w’olusozi Turku ddyo, < ’ r * i ' t*/* ^ 

era netubassiza Manna ne Saliwa. 

82. Netubagamba nti: Mulye ku I "jlkr V 5 JSjJ jj Ci ,£4^ 

birongoofu bye twabagabula, naye /. a ^ ^ f 

temusukkanga ekigero ku byo, si kulwa cH 3 r. t>x-iac>xiU 

nga obusungu bwange bubakkira; era oyo 1 ^»<.< . -r < 

akkirwa obusungu bwange, mazima aba (^)e> >aS ( s S;-T>‘= 

azikiridde. 






Essuula 20 


taha 


Juzu 16 


83. Era ddala ndi Musonyiyi nnyo eri oyo 
eyeenenya n’akkiriza era n’akola ebikolwa 
ebirungi n’oluvannyuma n’anywerera ku 
bulung'amu. 

84. Owange Musa, kiki ekyakwanguyirizza 
okujja n’olekayo abantu bo ? 

85. Musa n’agamba nti: Bo bali mu buwufu 
bwange, naye Mukama wange neeyunye 
gy’oli olyooke osiime. 

86 . Allah n’agamba nti: Mazima 
tugezesezza abantu bo ng’ovuddewo, era 
Samiri abawabizza. 


5 t } G JlliJ 5 

jj'i 

©ufI; 


87. Olwo Musa yaddayo eri abantu benga 
musunguwavu era nga munakuwavu. 
N’agamba nti: Abange, ddala Mukama 
wammwe teyabalagaanya okulagaanya 
okulungi? Abaffe, ekiseera ekyalagaanyizibwa 
ky’ekibawanvuyidde, nandiki mwagadde 
busungu obuva eri Mukama wammwe 
kubakkako, kye muvudde mumenya bye 
mwandagaanya ? 

88 . Nebagamba nti: Tetwamenye bye 
twakulagaanya ku lwaffe; naye twatikkibwa 
obuzito bw’amajolobera g’abantu, bwekityo 
netugakasuka ne Samiri bw’atyo n’akasuka 
agage. 

89. Kale Samiri n’abakolera ennyana nga 
kifaananyi bufaananyi ckirimu okung’ong a. 
Ye ne banne nebagamba nti: Ono ye 
musinzibwa wammwe era ye musinzibwa wa 
Musa, naye Musa yeerabira bwerabizi 
okumubagamba. 

90. Abaffe, baali tebalaba nti ennyana yali 
tebaddamu kigambo kyonna era nti terina 
buyinza kubakosa wadde okubagasa? 


& f— S.V-* Jj. ££>» 

^ JS lllpT 

gjte Udi 

j£Jjl ti >4*5 


l t _ * r r* t • i 




ji^i £j 

“i/'y 4 ’^Jj, ) jfiLfi*d-Jj. I>> 


A ^ 


©^jj-li 


©&jb I <£^ v & 


Rukll 5 ^ 

91. So ddala Haruna yabagambirawo oluber- cJJ-J u/4 ul 5 >A JL5 >_5J 5 

eberye nti: Abange, mazimamugezesebbwa ^ »4.v1 Rj | aIjL} 

bugezesebwa n ennyana eno. Naye ddala a**-:; * • 1 - 

Allah Omusaasizi ennyo ye Mukama < |g f 

wammwe; kale mungoberere era mugondere J 

ekiragirokyange. i ^ ^ 

92. Nebagamba nti: Tetujja kulekayo J*-*- IjJlj 


kugisinza okutuusa Musalw’alikomawo gye 
tuli. 



A ^ 

93. Musa n’agamba nti: Owange Haruna, kiki [OhO 
ekyakulobera awo ng’obalabye bawabye, 


* 



ilil; 


Os 


Ai- 4 ’ < ' ,< 


J 15 






Juzu 16 


tahA 


Essuula 20 


94. N’otangoberera? Abaffe, wajeemera 
ekiragiro kyange? 

95. N’agamba nti: Mwana wa nnyabo, 
tokwata ebirevu byange wadde omutwe 
gwange.* Nze natya nti ojja kugamba nti: 
Oleese enjawukana mu baana ba Isirairi, 
n’otalinda na kigambo kyange. 

96. Musa n’agamba nti: Owange Samiri, 
cldala wagenderera ki? 

97. N’agamba nti: Nze nalaba bo bye 
bataalaba. Kale nakwata obumu kubuwufu 
bw’Omubaka olukwata, oluvannyuma ne- 
mbusuula eri. Era omwoyo gwange bwe 
gutyo bwe gwampikiriza. 

98. Musa n’agamba nti: Kale genda. Naye 
ddala ekibonerezo ky’olina mu bulamu bwo, 
ojja kwogeranga nti: ‘Tonkwatako’; era ddala 
olinayo n’ekisuubizo ky’ ekibonerezo 
kyotayinza kwesumattulako. Kale tunulako 
eri omusinzibwa wo gwe weesibyeko 
okusinza. Ddala tujja kumwokya n’oluva- 
nnyuma nga afuuse vvu tumumanse mu 
nnyanja olumansa. 

99. Tewali kubuusabuusa, Omusinzibwa 
wa m mwe ye Allah Oyo all Omu yekka. Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Allah, 
okumanya kwe kwabuna buli kimu. 

100. Bwe tutyo bwe tukunnyonnyola ebimu 
ku byafaayo ebyo ebyayita. Era ddala 
twakuwa Okubuulirira okuvura ddala gye tuli. 

101. Oyo akukuba amabega, kale ddala 
oyo y^alyetikka omugugu omuzito ku 
lunaku lw’okuzuukira. 

102. Baliba wansi wa gwo lubeerera. Nave 
okwetikka kuliba kubi nnyo gye bali ku 
lunaku lw’ okuzuukira! 

103. Olunaku eng’ombe lw’elifuuyibwamu. 
Era ku lunaku olwo tulikung’aanya aboono- 
onyi nga batunuza bbululu. 

104. Balikubagana obwaama bokka na 
bokka nti: Temuwangadde wabula nnaku 
kkumi zokka. 


»*r S - -If sS 

I eicLoAO I j5) I 

ci? it & 

©£?>4,QuJ JvLlAri. CoJ J Lj 


1 > 


5 £ fc-j, Jls 

Jyai yj 1 yjl ffj.b'j'ai 

is>\ <4, d! CfcA>li Jli 
£j V3J0 ciU (it j, 5 ^ o* V J 

t f - r-r - •» / -s s„ r* /| ,-r^ 

©l4^i > 4 


isJj }al I LSJJ, 


ii Gs j- JaEj 

joyf J^£j cJl? 

6i55js^sJ» 

£ < 






20:95. Ebigambo ‘tokwata birevu byange wadde omutwe gwange’ tebitegeeza nti Musa (a.s) 
ddala ekyo kye yakola. Ebigambo ebyo biyinza okutegeeza nti ‘tonswaaza 





Essuula 20 


taha 


Juzu 16 


105. Ffe tumanyi bulungi bye balyogera awo J .jlli.'sf fl jXcT t-wS 

nga eyabasinga okuba obulungi mu mbeera " s f/7 * * . „ ° 

ayogera nti:Temwawangaala wabula olunaku ©LS w Sf I J AI SJU Ja > M ■ S I Q° 

lumulwokka. '* " “* « 


Kuku. 6 

106. Era bakubuuza ebifa ku nsozi nga 
bwe ziribeera. Kale gamba nti: Mukama 
wange alizimulungula olumulungula, 

107. Azifuule museetwe oguseetedde, 

108. Ngatolabakuzokikkowaddeakagulumu. 




V* 


®lL&L& &£ 


109. Olunaku olwo baligoberera Omukoo- 
woozi atalina bukyaamu bwonna; era 
amaloboozi gonna galisiriikirira mu maaso 
g’Omusaasizi ennyo nga towulirayo kirala 
okuggyako enswagiro. 

110. Ku lunaku olwo, okuwolereza 
tekuligasa okuggyako oyo Allah Omusaasizi 
ennyo gw’alikkiriza era nga asiimye 
ekigambo ky 'okwegayirira ku lulwe. 

111. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe 
n’ebiri emabega waabwe, naye bo tebayinza 
kubyetooloola mu kumanya. 

112. Era amaaso gonna galyewombeeka 
mu maaso g’Omulamu, Eyeebeezaawo 
yekka, Abeezaawo buli kimu. Era ddala buli 
eyeetikka omugugu gw’ebibi wa kufaafaaga- 


& i 21 &L I £125 5 

4* d sis jfcAJ 5^ I 5 

©&i£ 


nirwa. 

113. Naye oyo akola ebikolwa ebirungiera 
nga mukkiriza, kale ye talitya nti 
aliryazaamanyizibwa wadde okufiirwa. 

114. Era bwe kityo twassa Kur’ani mu 
Luwarabu era netuttottola mu yo okulabula 
okwa buli ngeri, balyooke batye Allah oba 
ebaleetere okujjukira Allah. 



1 %$£ SiiiTi 



115. Kale Omugulumivu ye Allah, Kabaka 
Ow’amazima! Era tobuguutanira Kur’ani nga 
okubikkulirwa kwa yo tekunnakomek- 
kerezebwa gy’oli, naye gambanga nti: 
Mukama wange, nnyongera okumanya. 

116. Era mazima twakola ne Adamu enda- 
gaano olubereberye naye neyeerabira, era 
tetwamusangamu kugenderera kujeema. 

Ruku 7 

117. Era jjukira nga bwe twagamba ba 
malayika nti: Mugondere Adamu, kale 


$ 5 it jiil I 

« 2 >T ^4 £» 

©GeJ^ <JS S 7 ^4^5 

J-5j Jo>l 3 ^ 






Juzu 16 


TAHA 


Essuula 20 


baagonda, okuggyako Ibilisi y’eyagaana. 

118. Kale netugamba nti: OwangeAdamu, 
mazima ono mulabe gy’oli n’eri mukyala 
wo; mumwerinde si kulwa nga mwembi 
abaggya mu lusuku nemubonaabona. 

119. Ddala luliwo ku lulwo oleme 
kulumirwamu njala era oleme kuba bukunya. 

120. Era ddala ggwe oleme kulumirwamu 
nnyonta, wadde t’oyokebweko musana. 

121. Naye Sitaani yamusendasenda 
n’agamba nti: Owange Adamu, abaffe 


lZjJ 


©Jtl h 

0j$\ fa £&&& <3 $U 

„ I 


1 ill ST"? 'a.'i? 


nkufageomuti gw’obulamu obw’olubeerera ©<^4? ' i 

n’obwakabaka obutaggwawo? ^ ^ ^ 

122. Kale bombi kwe kugulyako; kale 3 1 

obunafu bwabwe nebubeeyoleka. Ne- * r> L » is .-T 

> ■" - 

5 (*:< 

©)L? Jjk* 


i ^'T-.. 


batandika okwetungirirako ebikoola by’omu J 
lusuku. Bw’atyo Adamu mu butanwa 
n’atatuukirizakiragirokya Mukama we, kale 

n’awaba.* ( ^ ^ 

123. N’oluvannyuma Mukama we @LfxJ>igJiL£ dicii 
yamulondan’amuddiramu n’amulung’amya. 

124. ,4//a/z N’agamba nti: Mwembi 
muluveemu, muli balabe mwekka namwekka. 

Naye bwe mutuukwangako obulung’amu 
obuva gyendi, kale oyo aligoberera 
obulung’amu bwange, taliwaba wadde taliba 
wa kikwa. 






125. Naye oyo alikuba amabega eri Okub- 
uulirira kwange, kale ddala y’aliba mubul- 
amu obunyiga, era tulimuzuukiza ku lunaku 
Iw’okuzuu kir a nga muzibe. 


Cat JG 

_ ' »7 

©(^cl 

, lwaki 


©1%-* 


126. Aligamba nti: Mukama wange. 
onzuukizzangandi muzibe, so nga nalindaba? 

20:122. Bangi balowooza nti ebiri mu Aya eno byali bya ddala, songa Aya yennyini eraga nti 
ekwata ku mbeera yamwoyo so si ya mubiri kubanga n’ekigambo ‘sauaatuhumaa’( [sJj j\jZ) 
kiraga nti baamanyisibwa bunafu bwabwe. Kiba kuba nti wano obunafu obwogerwako bwali 
kuba bukunya, kyalisobose kitya okuba nti baali bantu bakulu naye nga okuva obuto bwabwe baali 
tebamanyi bwereere bwabwe, baabumanya luvannyuma Iwa kyafaayo ekyo kubaawo? N’olwekyo, 
okuvvuunula ekigambo ‘sauat’( I jj; ) nti kitegeeza ‘bwereere bwa mubiri’, kuba kukyamya 
makulu ga Kur'ani Entukuvu — kubanga n’ekigambo kyennyini mu nnono ya kyo kitegeeza 
‘buswaavu’ na ‘ndowooza mbi’. Omuntu amala kusobya n’alyooka aswaala oba n’alyooka 
azuula oba n’alyooka amanya obunafu bwe. Obuswaavu n’obunafu biba mu mutima na mu 
birowoozo, n’olwekyo okwetungirirako amakoola tekiyinza kubikweka. Ensobi yonna, Adamu(a.s) 
ne Hawd bwe baba balina ensobi yonna e baakola, ensobi eyo yali erina kuggyibwawo na kusaba 
kusonyiyibwa na kwewogoma eri Allah, so si na kwetungirirako makoola ga miti. Okwetungirirako 
amakoola ga Janna (olusuku) kitegeeza kusaba kusonyiyibwa na kwewogoma eri Allah. 
Okusinziira ku Kur’ani kino kyennyini Adamu(a.s) kye yakola, n’ayiga ebigambo by’okusaba 
okusonyiyibwa okuva eri Allah ( 2:38; 20:123). 


<c@> 




Essuula 20 


TAHA 


Juzu 16 


127. Allah aligamba nti: Kiri bwe kityo 
Iwa kubanga watuukibwako okulabula 
kwaffe n’okusuulirira; bwe kityo nno olwa 
leeronaawe ojja kusuulirirwa. 

128. Era bwe tutyo bwe tusasula oyo 
eyeesukkulumya n’atakkiriza bubonero bwa 
Mukama we. Era ddala ekibonerezo 
ky’enkomerero ky’ekisinga obukakali era 
ky’ekiwangaazi ennyo. 

129. Abaffe, tekibawabula okumanya nti 
emirembe mingi gye twa z ikiriza olubereberye 
lwabw eng’ate bo kati mu maka gaabwe mwe 
batambulira? Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abo abalina amagezi. 

Ruku 8 

130. Singa si kigambo ekyakulembera okuva 
eri Mukama wo n’ekiseeraekyagerekebwa, 
mazima ekibonerezo kyaaliteekeddwa 
buteekwa okujja. 

131. Kale gumiikiriza kw’ebyo byeboogera 
era otendereze n’amatendo ga Mukama wo 
nga enjuba tennavaayo n’awo nga 
tennagwa; era ne mu biseera ebimu 
eby’ekiro tenderezanga Allah ne mu 
bitundu by’emisana, olwo ojja kufuna 
essanyu elya nnamaddala. 

132. Era tokalirizanga maaso go eri ebyo 
bye tweyagalizaamu abamu mu bo 
eby’amajolobera g’obulamu bw’ensi nga 
tugenderera okubagezesa na byo. Naye 
okugaba kwa Mukama wo kwe kusinga 
obulungi era kwe kuwangaazi. 


* && j cs 

3 ti' ti. lliJ 5 v j ^ 4 , 

©J& 

£> l uJ 5 >SJ I 

y Y\ 


tSi* 3 ^ 

5 &1>1 t-£^3>c- 

i cJ ijiT 

H ts til $ISJ 3 

Sfciljl SmaJI B>aT^5,14-I)3T 

©J^T 


133. Era kubirizanga abantu bo ku ssaala 
era naawe onywerere ku yo. Ffe tetukusaba 
kutugabira, wabula Ffe tukugabira. Era 
enkomerero ennungi eri mu kutya Allah. 





134. Era bagamba nti: Lwaki tatuleeterayo 
kabonero okuva eri Mukama we?Abaffe, 
tebaatuukwako bukakafu obw’olwaatu obwo 
obuli mu biwandiiko ebyasooka ? 


>+$ & |jk liati Vp ip'il; 

14 CS 5JLJXL> ; I 



135. Era singa twabazikiriza n’ekibonerezo 
olubereberye lwa kyo, ddala baaligambye nti: 
Mukama waffe, lwaki tewatutumira Mubaka 
netugoberera ebiragiro byo nga tetunnafuuka 
banyoomoofu era abaswaavu? 


dXi S (•>■£ i^l l 3 I yJ } 

^je 4 j,^iiji 53 jeSidcsJ 

3 J J-5 u>> 4** ^ 







Juzu 16 


tahA 


Essuula 20 


136. Gamba nti: Buli omu alinda, kale 
nammwe mulinde; naye mangu nnyo mujja 
kumanya ani ali ku kkubo ettuufu n’oyoali 
ku bulung’amu. 


oJyvlai.* >n i Jp 

uH 5" >y*aLal cH 









Juzu 17 


AL-AXBIYA’ 


Essuula 21 




©Cjy ^ 6 -*'i %jl §L 


11. Mazima tussizza gye muli Ekitabo * 
ekirimu okubuulirirwa kwammwe kwonna 
kwe mwetaaga. Abaffe, temukozesa magezi? 

Ruku2 «rti 

12. Ye ebibuga bimeka ebyali ebyonoonyi ^ 

bye twazikiririza ddala n’oluvannyuma lwa » i CsiiiT f liits 

byo netusibulawo abantu abalala? ^ , *« 

13. Kalebwe baawulira okubonereza kwaffe, ^ ^ Est* ida aii 

okwejjuukinza nga batandise okubiddukamu. j, j, 

©<i) 

14. Twabagamba nti : Temudduka, wabula ; ~f (_£ ji Sf 

muddeeyo eri ebyo bye mwejalabizangamu » * ? ^ ^ 

n’amaka gammwe, mulyooke mubuuzibwe ©^ d >4*4 5 ; g- , V ^ j ■* » ; 

ekyabajeemya. ' ^ 

15. Baagamba nti: Zitusanze! Mazima ddala Li I Ca 

tubadde boononyi. ( 

16. Kale emiranga gyabwe egyo tegyakoma, Jt $ ■■ yes > iAU-J oJl; Lli 

okumusa lwe twabafiiula nga abasaayiddwa, _ „ C-i <* n -« 

nebafuuka vvu. ©tt^U. I >£^5. > 4 ■:.! » » 

17. Era tetwatonda ggulu n’ensi n’ebiri 

wakati wa byombi lwamuzannyo. ’ ©£LL*j»J 

18. Singa twayagala kufuna bya kuzannyisa, aJ> 3 v? V \%4$ c)t Li > j I 

ddala twalibiggye mw’ebyo byetuli nabyo, i siy* ,u~^ 

einon non HHnln fwnnli hn knWnln ti/tvn 6 A.H 1 » j Ej-T i-J I 1 -j «—1 


19. Ddala tumegguza amazima ku bulimba 

negabubetenta, kale okwejjuukiriza nga ^ t ^ 5 ^\\ | \ I 3 U i -z1 V l 

busaanyewo. Naye zibasanze olw’ebyo bye > °" A 7 ^ * ? " 

mwogera. ©S <J-j $-J I 

20. Era abali mu ggulu ne mu nsi babe. Era 5 i 

abali w’ali tebeekuliza ku kumusinzawadde „ ^ »«<.,* " ^ v #. •» 

U5^i=CW o 8 >-*a CH> 

21. Bagulumiza Allah ekiro n’emisana, era ©i^y^LajUj CpLlj A 

tebaddirira. " *" 

22. Abaffe, bafunyeeyo bakatonda mu nsi S- 4 ^l 1 3 *-451 

nga nabo bazuukiza? » 9 

✓ 


tebakoowa. 


23. Ddala singa mu byombi (mu ggulu ne T*r ‘i<.; iim iy 1 a 1 J l bS^ JLi m K'LJ 
mu nsi) mwahmu abasinzibwa abalala ebbali _ , " * " * '"S \ < 

wa Allah, ddala byombi by alifaafaaganye. ^ dl*j dJLil (S-a 

Kale obutuukirivu bwa Allah, Nannymi ^ ^ 

Nnamulondo, ali ewala ennyo n’ ebyo bye y A - *2t 

boogera. 







Essuula 21 


AL-ANBIY.V 


Juzu 17 


24. Ye tabuuzibwa kw’ebyo by’akola, naye ©ui } tXSuLJ C«Lb J&mJ $ 

bo ba kubuuzibwa. 

25. Abaffe, baafunayo abasinzibwa abalala i a fil) > £>-2 Ij l 

ebbali we? Gamba nti: Kale muleeteobukakafu _ » .T ( x ^ 
bwammwe. Kur’ani eno y’ensibuko ijl ^L*>-? 'j - 3 L£> 

y’ekitiibwa eri abo abali awamu nange era ; .. _ . * . ■« 

ky’ekitiibwa eri ob’olubereberye lwange. >o^ I <J 4 *> £^-*3 £>*“ >^*53 (JJ - 8 
Naye abasinga obungi mu bo tebamanyi _ „ > „ .< « 

mazima. bwe batyo bakubayo mabega. JhJ i V 

26. Era tetutumanga lubereberye lwo 5j, J v*o os. ^-LUj 

Mubaka yenna, wabula nga tumubikkulira \ 4 * * ~ j, 

nti: Ddala teri musinzibwa mulala okuggyako ll I V lui *4Jj, 

Nze; kale Nze nzekka gwe muba musinza. _ «1 , * i< 

©cj J >4 >b u 

27. Era bagamba nti: Allah Omusaasizi r a. y i I %Jjjl 

ennyo yeetwalira omwana. Obutukuvu * „ ^ v, tf . . 

bub we! Nedda, wabula rzbo baweereza ©di 3^5^® > ^5 ^ 

buweereza abaaweebwa ebitiibwa. 

28. Tebamukulembera kwogera, era bo ^L 

bakolera ku biragiro bye. ^ .» „ \ * ** 

©cj£Ju--*4 

29. Y’amanyiebirimumaasogaabwen’ebiri y^ 1 f "i (jj ^ ; > i i 
emabega waabwe, era tebawolereza yenna f ^ 
okuggyako Ye gw’aba asiimye, era bo 

bakankana olw’entiisa ye. @-j ^ jj-J ^xxll 63 

^ * U* ^ A C * * 

30. Era yenna mw’abo agamba nti: ‘Nze 02 3 

ndi Katonda’ mu kifo kye, kale oyo ,lu•f' ^ t tLi'yJJ .^11 ll 
tulimusasula Jahannamu. Bwe tutyo bwe *' ^ ^ ‘ * t ^ Y 

tusasula abajoozi. 0e>A^fiJlL?^43 & 

Ruku 3 ^ ^ ^ <*'< 

31. Abaffe, abo abatakkiriza tebalaba nti 3 l Si 11553 / Orip 11 5* 5' 

ddala eggulu n’ensi byali bikwataganye, ft f"- iS<i UsHlUr? Utftf. illti 
naye netubigambulula? Era twakola mu mazzi ^ 7 3 l«,<} ^ ^ yj J 

buli kintu ekiramu. Abaffe, era tebakkirize? J <L G 'll ' 

32. Era twakola ku nsi ensozi enyweevu ol ^ 33 c4 3 

ereme kubayuuguumya; era netukola ku \^{<\ f p i SlXaL j u»J La J ; aT 
yo amakubo ageetadde, balyooke ^ 

balung’ame. ©03 ^ 

33. Era netukola eggulu nga ke kasolya 1« S IjLlXX^ 

akakuumibwa obutiribiri; naye bo ^ ^ ^ 

obubonero bwa lyo babukuba mabega. 


34. Era Ye y’eyakola ekiro n’emisana, 
n’enjuba, n’omwezi, nga byonna bin ku 

< 32 ^> 





Juzu 17 


AL-ANBIYA’ 


Essuula 21 


nkulungo biseeyeeya. 

35. Era tetukolangayo muntu yenna ^ >-L^i I Go ; 

olubereberyelwongawankalakkalira. Abaffe, _ ^ 

bw’onoofa, ddala bo be b’enkalakkalira? ©<i)5 

^ ^ q ^ tS p 

36. Buli mwoyo gwa kulega ku kufa; era 5 b 2UL41 > <-M=» 

tubagezesa n’ebibi n’ebirungi nga kigezo. * < 7 i - » 5 i [ o / .-f 

Era gye tub gye mulizzibwa. 5 ^ ^ - * * > '^ = T”*"* 

©^Li^LjiCL^t 


37. Era abatakkiriza bwe bakulaba £>l »>l3 

bakutwala ng’ekyokuzannyisa, nga 

bagambci nti: Ono nno y’oyo ayogera ku ^ / ^ ** 

bakatonda bammwe? So ng’ate bo be ^“>2 .a- 4 * 5 z >=“*-4 

bagaanaokujjukira/\//a/; Omusaasiziennyo. ^ ^ ^ ^ |j 

38. Omuntu yatondebwa nga mupapi. J> u >—t 

Mangu nnyo nzija kubalaga obubonero Agji 

bwange, kale temumbuguutanya. » ' --i-' 

39. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 

kya ddi, obanga mwogera mazima? ©(iri—S j 

40. Singa abatakkiriza bamanyi nga mu V I5>*^ *' ^-*-d P 

kiseera ekyo bwe bataliziyiza mulirokutuuka „**>£/* 

ku maaso gaabwe wadde ku migongo V 5 J '■5JI ^ 3 A - fe '-i 

gyabweera nga tebaliyambibwa, tebaalikye- * j> , z , » j> s/i * A . •;£ « - 

buuzizza. 3 ® 9>-" ^ CM= 

41. Naye kiribatuukako kibwatukira, kale a. , £4? Jt ^ I jt? 

kibasamaalirize; ate nga tebalisobola ^ ^ ^ ^ 

kukiziyiza era tebaliweebwa na kaagaanya. ©c> 3 >jc> 3 **^-*^ 

42. Era ddala n’Ababaka olubereberye 

lwo baajeregebwanga. Naye abo mu do ^ ( ^ ^ *. ttr^< 

abaabajereganga, ate bye baajereganga L* J >- 4 '■*-% cO^ts 


byennyini by’ebyabebungulula. $ i \ §3 C£, 

Ruku 4 «, -C * * * * \ J* s x 

43. Gamba nti: Ani abalabirira ekiro ^tjjJ I ) ^ > P i 

n’emisana ku A//a/r Omusaasizi ennyo? ' a * r _/ * t «-s i ■ 

Naye era bo okutendereza Mukama waabwe > C>-» to <J—j j- ‘ c/ft 

bakukuba mabega. " 0 g,^ »$« ^ 

44. Kazzi mbu balinayoabasinzibwa abalala J.0L; £>Jo ^ izAs 5 g U JL 1 

ababakuuma ebbali waffe? Kale, kasita nabo * * *.**„+< + * h* f 

bennyini tebasobola kweyamba bokka, jjn s 4 a 1 YySaj & y t SJ e ZLli j'y 
wadde tebalina mukwano gwonna ^ r-s-'** ** 

gubayamba ku Ffe. 3 





Essuula 21 


AL-ANBIYA’ 


Juzu 17 


45. Si bwe kiri, wabula abo Ffe twabeyaga- 
zaamu ne bakitaabwe okutuusa obulamu 
obw’eddembe lwe bwabawanvuyira. Abaffe, 
tebalaba nti ensi tugenda tugifunza okuva ku 
njegoyego za yo? Abaffe, bo era be bawa- 
nguzi? 

46. Gambanti: Nze mbalabula nakubikku- 
lirwa okuva eri Allah, naye abazibub’amatu 
tebawulira kukoowoola bwe baba nga 
balabulwa. 

47. Era ne bwe batuukibwako olufuuwa 
oluva ku kibonerezo kya Mukama wo, 
ddala era bajja kugamba kimu nti: Nga 
zitusanze! Mazima twaali bakyaamu. 

48. Era tuliteekawo minzaani ennenkamu 
olw’olunaku lw’okuzuukira, kale tewali 
muntu aliryazaamanyizibwa kantu konna. Ne 
bwekalibanga kazitowa ng’empeke y’akalo, 
eratulikaleeta. Era Ffe tumala okuba ababazi. 

49. Era ddala twawa Musa ne Flaruna 
ekyawula amazima n’obulimba, n’obuta- 
ngaavu n’okubuulirira eri abeekuutna, 

50. Abo abatya Mukama waabwe munda 
ddala, era bo Essaawa eyalagaanyizibwa 
bagitya nnyo. 

51. Era Kur’ani eno kwe Kubuulirira kwe 
twassa okujjudde emikisa; abaffe era nakwo 
munaakugaana? 

Ruku 5 

52. Era ddala twawa Ibrahimuobulung’amu 
bwe dda nnyo era twali tumumanyi bulungi. 


53. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu be, 
nti: Bibumbe ki bino bye mwemaliddeko? 


5 *YiI CIjlLs Sa 

^liT ijAJ J l Le (jCls JvX 
(~t drCti 1 u* 9 3^14 b A I d )>4. 
©i 2)ejLLJd 1 i 1 

“iTi J 5 ^ ^J> 

Gs lii *Lsiii iil! 'AA 

©£>5 )Ui 

t —* \x£ Jk 4 7 « T . X iliAJj 

©&L*ji 

(i) [3 3-iJ lil) 53- 4 ‘5 (-*' ,u 

©I? 41 [jj 1 

©1)33^LoLj 

©(7h_^1c ll/j <J_iS 

gljb Gs Ji-HX Jfiii 

(4J jslST gJi AtffcSji 


54. Baddamu, nti: Twasanga nga ne 0g>? (j^l 1115 > ~ 1 1 ? 1 \j 

bakitaffe bye basinza. J ' 


S w I 

55. N’agamba nti: Mazima mmwe ne 5 u I 5 
bakitammwe muli mu kubula kwa lwaatu. 



< 32 £> 





Juzu 17 


AL-AXBIYA’ 


Essuula 21 


56. Nebagamba nti: Abaffe, ggwe otuleete- 
ddeyo eky’amazima oba naawe oli mw’abo 
abazannya obuzannyi? 

57. N’addamunti: Ddala Mukama wammwe, 
Mukama w’eggulu n’ensi, y’Oyo eyabito- 
nda; era nange kw’ekyo ndi omu kubajulizi. 


58. Era amazima ga Allah, ddala nzija 
kwekobera amasanamu gammwe nga mumaze 
okukyuusa okuddayo. 

59. Kale amasanamu yagafuula bulere, 
okuggyako ekkulu lya go, balyooke badde 
gye liri. 

60. Nebagamba nti: Aniy akoze kinoku 
bakalonda baffe? Mazima ddala jo o all 
mu boononefu. 

61. Nebagamba nti: Twawulirako omu- 
vubuka omu ayitibwa Ibrahimu nga 
aboogerako mu ngeri embi. 

62. Nebagamba nti: Kale mumuleete mu 
rnaaso g’abantu balyooke bakakase. 

63. Nebagamba nti: Abaffe Ibrahimu, ggwe 
wakoze kino ku bakatonda baffe? 


64. N’addamu nti: Wewaawo walina 
okubaawo eyakikoze, kasita omukulu 
waabwe wuuno. Kale mubabuuze, obanga 
basobola boogere.* 

65. Olwo kwe kukyuukiragana bokka na 
bokka, nebagamba nti: Mazima ddala muli 
bakyaamu. 




5 Jj <W 

js \J\ 3 1 

©&S I 

©ti>"d^J i-0 > at J 


©U> £-*-*->? 

I JJLi ^ 

o-.Gji^T Js ^ ljiiS ijJ8 

iIjL vilsi fcSJT; i£3 2 
©*4-£>-< 

I >-4» *^3 b-iio Jjj J Cj 

©S >lblr i*3 1 


21:64. Abavvuunuzi abamu batya okuvvuunula Aya eno obutereevu olw’okwekengera nti 
ob’olyawo jjajja w’abakkirizza Ibrahimu(a.s) ayinza okufuulibwa omulimba. Awatali 
kubuusabuusa, essanamu eddene si ly’elyabetenta amasanamu gali. N’olwekyombu okugamba 
nti: ‘omukulu waabwe wuuno’ kuba kufuula Ibrahimu(a.s) mulimba. Kitegeerekeke bulungi nti 
enjogera eyo Ibrahimu(a.s) gye yakozesa teyali ya bulimba, wabula yali agenderera kwoleka 
buyenjebufu bwa masanamu n’obutalowooza bw’abo abagasinza. Enjogera bw’etyo etera 
okukozesebwa abantu abagezi olw’okwoleka ekyo ekyalibadde ekyangu okutegeera, naye nga 
abaliwo tebakitegeera. Era okusinziira ku Kur’ani Entukuvu, abaaliwo baategeera bulungi kye 
yabagamba nebakyuukiragana nga buli omu akiraba nti babadde mu bukyaamu, kuba ddala 
amasanamu singa gaalina obwa katonda, tegaalibetentuddwa, ne ssenkaggale eyasigalawo 
gwe baalibuuzizza n’abaanukula, so si kuteganya Ibrahimu(a.s) kumubuuza ebyo. Kino 
kyeraga kaati mu Aya eziddirira (65-68). Ate nga oggyeeko ekyo, Ibrahimu(a.s) yennyini mu Aya 


58 yali yeewerera dda amasanamu ago mu lujjudde. 






Essuula 21 


AL-ANBIYA’ 


Juzu 17 


66. Oluvannyuma baakoteka emitwe 
gyabwe nebagamba nti: Ddala naawe 
omanyi bulling! nti bano teboogera. 

61.Ibrd.himu n’agamba nti: Abaffe, 
musinza ebbali wa Allah ebyo ebitabagasa 
mu kyonna wadde okubakosa? 

68. Kya buswaavu gye muli n’eri ebyo 
bye musinza ebbali wa Allah! Abaffe, 
temukozesa magezi? 

69. Nebagamba nti: Bwe muba nga mulina 
eky’okukola, mumwokye bwokya muyambe 
bakatonda bammwe. 

70. Netugamba nti: Owange muliro, beera 
bunnyogovu era ba wa mirembe eri Ibrahtmu! 


71. Baamwagaliza ekibi, naye netubafuula 
abaasinga okufaafaaganirwa. 


72. Era twamuwonya ye ne Luti netu- 
batuusa eri ensi gye twassaamu emikisa 
olw’abantu bonna. 

73. Era netumuwa Isihaka, n’omuzzukulu 
Ya’qubu, era bonna twabafuulabatuukirivu. 

74. Era netubafuula abakulembeze abalu- 
ng’amya olw’okulagira kwaffe era ne- 
tubabikkulira okukubiriza abantu okukola 
ebirungi, n’okujjumbiranga essaala, 
n’okutoola zaka. Era baasinzanga Ffe fekka. 


75. Ne Luti twamuwa obulamuzi n’obu- 
manyi. Era twamuwonya ekibuga ekyali 
kikola eby’ekivve. Mazima baali bantu babi, 
nga bajeemu. 


76. Era netumuyingiza mu kusaasira kwa¬ 
ffe; mazima yali mu batuukirivu. 

Ruku 6 

77. Era awo Nuhu edda bwe yalaajana, 
kale twamwanukula netumuwonya n’abantu 
be ekizibu eky’entiisa. 


* £ f * * s> S \ * i * S s' . AS u 

>JD z )> J 

©d) 

' V 

©U U-i I i £lLi I 

©S a^^i^ o i 

A A | 

1 f-j, 15 > 1 ;' 5 

©^.^JjLa.'5)| 

.5 *5' I, Lb 3 3 


■ » 1J„ L-d-i-i 'X X 
i_j »>. 3 > 3 3 

2 L 14 .C 


1 —J >-* L> sj } >-4-» 3 


3 <-L*i J l LilX 31 ; 

3 3 § I 

Cll 

5ul4SS 

JLsuS ojC&» slss^i s* 

** A * I A ^ 


A J »1 


£9—" >9 3_J 13-115 


i.iLi-LLyi 
A - " • 


L_3j 3 

li 5 

©^iJi 







Juzu 17 


AL-ANBIYA’ 


Essuula 21 


78. Era netumuyamba ku bantu abo 
abaalimbisa obubonero bwaffe. Mazima 
baali bantu babi; kale bonna ne- 
tubasaanyaawo. 

79. Ne Dauda ne Sulaimani awo bwe baali 
nga balamula ku by’ennimiro nga 
eliiriddwamu endiga z’abantu ekiro; era 
twaali bajulizi ku kulamula kwabwe. 

80. Kale netubimatiza Sulaimani, era buli 
omu ku bo twamuwa obulamuzi n’obu- 
manyi, era netugonza ensozi n’ennyonyi 
ngabitendereza wamu ne Dauda. Era ekyo 
Ffe twakikola. 


81. Era netumuyigiriza okubakolera 
ekyambalo ky’ekyuuma, kiryooke 
kibakuume mu kulwaana kwammwe. 
Abaffe, muneebaza? 

82. Era ne Sulaimani twcimugondeza 
empewo ey’amaanyi nga efuumuuka 
olw’okulagira kwe okulaga eri ensi gye 
twassaamu emikisa. Era Ffe tumanyi buli 
kimu. 

83. Era twcimugondeza n’abakugu ababbira- 
nga ebuziba ku lulwe, era nga bakola 
n’emirimu emirala ebbali w’ogwo; era Ffe 
twabakuumanga. 


£ 13-1 Cfia l b 

4 y&ti k *5 >i\> 5 

W& \j£l m U4*j4i 

M «« ft {.ft s I ^ 

(A )ct*i fen 5 

GjJI "ii-Sa 5 * (7)J>_JLL£ 0} j-a ^ A. * 

5 

J£JI J*i ttJLCIwIj >^-*^ 34 , 

©Ct 5>-TLi 

5 k-J" 65-5 

> 0 * 4 -! liT^ 


✓ • ^2 rt \ ^ 7" i oj^ _ 1 1*? »i «■* «*2 Y * 

Ci' *-4-> >*^5"*'* 






84. Era ne Ayyubu awo bwe yalaajanira 
Mukama we nti: Ddala ntuukiddwako akabi; 
naye Ggwe Musaasizi asinga abasaasizi 
bonna. 

85. Kale twamwanukula netumuggyako 
akabi akaamuliko era netumuwa ab’omu 

maka ge n’ababenkana nga bali wamu ' 'V, t 

nabo, nga kwe kusaasira okuva gye tuli ©^^»4 l#>J 
era nga kwe kujjukiza eri abasinza Allah. 

1 • 11 i * »i i "fft 1 « 1 ^ 

86. Ne Ismaili ne Idirisa ne Dhul-kiful. 

Bonna baali mu bagumiikiriza. 


Z3\) 


• 1 » 5 5 J 4» 4.< n j. 3 


87. Era twabayingiza mu kusaasira kwaffe. 
Ddala baali mu batuukirivu. 


62 iX 

© 644 -^' 







Essuula 21 


AL-ANBIYA’ 


Juzu 17 


88 . Ne Dhun-Nuun. awo bwe yagenda nga i2>Ji 

musunguwavu. Kale yalowooza nti tetujia : t ^ l <5 . “5 „ *r 

kumuleetera buzibu. Naye yalaajana nga all w ^ 

mu kizikiza nti: Mazima teri musinzibwa Vi SJi ^ e)T 

mulala okuggyako Ggwe, obutukuvu bub wo. £ ^ „ i ^ j ,u - i 

Mazima mbadde mu basobya. 

89. Kale twamwanukula netumuwonya 5 1 ^ 

ennaku. Era bwe tutyo bwe tuwonya > A £>Ti *{ y 

abakkiriza. ©c^s-J I >-4 >- 5 

90. Ne Zakariyya, awo bwe yawanjagira Ci3 j-2 5) k£*j dJl >j,Li£^3 5 

Mukama we nti: Mukama wange, tondeka kj I \* * - iT® 

bw’omu, anti Ggwe osinga abasika. -H-** cu “’ 5 

91. Kale twamwanukula netumuwa Yahaya ^^ 5 C * *. > , T .i n Li 

era netumuwonyezane mukyala we. Mazima .»<•> „ >5 <• , ( -r <A ^ 

baavuganyanga nnyo mu kukola ebirungi ’> J ^*>- 4^ 1 1 d -?- 53 <>—1 Li^Uia 15 

era nga batusaba nga balina essuubi CL- u 345^wii a 
n okutya, era nga beetowaze gye tub. ^3 

92. Emjjukira n’omukazi eyeekuuma, kale £ 
netumufuuwamu ekigambo kyaffe, era ne- 
tumufuula ye ne mutabani we 
eri abantu bonna. 


JjHi l< " 


53 1 3 


re, era ne- ^ , 4 „ 

akabonero " 3 5.2 L 




•* ✓ 


93. Mazima ekibiina kyammwe kino kibiina IjT j'j'sjLxl} aJo I j>Js&a I c>i 

kimu, ate Nze nze Mukama wammwe; kale " ^ _ ».p , ,'i-r „ i<{> 

Nze gwemuba musinza. vvSJ5<k-i-eU>>k-tf2 

94. Naye abantu beekutulakutulamu wakati j 5 

waabwe ku nsonga yaabwe; era bonna " ? „ ^ i <-> k 

gye tuli gye balidda. ©0 5*^9 k*-XJi qa 

Ruku7 ^ „ i , i i, -» »« . 

95. Naye oyo alikola ebikolwa ebirungi 3 ^ J cu^l-aaJl c*- 4 -* 

era nga mukkiriza, kale okufuubaana kwe » -£ 

tekuligaanibwa era ddala tuli ba Uj.53M u>4 »- 
kukuwandiika. ©£ ^ £_J 


%. Era kya muzizo eri ekibuga 
twazikiriza nti ddala bo si ba kudda. 


97. Wadde 
luddwa, era 
watumbiivu 


kye > 4 j| L 4 Xxijia I o_j_>_# c L«^o > _a .3 

34 V 

nga Gog ne Magog basumu- 3 ^Lo 3 ^ 3 ^- Lj cu*^J I 
balyeyuna nnyo eri buli ' 

©cl 3-k^J-i I-J XA cyb 

98. Era okutuukirira kw’ekisuubizo I ill A^ Lj l < ^| ^ 

eky’amazimakulisembera,okwejjuukirizanga “ ^ r< 

amaaso g’abo abatakkiriza gatunulankaliriza i» 15 ^_a_£=i 1 1 j waJ I 2 __^a_XLi 

nga bagamba nti: Nga zitusanze! Mazima .< 1 » - - f : -f A ; p? / » <f-r -r *" 1 
twaali tetufaayo ku kino, ddala twaali &4-*-*^ &'***>-> 





Juzu 17 


AL-ANBIY.V 


Essuula 21 


boononyi. 

99. Mazima mmwe n’ebyo bye musinza 
ebbali wa Allah nku za muliro. Gyeguli, 
gye muliraga. 


100. Ddala singa bano baali ba katonda 
nga bwe mugamba, bo tebaaliguyingidde- 
mu; naye bonna mu gwo mwe balibeera. 

101. Baliba mu gwo nga basinda, era bo 
mu gwo baliba nga tebawulira kirala. 


ilia <JJj 


d-L>l C>3 5 

r~ * 9 to** ^ 

CsJ ■ 


■, > ^ ^ 
©<35n>> 


-‘“Caj >33^ 0 p 

V C&X-J. ,£-4 3 Srrt-i >-&J 


fw\*i * f ^ 


102 . Mazima abo abaamala okutuukibwako 1 * * j; -g T , C. s -r-r. j 1 1 
okusuubiza kw’empeera ennungi eva gye "" 
tuli, abo be b’okugwewazibwa. 


©ujiJLp CSi£ SlJjJnXzM\ 


103. Tebaliwulira na kubumbujja kwagwo 
n’akatono, era bo balibeera mw’eoyo 
emyoyo gyabwe bye gyagala. 

104. Ekikangabwa ekinene tekiribanakuwaza, 
era ba malayika balibasisinkana nebabaga- 
mba nti: Luno lwe lunaku lwammweolwo 
lwe mwasuubizibwanga. 

105. Jjukira nti lwe lunaku lwe tulizingako 
eggulu okufaanana n’okuzingako kw’omuwa- 
ndiisi emiko gy’ebiwandiiko. Nga bwe 
twatandika okutonda olubereberye, era bwe 
tulikuddamu— ekyo kisuubizo kikakafu ku 
Ffe, mazima tuli ba kukituukiriza. 

106. Era mazima twawandiika mu Zabuli 
oluvannyuma lw’okubuulirira, nti: Mazima 
ensi abaweereza bange abatuukirivu be 
baligisikira. 

107. Ddala mu kino mulimu obubaka 
bukulu eri abantu abasinza Allah. 

108. Era tetwakutuma wabula ng’oli 
kusaasira eri abantu bonna. 

109. Gamba nti: Mazima mbikkulirwa nti: 
Ddala Omusinzibwa wammwe asinzibwaali 
Omuyekka. Abaffe, munaajeemulukuka? 

110. Kale bwe beefuula, ggwe gamba nti: 
Mbalabudde mwenna kyentcanyi, era nze 
simanyi oba kye mwasuubizibwa kiri kumpi 
oba wala. 


1^ Cii-A 5 r [ ~ 4 JLgX. C> pLX- w j l 3) 


3 &i.Yi £pii i-tfUzy 

joj-j 


.V . u ft- . << ? 

z" .9 ^ y A ^ v a ai 

o^jVi ^pJi 
©iJp^paJl 

©0 ppii f J 4 S * 1a i '3 

Jsp4ij t i Jii 1 p 3-3 0 $ 
- >o! 4*4^ I <^>l tt)J,3 

©til J A—C p* 







Essuula 21 


AL-AXBIYA’ 


Juzu 17 


111. Mazima Ye y’amanyi eby’olwaatumu &Z 3 J0J1ilAi Ls i, 
byogerwa, era y’amanyi n’ebyo byemukisa. 

112. Era simanyi, wabula nti kyo kyandiba j i at rV £ Tt,1 >T 5 

nga kigezo gye muli era nga kusanyukamu , " ' \ g 

kwa kaseera kagere. 

113. Omubaka era yagamba nti: Mukama Li. dL»j J-3 
wange, lamula na mazima. Era Mukama waffe 

ye Musaasizi ennyo, Asabibwa obuyambi ^ „ v - 

kw’ebyo bye mwogera. @3 3 " ^5 ^ 


Gs 




i 


p\ 







Juzu 17 Essuula 22 



AL-HAJJ 

(Yakka luvannyuma hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abange mmwe abantu, mutyeMukama 
wammwe. Mazima musisi w’Essaawa 
eyalagaanyizibwa kintu kya ntiisa nnyo. 

3. Olunaku lwe mulimulaba, buli ayonsa 
alyerabira gw’ayonsa era buli aliba olubuto 
alisuula olubuto lwe; era oliraba abantu 
nga batamidde so nga tebatamidde, naye 
nga kyo ekibonerezo kya Allah kikakali 
nnnyo. 


4. Era mu bantu mulimu aboabawakana ku 
bifa ku Allah nga tebalina bumanyi bwonna 
era nebagoberera buli Sitaani omujeemu. 


5. Kyawandiikibwa ku ye nti: Oyo ali- 
mufuula ow’omukwano, kale ddala oyo 
gw’alibuza era gw’aliragirira ekkubo eliraga 
eri omuliro ogubumbujja. 

6. Abange mmwe abantu, obanga 
mulinamu okubuusabuusa kwonna ku 
kuzuukira, kale mujjukire nti Ffe twabatonda 
mu ttaka, n’oluvannyuma mu ttondo 
ly’amazzi agazaala, n’oluvannyuma mu 
kitole ky’omusaayi, n’oluvannyuma mu 
kinyamanyama erudda nga kitondeddwa 
n’erudda nga tekinnatondebwa; ekyo 
tukikola tulyooke tubalage obuyinza 
bwaffe. Era Ffe tutebenkeza mu nnabaana 
ekyo kye tuba twagadde kituuke ku kiseera 
ekyagerekebwa; n’oluvannyuma tubafulu- 
mya mu nnabaana nga muli bawere. Nate 
tubakuza mulyooke mutuuke mu kuvubuka 
kwammwe. Era mu mmwe mulimu atuusibwa- 
ko okufa amangu, ate mu mmwe mulimu 
akaddiwa n’azzibwa* mu bulamuobw’oku- 
kekejjana, n’ekivaamu aleme kumanya kyonna 
oluvannyuma lw’okumanya. Era olaba ensi 
nga eweddemu obulamu. Naye bwe 


a CfZ S-e CiU 1 2-J j 

<J^ <J-2» fcs 

^lt jJm Us 

Li'y 5 r^ . UX. 

gtijl <4 d* -8 &i- 5 

Ja t-*ii (_X£a 7 u y- > - ? 

©H*- 

»ljuc (Jj, £—i £-4-d J £d L-J aj L 

0^5-1111 

Ill i U4 tj 

A Si .• M A *Sj • 1 • a .* **» $. 

^ —* g_?Ll g &■ > ck£ -A— 1 

dahkj j * t~ 5 n ^ y >0 cX m - O 
f" * * 

r>, j J. ; 2 „ -t f « ^ *T ■* “ t 
41 X) V \ 4 5 CK--4 

jj JLJ ^4.1 Jj, ilU £ 

5 


4 >31 Jr>>4 


22:6. Ekigambo ‘n’azzibwa’ wano kitegeezanti nga omwana omuwere bw’atasobola 
kwerabirira, bw’atyo n’omukadde akekejjana bw’abeera. 






Essuula 22 


AL-HAJJ 


Juzu 17 


tugitonnyesaako amazzi, ennyulukuka 5 cLjj 3 


n’egimuka, n’emeza ebimeraebya buli ngeri 
ebirungi. 


w «**■ . 


1 ^t 2 Ji 

7. Ekyo lwa kubanga ddala Allah ye <L3ty 


w’Amazima,n’olwokubanga ddala y’alamusa "5 ^ "i 1 ^ f 

abafu, n’olwokubanga ddala y’alina <-Jr L** 1 '5 I 

obuyinza ku buli kimu. < s 1 

8 . N’olwokuba nti ddala Essaawa 3 # C&S&i^AS «L©GLh c>l 5 

eyalagaanyizibwa ejja kutuuka— tewali : . - -? _, .1 . c' 

kubuusabuusa mu kyo — n’olwokuba nti 
ddala Allah alizuukiza abo abali mu ntaana. 




9. Era mu bantu mulimu oyo awakana ku 
bikwata ku Allah so nga talina bumanyi 
bwonna wadde obulung’amu wadde 
Ekitabo ekitangaaza, 

10. Nga yekubiira ku ludda lwe lwokka, 
mbu alyooke awabye abantu bave ku 
kkubo lya Allah. Oyo alifuna obuswaavu 
mu nsi, ne ku lunaku lw’okuzuukira 
tulimuloza kukibonerezo ky’okubengeya. 

11. Ekyo olikifuna , olw’ebyo emikonogyo 
gyombi bye gyakulembeza, era ddala Allah 
si mukumpanya eri abawereza be. 


dl*'4 Uitlljl u>-e5 

(b>&£ 

e>-e 

| fcj 3J I >4 aJ j . all 


,< - 


- , l V I I > * f •* 

1 >3 a A 


>» -S 

J 

©#*X3 

cUj 1 <*) I J lSJ i-J Lido jL5 Gs_^cSJ4,‘> ^ 


Kuku 2 

12. Era mu bantu mulimu asinza Allah 
naye nga ali ku ndeboolebo y ’obukkiriza: 
Kailebw’atuukibwako ekirungi, nga amatira 
ku lwa kyo; nayebw’atuukibwakoekigezo, 
nga akyuukira eri ennonno ye. Kale afiirwa 
ku nsi ne ku nkomerero. Okwo nno kwe 
kufiirwa okwenkukunala. 

13. Amangu ago nga awanjagira ebiri 
ebbali wa Allah, ebitayinza kumukosaera 
ebitayinza kumugasa; okwo nno kwe kubula 
okw’ewala. 

14. Nga alaajanira oyo akabi ke akali 
okumpi okusinga okugasa kwe. Mazima 
oyo mukuumi mubi nnyo, era wa mukwano 
mubi nnyo! 

15. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 
nebakola n’ebikolwa ebirungi mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Mazima 
Allah akola nga bw’ayagala. 


b 8 >4^'5 ^ 

8>-4flJ 1) Co £UU I ' 3-* J-i 

>«J I 5 a 




a. j> 


j i^lsi &44J1 J434 &J, 

©-2- ' 3 ^* 

C« (J Jr ftJ SJUl 3 ty 4 -j Y I U S 4 j 

>—v ^ A 9 





Juzu 17 


AL-HAJJ 


Essuula 22 


16. Oyo alowooza nti Allah tajja kuwa 
Nabbi buyambi ku nsi ne ku nkomerero, 
kale alandulule omuguwa gutuuke ku ggulu, 
n’oluvannyuma akutule obuyambi, kale 
alabe obanga ddala entegeka ye eneggyawo 
ebyo ebimunyiiza. 

17. Era bwe kityo Kur’dni twagissa nga 
bwe bubonero obw’olwaatu, era ddala Allah 
alung’amya oyo gw’aba asiimye. 

18. Mazima abo abakkiriza n’abo 
Abayudaaya, n’Abasabiyi, n’Abakulisita- 
ayo, ne ba Majuusi, n’abo abenkanya 
Allah n’ebirala, ddala Allah aliramula wakati 
waabwe kulunaku lw’okuzuukira. Mazima 
Allah yeMujulizi ku buli kimu. 


19. Abaffe, tolaba nti Allah, byonna ebiri 
mu ggulu n’ebiri mu nsi bimugondera; 
n’enjuba, n’omwezi, n’emmunyeenye, 
n’ensozi, n’emiti, n’ebisolo, n’abasinga 
obungi mu bantu? Naye bangi baakakatako 
ekibonerezo. Era Allah gw’afeebya,tafunayo 
amuwa kitiibwa. Mazima Allah akola nga 
bw’aba ayagadde. 


20. Bano bombi (akkiriza n’atakkiriza) be 
bakaayana ababiri abakaayana ku Mukama 
waabwe. Naye abo abatakkiriza 
baakomolerwa engoye ez’omuliro; era be 
balifukibwako olweje ku mitwe gyabwe. 


&L I o>-£»i4 £>3 c)T tjJcu, ci Cfi* cH 

554V1 5 GsJiJi 4 

i i j. -« t ' I > W< il li l 1 r + 

) I jJLSl £>[ 

3 I y y 

igigaL 1 Si,if &aU 15 

&JjI SjS-lXJl jo y>, 

4 <-4 14^2^' 2»T 3JT 

3 u §3 ^' 4 ^ 5 ^ 3 ^*-^' 

>4^Jl3<3f4^l3i34^l^l 

in 3 j> J®- 

C>J, i. i&S, <iJ Gli &jL> I VjHlrd 
-i! ©2LlJ £2 

6 

©^-sXJi 


21. Olulisaanuusa ebyo ebiri mu mbuto ©> 344 J13 >^,^4 4^ 

zaabwe n’endibaliba zaabwe\ ^ ^ 

22. Era ku lwabwe walibawo embuukuuli 3 

ez’ebyuuma. 

23. Buli lwe balyagalanga okuguvaamu 1 3 31 j | 11V 

olw’obulumi, baliguzzibwangamu nate, era ^ -?...< 

baligambibwanga nti : Muloze ku k 4 J ' >-* I3** 3 > 5 5 


©44^1 & 


. A 
4 1 


kibonerezo ky’okubengeya! 

Ruku 3 , -j f * < 

24. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza j | ^ ^ 1 ^_11 >-4 &JL> I & j, 

era nebakola ebikolwa ebirungi mu nsuku ^ B „ 1 „ 

ezikulutamu emigga wansi wa zo. Bahwundi- v ^ 

<33j£> 








Essuula 22 


AL-HAJJ 


Juzu 17 


rwamu n’ebikomo ebya zaabu ne luulu, 
n’engoye zaabwe mu zo ziriba zaliiri. 


25. Era balirung’amizibwa eri ebigambo 
ebirongoofu, era balung’amizibwe n’eri 
ekkubo ery’Atenderezebwa, Allah. 

26. Maz im a abo abatakkiriza nebeekiikamu 
kkubo lya Allah n’Omuzigiti Omutukuvu, 
ogwo gwe twassaawo ku lw'abantu bonna 
kyenkanyi, abagubeeramu n’abava mu 
ddungu, era buli ayagala okugukoleramu 
ebikyaamu olw’obujoozi, tulimuloza ku 
kibonerezo ekirumya. 

Ruku 4 

27. Era jjukira nga bwe twayoleka Ibrahrmu 
ekifo ky’Enju netumugamba nti: 
Tonnenkanyanga na kintu kyonna, era 
yonjaEnju yange ku lw’abo abeetooloola 
Ka’bah n’abayimirira mu swala, 
n’abakutama nebavuunama. 

28. Era langirira Hijja eri abantu bonna. 
Bajja kukutuukako ku bigere ne ku buli 
ng’amira ezikozze, nga bava mu buli kkubo 
ery’ewala, 

29. Balyooke bakakase emigaso gyabwe 
gye bagifunamu era balaamirize erinnya 
lya Allah ku bisolo ebyo bye yabawa 
eby’amagulu ana nga babisala mu nnaku 
ezaategekebwa. Kale mulye ku byo era 
muliise n’abali mu buzibu n’abaavu. 

30. N’oluvannyuma beemaleko ekko 
lyabwe, era batuukirize obweyamo bwabwe, 
era beetooloole Ennyumba Ey’edda. 


31. Ekyo kiragiro kya Allah. Eraoyo assa 
ekitiibwa mu binlu by a Allah ebitukuvu, 
kale ekyo ky’ekisinga obulungi gy’ali mu 
maaso ga Mukama we. Era mwakkirizibwa 
okulya ebisolo, okuggyako ebyo 
ebyalangirirwa gye muli nti tebiriibwa. Kale 
mwewale ekyenyinyalwa ky’okusinza 
ebifaananyi, era mwewalenga n’ebigambo 
by’obulimba, 


i* tiilSsliiJ-ij Vi 

iZ>i. 

#4 *1j i o-s. ! Jj. 1 

I la <4j3 3 3 

CeS 3 31 £>J, 

' 3 P * 1 4-Hrf 

% L* £>* 3 1 3 

L_i 1 k_e 

A rt ^ i ^ A 

) l2*& 

©53-4^'P=»P I 5 

4i, 4^ i ^ 

15^, 4 5 ^4J % 1 

IjJjl* j<v3j 

©>j» 2 jy t '' 34 ^ 1 34-4 

A I \J>S r. « •* &||1 

ali I CU4^3. AAIJ c><« 3 y i—IJ,> 

i^iSU-GiSys 

j$_s j4p' 

©/P > 






Juzu 17 


AL-HAJJ 


Essuula 22 


32. Mubeere beesimbu eri Allah, so si 
kumwenkanyankanya na kyonna. Era oyo 
eyenkanya Allah n’ebirala, kale aba 
ng’awanattuse okuva waggulu, ate 
ennyonyi nezimukwakkula, oba embuyaga 
nezimuruumuulira mu kifo eky’ewala. 

33. Bwe kityo. Era oyo assa ekitiibwa mu 
bubonero bwa Allah obutukuvu, mazima 
ekyo kiva mu butuukirivu bwa mitima. 

34. Mulina emigaso mw’ebyo bye 
musaddaaka okumala ekiseera ekigere, nate 
ekifo ky’okubisaddaakiramu kiri awali Enju 
Ey’edcla. 

Ruku 5 

35. Era buli bantu twabateerawo engeri 
y’okusaddaaka balyooke balaamirize 
erinnya lya Allah ku bisolo eby’amagulu 
ana bye yabawa.Era omusinzibwa wammwe 
asinzibwa ali Omu yekka; kale mujeemulu- 
kukegy’ali. Era wa amawulire ag’essanyu 
eri abeetoowaza, 

36. Abo abeesisiwala mu mitima gyabwe 
nga Allah ayogeddwako, n’abagumiikiriza 
kw’ebyo ebiba bibatuuseeko, n’abajjumbira 
essaala era nebatoola ne mw’ebyo bye 
twabawa. 

37. Era eng’amira za saddaaka twazibatee- 
rawo nga ke kamu ku bubonero bwa Allah 
gye muli. Muzirinamu ebirungi nfaafa. Kale 
muziraamirizangako erinnya lya Allah nga 
ziyimiridde mu nnyiriri. Kale bwezigwanga 
wansi ku mbiriizi za zo, olwo mulye ku zo 
era muliise n’ali mu bwetaavu atasaba, 
n’asaba. Bwe kityo twazibagondeza 
mulyooke mwebaze. 

38. Ennyama ya zo wadde omusaayi gwa 
zo tebituuka ku Allah, wabula obuwulize 
obuva gye muli bwe bumutuukako. Bwe 
kityo nno kyeyava azibagondeza, mulyooke 
mugulumize Allah olw’okubalung’amya. Era 
wa amawulire ag’essanyu eri abakozi 
b’ebirungi. 

39. Mazima Allah y’alwanirira abo 
abakkiriza. Era ddala Allah tayagala buli 
mukumpanya, ateebaza. 


V y I . 

a-*** i < ^ 

3 f La-*- 


\ id ® L* & 

Cf ) I aJ I gtaJaJjjj 

idj? *i»> 

©w> jJLSJ 1 c? 

©4 *- »* J 1 ^ 1 c5iidA^>j & 

iiuiis enxx. jlst 

>4-^5; & 11 

>X4-J Ls j. >0 G*3 V i 

t. ^ - | „ j> . A «r 7 << * , s’ £ . 

1 

^ idLx) AL 1 ^ \ l 

15 > 4 ? t4> I LA 


©6 ;; fi-jS» 

c>>4-5*5 

^ -li 

! > ^9 x i_i I ‘5-0 (4 i. U atb 1 > — '* ■ 1 

j C^Lo, ^5 

-sulil ^ 5 

ai. I Wypi SH'J' 

si»Si 

©JyiAclIyi (X 


<33iy> 




Essuula 22 


AL-HAJJ 


Juzu 17 


Ruku 6 > ^ f s.* , + 

40. Okwerwanako kwakkirizibwa eri abo t ' Lj 3 u>d>^ <i> j' 

abalwanyisibwa mu bukyaamu, olw’okuba- « ^ ^ 

ngabebaba balumbaganiddwa— era ddala ©>i fiL *- k * ^15 

Allah asobola nnyo okubayamba — 

41. Be bo abaagobebwa mu makagaabwe 

awatali nsonga, wabula olw’okubanga ^ Sx 

baagamba nti: Mukama waffe ye Allah. Era r 3 h i r ® 

singa si kukubirira kwa Allah eri abantu z ^ <aX»! V 

abamu ku balala, mazima ebifo bya ‘ . * .« 

bakabona, n’amasinzizo g’Abakulisitaayo, J 5 

nag’Abayudaaya, n’emizigiti omutendere- p f * • s j> \ -> tf <*" »f «» 

zebwa ennyo erinnya lya Allah byalimenye- ■>*“' ^“4 -5 

ddwamenyeddwa. Era ddala Allah ajia „ * p i>, < * » z T.i 

kuyamba abo abamuyamba. Mazima Allah ^ 5 , 

ye w’Amaanyi ennyo, Luwangula— 

42. Be bo bwe tuba tubatebenkezza mu 

nsi, abajjumbira essaala nebatoola zaka ne-^s > « . i j « ( ^f-sf 

bakubiriza okukola ebirungi era nebaziyiza ^ 3 9-^“© l 4’* 5 

ebitasaana. Era eri Allah y’eri enkomerero |k£j 5 L , ^j 1» lj>-2l 
y’ensonga zonna. " 4 ^ * 

43. Naye bwe banaakulimbisa, manya nti >£a >JLs lSJ^ c>i. j 

n’olubereberye lwabwe abantu ba Nuhu a L aS _3 i 15 

n’aba ‘Adi n’abaThamuda nabo baalimbisa 5 1 V s 

Abatume baabwe. „ j> 

44. N’abantu ba Ibrahimu, n’abantu ba 3 5 

Luti. ( » * ++ + \ >*< 

45. N’abatuuze b’e Madiyani. Era neMusa <S* y* 3 r - ts>*£x^ \ 3 

yalimbisibwa.Kale abatakkiriza nabawa » f*r 'J» /, */ft 

akaagaanya, oluvannyuma nendyooka 1 ^ 

mbabonereza. Naye ebyava mu kung’aana 

byali bitya? ^ 

46. Ye ebibuga bimeka bye twazikiriza nga 5 C fc xJ L fri ^-j> 3 ch!. 

byonoonese, bwe bityo nebigwa ku busolya * [~-f A Qr ^ j r< 

bwa byo! Ye enzizi mmeka n’ebigo * ^ *- 

ebinyweevu bimeka ebyalekebwa awo 

ettayo! _ * * ? ' ** * 

47. Abaffe, tebatambulako mu nsi neba- ^ 3^5 J *)Vi 4 '55^^131 

funa emitima gye bakozesa okutegeera,oba *,.*) iT K> iDfiJLSJj d>sll Aid 

nebafuna amatu ge bawuliza? Kuba ddala ^ ^ J ** * ^ 

amaaso si ge gaziba, wabula emitima egiri ©tin ^ ■ ( 3 7-7 

mu bifuba gy’egiwunaawuna. « sir, * ^ * 1 . 

©^3>-^'4 




Juzu 17 


AL-HAJJ 


Essuula 22 


48. Era bakupikiriza mbu oyanguyirize j l_j | > , -i L ^JL ' \ I <^-4? j 

ekibonerezo, naye Allah tajja kumenya , * \ Z> 

kisuubizo kye. Era ddala olunaku olumu eri 5 cLb> > 

Mukama wo lwenkana n’emyaka lukumi , ' r ^ 

e gyo gye mubala. ©<Xi) £ju U-£ |-4_£ l_L 1 L£» J 

49. Ye ebibuga bimeka bye nnawa 3 [£i c/jQt 

akaagaanya so nga byali byonoonyi, ^ / 

oluvannyuma nendyooka mbibonereza! Era c>J, 3 * 
gyendi y’eri obuddo. 


’S y& 


50. Gamba nti: Abange mmwe abantu, 

mazima nze ndi Mulabuzi gye muli " _ , 

ow’olwaatu. 


51. Kale abo abakkiriza era nebakolaebi- i 3 i$Lsi 

rungi be balifuna okusonyiyibwa n’ebigabi- ,, /, o * a »«, 0 < 

bwa eby’ekitiibwa. ©&/t 3 b, 5 S^J^J 

52. Naye abo abafuba okufufuggaza Aya G©j'| ^?^J| 3 

zaffe, abo nno be bantu b’omuliro. „ T j> 

©^ 4 ) 14 ^ 1^31 

53. Era olubereberye Iwo tetutumangavo (J ^ .!j ,^-a "A fll I ^ ; 

Mubaka yenna wadde Nabbi, wabula buli '1 ■= 

Iwe yayagalanga okutuukiriza omulimu ^>J a L&.J I T | ’jj 

gyve, Sitaani ng’asuula emisanvu mu kkubo -G . *-'?*'[ „ Jj ,"3 

ly’okwagala kwe. Kale Allah yaggyangawo ( * r ’ - r 'yy‘\ J?' 

emisanvu egyo Sitaani gy’asuula; oluva- ^ ufrl.j J? * Al l 
nnyuma Allah yatebenkezanga Aya ze. Era * 

Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi ©>l£a_»-^edi-ie 

ennyo. , * *, r i 1 

54. Akikola bw’atyo alyooke afuule SSJii, i£> {J£HL u ija&i 

emisanvu Sitaani gy’asuula okuba ekigezo < ,1 - * Mj 

eri abo abalina obulwadde mu mitima ^ 

gyabwe n’abakakanyavu b’emitima. Era ^ . 1 un fSd jl a f.J'sI l 

ddala aboonoonyi be bali mu butakkaanya ^ “ 

obw’ewala. c - 1 - 









55. Era twakikola, abo abaaweebwa £ 
amagezi balyooke bamanye nti ddala ago 
ge mazima agava eri Mukama wo era f 
bagakkirize, olwo emitima gyabwe giryooke Qjt 

gimwetoowalize. Era ddala Allah y’alu- ^^ 1 

ng amya abo abakkiriza eri ekkubo 60 ) a.^ a 7 1 

TIP ^-'*4 * 4 ' ^ 

eggolokofu. 

56. Era abo abatakkiriza, Kur’ani tebajja 
kulekayo kugibuusabuusa okutuusa lwe 
balituukibwako Essaawa eyalaganyizibwa 
kibwatukira oba batuukibweko ekibonerezo 
ky’olunaku lw’okuzikirira. 


14>s cUjI^s^icJfe'/S 


•T* * 




Essuula 22 


AL-HAJJ 


Juzu 17 


57. Obwakabaka ku lunaku olwo buliba aQxJiJZyjkSJoJ ( 

bwa AW’dhyekka. Y’aliramula wakati waabwe. • , . i . * ** j j „ ,. < .f 

Kaleabo abakkiriza era nebakola ebikolwa ( s* 

ebirungi, baliba mu Janna ezirimu gs ? *» 1 1 , „;• *» 

amasanyu amajjuvu. ( "" " 

58. Naye abo abatakkiriza era abalimbisa 

obubonero bwaffe, kale abo be balifuna f. $ ^ s r * „ * TV,, X 

ekibonerezo ekiswaaza. 

Ruku 8 ( ji I |, ^ * c* + f if ^ 

59. Era n’abo abasengukira mu kkubo lya < b* '5>-^ “ ^yi 1 5 

Allah n’oluvannyuma nebattibwa oba ne- -i-j* |»“Cs "t 

bafa, mazima Allah alibawa ebigabibwa ^ ?”* ^ 

amakula. Era ddala Allah y’Asinga abagabi 

b ™ a ; . . .. c, x <• f-r„ £ „ • <• >1 

60. Mazima alibayingiza awayingirwa j b yj»yj >£■ x.a j>-4 »i v 

awahbasanyusa. Era ddala Allah ye Mumanyi i 

wa byonna, Alumirwa ennyo abaweereza l ,i- n - 

61. Bwe kityo nno, oyo yenna eyeesasuza 4“i ** ** W" 4 i' —4>> 

ekyenkanyi nga bwe yabonerezebwa naye . »T - -. < "1 

oluvannyuma naalumbaganibwa, mazima ^ liy. k ^ a -*>“ a *-*r J 

ddala Allah agenda kumuyamba. Mazima * * f * J - -7 

Allah ye Musanguzi w’ebibi, Omusonyiyi 

ennyo. , „ , 

62. Ekyo akikola olw’okubanga ddala ^ ^ J-*b ^>4. 

Allah y’ayingiza ekiro mu misana era ^ - jJ, A '['ll, £ 

y aymgiza emisana mu kiro, era ddala ^ 

Allah y’Awulira byonna, y’Alaba byonna. 0^2 r ,-r 


63. Ekyo lwa kubanga ddala Allah ye CS tt)T yk iJj\ &L iAl^i 

w’Amazima, ate nga ebyo bye balaajaniraebbali 4 +. r„ o. *.» . ^ „ j> „ „ 

we ddala bya bulimba; era ddala Allah ye ^ ^ ‘-M? • ^ ‘H*' 5 s 

Mugulumivu, Omunene ennyo. 5*- <m.i 

64. Abaffe, tolaba nga Allah bw’assa 1 l l Jf fllu I 

amazzi okuva mu bire, olwo ensi n’efuuka 7 ^ / K/ 1 ' » „ •-» 

eya kiragala? Mazima Allah y’Amanyi o>J, J> 7tj^aX3J^Le 

ebyekusifu, y’Ategeera byonna. .< , ; 

65. Ebiri mu ggulu byonna n’ebiri munsi t^CSj 

bibye. Era ddala Allah ye Yeemala, t -*. > X 

y ’ Atenderezebwa. ©^1 SLbl <*} 

Ruku 9 • S i ■S-'*; T" 

66. Abaffe, tolaba nga Allah bwe ^ ^ ' 5- 1 * J 

yabagondeza byonna ebiri mu nsi,n’ebyombo ^ ^»M | Cfyj£ j (j$3”VI 

nebiseeyeeya ku nnyanja lwa kulagira ^ ^ 

kwe? Era y’akwatirira eggulu f3s{£\ jLeJLlI aL^o4 4, 

lireme kwerindiggula ku nsi, wabula pS.i i. . rf ,> .ii » »</, 

olw’ekiragirokye. Mazima Allah Musaasizi t -# L^«Uj I c>J, ® ^L>§3 ® 

nnyo, Wakisa nnyo eri abantu. 0 j> _ J , j 

<cQ> 




Juzu 17 


AL-HAJJ 


Essuula 22 


67. Era y’Oyo abawa obulamu n’oluva- 
nnyuma y’alibafiisa, nate y’alibazuukiza. 
Naye ddala omuntu mu buteebaza 
yeekansa! 

68 . Buli bantu twabaterangawo engeri 
y’okusinza bo gye baasinzangamu; kale 
balemekukuwakanya ku nsonga y’okusinza 
kwo, era ggwe koowoolera eri Mukama wo. 
Mazima ddala ggwe oli ku bulung’amu 
obutereevu. 

69. Naye bwe banaakuwakanya, kale gamba 
nti: Allah y’asingaokumanya ebyo bye mukola. 

70. Allah aliramula wakati wammwe ku 
lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo bye mwali 
mutakkiriziganyaamu. 

71. Abaffe, tomanyi nti ddala Allah 
y’amanyi byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu 
nsi? Mazima ebyo byonna biri mu Kitabo. 
Era ddala ekyo eri Allah kyangu nnyo. 


sCsJ^i uj, %Ji 

s yZLJl jJ* fcsis 

J Jj, f ;i 5^1 4 &I^Ci4 is 
<-£ x-a (JjJ duj, 


L*-»? 4juT 


©u 

still 14 tsiliti &L I uUJJiyjJ'i 

n * * J J *** 

* ^ /■> ft i . . i at 


72. Era basinza ebbali wa Allah ebyo dUAtffc-Li 
Allah by’atassizangako buyinza bwonna 7. -- ^ ^ ' 

ate nga nabo bennyini tebalina kye 
babimanyiiko. Naye aboonoonyi tebalina 
muyambi yenna. 


73. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez’olwaatu, ojja kulaba okwenyinyimbwa mu 
maaso g’abatakkiriza. Baba na kumpi 
kulumba abo ababasomera Aya zaffe. Gamba 
nti: Abaffe, mbategeeze ekibi ennyo 
okusingakw’ekyo? Gwe muliro Allah gwe 
yasuubiza abo abatakkiriza. Era obwo 
buddo bubi nnyo. 

Ruku 10 

74. Abange mmwe abantu, eky’okulabirako 
kireeteddwa, kale mukiwulirize nnyo. Mazima 
abo be mulaajanira ebbali wa Allah, tebayinza 
na kutonda nsowera ne bwe bagyekung’a- 
anyizaako bonna. Ate ensowera ne 
bw’ebanyagako ekintu kyonna, tebayinza 
kugikiggyako. Omusabi n’omusabibwa 
bombi bayenjebufu. 


•ja-Lc JL 4 '1 3 f-J, 

* 0 - 


ut» xtf j i, juui b t 


< L j>, : . £ ^ 5 i o-r •J 7 

L A - 3 fi—L-g, 5 } XAi-MkJ 0 

© 4 ^ 4 ^'> 44 ^ 





Essuula 22 


AL-HAJJ 


Juzu 17 


75. Tebawa Allah kitiibwa kituukana na 
kigero kye ekituufu. Mazima Allah Wa 
maanyi nnyo, ye Luwangula. 

76. Allah alonda Ababaka mubamalayika 
ne mu bantu. Mazima Allah y’Awulira 
byonna, y’Alaba byonna. 



77. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe 
n’ebiri emabega waabwe. Era eri Allah 
ensonga zonna gye zizzibwa. 


>j4ii2 65 


k A * 






78. Abange mmwe abakkiriza, mukutame 5 




•j i t 

) I 1 5-*—o» 


1 last? 


era muvuuname era musinze Mukama 
wammwe era mukole ebikolwa ebirungi, 
lwe mujja okuganyulwa. 



79. Era mutakabane nnyo ku lwa Allah mu 
kutakabana okutuufu ku lulwe. Ye 
y’eyabalonda era teyabassaako buzibu 
bwonna mu ddiini. Kale mugoberere eddiini 
ya kitammwe Ibrahimu. Ye (Allah) mmwe 
y’eyabatuuma Abasiraamu olubereberye ne 
mu(Kur’ani)eno, Omubaka alyooke abeere 
omujulizi ku mmwe, ate nammwe mubeere 
abajulizi ku bantu. Kale mujjumbirenga nnyo 
essaala, era mutoole zaka, era mwekwate ku 
Allah yekka. Ye ye Mukama wammwe. Kale 
Mukama wammwe si mulungi ggero era si 
Muyambi ggero! 


+j> r« * * i , ; , * t r- - 
if'*'!’ ? "\-il *ai 


1‘XJL^ ij I Jb-A C4-5 

l^ii 5 lyoJ^Tlifojsllji 

j,d-blj l yo. 1 5 





Juzu 18 Essuula 23 



AL-MU’MINUN 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Juzu 18 

2. Mazima abak kiri za bamaze okuganyulwa, 



3. Abo ababa mu ssaala zaabwe nga 
beetoowaze, 

4. Era abo abeewala ebyo ebitaliimu nsa, 

5. Era abo abanyiikivu mu kutoola zaka. 






< 


6 . Era abo abakuuma obwereere bwabwe — 

7. Okuggyako eri bakyala baabwe oba eri 
abakazi abawambe abali mu mikono gyabwe 
egya ddyo; kale ddala abo tebanenyezebwa. 

8 . Naye abo abanoonya ebiri ebbali 
w’ebyo, kale abo bebajeemu — 

9. Era abo abalabirira ebibasigiddwa, 
n’endagaano zaabwe, 

10. Era abo abakuuma obutiribiri essaala 
zaabwe. 


11. Abo nno be basika, 

12. Abalisikira Janna ya Firidausi; bo mu 
yo mwe balibeera. 

13. Era ddala twatonda omuntu okuvamu 
budongo obukenenule; 

14. N’oluvannyuma twamufuula ettondo 
ly’amazzi agazaala mu butuulo obwekusifu; 


15. Oluvannyuma twafuula amazzi ekitole 
ky’omusaayi; n’oluvannyuma twafuula 
ekitole ky’omusaayi ekinyamanyama; kale 


* ti • 1 ! I ' 1 ’f i < 


jJli OS 31 \>)\ % 

o^uji 

©dy^l) 

(J-fc 5 

sJLU Qdy i Hill Sol 5 




Cfc 2 .fl Jal ^ 


nils ISI* mill UilliS 

Uliii Hil£i aXli lilsui 





Essuula 23 


AL-MU’MINUN 


Juzu 18 


ekinyamanyama netukitondamu amagumba; j KjsJ XfcJi 
olwo netubikka ennyama ku magumba; , 

n’oluvannyuma netukiggyamu ekitonde zi <■ y-^-t 181 $ £ : i A I I 

ekirala. Kale nannyini mikisa ye Allah, ‘ h ^. f n 

Asinga abatonzi bonna. ©03-5^“^'0-“^*d 

16. N’oluvannyumalw’ekyo ddala muteekwa (n)£) dLuSJ ^JLi> I^Jr 

okufa. j, * „ f , > 

17. N’oluvannyuma ddalamulizuukizibwa ku ©u >aX£J SX^ySJ U J,JLj 

lunakulw’okuzuukira. ^ ^ 

18. Era ddala twatonda waggulu wammwe 5 >>■&> ji Sji l l . >-SJ 5 

emigigi gy’eggulu musanvu, era Ffe 
tetusuula bitonde muguluka. 

19. Era twassa amazzi ag’ekigero okuva 03 CiJpl 5 

mu bire, kale netugabeeza mu ttaka, era 1 ? i?i ,5 ^ ‘S'At 

ddala Ffe tulina obuyinza okugaggyawo. «> 5 “ ^ 1 ^ ‘^“ l ? 


1 ll^Cs 


s* ^ 1 

20. Era twabakolera nago essamba ~ ‘ ~ 


, j&j isilm 

5 (& ^ 

&o^i5 

i oguva mu lusozi Sinayi; /5jL£ j$Ja 0 - 3 , 5 

mizigo n’enva olw’abali. „* , ''a 7 - l 4 11 ,d -» 


z’emitende n’emizabibu zemufunamu ebibala £ t, 
ebingi; ne ku byo kwe mulya. 


21. N’omuti 
oguvaamu omuzigo 


22. Era ddala mulina eky’okuyigirako mu 1 . ij aO 

bisolo. Tubanywesa kw’cbyo ebiri mu 0 ^ 'g* , ^ 

mbuto za byo era mubinnamu n emigaso > vw ' vv 

emirala mingi, eraku byo kwe mulya; 0 p 

23. Era ku byo ne ku byombo kwemusi- §r 

tulirwa. ' 

Ruku2 -rr^-c \ 1 \* ^ * 

24. Era ddala twatuma Nuhu eri abantube JuLs OJ. '-^•y j-a» ? 

n’agamba nti: Abange, musinze Allah. \ „ - „f< Q A. pill 

Temulinayo musinzibwa mulala okuggyako ^ x ^ r ' 

Ye. Abaffe, era temwekuume? 

25. Kale abakungub’abatakkiriza mu bantu 0 ‘S ' !>A^a o-i^Jl l^-LSJ • (jGi-i 

be nebagamba nti: Ono si mulala wabula , „ = .. „ / 1: »s 0 ? 1 (V » ~ 
muntu nga mmwe; ky’ayagala kwe Jj. I >-& 

kubeesukkulumizaako. Naye singa Allah idTi.eT*' <ss a,? 

yayagala kutuma Mubaka, yandissizza ba dy- 1 7J OJI > Li d 5 <J ■■'’"-iO 

malayika. Ffe kino tetukiwulirangako mu ba 77: 1 •’1 f< * ^ 

kitaffe ab’edda. ^ • *** ’-M-i, ^ * 

f ©oUsS' 

26. Ono si mulala wabula ye muntu „ . 1 g t i* 1 ? - ^ ..\ i *f 1 1a m I 

agudde eddalu; kale ggwe mumulindeko 1 " > • '' r ^ 1 ** 

okumala akaseera, mujja kulaba. ©O^dLi. 







Juzu 18 


AL-MU’MINUN 


Essuula 23 


27. Nuhu n’agamba nti: Mukama wange, 
nnyamba kuba bannimbisizza. 

28. Kale twamubikkulira nti: Kola ekyombo 
mu maaso gaffe,era nga ogoberera okubi- 
kkulirwa kwaffe. Kale ekiragiro kyaffe bwe 
kirituuka ensulo nezifukumuka, olwo oyi- 
ngizanga mu kyo omugogo okuva mu bull 
ebiba ebibiri (ekisajja n’ekikazi) 
n’abewuwo, okuggyako oyo eyamala 
okwogerwako mu bo. Naye tobangako 
ky’ong’amba kw’abo aboononefu; mazima bo 
ba kusaanyizibwawo. 

29. Kale bw’olimala okutereera mu kyombo, 
ggwe n’abo b’oliba nabo, olwo ogambanga 
nti: Amatendo gonna ga Allah Oyo 
atuwonyezza abantu aboononyi: 


4LaJ 1 I cj I 5 ^ 

I «—LW»li 

<J jU \ Lift 1 5 


r. I ij-rf I <4 <£>*“!? ^7 ^ J*4-44 

@5 ^Jyilo J>4-j J, 

&U5 (2^ 5 viJ i £*£££1 

CLfe L?pi 




30. Era mu kukka wansi ogambanga nti: 
Mukama wange, ntuusa okutuusa 
okw’omukisa, anti Ggwe osinga bonna 
abatuusa. 

31. Mazima mw’ekyo mulimu obubonero. 
Era ddala bulijjo Ffe tugezesa abantu. 

32. N’oluvannyuma twasibulawo omule- 
mbe omulala oluvannyuma lwabwe. 

33. Kale netutuma mu bo Omubakangaaviira 
ddala mu bo abategeeze nti : Musinze 
Allah yekka.Temulinayo musinzibwa mulala 
atali Ye. Abaffe, era temuutye Allah? 

Ruku 3 

34. Era abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be, abo abaalimbisa okusisinkana 
kw’enkomerero era be twagaggawaza mu 
bulamubw’ensi,baagamba nti: Ono si mulala 
wabula muntu buntu nga mmwe. Alya 
kw’ebyo bye mulyako, era anywa kw’ebyo 
bye munywako. 

35. Naye bwe munagondera omuntu 
afaanana nga mmwe, olwo mmwe mujja 
okufaafaaganirwa. 

36. Kazzi abasuubiza nti bwe mulifa era 
nga mufuuse ttaka nga muli magumba, nti 
nate era ddala mulizuukizibwa? 

37. Kiri wala, biri wala nnyo n’amagezi 
ebyo bye musuubizibwa! 


1 x-ij Lid l JLs 

* 4. Ci-LZjli 

j, xJ l&fJoSLi Co 2 Ul> 11 5x4® I 

■$ \ 

ZA $5 1 IJ G»$ 

<4 >£151 1 *4 

>&j t?j, i'U Co * 5^1 

* A 

J * u * 


© 354 : 
i > 414 1 >&$ T( 2 > 4 J s 

jaili 5iL,1U ^14^,44 f 

Q(J 5 >-£■ 3-j ^-* Cd 4 A cii 






Essuula 23 


AL-MU’MINUN 


Juzu 18 


38. Teriiyo kirala okuggyako obulamu 
bwaffe buno obw’okunsi, tufa era netuba 
abalamu wano ku nsi, era tetuli ba 
kuzuukizibwa. 

39. Ono si mulala wabula ye muntu 
agunjagunja ku Allah eby’obulimba, era 
ffetetujja kumukkiriza. 

40. N’agamba nti: Mukama wange 
nnyamba, kubanga bannimbisizza. 

41. Allah n’agamba nti: Mu kiseera kitono, 
mazima bajja kuba nga bejjusa. 

42. Kale ekibonerezo kyabakwata mu 
butuufu, netubafuula ng’ebisasiro. Kale 
ekikolimo kibeere ku bantu aboononefu! 




Lj >£» | <J4o ^ \ 

OZAteix, kj ^5 Gs 5 

>4 te-i, ' 'r* j <3 lj 

A 1 tS ^ A .P 


s-'?i - - a s m ^ ac 


43. N’oluvannyuma lwabwe twasibulawo l5jj_S .4 ^ >.4 j 
emigigi emirala. 



44. Tewali bantu bayinza kuyita ku ntuuko 
yaabwe, wadde tebayinza kwerwiisa mabega 
wa yo. 

45. N’ oluvannyuma twatuma Ababaka baffe 
nga ba muddiring’anwa. Naye buli bantu 
bwebajjirwanga Omubaka waabwe, baamuli- 
mbisanga. Olwo abamu mu bo netuba- 
gobereza abalala mu kuzikirira era ne¬ 
tubafuula nfumo. Kale ekikolimo kibeere ku 
bantu abatakkiriza! 

46. N’oluvannyuma twatuma Musa ne 
muganda we Haruna n’obubonero bwaffe 
n’obuyinza obw’olwaatu, 

47. Eri Farawo n’abakungu be; naye ne- 
beekuza, era baali bantu abeegulumiza. 


48. Kale nebagamba nti: Abaffe, tukkirize 
abantu ababiri obubiri abalinga ffe, ate nga 
ne bannaabwe baddu baffe? 

49. Kale baabalimbisa era ne baba mw’abo 
abaazikirizibwa. 

50. Era ddala twawa Musa Ekitabo balyooke 
balling’ ame. 


Cs 5 ©41 Ail 6# b 


l ft 


excels 

(u&te i 54U, && &JS 4 

t : cxj > C».lj > »£.f Lh . S ij 4 •» £ 

©<5 

» if'-l t ; A*PCT^fsi 

4 ti) 5 La. | ) LLLu J I >_< 

©li>^£0 

l5o£3' ly Cfi» 

©us£U$ 


51 . Era twafuula mutabani waMaryamu ne j 2 ljI 
nnyina okuba akabonero, era bombi netub- ^ 




*>.< *< 
3 


111 t_y 11 tti wAuua ariauuiivivv, ua uuiiil/i tiLLUir <***»* — ^ ^ ^ 

awaobubudamo netubayamba okutuuka mu 5 j], La £ 3 

<CQ> 





Juzu 18 


AL-MU’MINUN 


Essuula 23 


f t\ Cr 

kifo ekigulumivu ekirimu obutebenkevu 0 u>i_ 5 -o qa 

n’ensuloz’amazzi agakulukuta. * r 

Ruku 3 , « ^ -? ^ 11 i^STT 

52. Abange mmwe Abatume, mulye ku ^ " 

birongoofu era mukole ebikolwa ebirungi. A + ,„li . ft i'M •'£ l X 

Mazima Nze bye mukola mbimanyi. v> 3-^ W > 1 5 

©J£4* 

53. Era ddala ekibiina kyammwe kinokibiina ^ g X ^ | j ljc1>_£=aiEo1 8 j, *»■ <JjJ, 3 

kimu, ate Nze nze Mukama wammwe. ”* 4.*\t As-L* \<< 

Kale mutye Nze nzekka. ©^ 3 ^- J li>*— 1 3 LJI 

54. Naye abantu be baakutulakutula mu >4»>-ol Iy gJa a - ^i 

nsonga zaabwe bokka na bokka mu -rp f « 4/ 

bitundutundu, buli kiwayi nekisanyukira *''*“»"* 

ebyo bye kirina. , 

55. Kale ggwe baleke mu kutabukatabuka >_» 

kwabwe okumala akaseera. 


56. Abaffe, balowooza nti ebyo bye ^ >-*» ^ 

tubayamba nabyo mu by’obugagga n’abaana, Q o^-'y 3 

57. Tubibanguyiza lwa bulungi? Nedda, *jj AJ t ^ Jr- ^ 1 pjCllj 

naye tebategeera. " " 7 - 

©t)3>»-«-> 

58. Mazima abo abeesisiwala olw’okutya jEgJjj a ^ £>- 5 JL4»(i>-4 I 

Mukama waabwe nebeekuuma ebibi, * " ^ . " ■& 

0cJya^.A.a 

59. N’abo abakkiriza obubonero bwa ©cl^i^yj^o^jjSrH^vO^ 

Mukama waabwe, 

9 ^ ^ 

60. N’abo abatenkanya Mukama waabwe (v)(j y.jb-te cK^J' 3 

n’ebirala, ** 

61. N’abo abatoola ebyo bye batoola nga >44 3 ^ 3 I y I L3 ttlpshd 3 

emitima gyabwe gitya nti ddala bakuddayo v * 3 

eri Mukama waabwe, ©^ A"?> J 7 

^ ^ ^ ^ f\ 9 _p ^ I 9 

62. Abo nno be banguyira eri okukola >> 3 cij ' l^ 0 ^) 3 ! 

ebirungi, era abo ku byo be bakulembeze. @(j ^Ju JjCg J 

63. Era Ffe tetutikka muntubuvunaanyizi- CL: xj s ^3 n 1115 ^4-* 3 

bwa wabulanga okusobola kwe bwe kuba, A ' \aLjL» 

era tulina Ekitabo ekyogera amazima, era ^ ^ { ^‘ + " "* © T 

tebaliryazaamaanyizibwa. ©Uji-Ui 

64. Naye abantu emyoyo gyabwe S )j4b 8>«»> £\ >44 3 ^ (J4 

tegifaayo ku Kitabo kino, ate ng’oggyeeko r„< „ £ * * 4o»f „ ^7 

ekyo, balinayo n’ebikolwa ebirala e&i&i ^ < !?3 & JvijslA-a - 1 
bye bakola; ©ul yLa-c. 

<c@> 





Essuula 23 


AL-MU’MINUN 


Juzu 18 


65. Okutuusa lwe tulikangavvula abejala- L-tliXlL _r a j & (5 >XT llj, Jj\X 

byamubo n’ekibonerezo, okwejjuukirizanga " ** » A » < 

bawanjaga. ©^ 

66 . Temuwanjaga olwa leero, mazima <>’Us 3 

temujja kufuna buyambi gye tub. _ ^ ^ ; * 

67. Mazima Aya zange zaabasomerwanga 

nayengamukyuukiraknbisinziirobyammwe, u e s«* > ng -> > x 

68 . Nga mwekuza ku yo era ngamwogera 0O5>4«^ 
n’ebya sswaakaba ku Kur’ani ekiro. 

69. Abaffe, bo tebafumiitiriza ku kigambo (j* j»T JjSii l5>3 *JT j-T .1T 

/cya Allah, nandiki batuukiddwako ekyo A** 

ekitaatuuka ku bakitaabwe ab’edda? 


* ** t A*i . " < »’*’ 


70. Nandiki tebategeera butegeezi Mutume <lJ jL&j J>«4 ^ j-“0 '**^-*4 XJ A 
waabwe, kale kyebava bamugaana? ’ 


71. Kazzi bagamba nti agudde ddalu? 

Nedda, ye y’eyabaleetera amazima; naye „ aJI i . 

abasinga obungi mu bo amazima > 

bagakyawa. ^ x 4 S > „ 

72. Era singa amazima gaali gagoberera 5 I 3 X i L>*J' ' 3- 1 5 

kwagala kwabwe, ddala eggulu n’ensi ne * + ' , o'JXJl -IT 

bonna ababirimu byandyonoonese. Era * , * -g 

tubaleetedde Okubuulirira kwabwe, naye 

bo Okubuulirira kwabwe bakukubye mabega. i „ . a, * & * 


j? j> 


73. Ye, obasabye mpeera? Kale nno 1~ j! ^ _«T 

bategeere nti yo empeera ya Mukama wo ** >»' .E <«< 

y’esinga obulungi, era Yey’asinga abagabi ©c^-§.^P V s 5 

bonna. 

74. Era tewali kubuusabuusa, ddala ggwe (Jj. 5 


obakoowoolera eri kkubo ggolokofu. 


©jlAX-i-S jgj 


75.Era mazima abo abatakkiriza nkomerero, 

ddala be bawuguka ku kkubo. I I ^ 


76. Era singa twabasaasira netubaggyako 


& SlSft (A^-T $5 

obuzibu bwe baalimu, mazima era baaligugu- x ; fcl-b ci 1 

bidde mu bujeemu bwabwe, ngabawunaa- ^ - 


wuna. 


/r < 1 . ** •< ». A j 1 j <*«»„ •'■r* 

77. Era mazima twabakangavvula n’ekibo- 

nerezo, naye era tebeetoowaza eri Mukama ^ £ "• <■*<"** ~ 

waabwe wadde tebeewombeeka. ^ U ***** 







Juzu 18 


AL-MU’MINUN 


Essuula 23 


78.0kutuusa lwe twabaggulira omulyango 
gw’ekibonerezo eky’amaanyi, okwejjuukiriza 
nga baweddemu essuubi ku kyo. 

Ruku 5 

79.Era Ye y’eyabakolera amatu n’amaaso 
n’emitima, naye mwebaza katono nnyo. 


iSCs U&l 

$ 4 i i»J, \% £ 

©ci^iliS §y 

^siji ‘Us# §pi $i 5 ‘ 

(s j. siij Vi j 5 C-iajV 1 5 


80. Era Ye y’eyababunya mu nsi eragy’ali 
gye mulikung’aanyizibwa. 


©£>5>i^ 


81. Era Ye y’awa obulamu era y’afiisa, 
n’okukyuusakyuusa ekiro n’emisana kukwe. 
Abaffe, temutegeera? 


82. Naye na&o boogera ky’ekimu nga 
abaabasooka bwe baayogeranga. 

83. Baagamba nti: Abaffe, bwe tulifa ne- 
tufuuka enfuufu era nga tuli magumba, 
abaffe era tulizuukizibwa? 

84. Mazima kino twakisuubizibwa dda, ffe ne 
bakitaffe. Kino si kirala wabula ngero 
z’abedda. 

85. Gamba nti: Ensi y’ani n’abagirimu, obanga 
mumanyi? 


86. Bajja kugamba nti: Bya Allah. Gamba nti: 
Abaffe, era temuufumiitirize? 

87. Gamba nti: Ani Mukama w’emigigi 
gy’eggulu omusanvu era Mukama wa 
Nnamulondo Ensukkirivu? 

88. Bajja kugamba nti: Bya Allah. Gamba nti: 
Abaffe, era temuutye Allah? 

89. Gamba nti: Obanga mumanyi, 
muntegeeze obufuzi bwa buli kimu buli mu 
mikono gy’ani? Era oyo awa obuddukiro, so 
ngatewah mulala asobola kuwa buddukiro 
ku Ye, y ’anil 

90. Bajja kugamba nti: Bya Allah. Gamba 
nti: Ate mubuzibwabuzibwa mutya? 

91. Ddala twabaleetera amazima, nayetewali 
kuwannaanya, ddala bo balimba. 


NjT J, 3 ^ 

©£jyUL*7 

iSft&U \%i% ip 8 


iu 5 
i>U? CsT 

&J, ^ j >3^ Ji 

© c> 

©s 3 >i> 3 *jsr js * A 






« j> > 


©Cl jii? Jj! iaJiCIp^AX^ 

«S)i %y 

©ci U«y 

©ci }>sLuoli js -tgMi 


©c. * 


t ^ 






Essuula 23 


AL-MU’MINUN 


Juzu 18 


92. Allah tatwalanga mwana yenna era (•> 

tewabangawo musinzibwa mulala awamu f ' -4 a" „ 

naye. Singa bwe kyali, olwo buli jj ' >1,$—)i.<s>4 

musinzibwa yaaliggyeewo ebyo bye i . ^\^j> . ** \* r J * 

yatonda, n’abamu ku bo ddala ^ 4 l-**^* - ! 
baahsukkulumye ku balala. Obutuukirivu bwa " < *4 . »' 

Allah, aliewala ennyo n’ebyo byeboogera! (W)iy 


(i£ 


93. Ye Mumanyi w’ebitalabikan’ebirabika. ( 4 ^ \l~; 1 | 5 -il l 

Cale ali waggulu nnyo n’ebyo bye ^ " / 2 .£ „ } ° 

©cly>"*A & 


Kale ali waggulu nnyo n’ebyo bye 
bamwenkanya na byo. 

Ruku 6 

94. Gamba nti: Mukama wange, obanga 
onondaga ebyo bye balabulwako, 

95. Mukama wange, tonteeka mu bantu I .g 3 XI 114 , ^ H-*--> 

aboonoonefu. ^ > * -r * ^ 

96. Era mazima Ffe tulina obuyinza Co u£l$>3 Cl I ti " 15 LiJ, 5 


tu 


okukulaga ebyo bye tubalabulako. 


©«J5J>-SJ 


97. Era sindiikirizanga ekibi nga weeya- 

mbisa ekyo ekisinga obulungi. Ffe tusinga „ ^ ** 

okumanya ebyo bye boogera. 

98. Era gambanga nti: Mukama wange, cj*j_o^> £>- 2 . C/J (Jj 5 

newogoma gy’oli omponye okusendasenda u « , 1 £ . 

kwa baSitaani. 

©i^3>-aj%| cl I v&Tj 


99. Era newogoma gy’oli, Mukama wange, 
baleme kunsemberera. 

100. Okutuusa omu kubo lw’atuukibwako J 2 lL^JI jLa»>Xi {J&- 

okufa, oZwo n’agamba nti: Mukama wange, « + 

nzizaayo, ©^^1^4 




101. Ndyooke nkole ebikolwa ebirungi mu 

bulamu bwendese emabega. Tekiyinzika, „ * ^ [•'Af W <*. -L < \ (“a\ \ 

ddala ekyo kigambo bugambo ky’alyogera. ^ ^ ^ 0 " 

Anti emabega waabwe ebaayo ekiziyiza a ii\ ■£> \ yi k (j-Slyg 

okutuusa ku lunaku lwe balizuukizibwa. ^ " 

102. Kale awo eng’ombe bw’erifuuyibwa, j> GsiT^^aj i ti ^ 1 > u 

kw’olwo tewaliba luganda wakati waabwe 6 A’o 2 J''LrL£j*^t 

wadde tebalibuuzaganya. ^ > 

103. Kale abo ebipimibwa byabwe ebiri- & 4 J 5 li 11 ; oJUtf c>£i 

zitowa, abo be baliganyulwa; 0-1 y xl " - ^ 

104. Naye abo ebipimibwa byabwe ebi- dhijLJ 1 I 5 

riwewuka, kale abo be beezikiriza bokka; * »» , 1 J? *"'<'» n a cf 1^5 < 
bo be b’okubeera mu Jahannamu. 

105.Omuliro gulibababula obwenyi bwabwe, Ij'A Jt &. 3 jllil pells 

era baligubeeramu nga bafungaladde. „ ^ 





Juzu 18 


AL-MU’MINUN 


Essuula 23 


106. Abaffe, Aya zange tezaabasomerwanga 
naye ne muzirimbisa? 

107. Baligamba nti: Mukama waffe, ekikwa 
kyaffe kyatusinza amaanyi, era twali bantu 
babuze. 

108. Mukama waffe, tuggye mu gwo leero. 
Bwe tuliddira, olwo ddala mliba boonoonyi. 



©<i> $4 



109. Allah Aligamba nti: Muguyingire 
muguggweremu era temwogera gyendi. 

110. Ddala waaliwo ekibiina mubaweereza 
bange abaagambanga nti: Mukama waffe, 
tukkirizza; kale tusonyiwe era otusaasire, 
anti Ggwe osinga abasaasizi bonna. 

111. Kyokka mmwe mwabatwalanga 
ng’ekyokuzannyisa, okutuusa lwe 
babafuukira ensonga y’okwerabira 
okunzijukira nga mmwe muli mu 
kubasekerera. 

112. Mazima olwa leero nange mbasasudde 
olw’ebyo bye baagumiikirizaako, ddala bo 
be b’okuganyulwa. 

113. Aligamba nti: Ye kazzi mwamala mu 
nsiemyaka omuwendo gwenkana wa? 

114. Baliddamu nti: Twamala olunakulumu 
oba ekitundu kimu eky’olunaku, naye 
buuzaako ku babalirizi? 

115. Aligamba nti: Ddala mwamala ekiseera 
kitono, singa mwali mumanyi. 

116. Abaffe, mwalowooza nti ddala Ffe 
twabatondera bweereere era nti ddala 
temulizzibwa gye tuli? 


©£> v 5 Cfc&i i JS 

} &£3l S SjuiS dsi tiff 

i 


iSytf Ji ii-pillS IS 

©&u- * IS d*. ft l Cp&jjtfds 
^>5 si 

©i^i 5 lil I 

ii^jT $ yij&LJ &J, Ji 
f (±2 rfiili 


117. Kale Omugulumivu ennyo ye Allah, JiS* 

Kabaka Ow’amazima. Teri musinzibwa „ 4 ^ 

mulala okuggyako Ye yekka, Nannyini 0^2^ ‘tD 

Nnamulondo ey’ekitiibwa. „ , ^, i * s * 4 

118. Eraoyoalaajaniraomusinzibwaomulala a u 1 l- 4 -lj, a-b I p x5 cH ) 

awamu ne Allah, talinaayo bukakafu bwonna ^ fc* A # rj 

ku ye, kale ddala okubalirirwa kwe kuli eri d “ i ;? ^ 

Mukama we. Mazima abatakkiriza T 

tebaliganyulwa. 


119. Era gamba nti: Mukama wange, JLJ 1 ) 1 5 1 dl»j <JJ 5 

sonyiwa era osaasire, anti Ggwe osinga " A" F, i 

©Ori-9^> J ' Cs 


s »* „ 


abasaasizi bonna. 


<c@> 









Juzu 18 


AL-NUR 


Essuula 24 


9. Era omukyala ekibonerezo 
kimuggyibwako bw’akakasa emirundi ena 
mulinnyalya Allah nti mazima ddala bba 
ali mu balimba. 

10. N'ogwokutaano agambe nti obusungu 
bwa Allah bumubeereko singa bba aba 
nga ali mu boogera amazima. 

11. Era singa si mikisa gya Allah egiriku 
mmwe n’okusaasira kwe, n’okuba nti ddala 
Allah Musonyiyi nnyo, Mugezi nnyo, 
mwalibony ebony e nnyo. 

Ruku 2 

12. Mazima abo abaaleeta obulimba, kabiina 
kaava mu mmwe. Naye temukitwala nti kibi 
gye muli; nedda, wabula kimngi gye muli. 
Buli omu mu bo alifuna ekibonerezo 
ekyenkana n’ebibi bye yakola; naye oyo mu 
bo eyali lukulwe ku bwo, y’alifuna 
ekibonerezo ekisukkiridde. 

13. Awo nga mubiwulidde, lwaaki abakkiriza 
abasajja n’abakkiriza abakazi tebaalowooleza 
bannaabwe birungi, nebagamba nti: Kuno 
kuwaayiriza kwa lwaatu? 

14. Ye lwaaki tebaakireetako bajulizibana?. 
Kale okuva lwe bataaleeta bajulizi, kale abo 
eri Allah be balimba! 



d (SijJi Si 

C. sM 0 i tt ([. ** 

\1 tip I jL£=»J 


- ✓ Z' 


I $3 Is 3 

« > I L j £ li D $J 

** . ^ * 

aA»' Xic 


15. Era singa si mikisa gya Allah egiriku 
mmwe n’okusaasira kwe, mu nsi ne ku 
nkomerero, mazima mwaalituukiddwako 
ekibonerezo ekisuffu olw’ebyo bye 
mwalaalaasa. 

16. Awo bwe mwakifuna mwakyogerako 
n’ennimi zammwe nemwogera n’emimwa 
gyammwe ekyo kye mutaalina kye 
mukimanyiko, nga mukibala nti kitono, so 
nga ekyo eri Allah kibi kinene nnyo. 


jiiiJT £ $ spfeV i5 GiSj-J i 


17. Awo nga mubiwulidde, lwaaki temwaga- 
mba nti: Bino tetusaana na kubyogerako. 
Obutuukirivu bubwo, Ayi Allah, kuno 
kuwaayiriza kusukkirivu! 


©j»JLiLe (’JGl&j 


life 




18. Allah ababuulirira nti temuddiranga nate 
kukola ekiring’ekyo ddi na ddi, bwemuba 



1151 


IV 


> JJO ti) 





Essuula 24 


AL-NUR 


Juzu 18 


nga muli bakkiriza. 

19. Era Allah abannyonnyola amateeka. Era 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 

20. Mazima abo abaagala eby’obuwemu 
bisaasaane mw’abo abakkiriza, balifuna 
ekibonerezo ekirumya ku nsi ne ku 
nkomerero. Era Allah y’amanyi, naye mmwe 
temumanyi. 


21. Era singa si mikisa gya Allah egiri ku 
mmwe n’okusaasira kwe, n’olwokuba nti 
ddala Allah Musaasizi nnyo, wa kisa nnyo, 
mwalizikiriziddwa. 

Ruku 3 

22. Abange mmwe abakkiriza, temugobe- 
reranga buwufu bwa Sitaani. Era oyo 
agoberera obuwufu bwa Sitaani, kale ddala 
ye(Sitaani)y’akubirizaokukola eby’obuwemu 
n’ebitasaana.Era singa si mikisa gya Allah 
egiri ku mmwe n’okusaasira kwe, 
tewaalibaddewo yenna mu mmwe atukula ddi 
na ddi; naye Allah atukuza oyo gw’aba 
asiimye. Era Allah ye Muwulizi wa byonna, 
Omumanyi wa byonna. 

23. Era abo mu mmwe abalina obutitimbe 
n’okwetaaya baleme kwerayirira butaddayo 
kuwa baabwe n’abankuseere n’abasengukira 
mukkubolya Allah. Kale basaanye basonyiwe 
era babaddiremu. Abaffe, mmwe temwagala 
Allah kubasonyiwa? Anti Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

24. Mazima abo abawaayiriza abakazi 
abeekuumi, abatafa ku bya nsi, abakkiriza, 
baakolimirwa ku nsi ne ku nkomerero; era 
balifuna ekibonerezo ekisukkirivu, 

25. Ku lunaku ennimi zaabwe lwe 
ziribawaako obujulizi n’emikono gyabwe 
n’ebigere byabwe kw’ebyo bye baakolanga. 

26. Kw’olwo Allah lw’alibasasula empeera 
yaabwe mu bujjuvu, era balimanya nti ddala 
Allah ye w’Amazima agategeerekeka. 


©c^ 

Jilc 4d»l 5 ice’ll 5 

30 till c 

HA jJ I uil* & I 

£jj\ j j> g^Y I 5 C Zgi jLJ I 4 » 

Sill __ 

s3 

A 

<) \fa\HA01 U4tr 

1 , j II 14 J . » /» + •> l.mi 

5 jJjvj&iJiS &s3i ‘■d 9 

Ce LioLij 5 dli I J-2ai 

$j?>4 sli \ ^ 

5 i ■> a>ij»4^11? It&T 

I ^ 14 t*jr" 1 

$OiI ^J5. c)t Cl 

©i4-^3 J £i> 15 

©c> 3^2^ I y ' 

✓ ^ f \ F> * *"f 

5 1 <OaI 

I AiJ I \ if) 1 cl Vod-ij 







Juzu 18 


AL-NUR 


Essuula 24 


27. Ebibi biba bya bantu babi, n’abantu 
ababi baba ba bibi. N’ebirungi biba bya bantu 
balungi, n’abantu abalungi baba babirungi; 
abo nno be bejjeerera kw’ebyo abawaayiriza 
bye boogera. Balifuna okusonyiyibwa 
n’ebigabibwa eby’ekitiibwa. 


Ruku 4 

28. Abange mmwe abakkiriza, temuyingi- 
ranga mu nnyumba ezitali zammwe, okutu- 
usanga musabye okukkirizibwa nemutoola 
ne ‘Salaamu’ eri abazirimu. Ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli, mulyooke mulabuke. 


29. Era bwe mutazisangangamu muntu 
yenna, kale temuziyingirangamu okutuusa 
nga mukkirizibbwa. Era bwe mugambibwanga 
nti muddeyo, kale inuddangayo; ekyo 
ky’ekisinga obutukuvu gye muli. Era bye 
mukola byonna, Allah abimanyi. 


5 0&4W "Sr. 

Sh 1 £>& *&*&&&&+ r 

Sj. 


y-N ^ * i S < £ 


js iut 5a 'sM 

l > (S > l#v£ Cs» >-5 

j. ^*3 1 i a > 3 u i i 




30. Temubaako kisobyo bwe muyingira mu IS O*.' vliS-5tt>T 

nnyumba ezltasulwamu nga mulinamu ebintu (msj ktiJ >U 

byammwe eye mwagala. Era Allah amanyi y " < r ' 

bye mwoleka ne bye mukisa. 5 ^5 

31. Gamba abakkiriza abasajja bakkakka- 

nyenga ku maaso gaabwe era bakuumenga ,S 'v ;x 

obweereere bwabwe. Ekyo ky’ekisinga <331 t-^-4-^5 >* 1 5 

okuba ekitukuvu gye bali. Mazima Allah << , r.|« l i 

ategeera bulungi ebyo bye bakola. 9 

32. Era gamba abakkiriza abakazi bakka- 1/1 ’’n 5 

kkanyenga ku maaso gaabwe erabakuume- •. ru Mi f.AZVS iti&Us 5 

nga obweereere bwabwe era balemenga '“*j c y ^ ^ 

kulaga bisikirizabyabwe, okuggyako ebyo <Ji . .vj XfeL. Oja 

eby’enkukunala ebiteebeereka era 

bassenga ebibikka byabwe ebyooku mutwe j VjS *• ? j j. ^ ^ jjla. 

ku bifuba byabwe, era balemenga kulaga x ” - 





bisikiriza byabwe, okuggyako eri 
bbaabwe, oba bakitaabwe, oba bassezaala 
baabwe, oba abaana babwe, oba abaana ba 

babbaabwe, oba bannyinaabwe, oba abaana ^ ^ „ * 

ba bannyinaabwe, oba abaana babaganda 51 jl 

baabwe abakazi, oba bakazi bannaabwe j „ * "vS ^ 

ab ’empisa, oba abo abali mu mikono gyabwe OS jl 

egya ddyo, oba abaweereza abasajja f ^ „ ss>.r^ " 

abatali ku bya bakazi, oba abaana abato 

abatannamanya bya bwereere bwa bakazi. f . * , t Tui t J CSL “J I j„Y I 

Era abakyala balemenga kusambagaza ^ ^ ^ 

bigere byabwe olw’okumanyisa ebyo bye J if." 





Essuula 24 


AL-NUR 


Juzu 18 


bakisa mu by’amajolobera gaabwe. Era, 
abange mmwe abakkiriza mwenna, 
mubonerere eri Allah, mulyooke 
muganyulwe. 

33. Era mufumbizenga ba nnamwandu abali 
mu mmwe, n’abantu balamu mu baddu 
bwamwe, n’abazaana bammwe abeetuuse. 
Bwebalibaabaavu, Allah alibawa ebimala 
ku butitimbe bwe; era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa byonna. 

34. Era abo abatannafuna busobozi bwa 
bufumbo beekuume, okutuusa Allah 
lw’alibawa ebimala ku mikisa gye. N’abo 
abaddu mw’abo abali mu buyinza 
bwammwe bwe baagalanga ebbaluwa 
ez’okubata, kale mukolenga nabo 
endagaano ez’okwenunula bwe mubanga 
mumanyi nti balimu akalungi;eramubawenga 
ne ku by’obugagga bya Allah ebyo mmwe 
bye yabawaako. Era temuwalirizanga bazaana 
bammwe butaba beekuumi nga mubagaana 
okufumbirwa olw’okunoonya amagoba 
g’obulamu bw’ensi, bo bwe babangabaagala 
okuba abeekuumi mu bufumbo. Naye oyo 
alibawaliriza, oluvannyuma lw’okuwalirizibwa 
kwabwe, ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisa ckingi gye bali. 

35. Era mazima twabassiza obubonero 
obw’olwaatu n’ebyokulabirako ebiva 
kw’abo abaayita olubereberye lwammwe 
n’okubuulirira eri abatya Allah. 

Ruku 5 

36. Allah ky’ekitangaala ky’eggulun’ensi. 
Enfaanana y’ekitangaala kye, ering’- 
anga essa elirimu ettaala. Nga ettaala eri 
mu kirawuli. Nga ekirawuli kiring’anga 
emmunyeenye emyamyansa. Ettaala 
eyasibwa amafuta agava mu muti ogw’omu- 
kisa— Omuzayituuni— ogutali gw’ebuva- 
njuba wadde ogw’ebugwanjuba, amafuta 
ga gwo nga kumpi gakoleere ne bwe 
gaba nga tegatuukiddwako muliro. 
Kitangaalakukitangaala! Allah alung’amya 
eri obutangaavu bwe oyo gw’aba asiimye. 
Era Allah aleeta eby’okulabirako eri abantu 
balyooke balabuke. Era Allah ye Mumanyi 
wabuli kimu. 


4' ^£ 2 ? ' 5-4 P 

? ijai t $£$ «s>a i fe 

£"*'5 &Jut &S, 

IjL [-6^, <J 3 x«a^ Ui id 1 


it.-. -rl » 


!z>i xJ 15 J> I 

<£)>5 1 

2 ti> I & U i£>-« 5 i (k3 >J i 

|J^3 S^i to 

(aSil ^ 

5 j. ^ &1>! *4* ^ 

Jjuj itJu 1 5 k (J 'i ' I 4 , >*3$ 

Ah ,'u 





Juzu 18 


AL-NUR 


Essuula 24 


37. Ekitangaala ekyo kiri mu nnyumba 
ezo Allah ze yalagira zigulumizibwe era 
zijjukirirwemu erinnya lye nga 
bamutenderereza mu zo ku makya n’eggulo; 


jAUSjLZjS&foi* iSikyStii 


38. Abantu abatawugulwa na bya 
busuubuzi wadde eby’amaguzi okubaggya 
ku kujjukira Allah n’okujjumbira essaala, 
n’okutoola zaka, nga batya olunaku 
emyoyo n’amaaso lwe birizung’ana, 

39. Allah alyooke abasasule empeeraesingira 
ddalaey’ebyo bye baakola, era abongere ne 
kumikisa gye. Era Al lah agabira oyo gw’aba 
ayagadde awatali kubalirira. 


40. Naye abo abatakkiriza, ebikolwa 
byabwe hiring’anga bw’olengera mu 
kyanda ekimyanso ekiri ng’amazzi ku 
museetwe. Omuyonta alowooleza ddala nti 
mazzi, okutuusa lw’atuukawo n’akisanga 
nga si kintu, naye n’asanga Allah 
wekibadde, n’amusasula mu bujjuvu 
okubalirirwa kwe. Era Allah Mwangu nnyo 
mu kubalirira. 

41. Oba ebikolwa byabwe biring’anga 
ekizikiza ekikwafu ekiri ku nnyanja ennene 
ennyo ey’ebuziba, nga amayengo 
gagisaanikiade, nga ne waggulu wa go eriyo 
amayengo, nga n’cbire biri waggulu wa go 
nga n’ ekizikiza kikutte kazigizigi, nga omuntu 
bw’aggyayo omukono gwe, kumpi alemena 
kugulaba. Era oyo Allah gw’aba tawadde 
kitangaala, tafuna butangaavu walala. 

Ruku 6 

42. Abaffe, tolaba nti abo bonna abalimu 
ggulu ne mu nsi batendereza Allah, 
nhmnyonyi zitendereza nga zanjadde 
ebiwawaatiro bya zo. Buli kimu kyamala 
okumanya ensaba ya kyo n’entendereza 
ya kyo. Era Allah amanyi bulungi bye 


43. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensibwa 
Allah, era eri Allah y’eri obuddo. 


44. Abaffe, tolaba nga Allah bw’akuluumu- 
lula ebire n’oluvannyuma n’abigatta wamu, 
n’ oluvannyuma n’ abifuula eby’ etuumye, olwo 
n’olaba enkuba bw’evawakati wabyo?Era 




a* *r - 



JI 

&£s$\ 

5 I^LS Co ^L\ ddri 

oYh 

% liS 8 3^r (/ sJ S; CL r>i JJL 

* s 3-4 i 5 

Lit 15 


d . 


til uif tf-ilirsl 


-? A#'** 


i, 1* 4* Ujs 

©;*J 

4 in kJ rtlSj ^ 

* kttJu£ jdirl I 5 U&.3 ^ I 5 

jS^aliji.lLSL^ASsS3 , J*>i5Si 

giri 

Utt Xi tiKi 






Essuula 24 


AL-NUR 


Juzu 18 


y’assa okuva waggulu ebire ebiringa agasozi 
ebirimu omuzira,kalen’agukubya oyogw’aba 
ayagadde era n’agwewomya oyo gw’aba 
ayagadde. Kumpi okwakaayakana kw’eki- 
myanso kya byo kugende n’amaaso. 

45. Allah akyuusakyuusa ekiron’emisana. 
Era ddala mw’ekyo mulimu eky’okuyiga eri 
abo abalina amaaso. 

46. Era Allah y’eyatondabuli kiramu okuva 
mu mazzi. Kale mu byo mulimu ebyekululira 
ku mbuto za byo, ne mu byo mulimu 
ebitambulira ku magulu abiri, ne mu byo 
mulimu ebitambulira ku magulu ana. Allah 
atonda nga bw’ayagala. Mazima Allah ye 
w’Obuyinza ku buli kimu. 


&Z ‘JyZt 3 i&i & 

,3 as *38 & 


>£ 3t OS 

©>a ^ jisdi i (ij, 


47. Mazima twassa Aya ez’olwaatu. Era 
Allah y’alung’amya oyo gw’aba asiimye 
eri ekkubo ettereevu. 


48. Era bagamba nti: Tukkiriza Allah 
n’Omubaka era tuli bawulize; nate 
oluvannyuma, ekibiina ekimu mu bo 
kyekyuusaoluvannyumalw’ebyo. Bwe kityo 
nno abo si ba kukkiriza. 


0 HipT sij 
£»>*£ i iQLjl ^ £h-s 

A? <S>2 j#* *3 Sill 5 

©0iAS-3”^ ^5'12 3 1 


49. Era bwe bakoowoolwa eri Allah ^l 1 *' * l "' 5 

n Omubaka we alyooke alamule wakati * K { 

waabwe, okwejjuukiriza nga abamu mu bo ©0yi>*< r*V- 2 , (S-iA' 
bakubayo mabega. J' „ . 

50. Nave bwe bamanyanti amazima galiku y-y l ly u i£Aj c>>3 

ludda lwabwe, olwo bajja gy’ali nga Jr** «^5 * 

bawalabana, nga beegonza. > “- 0 

51. Abaffe, mu mitima gyabwe mulimu I y Sj I ^ 0°y* ^ ' 

bulwadde, nandiki balinamu okubuusabuusa ^ /' « < ✓ „ > r> 

oba batya nti Allah n’Omubaka we &1 jI ^5 a)' 

balibalyazaamaanya? Nedda, abo be / .. „,. s * ■n'l -f I* 
boonoonefu. 

Ruku 7 ^ ~p j> * * * 2^1 .»i< r* 

52. Mazima ekigambo ky’abakkiriza nga 

bayitiddwa eri Allah n’Omubaka we t & 6 ***’?»•> i uz" Vi 

alamule wakati waabwe, boogera kbrcw nti, ly e)' 

‘Tuwulidde era tugondedde ensala’. Kale^ ✓ ,:, ?. , s n i" f? " 

abo be baliganyulwa. • T*^! 

53. Era oyo agondera Allah n’Omubaka £ fr~u i j 5 0^ 3 

we era n’atya Allah era n’amwekuumisa, »• . //.fk 

kale abo be bawanguzi. ©0 

<§£> 


V«*J 





Juzu 18 


AL-NUR 


Essuula 24 


54. Era balayira Allah mu kulayirakwabwe ^4a. ^Xi Lj ) 

okw’okwekaza nti bw’onoobalagira, ddala ^ 3 cd „?»£*{„ <7 

bajja kugenda Gambanti:Temulayira; eAye- 7 ^ J 

tagibwa bwe buwulize obutuufu. Mazima Qgj >LJL SlL I | j, j CL 

bye mukola, Allah abitegeera bulungi. > ^ 

©£*)^JLoJ3 

55. Gamba nti; Mugondere Allah era mu- i£&1)£ul lyLlbf Ji 

gondere Omubaka. Naye bwe beekyusanga, „ ^ s , , ^ / 

bcimanye nti ddala ye Mutume avunaanyizi- j" L 1 y-Jr ^n *|a ISJlJ c)li 

bwa kw’ebyo byokka bye yatikkibwa, " “ + ~ ~ 

nammwemuvunaanyizibwa kw’ebyo byokka 

byemwatikkibwa. Naye bwemumugondera, “rss - 

olwomulung’ama. Era Mutume tavunaanyizi- > „ » ,p i » t . ^ 

bwaokuggyako okutuusa obubaka akaati. 

56. Allah yasuubiza abo abakkiriza mu 5 lj-L5l O^.iJ I ultl J 

mmwe era nebakola ebikolwa ebirungi nti \ » 1 i ? »<1 . „. ^ i 1 1 | A . Z 

ddala alibafuula ba Khahfa mu nsi nga bwe " " ”s A* A" * ^ 

yafuula ba Khalifa mw’abo abaabakule- UTusj'Ji 

mbera, era nti ddala alibanywereza eddiini „ s* *. A 

yaabwe eyo gye yabasiimira, era n/i ddala L# ’ ^ 5 

alibakyuusiza nebafuna emirembe ^ 

oluvannyuma Iw’okutya kwabwe. Olwo ^ ' l £•* 

balisinza Nze nzekka eratebalinnenkanya 

na kintu kyonna. Naye oyo alyerema „ ^ , j> Y- 'w'. * * + 

oluvannyuma lw’ekyo, kale abo bebaliba ©c>>a 

abajeemu. ^ ^ p ^ 

57. Era mujjutnbirenga nnyo essaala era lyt frb l 5 5>£»>Jl lyly 5 

mutoole zaka era mugondere Mutume, r\< r "iaii T n -'tJl 

mulyooke musaasirwe. 

58. Tolowooza nti abo abatakkiriza <4. j v 

SS^SteJnSSWf m£, 548***I 

obwo buddo bubi nnyo. 

Ruku 8 ^ . j> i x< « 

59. Abangemmwe abakkiriza, abo abalimu l>U! (^Jll&dV. 

buyinza bwammwe n’abo mu mmwe ijW 4 4, -* zfy-f'>1 * 

abatannavubuka babasabenga okukki- ©, ^ ; C: y7 

rizibwa okuyingira gye muli mu biseera | ,2Jk4j I 

bisatu: Nga essaala y’okumakya tennatuuka, „* , ^ ^ 

n’awo wemweyambuliramu engoye zammwe 

muttuntu, n’oluvannyuma lw’essaala ya t-. ft. J i jj j j, ^ gj j^ Lll 
‘Isha. Ebyo nno by’ebiseera byammwe "j, 

ebisatueby’ekyaama. Oluvannyuma lwabyo, y (J*4^ ^ J-Ll1 

mmweobabo, temubaako kinenyo abamu ^ U<; „ 

mu mmwe bwe mwetawula erf abalala. 1 

Bw’atyo nno Allah bw’abannyonnyola j, ^ 

ebiragiro bye. Era Allah ye Mumanyi i 

wa byonna, Omugezi ennyo. i&g»l 





Essuula 24 


AL-NUR 


Juzu 18 


60. Era abaana abali mu mmwe bwe A \1 l£l \ 

batuukanga okuvubuka, kale nabo ****\ 1 ~T „ 

basabenga okukkirizibwa okujja gye muli uhi>J\ £i >l*u£| Lo.£a I 

nga abaabakulembera okuvubuka bwe i a. .» \ S „ “ i. 

baasabanga. Bw’atyo Allah bw’abannyo- ± ijXJedjicki-Zi&lxA 
nnyola ebiragiro bye. Era Allah ye Mumanyi “* ^ ^ „ 

wa byonna, Omugezi ennyo. 0>oa-£A foie £-U 1 5 


wa byonna, Omugezi ennyo. 1 ? 

61. Era n’abo abakaddiye ennyo mubakazi 5 

abo abatakyasuubira kufumbirwa, kale „ „ < < „ ■» ( * ,-ra * '{'V'' fgL - 

tebabaako kinenyo bwe beebikkulako ^ 

engoye zaabwe ze beebuutikiza, awatali ^ , 5 N.. 
huge ridere ra k u 1 aga bisikiriza. Naye bwe , * 

beewala okwebikkula, ky’ekisinga JualS u a t)' 


n’obulungi gye bali. Era Allah y’Awulira I £ £? „ f„ 

byonna, y’Amanyi byonna. 

62. Tewali kisobyo ku muzibe, wadde ^;>e >1 ^5 

ekisobyo ku mulema, oba ekisobyo ku ~r \ s „ * „ „ * * f ** 

mulwadde, oba ku mmwe bennyini, bwe 3 3 ^ >-*- ? ? r >*’ 

mulyamu nju zammwe, oba mu nju za .* ^ jjLlS T 

bakitammwe, oba mu nju za bannyammwe, 7 ’> " ^ >"“ 

oba mu nju za baganda bammwe, oba mu «f Ki t?-M iT i£^ K'i 
nju za bannyinammwe, oba mu nju za ^ ^ 

bakitammwe abato, oba mu nju za bassenga t£i£l 431 >L 5 ,|£Lj, 

bammwe, oba mu nju za bakojja bammwe, ^ a, **,,, «•( r„ 
oba mu nju za bannyammwe abato, oba 5 ' ‘5*5' >*- 0 , 1^1 

ezo ebisumuluzo bya zo ebiri mu buyinza ra-.-r.Kji - "Jilf ail) I lit era kij 
bwammwe, oba mu nju ya mukwano ^3 -^^2^ Sr>343 z - * ■■ • 

gwammwe. Era temubaako kisobyo bwe > ?T ^ r r 

muliira awamu oba nga mweya- ' ' „ " ^ , 

wuddeyawudde. Naye bwe mubanga at 

mugenda okuyingira mu nnyumba, kale j> s \1 ' \< |-J^fe aI 

mutooleraganenga ‘Salaamu’— ekiramuso 1 > ' > 3* LJ U ^ 11 

ekyava eri Allah, eky’omukisa, ekirungi ffi'j A| %g,jf sfcAtf . \i 

ennyo. Bw’atyo nno Allah bw’abannyo- .KlT# * 

nnyola ebiragiro, mulyooke mukozese 

amagezi - | 

63. Mazima abakkiriza abatuufu be bo 3 dJJ w 1 1 cM^Jl LSJJ, 

abakkiriza Allah ne Mutume we, eranga ra „-r'~ra<• , i» >< 

bwe baba naye ku nsonga ebakwatako ^ 1 

bonna awamu, tebaseguka okutuusa nga jj | tfiUsy 


bonna awamu, tebaseguka okutuusa nga ££ jj|^I j ,5 £J a liLa J' 
_ _ 1 _ 1 . _ 1__1 _ _!_ - 1 - _ + * 


bamaze kumusaba lukusa. Mazima abo ^ ^ s , ra ^ 

abakusaba olukusa, abo be bakkiriza Allah ^ H ^ "- 3 ^ 3 1 “i y 5 U^i, 

ne Mutume we. Kale bwe bakusabanga ]$j*\ l^jt z 3 JaL 

olukusa olw’ezimu ku nsonga zaabwe, A ' * 

kkirizanga oyo gw’oba oyagadde mu bo Li 

era obasabire n’okusonyiyibwa eri Allah. i 4 * 

Mazima Allah ye Musonyiyi ennyo,^-^ f, 5'^>^*^ JJ ' t:,> -!’ 1 ’ AlJ I3 
Ow’ekisa ekingi. 





Juzu 18 


AL-NUR 


Essuula 24 


64. Temutwalanga okukoowoola kwa 
Mutume nga okukowoolagana kwammwe 
mwekka na mwekka. Mazima Allah amanyi 
bulungi abo mu mmwe abebbirira nga 
basalinkiriza. Kale abo abamenya ekiragiro 
kye beerinde, si kulwa nga omutawaana 
gubatuukako oba ekibonerezo ekirumya 
kibatuukeko. 

65. Muwulirize! Mazima ebiri mu ggulu 
n’ebiri mu nsi bya Allah. Ddala y’amanyi ki 
kye muli. Era ku lunaku lwe balizzibwayo 
gy’ali, kale alibategeeza ebyo bye 
baakolanga. Era Allah y’ amanyi obulungi 
buli kimu. 


40ll JJJu >-} 4 

u>i ' ) 5-4^5 r '\ 1 > I c) 


if £ &A\fif 


©iu/4, •>' iS-4 

4 ui), vf 

c> W 3 *■ I >J> 

&li\) 4» 










Juzu 18 


AL-FURQAN 


Essuula 25 


10. Kale laba engeri gye bakugeragera- 
nyaamu! 01 wo babulidde ddala, tebakyayinza 
kuzuula kkubo. 

Ruku 2 

11. Nannyini mikisa y’Oyo bw’anaaba 
ayagadde, ajja okukuwa ebirungi ebisinga 
ne kw’ebyo bye bagamba — ensuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo — era 
akuwe n’embiri. 

12. Wewaawo baalimbisa n’Essaawa 
eyalagaanyizibwa. Naye twategekera buli 
alimbisa Essaawa omuliro ogubumbujja. 


15 s&T ja* ^ CDU, itfU'Jj 

©lyAjjJl i-S"* 


13. Awo bwe gulibalengera nga bali mu 
kifo ekyesuddeko, baliguwulira nga 
gweswanta era nga guwuluguma. 

14. Era bwe baligusuulibwamu mu kafo 
ak’akanyigo nga basibiddwa ku njegere, 
olwo balisaba okuzikirira. 

15. Baligambibwa nti: Olwa leero temusaba 
kuzikirira kwa mulundi gumu, naye musabe 
okuzikirira kwa nfunda nnyingi. 

16. Gamba nti: Abaffe, ekyo ky’ekirungi, 
oba Janna ey’olubeerera eyo eyalagaanyizi¬ 
bwa abawulize nga y’eriba empeera yaabwe 
era nga bwe buddo? 

17. Balifuniramu buli kye balyetaaga, 
babeere omwo lubeerera. Ekyo nno 
ky’ekisuubizo ekiri ku Mukama wo 
ekisabirirwa bulijjo. 

18. Era olunaku lw’alibakung’aanyan’ebyo 
bye baasinzanga ebbali wa Allah, kale 
aligamba ebyo bye baasinzanga nti: Abaffe, 
mmwe mwabuza abaweereza bange bano 
oba bo benny ini be baawaba ku kkubo? 

19. Baligamba nti: Obutuukirivu bubwo! 
Kyali tekitusaanira kwefunirayo ba mikwano 
balala ebbali wo, naye bano Ggwe 
wabeeyagaza ne bakitaabwe okutuusa lwe 
beerabira okubuulirira nebafuuka abantu 
abazikiridde. 

20. Allah aligamba nti'. Kale baabo 
babalimbisizza kw’ebyo bye mugambye, 
kale temukyayinza kuggyawo kibonerezo 
wadde okufuna obuyambi. Era yenna mu 
mmwe eyayonoona, tujja kumuloza ku 
kibonerezo makeke. 


[£J 1 1 

tiiZ cgi* \&'\ 

3 1 >-^15 IjfrP ^3**' 

<g3i ^jUJi ili £U>TJi 

©i^i 

Ixej 

<4 3 > £*& o> 3 Z 3i 5 

Bit 35 IjJlS 

<2>P 3 ^3> lieXJ 

©tj$4 Ij5 £3 

Goi 1 jli 

©i^aJ. \$ (is ks 






Essuula 25 


AL-FURQAN 


Juzu 19 


21. Era tetutumanga Batume bonna -sfi rA l l f. tlh 4*. X\\ & KLiaTGs* 
olubereberye lwo wabula ddala baalyanga ' ^ ~ ^ s ' f f A ^ , 

emmere era nga batambula ne mu butale. ctyLoJ % Jo uLkJ I l^J 


Era abamu mummwe tubafuula ekigezo eri 

abalala. Abaffe. munaagumiikiriza? Naye b V <4‘ y» > ■ , 

Mukamawo alaba nnyo. Af.l &. 

Ruku 3 ^ *' "' > jv 

J“ zu 19 ^ „ * . < < iC ^ 5* 

22. Era abo abatasuubira kusinsinkana 

naffe baagamba nti: Lwaaki ba malayika y ^ -r „ * * z " 

tebassibwa gye tuli oba netulaba ne ku ij yJ 51 ^AjJLoJ \ \Ju JL & uj-J I ’ll jj 


Mukama waffe? Mazima ku bwabwe 
beekuza nnyo era bajeemye okujeema - A 
kunene. 


23 Olunaku lwe baliraba ba malayika, <_< ^ .■>. | 'sj " a 1 2 1 1 iJ 5 >j 
kw’olwo tewaliba inawulire ga ssanyu eri * s ✓ 7 „ 

aboonoonyi, era baligamba nti: Singa nno <J y 3^- -5 Vi 

waliwo ku lukomera olutukomera ! „ j, < , ^ „ 

24. Era tulyolekera eri buli mulimu gwe t2>j, I^JL^ £-3 5 

baakola, olwo tuligufuula ng’effufugge _ 

erifuumuuka. 


©15-iiit^iiiJCS 


25. Abatuuze b’omu Janna kw’olwo be \ 03 J 2Lkjtl I \ 

balibeeramumakaamalungi, n’ebiwummulo x 

amakula. ©>^ 0-^0 

26. Era olunaku eggulu n’ebire lwe » 1£JLH 5 

biryabikayabika, olwo ba malayika balissibwa "_ t * l ** TV, 7 z 

olllSSS u i ^ j h 1 ^A 1 1 I Vj 


27. Obwakabaka obw’amazima kw’olwo 5 * 


buliba bwa Allah , Omusaasizi ennyo; era 
luliba lunaku lukakali eri abatakkiriza. 


©n 


etiy-z 

\ ^ U yJ, li) W 

28. Era olunaku olwo omwonoonyi aliruma \ : v *f \ JLj«z A V 5 

engalo ze nga bw’agamba nti: Zinsanze, y " "* vA ’’. ✓ A, 

singa kale nakwata ekkubo /imn n’Omubaka! ' A* ^ >-**5 \ up-^rW. 

29. Woowe! Singa kale saatwala gundi ">w0l>J 

nga ow’omukwano! x 

A ^ ^ A tU ^ S ^ A 1 

30. Mazima y’eyampabya ku Kubuulirira >1, >JL>„ 

kwa Allah nga kumaze okuntuukako. Era r * * . ' n < x ^ x a- 

ddala Sitaani njabulizi eri omuntu. cjj U**_> 2>2. (jJalXiJl 2 o ^ ' 


©13^ 

31. Era Mutume aligamba nti: AyiMukama c?5>^ ^), *-5* >-i- © 9-^ ) 

wange, mazima abantu bange baatwala @ \* ^ \ \ 

Kur am eno ng ekifulukwa. w u ^ 






Juzu 19 


AL-FURQAN 


Essuula 25 


✓ »** , UJ 9 *•" w “ . l X ? y ✓ •** . l 

32. Era bwe tutyo tuteerawo buli Nabbi \ 5 >-& 3 

omulabe okuva mu boonoonyi; naye <v x ✓a * *?. 

Mukama wo amala okuba Omulung’amya 5 -^yj, I/ - * 5 “ 

n’okuba Oinuyainbi. @| 

33. Era abatakkiriza baagamba nti: Lwaaki 

Kur’ani teyamussibwako yonna lumu?Bwe 4 , i 's'<,, y“ \\ zt mi'ULlt g 

kityo, twagissa bitundutundu tulyooke * ^ ^ 

tuginywezese omutima gwo, era twagitegeka 15 »\^3 «A_J ^14^4 

olutegeka. ^ a ^ r 

34. Era tebakuleetera nsonga yonna, V ^ 

wabula naffe tukuleetera amazima Au* » ^ •* ’ ^ 

n’okunnyonnyolaokusingiraddalaobulungi. ^ ^ 1 ‘ ^ 7 " ^ 

35. Abo bebalikung’aanyizibwa okulagaeri 4 5 &£>JJT 

omuliro nga beevuunise ku byeenyi byaabwe, a sS^ \*{ '< i < 9 ** 

abo bebaliba mu kifo ekisingira ddala obubi 5 >-& ^ 

era be baawaba ennyo ku kkubo eggolokofu. ^ 

Ruku 4 _ ^ ( ^ ( ^ ' 

36. Era mazima twawa Musa Ekitabo, ne- A 5 vil£i\ i x&j 

tumussaako ne muganda we Haruna nga ^ 

ye mubeezi. 0 I>£^O 3 >a«ULI 

37. Netugamba nti: Mwembi mugendeeri lillj 

abantu abaalimbisa obubonero bwaffe; kale * „ £ „ j> „ < ✓ < f> ,, \ 

bwe baabugaana, twabazikiriza oluzikiriza. >-» bU-i^L 

38. N’abantu ba Nuhu bwe baalimbisa <U'p\ \£%£> (25 *5$ 5 

Abatume, twabasaanyaawo era netubafuula * ^ r./ 

akabonero eri abantu. Era twategekera »-4 ? >>-4 -* a >- & * 

aboonoonyi ekibonerezo ekirumya. Q \* "k 

39. Era twazikiriza aba ‘Adi n’aba 

Thamuda n’abantu b’oku luzzi n’emirembe y * \ , 

emirala mingi wakati w’egyo. ©ly-L^S* 

40. Era buli bamu twabateerangawo eby’o- u 5 J afiiSi i3 EjJi li) 

kulabirako by ’abo abaabakulembera; era a a *; i< ^ 

bonna twabazikiriza oluzikiriza. ^ 

41. Era ddala baamala okutuukako ku *—• y-^?-* ' ' ^3^ ' J-* 1 'V ' 5 

kibuga ekyatonnyesebwako enkuba ig* ^ 

ey’akabi. Abaffe, tebaakiraba? Naye era ^ , **!<■*'• 

tebasuubira kuzuukira. ©lj y*-* V Juj 

42. Era bwe bakulaba, tebakutwala wabula 'V\ r >. l , r j V 

ng’ekyokuzannyisa, nga bagamba nti: f ^ # 

Abaffe, ono Allah gwe yatuma ng’ Omubaka? © > 5 " -> A? ^ ^ 

43. Mazima kaali kata atuwugule ku ' V ^ 

bakatonda baffe, singa tetwagumira ku bo. ^ ^ .\ r - ' a c 1 ’< (j^C^ 

Naye mangu nnyo bajja kumanya ani * 





Essuula 25 


AL-FURQAN 


Juzu 19 


yawaba ku kkubo, awo nga balabye 
ekibonerezo. 

44. Abaffe, omulabye oyo atwala okwagala 
kwe nti ye Katonda we? Abaffe, ggwe 
onooba omulabirizi we? 

45. Abaffe, olowooza nti abasinga obungi 
mu bo bawulira oba bategeera? Bo 
baling’anga bisolo, wabula ate bo basinga 
nawomu kuwaba ku kkubo. 

Ruku 5 

46. Abaffe, tolaba nga Mukama wo 
bw’awanvuya ekisiikirize? Era singa 
yayagala, yaalikifudde ekitavaawo. 
N’oluvannyuma twafuula enjuba okuba 
endagirizi yakyo. 

47. N’oluvannyuma tukisikira gye tuli 
olusika olw’ekimpowooze. 

48. Era y’Oyo eyabakolera ekiro okuba 
ekibikka, n’otulo okuba ekiwummulo, era 
n’afuula emisana okuba okusaasaana. 

49. Era y’Oyo atuma empewo okuwa 
amawulire ag’essanyu agakulembera 
okusaasira kwe, era tussa amazzi amayonjo 
okuva mu bire, 


J£T & ^ 


k&\, < >M\ 

(j> ^2 tLs Li l 

f\ 

J_j La ^)J, cj), i.u 

.4/(1 0 i 

* dill 1:2 JLg£ ILj; J\, 

Os *3 

L3^s (I4J 

©I; 1 fci * £j1 

© 15 ^^ 


50. Tulyooke tugalamusise ensi efudde, era 
tuganywesa bingi mw’ebyo byetwatonda— 
ebisolo n’abantu. 

51. Era ddala Kur’ani twaginnyonnyola 
wakati waabwemungeriezitali zimubalvooke 
bafumiitirize, naye abantu abasinga obungi 
baagaana, okuggyako obutakkiriza. 

52. Era singa twayagala, ddala twalitumye 
Omulabuzi mu buli kibuga. 



53. Kale togondera batakkiriza wabula 
siitaana nabo nayo (Kur’ani) olusiitaana 
kasiggu. 

54. Era Ye y’Oyo akulukusa ennyanja 
ebbiri awamu, eno nga ya ggwoowo, 
mpoomerevu ate eno nga ya munnyu, 
ekaayirira; naye n’assa wakati wa zombi 
ekiziyizan’ekikomera olukomera. 

55. Era y’Oyo eyatonda omuntu mumazzi, 
n’oluvannyuma n’amuggyamu olulyo 







Juzu 19 


AL-FURQAN 


Essuuta 25 


n’abako. Era Mukama wo ye w’Obuyinza 
ennyo. 

56. Era basinza ebiri ebbali wa Allah 
ebitayinza kubagasa wadde okubalurnya. 
Era omutakkiriza ye muyambi 
w’abawakanya Mukama we. 

57. Era tetwakutuma wabula lwa kuba muwi 
wa mawulire ag’essanyu eraOmulabuzi. 

58. Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku 
kyo, okuggyako oyo aba ayagadde akwate 
ekkubo eliraga eri Mukama we. 

59. Era weesigenga Oyo Omulamu, Atafa, 
era mutenderezenga n’amatendo ge. Era Ye 
amala okuba Omumanyi w’ebyonoono 
by’abaweereza be, 

60. Y’oyo eyatonda eggulu n’ensi n’ebiri 
wakati wa byombi mu biseera mukaaga, 
n’oluvannyuma n’atebenkera ku 
Nnamulondo. Ye Musaasizi ennyo! Kale 
weebuuze ebimufaako eri oyo amanyi. 


©S&5 

&al>\ ^ 5 ^ 4 ^ 5 

& >*,h\ 

©i 

©1 U f\ 

& *&&&£& $ 

5 « s TV" 5 








1 < < 


61. Era bwe bagambibwa nti: Muvuunamire i4-i 

A//a/z Omusaasizi ennyo, bagamba nti: \ ^ j> ,< f. > > 

Omusaasizi ennyo y’ani? Abaffe, tumale ^ u 5 l » JL9 „ = 

gavuunamira buli ky’onootulagira? Era fe 1- 

kibongera kwesamba. kJ» > 


Ruku 6 

62. Nannyini mikisa y’Oyo eyakola 
enkulungo z’emmunyeenye ku ggulu, 
n’alissaako ettaala eyaka, n’omwezi 
ogutangaala. 

63. Era y’Oyo eyakola ekiro n’emisana 
nga bigobagana, olw’okugasa oyo ayagala 
okufumiitiriza oba ayagala okwebaza. 

64. Era abaweereza b’Omusaasizi ennyo 
be bo abatambula ku nsi nga bawombeefu, 
era nga abatategeera bwe boogera gye 
bali, bagamba nti: Mirembe! 

65. Era abo abasula nga bavuunama nga 
bwe beesimba mu maaso ga Mukama waabwe. 


66. Era abo abagamba nti: Mukama waffe, 
tuwuguleko ekibonerezo kya Jahannamu; 
mazima ekibonerezo kyayo kyakabi nnyo. 




£$4*3 ijiiS. it)j&5ic&3 Vi 

©tefo, 

1 1 Ulli J^i£2;£$3$£r&.$5i5 






Essuula 25 


AL-FURQAN 


Juzu 19 


67. Mazima ekyo ky’ekiwummulo era ge 
maka amabi ennyo; 

68. Era abo ababa nga basaasaanya neba- 
tadiibuuda ate nebatakodowala, wabula 
nebabeera wakati w’ebyo byombi; 

69. Era abo abatawanjagira musinzibwa 
mulala awarnu ne Allah, era abatatta muntu 
oyo Allah gwe yaziyiza okutta, wabula 
mu butongole, era abatayenda. Naye oyo 
akola ebyo y’alisisinkana n’ekibonerezo 
ky’ekibi. 

70. Alyongezebwa n’ekibonerezo ekirala 
ku lunaku lw’okuzuukira, era alibeera mu 
kyo nga munyoomoofu, 

71. Okuggyako oyo alibonerera, n’akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi; kale abo 
Allah alikyuusa ebibi byabwe mu birungi; 
era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

72. Naye oyo alibonerera era n’akola 
n’ebikolwa ebirungi, mazima oyo y’aliba 
ayolekedde eri Allah mu butuufu; 

73. Era abo abatajulira bya bulimba, era 
nga bwe bayita awali ebya sswakaba, 
bayitawo nakitiibwa; 

74. Era abo ababa nga bajjukizibbwa Aya 
za Mukama waabwe, nebatamala gazigwako 
ng’abaggavu b’amatu n’abazibu b’amaaso. 

75. Era n’abo abagamba nti: Mukama 
waffe, tuwe mu be tufumbiriganwa nabo 
nemu zzadde lyaffe ebikkakkanya amaaso, 
era otufuule okuba omukulembeze w’abatya 
Allah. 

76. Abo be balisasulwa ekifo ekya waggulu 
mu Janna olw’okugumiikirizakwabwe, era 
baliyanirizibwamu n’okulamusa n’emirembe, 

77. Omwo mwe balibeera nga ky’ekiwu¬ 
mmulo era nga ge maka amakula. 

78. Gamba abatakkiriza nti: Mukama 
wange teyaalibafuddeko singa si kuwanjaga 
kwammwe. Naye nga bwe mulimbisizza 
obubaka bwe, kale mangu nnyo kati 
ekibonerezo kijja kuba lukokobe. 


fcj, 

3 £ i 

5 2JZlzj\p £ 4* llXl 1 ’*1 JjLkj 
3 l 3 i—* O' 0 Y l 

juzizz \ jts 

\ L r* ^ ^ j \s 3 

©^&rA| 

i5>i \Ui • 

©fe^t^jSSjl* 

>sj + 4 $ 9 ^. 4 , 3 

6-s. 3 

5 ijjSsjjo c 3 js. S4&, 






A(V if \ ^ »*■ c. r?i 

©lii I y^. U 3A-J. 1 — 8 y - iL i 










Essuula 26 


AL-SHU'ARA' 


Juzu 19 


16. Allah n’agamba nti: Tekisoboka! Kale 
mugende mwembi n’obubonero bwaffe, 
nafle tuliwamu nammwe tuwuliriza. 

17. Kale mwembi mugende eri Farawo 
mugambe nti: Ddala tub Babaka ba Mukama 
w’ebitonde byonna, 

18. Kale leka abaana ba Isirairi bagende 
naffe. 

19. Farawo n’agamba Musa nti: 
Tetwakulerera mu ffe nga oli muto, n’omala 
mu ffe emyaka mingi mu bulamu bwo? 



20. Era n’okola n’ekikolwa kyo ekyo kye 
wakola? Wamma ddala oli mw’abo 
abatasiima. 

21. Musa n’agamba nti: Wewaawo 
nakikola, bwe kityo nange nnali mw’abo 
abaasobya. 

22. Kale nabadduka nga mbatidde, naye 
Mukama wange nampa obuyinza n ’amagezi 
eran’anfuula omu mu Babaka. 

23. Abaffe,ekisa ekyo ky’onkomereza,ky’e- 
kyakufuuza abaana ba Isirairi abaddu? 

24. Farawo n’agamba nti: Kazzi Mukama 
w’ensi yonna y’ani? 

25. N’agamba nti: Ye Mukama w’emigigi 
gy’eggulu n’ensi, n’ebiri wakati wabyombi, 
bwe muba nga mukakasa. 


££$£&&&&& £JsS J 
©£>i^Oi 


d\ '&■ CSiiS 

'Go 5 <-£3 $3 


26. Farawo n’agamba abaali bamwetoolo- 
odde nti: Abaffe, temuwulira? 

27. Musa n’agamba nti: Ye Mukama 
wammwe era ye Mukama wa bakitamwe 
ab’edda. 

28. Farawo n’agamba nti: Mazima omubaka 
wammwe eyabatumirwa, ddala mugwi wa 
ddalu. 

29. Musa n’agamba nti: Ye Mukama 
w’ebuvanjuba n’ebugwanjuba, n’ebiri 
wakati wa byombi, bwe muba nga mukozesa 
amagezi. 

30. Farawo n’agamba nti: Bw’onootwalayo 
omusinzibwa omulala atali nze, mazima nzija 
kukussa mu basibe. 

31. Musa n’agamba nti: Abaffe, ne bwe 
nnaakuleetera ekintu ekirabikira ddala? 


©tJyLfrll <7.3 Y \ itJ J la 

J&d&l i&i- <-ll5 
Si 5 JLj j(s 






Juzu 19 


AL-SHU ‘ ARA’ 


Essuula 26 


32. Fardwo n’agamba nti: Kale kireete, 
obanga oli mw’abo aboogera amazima. 


33. Olwo Musa kwe kusuula wansi omuggo 
gwe, okwejjuukiriza nga gwe musota 
ogulabikira ddala. 


34. Ate bwe yaggyayo omukono gwe, 
okwejjuukiriza nga mweru tukutuku eri 
abalabi. 


Ruku 3 

35 .Fardwo n’agamba abakungu abaali 
bamwetooloodde nti: Mazima ono mulogo 
mukugu. 


36.Ayagala kubagoba mu nsi yammwe 
n’eddogo lye, nayekatimmwe muwa magezi 
ki? 



37. Nebagamba nti: Ogira omuleka ye ne ,j-XA t 5 

muganda we, kale otume mu bibuga u x „ 

abaiaalisi, I 

38. Bakuleetere buli mulogo omukugu. fe±Z JUo £) 

39. Kale abalogo baakung’aanyizibwa ku 

kiseera ekyalagaanytzibwa n olunaku ^ ^ ^ 

olwategekebwa. ^ ^ ^ ^ 

40. Era n’abantu nebagambibwa nti:Abaffe, ©O 9 * y V \ 

nammwe munaakung’aana, 

41. Tulyooke tugoberere abalogo bwe 

banaaba nga be bawanguzi? ©^A_jJj\ 

42. Kale abalogo bwe bajja, baagamba £fJ.\ abjllt 

Farawo nti: Abaffe, tunaafuna empeerabwe xriJ- 1 ’ xx.^x 

mnaaba nga ffe tawanguzi? 134 

43. Fardwo n’agamba nti:Yee! Era mujja 0.3a .“ j r 3.1 0 -.3\i\, Ji5 

nakuba mu b’oku lusegere. 

44. Musa n’abagamba nti: Musuulewo ebyo 
bye munaasuulawo. 

45. Kale nebasuulawo emiguwa gyabwe 5,^4 

n’emiggo gyabwe, nebagamba nti: Ku /»<„>,‘.t. j» 

lw’ekitiibwa kya Farawo, tewali kuwanna- yyu I 

anya, ffe bawanguzi. „ „ x , < , , „ „ t . , 

46. Olwo ne Musa yasuulawo omuggo gwe, ■ *»»!? (Jx r> Li tt L*a& 5-0 Li 

okwejjuukiriza nga gumize byonna bye x 

bajinzejinze! 0 '- ; ^ 

47. Olwo abalogo baawalirizibwa okweyala (tv)^i SycLlJ 1 QU li 

nebavuunama. 





Essuula 26 


AL-SHU'AR.V 


Juzu 19 


48. Nebagamba nti: Tukkirizza Mukama 
w’ebitonde byonna, 

49. Mukama wa Musa ne Hanina. 

50. Farawo n’agamba nti: Abaffe, mu- 
mukkirizza nga sinnaba nakubakkiriza? 
Mazima ye ye mukulu wammwe oyo 
eyabayigiriza obulogo, naye mangu nnyo 
mujja kumanya. Ddala nzija kubatemako 
emikono gyammwe n’amagulu gammwe mu 
mpulinkanya, era ddala mwenna nzija 
kubattira ku musaalaba. 

51. Nebagamba nti: Tewali kabi, kasita 
tunadda eri Mukama waffe. 

52. Mazima tusuubira nti Mukama waffe ajja 
kutusonyiwa ebibi byaffe kuba ffe tusoose 
okuba abakkiriza. 

Ruku 4 

53. Era twabikkulira Musa nti: Twala 
abaweereza bange ekiro, naye ddala mujja 
kuwonderwa. 

54. Olwo Farawo kwe kuturna abalaalisi 
mu bibuga. 

55. Nebagamba nti: Mazima bano kabiina 
katono nnyo. 

56. Ate ddala batunyiizizza na nnyo. 

57. Era ddala ffe kibiina ekiri obulindaala. 

58. Bwe tutyo abaajeema twabaggya mu 
nsuku n’ensulo. 

59. N’amawanika n’ebifo eby’ekitiibwa. 


3 >*“ 5 <-*“* ) 

1>V\ujt J_s JlS 

^ ^ > ui X .P ^ I ^ ^ 

)>£->. 1 V" £ (a) ^oJJo i i yml i 

_ p ^ . v <. n ^ p of ^ 

3^13»-£ >4 5 


<§£, Sjj aj.fi i jjii-Ji sJ 6 

at CSjjiS at £05 lS| 

wi' a' 


<< .. .o 


© f13*3^ <J-«3 1 ® 


0 £* 5 ^ 5 


60. Bwe tutyo netubisikiza abaana ba 

Isirairi - ^ 

61. Kale baabawondera nebabatuukako ^19 us 

nga enjuba evaayo. w 

62. Awo ebibiina byombi bwe byalabagana, ' His 

abantu ba Musa nebagamba nti: Mazima *0 x < ^ 

tukwatiddwa. 

65. Musa n’agamba nti: Tekiyinzika! 

Mazima Mukama wange ali wamu nange, " " " " 

ajja kunnung’amya eri eky’okukola. „ x ^ . 

64. Olwo twabikkulira Musa nti: Kuba ^ cij, tl-lal 3 La 

omuggo gwo ku nnyanja. Kale ennyanja \s> * \#< <.<<?i< x "x?, /if ^/» 
yeeyawulamu, buli ludda nelubang’olusozi ^ (3^ ^ 

olusukkirivu. 


©^^ 1 J ^ 4,3-V 







Juzu 19 


AL-SHU'AR.V 


Essuula 26 


65. Nate abalala abaawondera nabo ne- 
tubasembeza awo. 

66 . Era ne tuwonya Musa n'abaali naye 
bonna. 

67. N’oluvannyuma netusaanyaawo bali 
abalala. 

68 . Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, 
naye abasinga obungi mu bo tebaali 
bakkiriza. 

69. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 

Kuku 5 

70. Era basomere ebyafa ku Ibrahimu. 


I jiS liii)! 5 

' *»<• 3 (-#“* 3 -« 15 

©W&Ztp* 

©.*££>? J. 3 | 


71. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu 
be nti: Biki ebyo bye musinza? 

72. Nebagamba nti: Tusinza masanamu, era 
tujja kusigala nga tunyweredde ku go. 

73. N’agamba nti: Ye nno gabawulira bwe 
mugakoowoola, 

74. Nandiki, gabagasa oba gabakosa? 

75. Nebagamba nti: Nedda, naye twasanga 
nga ne bakitaffe bwe batyo bwe bakola. 

76. N’agamba nti: Mulabye mutyakw’ebyo 
bye musinza — 

77. Mmwe ne bakitammwe ab’edda? 



78. Mazima ebyo byonna balabe gyendi, 
okuggyako Mukama w’ensi yonna, 

79. Oyo eyantonda, kale era Ye y’annu- 
ng’amya. 

80. Era y’Oyo andiisa era y’annyweesa. 



81. Era bwe ndwaala, y’anzisuusa. 


k : ■ &' * > r. \' 

' >>3 


* . z 


82. Era y’Oyo alinfiisa, n’oluvannyuma r;. Q'y\) 

y’alinzuukiza. 

83. Era y’Oyo gwe nsuubira okunsonyiwa fiyi (ij j fcab (j \ ^LoSt (j 1 5 

ebibi byangeku lunaku lw’okulamulirwako. " ” * *'„ 

I 

84. Mukama wange, mpa amagezi era 5 <1^, cJb Cj j 

onnyunge ku batuukirivu, « ^ * < , 





Essuula 26 


AL-SHU'AK.y 


Juzu 19 


85. Era ompe ettuttumu mub'oluvannyuma, 

86. Era onfuule omu mw’abo abalisikira 
Janna ey’essanyu erijjuvu. 

87. Era sonyiwa kitange; kuba ddala ali 
mw’abo ababuze, 


<10 > 


88. Era tonswaazanga ku lunaku lwe 
balizuukizibwa— 

89. Olunaku eby’obugagga lwe bitaligasa, 
wadde abaana; 

90. Okuggyako oyo alijja eri Allah 
n’omwoyo omujeemulukufu. 

91. N’e Janna lw’erisembezebwa eri abatya 
Allah 

92. N’omuliro negwolesebwa eri abaabula. 



93. Era baligambibwa nti: Baluwa abo be 
mwasinzanga 

94. Ebbali wa Allah? Abaffe, basobola 
okubayamba oba bo bennyini okweyamba? 

95. Kale be baasinzanga balisuulibwa mu 
gwo nga basulikiddwa, bo n’abo abaawaba, 

96. N’ab’amagye ga Ibilisi bonna. 

97. Balyogera nga bali mu gwo nga 
batotoogana nti: 

98. Amazima ga Allah, ddala twaali mu 
bubuze bwa lwaatu! 

99. Mmwe bwe twabenkanya ne Mukama 
w’ebitonde byonna; 

100. Naye teri yatubuza wabula aboonoonyi. 

101. Naye tetulinaayo bawolereza, 

102. Wadde ow’omukwano enfiirabulago! 

103. Kale singa tusobola okuddayo kunsi, 
olwo twalibadae mu bakkiriza. 


104. Mazima mw’ebyo mulimu okulabula, 
naye abasinga obungi mu bo tebaali 
bakkiriza. 




3' 

©U5 

j>JLj Ijd ts 
010^2 Of C)],^ b" 

©(^H^JlacS 1 i i, 

0-s.Cj Uj 

r <> 

0> ✓ . t ^ ^ 

^ 83_& ui 01 3b 




105. Era ddala Mukama wo yeLuwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 

<c@> 







Juzu 19 


AL-SHU'AR.V 


Essuula 26 


a 

JL * * \ * 




©tt 3 *^ \ y 2 L Uyii' la 


Ruku 6 

106. Abantu ba Nuhu nabo baalimbisa 

Abatume. ^ } } * * „ 

107. Awo muganda waabwe Nuhu bwe 0(j ^£.1>4J JU» sj, 

yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? ^ } 

108. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, uy*) a^> 

omwesigwa. » ,1. it.-: 

109. Kale mutye Allah era mumpulire. 3 

110. Era nze sibasaba mpeera kw’ebyoZrye ^>4' ^ ? 

nkola, kubaempeera yange eri ku Mukama £r, 

w’ensi yonna. 

111. Kale mutye Allah era mumpulire. 

112. Nebagamba nti: Abaffe, tukukkirize ©u $iyi \ \$ did ^ y\\ hp 1 S 

ng’ate abakugoberera be basinga n’obunyoo- 

moofu? ? * pcs r « ^ 

113. N’agambanti: Nzemmanyi kikw’ebyo Ijj L£»Lo^<J 0> 

bye baakolanga? ( ^ , 

114. Anti okubalibwa kwabwe tekuli ku 
mulala wabula ku Mukama wange, singa 

mubadde mutegeera. . . „ _ 

115. Era nze siri wa kugobaganya bakkiriza. ^ j, 141 U 5 

jj ^ ^ ^ ^ ^ 

776. Anti nze siri kirala, wabula ndi ©1^4-Joyi^-j *},),£ 1 d>i, 

Mulabuzi ow’olwaatu. > 

117. Nebagamba nti: Bwotekomeko ggwe fa'\ ^oJ 1^5 la 

Nuhu, mazima ojja kuba mw’abo ” ' ' „ 

ab’okukubibwa amayinja. 


118. Nuhu n’agamba nti: Mukama wange, 
mazima abantu bange bannimbisizza. 

119. Kale lamula wakati wange nabo j5 IjtiS 5 li 

olulamula era omponye wamu n’abo abali ‘' y> 
nange abakkiriza. 


120. Kale twamuwonya wamu n’abaalinaye ^ 5 

nu kyombo ekijjuzibbwa. jl 


* 5 

0 1CsS JSJ 


121. N’oluvannyuma twasaanyaawo 

abaasigalira. ^ x 

122. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, (s Sli 

naye abasinga obungi mu bo tebaali ^ „ *> 

bakkiriza 


123. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, a.t 31 *yj "jLi 1 C 4 J £lj ; <•) \ 5 

fw’ekisa ekinui. " * ^ T 

^oJi, >1* >»r 


Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 7 

124. N’aba ‘Adi baalimbisa Ababaka. 


<c@> 





Essuula 26 


AL-SHU'AK.y 


Juzu 19 


125. Awo muganda waabwe Hudu bwe 
yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? 

126. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, 
omwesigwa. 

127. Kale mutye Allah era mumpulire. 

128. Era nze sibasaba mpeera ku byo, anti 
empeera yangeeriku Mukama w’ensiyonna. 


129. Abaffe, muzze mu kuzimba bijjukizo 
ku buli kifo ekigulumivu nga munoonya 
ekitiibwa ekitaliimu nsa, 

130. Era muzimba embiri n’amakoleroolwo 
nno mulyooke mubeere ab’olubeerera? 

131. Era buli lwe mukwata omuntuyennci, 
mumukwata mu ngeri ya baliisamaanyi. 

132. Kale mutye Allah era mumpulire. 

133. Era mutye Oyo eyabayamba kw’ebyo 
bye mumanyi. 

134. Yabayamba n’abawa ebisolo, 
n’abaana, 



135. N’ensuku, n’ensulo. 




136. Mazima nze mbatiisa ekibonerezo ^^ l y £ j.'C'A £ L jfll Cll 

ky’olunaku olw’ekitalo. * * 

137. Baddamu nti: Ky’ekimu gye tuli 
bw’obuulirira oba bw’otoba mw’abo 


It . _ . *** y A, 9 9 fi ^ \ 

\ I j, 

** * ✓ s * ^ r> ^ 


ababuulirira. 

138. Bino si birala wabula y’empisa y’abo 
abaatusooka. 

139. Era ffe tetuli ba kubonerezebwa. 

140. Kale baamulimbisa, olwo naffe ne- ii > 

tubazikiriza. Mazima mw’ekyo mulimu r ; £ „ > >“l s r> ^ 2 ✓L'T 
akabonero, naye abasinga obungi mu bo 
tebaali bakkiriza. 

141. Era ddala Mukama wo yeLuwangula, ©feSJ Q ^ & 

Ow’ekisa ekingi. " 

Ruku8 *'l *. ^ f 

142. N’aba Thamuda baalimbisa Ababaka, '> 3 - 0 -'>-* 


143. Awo muganda waabwe Swalehe bwe n A " ? kiJ >4. 

yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? 


>J. 






Juzu 19 


AL-SHU'AR.V 


Essuula 26 


144. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, 
omwesigwa. 

145. Kale mutye Allah era mumpulire. 



146. Era sibasaba mpeera ku kyo, wabula 
empeera yange eri ku Mukama w’ensi 
yonna. 

147. Abaffe, mulowooza nti munaalekebwa 
ku biri wano ku nsi nga muli mirembe, 

148. Mu nsuku n’ensulo, 



149. N’ennimiro, n’emitende okubala kwa 
gyo okujula okugiwogola? 

150. Era nga muwookoola mu nsozi amayu 
n’obukugu? 



f j 



151. Kale mutye Allah era mumpulire. 



152. Era temugondera biragiro by’abo 
abasukiridde obubi, 

153. Abo abatabulatabula mu nsi era 5) 5 
abatalongoosa. 




154. Baagamba nti: Mazima ggwe oli 
mw’abo abaloge; 

155. Ggwe toli kirala wabula oli muntunga 
ffe. Kale leetayo akabonero, obanga oli 
mw’abo aboogera amazima. 

156. N’agamba nti: Eng’amira enkaziyiiyo, 
erina oluwalolwayo olw’okunywa, nammwe 
mulina oluwalo lwammwe olw’okunywa ku 
lunaku olumanyiddwa. 

157. Kale temugikwatangako mu ngeri 
embi, si kulwa nga mukwatibwa ekibonerezo 
ky’olunaku olw’entiisa. 




. s * 




CiS ise ^ 3 




158. Kale bo baagitemako amagulu; olwo 
nebafuuka abejjusa. 

159. Nebakwatibwa ekibonerezo. Mazima 
mw’ekyo mulimu akabonero, era abasinga 
obungi mu bo tebaali bakkiriza. 

160. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 







Essuula 26 


AL-SHU'AR.V 


Juzu 19 


Ruku 9 X'JI i " *>\\ LM :■ AL 

161. N'abantu baLuti haalimbisa Ahatume. r 

162. Awo muganda waabwe Luti bwe 

yabagamba nti: Abaffe, temuutye Allah? ^ 

163. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, (w)<1a«S^ cl ^jjo^ Cjil 

omwesigwa. _ ( ^ 

164. Kale mutye Allah era mumpulire. ^^ 

165. Era nze sibasaba mpeera ku kvo. ^4l 1 ‘‘J. y jg }■ La 5 

wabula empeera yange eri ku Mukama ' * ± „ „ ^, „ „ * ' 

w’ebitonde byonna. jj, 

166. Abaffe, mu bantu bonna, mmwe (> 23 )^A^L»)' (^-5* \>£» >—i \ Lj 1 

mugenda eri basajja bannammwe! 

. . Ssz.' ■f.i’-r 


» * J/< <•"?< r> * * 

167. Nemulekawo bakyala bammwe abo JaxS3 /»*-' (3^- “ (J_ 3 J *-» 3 

Mukama wammwe be yabatondera? 5 ft £^ A V 

Mazima muli bantu abaasukka ekigero. -5 

168. Nebagamba nti: Gwe Luti bw’otee- ^ 

komeko, mazima ojja kuba mw’abo 
abanaawang’angusibwa. 

169. N’agamba nti: Mazima nze ndi mw’abo ©i^vJjjj] I J 


169. N’agamba nti: Mazima nze ndi mw’abo 
abakyayira ddala ekikolwa kyammwe. 

170. Mukama wange, mponya n’aboomu 
nju yange ebyo bye bakola. 

171. Kale twamuwonya n’abewuwe bonna, 

172. Okuggyako omukazi omukadde y’eyali 
mw’abo abaasigalira. 

173. Ate abalala twabazikiriza. 




^chi>lv ilj 3i>Si 


174. Era netubatonnyesereza enkuba; naye 

enkuba y’abaalabulwa ngayalimbi nnyo! „ ✓ „ <’ * ,7 

175. Mazima mw’ekyo mulimu okulabula, ^ 

naye abasinga obungi mu bo tebaali 

bakkiriza. 


176. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 10 

177. N’abantu b’omu kibira baalimbisa 
Abatume. 

178. Awo Shu’aibu bwe yabagamba nti: 
Abaffe, temuutye Allah? 

179. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, 
omwesigwa. 

<c@> 


4 IT 

©d>S-S.' <J 44,1, 





Juzu 19 


AL-SHU'AR.V 


Essuula 26 


180. Kale mutye Allah era mumpulire. 

181. Era nze sibasaba mpeera ku kvo. 1 g ia-Ti2>3 4 jJLAr..-1 1 - ; 

v'abula empeera yange eri ku Mukama “ ' ‘ ** * jA ” ✓ „ „ v <, 


wabula 

w’ensi yonna. 


182. Kale inuiuu ki ri/e ebipimo eratemuba 

mw’abo abaseera. ^ 

183. Eramupimenganeminzaani entuufu. 1 %S -<■.«)> ugly^? 

184. Era temukendeezanga muwendo gwa !yL*j ^ y.. £ 

bintu bya bantu, era temukolanga A'"' 1 p isAu i 

ebyambyoone mu nsi n’okutabulatabula. 

185. Era mutye Oyo eyatonda mmwe ijLjJ l j 5 

n’ebitonde eby’olubereberye. >> ’’ i /B 

186. Baagamba nti: Mazima ggwe oli I j. ijJ IS 

mw’abo abaloge. ' 

187. Era ggwe toli kirala wabula olimuntu '3),oil Lo 

nga ffe era tukakasa nti ddala oli mu A-"; • Vi, 


balimba. 


188. Kale tusuuleko ebibajjo okuva mu cSi'u\ J!&\ 
ggulu, obanga oli mw’abo aboogera *■ -- ' 


amazima. 


isri> 


189. N’agamba nti: Mukama wange 

’octnfrra r\L ii m nn\/Q r>K\/rt K\/<=» mnlz-nlci * ** 


agJ 

y’asinga okumanya ebyo bye mukola. 

190. Kale baamulimbisa, olwo ne- k 2,]liL)ho 'Ll >isJ 

___i... * ■ 




> < *"?* 


bakwatibwa ekibonerezo ky’olunaku 
lw’ekikome. Mazima ekyo ky’ekyaali 
ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa. 

191. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, 
nave abasinga obungi mu bo tebaali 
bakkiriza. 

192. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 11 

193. Era mazima yo Kur’ani kwe 
kubikkulirwa kw’Omulezi w’ebitonde 
byonna. 

194. Mwoyo Mwesigwa y’eyakka nayo 

195. Ku mutima gwo, olyooke obeere mu 
Balabuzi. 

196. Nga eri mu lulimi Oluwarabu 
olunnyonnyofu. 

197. Era ddala yo eri ne mu biwandiiko 
eby’abaabasooka. 




©liK^lJdl di ») kjj,5 




JL ^ 'Si Jt . O \ 





Essuula 26 


AL-SHU'AR.V 


Juzu 19 


198. Abaffe, ako si kabonero gye bali 

okulaba nti n’abakugu b’abaana ba Isirairi * \ „ i?,. y--' 

bagimanyi? _ 

199. Era singa twagissa ku yenna atali 

Muwarabu ^ y 

200. N'agibasomera. tebaaligikkirizza. 






201. Bwe kityo nno twakiyingiza mu fro] 

myoyo gy’abakozi b’ebibi. 

202. Nti tebayinza kugikkiriza okutuusalwe 
baliraba ekibonerezo ekimmya. 

203. Kale kiribatuukako kibwatukira nga 
tebategedde. 

204. Olwo baligamba nti: Abaffe, 
tunaaweebwayo ku kaagaanya? 

205. Abaffe, ekibonerezo kyaffe kye 
bawujjirira ? 

206. Abaffe, okiraba otya singa 
tubeeyagazaamu okumala emyaka ? 


r> -<<' 


© la) Gj 1 I 

207. N’oluvannyuma nebatuukibwako 
ekibonerezo ekyo kye balabulwako. 

208. Ddala tebiribagasa ebyo bye 
beeyagazibwamu. 

209. Era tetuzikirizanga kibuga kyonna [£j % 345 S ^ ^ 5 

wabula nga kimaze kufuna Balabuzi. ' ^ K i . * « J 


©iI^L^ys Ga 3 £ j 






210 . Knrco kubuulirira; era ffe tetuli 
balyazaamaanyi. 

211. Era Kur’ani ba Sitaani si be bakka 
nayo. 

212. Yo tebasaanira, ate nabo tebasobola. 

_ _ .p. >. S, . < .. / . (J 

213. Mazima baaziyizibwa okuwulira. 

214. Kale tolaajaniranga musinzibwa mulala 

awamu ne Allah, si kulwa nga obeera « ^« 

mw’abo ab’okubonerezebwa. 

215. Era labula ab’olulyo lwo ab’oku 

lusegere. „ •> \ 'x-'V' 

216. Era kkakkanyanga omukono gwo ti>$. * 

ogw’obusaasizi ku bakkiriza abakugoberera. 0 ^J ■ a j^ j \ 


» «■ « <\'s* . s*- 


217. Nayebwe bakujeemeranga, kalegamba C4 ^ ^ 

nti: Nze nejjeeredde kw’ebyo byemukola. '' * ^ + 

<37p 





Juzu 19 


AL-SHU'AR.V 


Essuula 26 


218. Era ssa obwesige bwo muLuwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 

219. Oyo akulaba awo nga oyimiriddemw 
ssaala. 

220. Ne mu kutawuka kwo nga oli mw'abo 
abavuunama. 

221. Mazima Ye y’Awulira byonna, ye 
Mumanyi wa byonna. 

222. Abaffe, mbategeeze oyo akkirwako 
ba Sitaani? 

223. Bakkira ku buli mulimba lukulwe, 
omwonoonyi. 

224. Beefuula abawuliriza ennyo so nga 
abasinga obungi mu bo balimba. 

225. Era abayiiya b’ebitontomebagobererwa 
abo abaawaba. 

226. Abaffe, tolaba nga bwe babulubuuta 
mu buli kawonvu? 

227. Era nga ddala boogera ne bye 
batakola, 

228. Okuggyako abo abakkiriza era 
nebakola ebikolwa ebirungi era 
nebatendereza nnyo Allah era 
nebeerwanako luvannyuma lwa kujoogebwa. 
Era mangu nnyo abo abajoozibajja kumanya 
buddo ki bwe baliddamu. 











Juzu 19 


AL-NAML 


Essuula 27 


12. Era n’oyo akola ebisobyon’oluvannyuma It ^ 

n’akyuusaamu ebikolwa ebirungi * r i< 

oluvannyuma lw’ebibi, kale ddala Nze ©>ir-^3 J 

Musonyiyi ennyo, Owekisa ekingi. „ p o . 

13. Era yingiza omukono gwo mu 7v>^ Q "K 

kikondoolo kyo. gujia kuvaamu nga mweru „ »1 *1 Tj> o . om< „ ^ 

‘ H' ( 5 -^ ^^£ 3 " (i>5 f Ua*- 


tukutuku, obutali bulwadde; ngt/ kamu * “J / x x , 

ku bubonero omwenda bw’otwala eri 
Farawo n’abantu be; mazima bo bantu 
bajeemu. 

14. Kale bwe baatuukibwako obubonero Vy#A Elii 22 

bwaffe obunnyonnyofu, baagamba nti: rS^u/k*'' V ' 

Buno bulogo bwa lwaatu. 

„ if „!•«'(> I*;/ / ✓ 

15. Era baabugaana mu bugenderevu \ L 4 jt. k a.yuu I j 14 a 1 j A-a»>. j 

olw’emputtu n’okwekulumbaza, so nga itf » » 4 

emyoyo gyabwe gyabumatira. Kale laba a-*A,U: & 0 b 11 y-c 3 U l h 

enkomerero y’abakozi b’ebyambyoone nga r\* * S/|i 

bwe yali. k 3 Xyr.£-«j a© 

Ruku 2 ✓xr-> * s * 1 

16. Era ddala twawa Daudi ne Sulaimani 

okumanya. Era iwta nga tagamba nti: . ^ << , ■ ■>; , 

Amatendo gonna ga Allah, Oyo lt r> 

eyatusukkulumya okusinga abangi mu 5>&c ls>£ 

baweereza be abakkinza. ^ ^ ^ * 

17. Era Sulaimani yasikira Daudi,n’agamba UlSlJ jlS } >)\> i±< 13 3 

nti ‘ ’ ’ ' ' . 


;i: Abange mmwe abantu,twayigirizibwa r>„- » i». 

enjogera y’ennyonyi era netuweebwa ne -"^5 1 5 jry™ '-^LLc- U" Li) 1 

ku buli kimu. Mazima gino gy’emikisa » n<» 1 'S i 1 l c.a 3: “ll" "u, 

egy’olwaatu. *> l ‘ Jt # “? 

©iijill 

18. Era amagye ga Sulaimani gaamuku- u>-S. 3 

ng’aanyizibwa okuva mu Majinni n’abantu « )< «> „ ? vS^aM 3 i>i3>$1 

n’ennyonyi nga bateereddwa mu bibinja. j- 6 ) 3 £ >4 4 *<-^r ^ 

19. Okutuusa lwe baatuuka ku kiwonvu JLllS * ^ 1^1 |^| J; < 

ky’e Namuli, omukyala omuNamuli ''’. A** \ \ «< 

n’agamba nti: Abange mmwe aba Namuli, , 3 r A - al AXSj 

muyingire mu bisulo byammwe, Sulaimani 3 a 3 ^ j. :T£^0?^ 

n’amagye ge baleme kubabetenta nga ’ „ " -» 

tebategedde. ‘ _ 

20. Kale Sulaimani kwe kumwenyamu 2 t 2 >£ 

n'aseka olw'ebigambo bye, n’agamba nti: h 

Mukama wange, nsobozesa okukwebaza "/ ^ 

ebyengera byo bye wampa, nzen’abazadde jXtl sji 3 l£> 4\3 

bange, era nkolenga ebikolwa ebirungi ^^ jp 

by’osiimaerannyingiza, olw’okusaasira kwo, ^ • x 5 


i nnyingiza, 
mu baweereza bo abatuukirivu. 









Essuula 27 


AL-NAML 


Juzu 19 


21. Naye bwe yeetegereza mu nnyonyi, ^ yAiall * 

n’agamba nti: Mbadae ki? Nga siraba ^ „ 'rZ* x x rr 
Huaihudi. nandiki ali mw’abo abataliiwo? j 

22. Mazima nziia kumubonerezaekibonerezo \ ^ 0,J \\ 

ekikakali, oba ddala nzija kumusala; oba si 

kyo, anandeetera ensonga etegeerekeka <g), u . “ u u t > ■ fll rT 

emubuzizzaawo. *"> b? > - 51 

23. Waayitawo akaseera katono, Hudihudi (jlii xIjj lL&S 

n’atuuka. N’agamba nti: Ntegedde ggwe . ✓ e x x * 

by’otannategeera era nzize gy’oli n’amawulire Li*Z 5 4-j JJ 

amakaWnfii nknvn t=> .‘saha’ * * * 


24. Ddala nasanze abaayo nga bafugibwa eLoJi,}!} SV^-al JL 






mukazi era nga yaweebwa bub kimueranga z x „ (vf< - j> „ 

alina nnamulondo ensuffu. ©> £ ■ £ & 3 fcLf" 

X A ,5 j, r** su* „ ,, ✓ 

25. Namusanze ye n'abantu be ngabasinza u 4 r 5'-4-'**^-3 

njuba mu kifo kya Allah era nga Sitaani / V«&Ji *_£) \ * 4 IA 05a 

yabalungiyiza ebikolwa byabwe, kale ^ , * 

n’abaziyiza eri ekkubo ettuufu; bwebatyo si M J i I kjJiJai a 4 ll ^ Ad 

balung’amu. 

26. Era yababuza baleme kuvuunamira Allah ■ VVil.?."t’jf'f 

Oyo akwekula ebikwekeddwa muggulu ne ^ ^ ^ //'» / " ( "s 

mu nsi, era amanyi bye mukisa ne bye 30 £JL 43 ’U ^LScj 3 o£ 3 3'3 
mwoleka. ’ „ „ 


27. Allah, teri musinzibwa mulalaokuggyako <§£§s$ic£>£3 J 

Ye, Nannyini nnamulondo ensukkirivu. ^ 

28. Sulaimani n’agamba nti: Tujja £*3JjsT 36 

kwetegereza tulabe obanga oyogera mazima ^ 

oba oh mu balimba. ©ti>j-^£-kJ \ 

29. kale genda n’ebbaluwa yange enoogisse £ 5 > 4^1 Ifljta C* *j&), 

mu maaso gaabwe, n’oluvannyuma ^, {.l"? ?* •> 

obasegulire, olwo olabe kye banaddamu. 

30. Nnaabakyala yagamba nti: Abange 

mmwe abakungu, mazima ndeeteddwa - •* J ( , & \ S 

ebbaluwa ey’ekitiibwa. 

31. Ddala yo evudde wa Sulaimani erayo 4 X 1 ! u_J j, 5 ^ » XIA a_j1, 

etandika bw’eti: Ku lw’erinnya lya Allah, x x ^ j t \ 'n-Sit, 
Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. © ^ - * > > 41 o-o^-p' 

32. Egamba nti: Temunneekulumbalizako, f 1 .". I "1 | _;? Yf & 

naye mujje gyendi nga muli bajeemulukufu. ” y Sr > y w 

Riikii 3 » «■. « , 'TiI i*?!” 

33. Nnaabakyala yagamba nti: Abange mmwe * ' Srf-C^?^'' ‘-i 

abakungu, mumpe amagezi kunsonga 





Juzu 19 


AL-NAML 


Essuula 27 


itjisW i -0 4>\ 


bakabaka bwe bayingira ensi, bagittattana 
erabafuula ab’ebitiibwa abagiritnu ne baba 
ba wansi. Era ddala bwe batyo bwe bakola. 

36. Naye nze nzija kubaweereza ekirabo, 
kale nninde ebyo ababaka bye banazza. 


yange eno kuba nze sisalawo nsonga yonna @(J^ v-ft ■*' “ \ <L*i g vj mj J U 

okutuusa nga muli nange. 

34. Baagamba nti: Ffe tuli bamaanyi nnyo 

era tuli balwanyi kasiggu, naye okulagira * fc; > ''*V\ ^ 

kuli gy’oli; kale weetegereze olabe ^'%> * - * 

ky’onoolagira. 

35. Nnaabakyala n’agamba nti: Mazima 

a^=>5> 

2JL5-S j 

37. Kale ababaka bwe baatuuka eri 3 >-y'<jl5it 

Sulaimani, yagamba nti: Abaffe, mmwe > 1 

muyambe nze n’ebyobugagga? Naye nga ci-t r 1 Um>, jAi .aJa | i^S\ L»j 
Allah bye yampa bisingira waia eby° bye >* £ * 

yabawa. Mazima mmwe mwewulira lwa ^ ^ i 

kirabo kyammwe kino. } * r » 

38. Ggwe omubaka ddayo gye bali, kale A- 4 -*-^>bls >-4^], 7 ^-i J, 

ddala tujja kujja gye bali n’amagye ge p 5 „ „ .*<*^*4 

batayinza kwang’anga, era ddala tujja M-*-®, 5 j 

kubafuumuula mu yo nga banyoomoofu era ^**9 .c* „ j>-it 

nga beetoowaze. 5 ' 

39. Sulaimani n’agamba nti: Abange mmwe >^5.1 i^iui vsltrovS 

abakungu, ani mu mmwe anandeetera „< 

nnamulondo ye nga tebannaba kujja gyendi '-iy 4. 63 

nga bajeemulukufu?* > * , j { 0 . *. # „ 5 <.* 

40. Kirimaanyi omu mu Majinni n’agamba 

nti: Nze nnaagikuleetera ngatonnayimuka A\ frt 

na mu kifo kyo, mazima nzekw’ekyo ndi "•* “ ^ ^ 

wamaanyi nnyo, eyeesigibwa. LfyiJ 

27:39. Okusinziira ku bigambo ebiri wano, kirabika nti Sulaimdni(a.s) yali tayagala 
nti nnamulondo ya Nnabakyala wa Saba’ y’eba ereetebwa, wabula yali ayagala 
nnamulondo endala egifaananira ddala y’eba eteekebwa w’ali nga Nnabakyala 
oyo tannakyalira lubiri Iwe, olwo bw’ajja yeewuunye nnyo. Okusinziira ku Ay a 
eziddirira, waaliwo okuvuganya wakati w ’abakugu nga baagala bamanye ani mu bo 
ayinza okukola nnamulondo efaananira ddala n’eyo eya Nnabakyala w’e Saba’, 
aggwemu okwemanya nti ye yekka y’alina nnamulondo amakula. Ebigambo 
‘nakkiruu laha ‘arshaha ’ ( Cjiyi £jj 3>4d J (mumufuulirefuulire nnamulondo ye) bisemba 
ennyinnyonnyola eno era biraga nti Nnabakyala bw’anaalaba nnamulondo 
efaananira ddala n’eyiye, ajja kumanya nti eyiye si ye yokka ey’ekitalo. Ekigambo 
‘nakkiruu’ ( ) wano kiwa amakulu g’okufuulafuula nnamulondo ebeere ya 

bulijjo oba nga ya jjenjeero. Okusinziira ku bigambo bya Kur’ani Entukuvu, 
Nnabakyala w’e Saba’ bwe yajja n’agiraba, teyeeyisa nga omuntu azudde ekintu 
kye ekyamubbibwako ne kifuulibwafuulibwa aleme kukitegeera, wabula yali ng ’oyo 
alabye ekintu ekifaananira ddala n’ekikye. 

< 3 §£> 







Essuula 27 


AL-NAML 


Juzu 19 


41. Oyo alina obumannyi obwava mu 
kitabo n’agamba nti: Nze ng’enda kugiku- 
tuusaako nga tonnatemya liiso lyo. Awo 
Sulaimani bwe yagiraba ng’eteredde mu 
maaso ge, n’agamba nti: Ginogy’egimu ku 
mikisa gya Mukama wange gye yampa 
angezese alabe obanga neebaza oba 
seebaza. Era oyo eyeebaza, yeebaza lwa 
kugasa mwoyogwe, n’oyo ateebaza amanye 
nti ddala Mukama wange Yeemala, ye 
Lugaba. 


42. Sulaimani n’agamba nti: Mumufuuli- 
refuulire nnamulondo ye efuuke ya jjenjeero, 
tulabe obanga anaalung’ama oba anaaba 
mw’abo abataalung’ame. 

43. Awo Nnaabakyala bwe yajja, kyayo- 
gerwa nti: Abaffe, ne nnamulondo yo eri 
bw’eti? N’agamba nti: Eringa’nga yo. Naye 
ffe twafunyisibbwa okumanya olubereberye 
lwa bino era netujeemulukuka. 

44. Era ebyo bye yasinzanga ebbali wa 
Allah byaali byamuziyiza okukkiriza; kuba 
ddala yali ava mu bantu abatakkiriza. 

45. Olwo yagambibwa nti: Yingira mu lubiri. 
Naye bwe yalulaba, n’alowooza nti kyererezi 
kya mazzi, n’abikkula entumbwe ze. 
Sulaimani n’agamba nti: Si mazzi, wabula 
lwo lubiri olwatandaazibwa n’obujjo 
bw’endabirwamu. Nnaabakyala nagamba 
nti: Mukama wange, neeryazaamaanya, naye 
njeemulukukidde wamu ne Sulaimani eri 
Allah, Omulezi w’ebitonde byonna.* 

Ruku 4 

46. Era ddala twatuma eri aba Thamuda 
muganda waabwe Swalehe, n’agamba nti: 
Musinze Allah, naye okwejjuukiriza nga 
beeyawuddemu ebibiina bibiri ebikuubagana. 

47. N’agamba nti: Abange, lwaki mweyuna 
nnyo ebibi mu kifo ky’ebirungi? Ye lwaki 
temusaba kusonyiyibwa eri Allah musobole 
okusaasirwa. 


'■5*' W-5- 8 ZJL$ Cf'^J 1 <3 U 
stL Igj£*s t\5 &£*£££ 

to\ i-A JlS 
QlJ 

$isJ & 15^45 Z& 

to$ J\ (to 3>\ \ 

©<£$ 

to £% 




j. A\ yfr to a si ^ e s,Us 
lit^ 
i tSli f 3-S dj,3ls 

©o<^LiJ I tj* j jit, p* 

14^ tit ^ i£s 

a S ,.*>«. \ Lj ^ >0—j. ^ (J I3 


r 

St 

u 


27:45. Obujjo bw’endabirwamu ez’omuwendo obutangaala obulungi bwe bugattibwa 
obulungi mu ngeri y’ekikugu , buyinza okulabisa ekifo okuba nga ekyererezi ky’amazzi. 
Ekyagendererwa mw’ekyo, kwe kulaga Nnabakyala w’e Saba’ eyali omukazi omugezi 
nti ebiseera ebimu, ebintu ebimu biyinza okufaanana ebintu ebirala; si nnakindi nebiraga 
ekyo kye bitali. Era nti ebintu nga enjuba, amaanyi n’ekitiibwa bye byoleka si by a yo, 
wabula by a Mutonzi wa yo. 

<c§> 





Juzu 19 


AL-NAML 


Essuula 27 


48. Baagamba nti: Mazima tufunye nnyo 
ekikwa ku lulwo ne ku lw’abo b’oli nabo. 
N'agamba nti: Ekikwa kyammwe kiva eri 
Allah, wabula muli bantu abagezesebwa. 


49. Era mu kibuga mwalimu abantu mwenda 
abaakolanga ebyambyoone mu nsi, era nga 
tebatereera. 

50. Ne bagamba nti: Mulayiriragane mu 
Allah nti ddala tujja kumuzinda ekiro 
n’aboomu maka ge, n’oluvannyuma 
tuligamba omusika we nti, Ffe tetwamanya 
kuzikirirakwab’omu maka ge, era ddala 
twogera mazima. 

51. Era beekoba olwekoba, naffe ne twe- 
koba olw’ekoba nga bo tebategeera. 

52. Naye laba enkomerero y’okwekoba 
kwabwe nga bwe yah: Mazima twabazikiriza 
ne bannaabwe bonna. 

53. N’ezo enju zaabwe zeegonnomola wansi 
olw’okwonoona kwabwe. Mazima mw’ekyo 
mulimu akabonero eri abantu abamanyi. 

54. Naye twawonya abo abakkiriza era 
abaali abeekuumi. 


55. Ne Luti bwe yagamba abantu be nti: 
Abaffe, mukola eby’obuwemu ngamulaba? 

56. Abaffe, ddala mmwe mugenda eri basajja 
bannammwe olw’amaddu mu kifo 
ky’abakazi? Nedda, mmwe muli bantu 
abeesiruwaza. 

57. Naye okuddamu kw’abantu betekwali 
kirala, wabula baagamba nti: Mugobe abantu 
ba Luti mu kibuga kyammwe; ddala bo 
bantu ba kwetukuzatukuza. 

58. Kale twamuwonya n’abantu be, 
okujjako mukazi we gwe twagerekera 
mw abo abaasigalira. 

59. Era netubatonnyesereza enkuba. Naye 
enkuba y’abaalabulwa nga yah mbi nnyo! 


a is > ^ a, ij 3*1 n 

i p J&J l eLU 1 

iaAj 1 &W 3 

ilads ^4 ij, i is 

t 

>_io i^& £$& 1 

jl 2—O.L& Im j-laJ li 

©^24.Tjj4^ 0 3 > l5‘T 

©& aj, 4 

c)ylst js i^^ 5 

©U 3 >-» g ‘ I 3 l 

J ' wv'lii ££043 

ip >£j\ J4 u)ji 


a * 


tjJljs cl I V),**—j,p ul>lpL(jlj''lii 

j, 3-5 ^ P '' >4 ' 

>■« 11 lis&3 tS 

'd&sAHJifc. 







Essuula 27 


AL-NAML 


Juzu 20 


Ruku 5 « If ^1 "" K'' "'ll i : 

60. Gamba nti: Amatendo gonna ga Allah, % 5^5 ^ 5 £-*■£» 

n’emirembe gibeere ku bawereeza be abo , Y * i <?• ’fi 

be yalondamu. Abaffe, Allah y’asinga oba W ^ 

abo be benkanya naye? ^ ?. j> 

Juzu 20 ^ x \ ^ ^ 

61. Ye ddala ani eyatonda emigigi I / , 'T? | • jy 

gy’eggulu n’ensi era n’abassiza amazzi +T2 p i u ^ - * * < << ^ 

okuva mu bire, olwo netugamezesa Is 7 r>U ^LoauJlt^p-feJujj '3 

ennimiro amakula, so nga mmwe £ \J, £j K ‘jjAZ ^ f < 
temwalisobodde kumeza miti gya zo? . , * * * ^ . 1 > 

Abaffe, era waliwo omusinzibwa omulala -mAk LJ ]_ 1 . :v 

awamu ne Allah? Nedda, aboogera ekyo ^ A $ +. '> i 

be bantu abaawaba. r ^ ' 

62. Ye ani eyakola ensi okuba ekiwummulo, ,_l | 1;(>3 J y 

n’assa n’emigga wakati wa yo, era * ,, 

n’agissaako ensozi ennyweevu, era n’assa 5 1/SM3.) U-> 5 I > 4-1 1 U-LLi 

ekiziyiza wakati w’ennyanja ebbiri? Abaffe, 6\. x A f> ***" * !<,< 

era waliwo omusinzibwa omulala awamu 

ne Allah? Nedda , wabula abasinga obungi I ^ 

mu bo tebamanyi. ^ ^ ^ ^ 

63. Ye ani ayanukula ali mu buzibu awo 5 ale s> 1 (S/® ' 

ngaamulaajaniddeeran’aggyawon’obuzibu, 1 , ... 2 , 

era an; eyabafuula abasika mu nsi? Abaffe, * ^ 

era wahwo omusinzibwa omulala awamu ne 

Allah? Naye mufumntinza katono nnyo ! "a ,, £ ✓ ^ 

64. Oba ani abalung’amya mu kizikiza jaJ\ >£=»-£ xJ4. <•>* I 

ekikwafu ku lukalu ne ku nnyanja, era ani % c„ , * , M . Jl „l „ * * n A 
aweereza empewo ewa amawulireag’essanyu ' 

agakulembera okusaasira kwe? Abaffe, era . * 1 -51 5 \, /, y' 'AJl y 

waliwo asinzibwa omulala awamu ne Allah? - ; f* ^*2 

Omugulumivu ye Allah, ali waggulu ennyo ©£) 

kw’ebyo bye bamwenkanya nabyo. ^ ' 

65. Abaffe, ddala ani atandikira ddala •’? | t“ 

ekitonden’oluvannyuma n’akiddamu, era ^ ^ „ * 

ani abagabira okuva mu ggulu ne mu ^ 2 J 

nsi? Abaffe, era waliwo omulala asinzibwa Ji fc£iLl oJl^ 

awamu ne Allah? Gamba nti: Kale muleete ^ ^ ^ 

obukakafu bwammwe, obanga mwogera 

66 . Gamba nti: Abali mu migigi gy’eggulu U$5*^'3 JU> 

n’ensi tebamanyi bya nkiso, okuggyako 

Allah yekka; era tebamanyi dai lwe (JW' djy*-i4^5 
balizuukizibwa. z-s n 1 »»„ s 

67. Naye okumanya kwabwe okukwata 14 a;v 44 

ku nkomerero kwatuuka we kukoma; ^ ^ A r 

nedda bali mu kubuusabuusa ku yo; ddala }• ^ (J-j "i ^ .M ^ *. 







Juzu 20 


AL-NAML 


Essuula 27 


bo bazibe ba maaso ku yo. 

Ruku 6 

68. Era abo abatakkiriza baagamba nti: 
Abaffe, ffe ne bakitaffe bwe tulifuuka ettaka, 
ddala era tulizuukizibwa? 

69. Mazima kino twakisuubizibwa kuva 
dda, ffe ne bakitaffe; kino si kirala wabula 
ngero z’abedda. 


70. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi kale 
mulabe enkomerero y’aboonoonyi ngabwe 
yali! 


71. Kale tonakuwala ku lwabwe wadde 
tobaamu kukeng’entererwa olw’ebyo bye 
beekobamu. 

72. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 
kyaddi, obanga muli ba mazima? 

73. Gamba nti: Ob’olyawo ekitundu ky’ekyo 
kye muwujjirira nekiba nga kiri kumpi nnyo 
emabega wammwe. 

74. Era ddala Mukama wo wa kisa eri 
abantu, naye abasinga obungi mu bo 
tebeebaza. 

75. Era ddala Mukama wo y’amanyiebyo 
ebifuba byabwe bye bikisa n’ebyo bye 
booleka. 

76. Era tewali kya nkiso kyonna mu ggulu 
ne mu nsi wabula kiri mu Kitabo 
ekitangaaza. 

77. Mazima Kur’ani eno y’ennyonnyola 
abaana ba Isirairi ebisinga obungi kw’ebyo 
bye batakkiriziganyaamu. 


78. Era ddala yo bwe bulung’amu erakwe 
kusaasira eri abakkiriza. 

79. Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe n’okulamula kwe, era Ye ye 
Luwangula, Omumanyi wa byonna. 

80. Kale ggwe weesige Allah, anti ggwe oli 
ku mazima ag’enkukunala. 


HL \ *\,' $ 

514 \ 3 ik-fe C5 

©ukjS^Ji 

yiioJ 13^1, Cc & is» 




a 5 v 5 

A I ? A s 1 1 ' •• X ^ ft"? 

& l x-c yi I > xjfc y y>-i. 3 

3 U I L/v-e (Jj 

©<x> l? ^51 

(Jjllil &},.5 

©£ SI ^ 5 

U$jVl 

C&4 (Li, Oi. 

a -* 1 iJ \ \ (JS 

©U 241^4 

Si* l ^ I “£ A • ^ 1 I f 

Jx. £Uj, j. Ail' 






Essuula 27 


AL-NAML 


Juzu 20 


81. Mazima ggwe toyinza kuwuliza bafu 
era toyinza kuwuliza bakiggala kukoowoola 
bwe baba nga bakyuuse okudda emabega. 



82. Era ggwe toyinza kulung’amya bazibe 
ba maaso okuva mu buzibe bwabwe. Ggwe 
towuliza okuggyako abo abakkiriza 
obubonero bwaffe, kale nebafuuka 
Abasiraamu. 

83. Era ensala bw’erimala okuweebwa ku 
bo, tulibaggyirayo ekitonde mu nsi ekijja 
okubaluma, kubanga abantu baali tebakakasa 
bubonero bwaffe. 


Ruku 7 

84. Era bajjukize olunaku lwe tulikung’a- 
anya ebibiinna okuva mu buli bantu abo 
abaalimbisanga obubonero bwaffe, kale 
balissibwa mu bibinja. 

85. Okutuusa awo nga bazze, Allah 
aligamba nti: Abaffe, mmwe mwayanguyiri- 
zanga okulimbisa obubonero bwange nga 
temwetoolodde na kumanya kwa bwo? 
Abaffe, biki ebyo bye mwakolanga? 

86. Era abo balikakatako ensala olw’okuba- 
nga baayonoona, kale tebalisobola na 
kwogera. 

87. Abaffe, tebalaba nga bwe twassaawo 
ekiro balyooke bawummulire mu kyo, 
n’emisana nga bwe butangaavu? Ddala 
mw’ebyo mulimu obubonero eri abantu 
abakkiriza. 

88. Era jjukira olunaku eng’ombe 
lw’erifuuyibwa, kale abali mu migigi 
gy’eggulu n’abali mu nsi balikankana, 
okuggyako abo Allah b’alisiima. Era bonna 
balijja gy’ali nga beewombeese. 

89. Era oliraba ensozi z’olowooza nti 
nyweevu, nga ziseeyeeya ng’okuseeyeeya 
kw’ebire. Eyo nno y’enkola ya Allah Oyo 
eyanyweza n’agumya buli kimu. Ddala Ye 
y’ategeera obulungi ebyo bye mukola. 



90. Oyo akola ebirungi, kale alifuna j ~ \ \ L f 1 C ^ 

ebisinga obulungi ku byo era bo be 

baliwona ensisi y’olunaku olwo. y.. fry* 





Juzu 20 


AL-NAML 


Essuula 27 


91. Naye abo abakola ebibi, kale 
balisuulibwa mu muliro ku bwenyi bwabwe. 
Baligambibwa nti: Abaffe, musasuddwayo 
ekirala okuggyako ebyo bye mwakola? 

92. Gamba nti: Mazima nze nalagirwa 
nsinzenga Mukama w’ekibuga kino Oyo 
eyakifuulaeky’emizizo, era bull kimu kikye; 
nendagirwa n’okuba mw’abo abeewaayo eri 
Allah; 

93. Era nendagirwa nsomenga neKur’ani. 
Kale oyo alung’ama, ddala alung’amalwa 
mwoyo gwe; n’oyo abula, akosagwo. Kale 
ggwe gamba nti: Ddala nze ndi mu Balabuzi. 

94. Era gamba nti: Amatendo gonna ga 
Allah. Mangu nnyo ajja kubalaga obubonero 
bwe era mujja kubumanya. Era Mukama 
wo si mugayaalirivu kw’ebyo bye mukola. 


&\ V ^ ^ 5 p' 

£3 £ ^ ^ *6t$i \3li1T (2)T 3 

. A 


j-J-D 1 l 













Juzu 20 


AL-QASAS 


Essuula 28 


11. Naye omutima gwa nnyina Musa 
gwasula tegumuliimu. Kaabula kata 
abyasanguze singa tetwanyweza mutima 
gwe, alyooke abeere mw’abo abakkiriza. 

12. Era yagamba mwannyina Musa nti: 
Mulondoole. Kale mwannyina yamulabirira 
ng’ali bbaliko, naye nga bo tebategedde. 

13. Era Musa twamuziyirizawo lubereberye 
okuyonsebwa abakazi abayonsa. Kale 
mwannyina n’agamba ab’ewa Farawo nti: 
Abaffe, mbalagirire ab’ennyumbaabanaamu- 
balerera era abanaamwagaliza ebirungi? 

14. Kale twamuzzaayo eri nnyina, amaaso 
ge galyooke gasanyuke aleme na kweraliikirira 
era alyooke amanye nti ekisuubizo kya 
Allah kya mazima. Naye abasinga obungi 
mu bo tebamanyi. 

Ruku 2 

15. Awo Musa bwe yatuuka mu myaka 
gye egy’obukulu nga asajjakudde, 
twamuwa amagezi n’okumanya; era bwe 
tutyo bwe tusasula abakozi b’ebirungi. 



16. Era yayingira mu kibuga mu kiseera 
abatuuze baamu nga bakyeebase, n’asanga 
mu kyo abasajja babiri ngabalwana: ono 
nga wa mu bantu be, ate oli nga wa mu 
balabe be. Kale ow’omu kibiina kye kwe 
kumulaajanira amudduukirire kw’oli ow’omu 
balabe be, kale Musa n’amukuba ekikonde, 
n’amutta. N’agamba nti: Kino kiri mu 
bikolwa bya Sitaani. Mazima ye mulabe, 
mulimba wa lwaatu. 


17. N’agamba nti: Mukama wange, mazima 
neryazaamaanyizza, naye nsonyiwa; kale 
n’amusonyiwa. Mazima Ye, ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

18. N’agamba nti: Mukama wange, 
olw’emikisa gye wampa, siriddayo kubeera 
muyambi wa bakozi ba bibi. 

19. Kale bw’amukeerera mu kibuga ng’atya 
ng’eno bw’amagamaga; okwcjjuukiriza ng’oli 


<s* Cf : J»li * ? I iZ 

i« ^ ^ 

? S ft a • ^ 

HB)XC U-2. 

«?,< “t * «'!’ ' r,? 

>J> 

? -2 . ■& 


U-i, ^ 5 J 2 






Essuula 28 


AL-QASAS 


Juzu 20 


eyamusabye obuyambi eggulo ate era 
amukoowoola amuyambe. Musan’amugamba 
nti: Mazima ddala oli musobya wa lwaatu. 


20. Kale bwe yayagala okukwata oli eyali 
omulabe waabwe bombi, ow’oku ludda 
Iwe n’agamba nti: Owange Musa, nange 
oyagala kunzita nga eggulo bwe wasse 
omuntu? Ky’oyagala si kiralawabula kwe 
kuba nnalukalala mu nsi, era ggwe toyagala 
kubeera mw’abo abatabaganya. 



. Si X , X / / // / C~>XX 

CrpL jLUiS >\j\ <ji Uui 

i Sx ^3 & if 
' ^ \ > X I 


21. Era omuntu omu yajja bunnambiro nga 
ava ewala erudda w’ekibuga n’agamba nti: 
Owange Musa, mazima abakungu 
bakuteesaako balyooke bakuttte. Kale fuluma 
mangu\ mazima nze ndi mw’abo abakwagaliza 
ebirungi. 

22. Kale Musa ekibuga yakifuluma nga 
atidde era nga bw’amagamaga. N’agamba 
nti: Mukama wange, mponya abantu 
aboononyi. 

Ruku 3 

23. Awo bwe yakyuusa amaaso ge 
okwolekera e Maaiyani, n’agamba nti: 
Ob’olyawo Mukama wange anannung’amya 


.. x . x f, I x \\ 9 x x I x x 

L^lsI izrs, J-a.; >14-5 
SLii 1 l Lf* 4_i VS -> 

id a 

©distil I 


* * 


JS.u'Jtfi Si* 


^ J 6 £*.*4 ? \£iJy 



mu kkubo ettuufu. 


JJLl* 


x x x 

5 


/ x 


£^5- >4.5 5 

-? x» A xx, 


24. Awo bwe yatuuka ku mazzi g’e 
Madiyani, yasangawo ekibiina ky’abantu 
nga beesera amagana, ate n’asanga nga 
ebbali waabwe eriyo abakazi babiri nga (4 r. aydt'\'y*\ p a 'y y> 
bakumaakuma eggana lyabwe. N’agamba u " 7 
nti: Abange, mubadde ki? Nebagamba nti: 

Ffe tetunywesa zaffe okutuusa nga 
abasumba abasajja bazzizzaayo ezaabwe, 4 * f. a > 
ate kitaffe musajja mukadde nnyo tasobola 
kulunda. 




✓ 


v" tsjtS 

5 ^ i Lc. \ ) $-zA. 

©S^jr* 

x. xx & a. x x j; Cy - f 1 

25. Kale n’abanywesereza eggana lyabwe, Jub J JgJ l 4), J> y jcu'Wl 

n’oluvannyuma n’adda awali ekisiikirize, A x „ x/ xcxjxp,. ^ w x 

n’agamba nti: Mukama wange, ndimwetaavu Srx 

eri ekirungi kyonnaky’oba ontuusizzaako. ©5*LaJ 

26. Kale omukazi omu ku bo kwe kujja >4.], 4_i - > ia 

gy’ali nga atambula yeebwalabwala, ^‘j’ qO *£,.t 1« • " 

n’agamba Musa nti: Kitangc akuyita alyooke ' x 


akusasule empeera 


olw’okubanga f“11 '-At 
~39J 


^ A 


x ✓ 







Juzu 20 


AL-QASAS 


Essuula 28 


watunyweserezza eggana lyajfe. Awo bwe 
yatuuka gy’ali n’amunnyonnyola ebyaliwo 
byonna, kitaabwe n’agamba nti: Totya, 
omaze okuwona abantu aboonoonyi. 

27. Omukazi omu ku bo n’agamba nti: 
Ssebo kitange, mukozese olw’empeera; kuba 
omuntu omulungi, ow’amaanyi ng’ate 
mwesigwa, gw’osaana okukozesa. 

28. Kitaabwe n’agamba nti: Njagala 
kukufumbiza omu ku bawala bange bano 
bombi ate onkolere olw’empeera emyaka 
munaana. Naye bw’olijjuza ekkumi, ekyo 
kiriva gy’oli, naye nga nze saagala 
kukukaluubiriza. Allah bw’anaaba nga 
ayagadde, ojjakunsanga nga ndi mu bantu 
balamu. 

29. Musa n’agamba nti: Ekyo kiwedde 
okukkaanya wakati wange naawe. Kale 
ekiseera kyonna kye ndimala ku biseera 
byombi, kale nneme kulyazaamaanyizibwa. 
Era Allah ye Muyima ku byonna bye twogera. 

Ruku 4 

30. Kale Musa bwe yamaliriza ekiseera kye 
baalagaana, yagenda n’ab’omu maka ge. 
Ng ’ali mu lugendo yalengera omuliro ku 
ludda lw’olusozi, n’agamba ab’omu maka 
ge nti: Mubeere wano, mazima nnengedde 
omuliro; ob’olyawo nembaleetera eggulire 
ku gwo oba ekitawuliro ky’omuliro, 
mulyooke mwoote. 

31. Awo bwe yagutuukako, yakoowoolwa 
okuva ku ludda lw’ekiwonvu olwa ddyo, 
mu kibangirizi eky’omukisa mu muti nti: 
Owange Musa, mazima nze Allah, Mukama 
w’ebitonde byonna. 


jU u jJai\ dJLlc (j 2 ajs 5 5* UL 

&S, 

©&4a1Aji 

C)J, '■> OjU C 04-1 

ts<&\ 


X - J> If. 


5/^ t 5ii 

I Cy. I p Li (2) l 

lift * 5 4 i\s 

"C" " 1 -"kT. ^ 

irljllj 


<^-3- 


5I l Lo-lj 

©4h-uj1 


32. Era nti: Suula omuggo gwo wansi.Naye 
bwe yagulaba nga gwetogoonyola 
ng’akasota, yakyuuka n’adduka era 
teyatunula na mabega .Allah n’agamba nti: 
Owange Musa, sembera era totya; mazima 
olimw’abo abali emirembe. 

33. Kale yingiza omukono gwo mu 
kikondoolo kyo, gujja kuvaayo nga mweru 
tukutuku naye nga si lwa bulwadde. Era sika 
omukono gwo nga oguzza gy’oli oggwemu 


51 

jd ; QSU 

<*J& -5t jit c? 

* ci at 1 

I4'>i vs«. laCa 






Essuula 28 


AL-QA$AS 


Juzu 20 


ensisi. Kale obwo bubonero bubiri okuva 
eri Mukama wo eriFarawo n’abakungu be, 
kuba ddala bantu bajeemu. 

34. Musa n’agamba nti: Mukama wange, 
nabattamu omuntu, kale ntya nti bajja 
kunzita. 

35. Naye muganda wange Haruna y’ansi- 
ngako obubalangufu mu kwogera; kale 
mutume wamu nange ng’omubeezianjulira. 
Mazima ntya nti bajja kunnimbisa. 

36. Allah n’agamba nti: Tujja kwongera 
amaanyi mu mukono gwo ne muganda wo 
era mwembi tubawe obuyinza baleme 
kubatuukirira. Kale mugende n’obubonero 
bwaffe, mmwe n’abo abanaabagoberera, 
mmwe mujja okuba abawanguzi. 

37. Awo Musa bwe yabatuukako n’obubo¬ 
nero bwaffe obw’enkukunala, baagamba nti: 
Kino si kirala wabula bwebulogoobujingirire 
era kino tetukiwuliranga nako mu bakitaffe 
ab’edda. 

38. Era Musa n’agamba nti: Mukama 
wange y’asinga okumanya oyo aleeta 
obulung’amu obuva gy’ali n’oyo alifuna 
amaka g’enkomerero amalungi. Mazima 
ddala aboononyi tebaganyulwa. 

39. Ne Farawo n’agamba nti: Abange 
mmwe abakungu, nze sibamanyiddeeyo 
musinzibwa mulala okuggyako nze nzekka. 
Kalewamma Hamani, njokera amataffaali 
mu bbumba onkolere omunaala ndyooke 
nningirize eri Katonda wa Musa, 
newaakubadde nze nkakasa nti ddala ali mu 
balimba. 

40. Kale ye n’amagye ge beekuluntaza mu 
nsi awatali mazima, nga balowooza nti ddala 
bo tebalizzibwa gye tuli. 


41. Kale twamubonereza ye n’amagye ge 
netubasuula mu nnyanja. Kale laba 
enkomerero y’aboononyi nga bwe yali! 


5 by 

' S> o 

ui\ 

uuJ, i jy*. 

©(^ y m 1 O 

; 

£ 5 l /Jtid pi* ■Jl.TLto fc l$jg 

©^J^i 

>14. <2>% Cij JLjj 3 

* uSi * />->> 

©C> 

d 'isJi 4|tl ujd'A JS> 

* $ pj- 

J93S1 4 ^>££5 >1 £&a'i 


„ i-3-J U 3 U 5 14 IZLi 
4j,Led>^ Li *£1-4' 

. dJ 




©£ul£j\ 


J 

*3 







Juzu 20 


AL-QA$A§ 


Essuula 28 


42. Era twabafuula abakulembeze b’okukoo- 
woola abantu eri omuliro; ne ku lunaku 
lw’ okuzuukira tebaliyambibwa. 

43. Era twabagobereza ekikolimo ku nsi; ne 
ku lunaku olw’okuzuukira baliba mw’abo 
abenyinyalwa. 

Ruku 5 

44. Era ddala twawa Musa Ekitabo nga 
tumaze okuzikiriza emirembe egyasooka, 
nga kwe kuzibula abantu amaaso era nga 
bwe bulung’amu era nga kwe kusaasira, 
balyooke bafumiitirize. 


45. Era ggwe tewali ku luddalw’ebugwanjuba 
bw’olusozi awo nga tutongoza Musa ku 
mulimu, era tewali mw’abo abaaliwo. 


46. Naye oluvannyuma Iwa Musa, twa- 
sibulawo emirembe n’obuwangaazi bwabwe 
nebubawanvuyizibwa. Era ggwe tewali mutuuze 
mu bantu b’ e Madiyani okubasomera Aya 
zaffe era Ffe kuva dda nga tutuma Ababaka. 

47. Era ggwe tewali ku mabbali ga lusozi 
awo nga tukoowoola Musa. Naye 
tukutumye nga ggwe kusaaasira okuva eri 
Mukama wo, olyooke olabule abantu 
abatatuukibwangako mulabuzi yenna 
olubereberye lwo, balyooke bafumiitirize. 

48. Era singa tekyali kityo, bwe 
baalituukiddwako omutawaana olw’ebyo 
emikono gyabwe bye gyakulembeza, 
baaligambye nti: Mukama waffe, lwaki 
tewatutumira Mubaka netugoberera Aya zo, 
netubamw’abo abakkiriza?* 

49. Naye bwe baatuukibwako amazimaagava 
gye tub, baagamba nti: Lwaki teyaweebwa 
bifaanana n’ebyo ebyaweebwa Musa? 
Abaffe, ebyaweebwa Musa tebaabigaana 
olubereberye? Era baagamba nti: Musa ne 
Hariina be balogo ababiri abayambagana. Era 


.fli, i p'.? { 

<s -£ 4 

*1 * ' i a ** » c 

vP Si 

rt -o -Q 3 5 

✓—v s a o y y 

yX*' 

U g , j &\ ^ (is 

‘ La } y-a V' (^** 3-0 

l$sjS SUM ELjij 

JLli t; 

\$LaS 4 +\ 4 

^ 1 UJ Vi) ft “* ^ A ^ 

9 1 —*^,9 0'S- 3 J 

v2^ i Ls IS 

©oijliJir I44S 

r £ t ^ c 

Lo-J A . t. a d ; ' (y 1 j) V 3 

^JLlt ‘Jji; GUi 

©vlAj^liJ I L^-S- U 3^4 3 

v2 >^ CsJl* 

Cl3l U J-4 V 3 J 

CIS' l *—3 Uty- 3-® 

1^ 4 '^ • ‘g IS* 


28:48. Allah yakola entegeka emala ku batakkiriza. Ebyekwaso ebiring’anga ebyo 
ebiri mu kibuuzo ekyo tebirina lugendo kubanga ye Allah tabonereza bantu 
olw’ebibi byabwe okuggyako nga amaze kubatumira balabuzi ne babagaana 
(6:132; 28:60). 






Essuula 28 


AL-QASAS 


Juzu 20 


baagamba nti: Ffe bombi tubagaanye.* 


50. Gamba nti: Kale nno muleeteyo ekitabo 
okuva eri Allah ekisinga ku bino byombi 
(Taureti ne Kur’ani) obulung’amu nange 
nkigoberere, obanga muli ba mazima. 


51 .Kale bwe bataakwanukule, ng’omanya nti 
ddala bagoberera kwagala kwabwe. Ye ani 
mubuze asinga kw’oyo agoberera okwagala 
kwe awatali bulling'amu buva eri Allah? 
Mazima Allah taking’ amya bantu bakyaamu. 


Ruku 6 

52. Era ddala twabadding’aniraekigambo, 
balyooke balabuke. 

53. Abobetwawa Ekitabo olubereberye lwa 
yo, bo Kur’ani bagikkiriza. 


54. Era bw’ebasomerwa, bagamba nti: 
Tugikkiriza. Ddala ago ge mazima agava eri 
Mukama waffe. Era ddala ffe n’olubereberye 
lwayo twaali bajeemulukufu. 

55. Abo baliweebwa empeera yaabwe 
emirundi ebiri kubanga baagumiikiriza era 
baasindiikirizanga ebibi nga beeyambisa 
ebirungi era nga batoola ne mw’ebyo bye 
twabawa. 

56. Era nga bwe bawulira ebya swakaba, 
babikuba mabega nebagamba nti: Ffe tulina 
ebikolwa byaffe, nammwe mulina ebikolwa 
byammwe. Emirembe gibeere ku mmwe. Ffe 
tetwagala batali bategeevu. 

57. Mazima ggwe toyinza kulung’amyaoyo 
gw’oba oyagadde, naye Allah y’alung’amya 
oyo gw’aba asiimye era Ye y’asinga okumanya 
abo abayinza okulung’ama. 


JA. vSj. 

* * ^ _ \ 

3^ gl> I frig 1 $ U J-J 


©£*j^ 
iij i ju <1>£ 

%3 i 

*5 lL\ ' &£ 

©li> 5j-£i xS-f 
©& ji. A-J fiJ* 

2 _^CL: i ip CS 

OyjJ. 

>-5feA-i (i) >—-> ) Lo«j 

D ^ ^ 


“)tJ 9a U-a,5 AA^-1. 

iii i jiL i i'ij.5 
i (JpA* ^ j >£y»c. JLki. 

>$i) 5 

67)io-I viaJLi Li 


28:49. Mu hatayagala Busiraamu i. e. Abayudaaya, Abakulisitayo, n ’Abasamize, wano Abayudaaya 
be basongeddwamu olunwe kubanga mu bonna abaaliwo mu biseera bya Nabbi ( s.a.w.) , 
Abayudaaya be bokka abayinza okwogerwako nti baagaana Musa (a.s). Ate ebigambo ‘ffe 
bonna tetubakkiriza’ biraga endowooza y’abatakkiriza aba buli mulembe nga 

bawera nkolokooto okugaana Ababaka n ’ebyo byonna bye bajja na byo. 





Juzu 20 


AL-QA$A§ 


Essuula 28 


58. Era baagamba nti: Bwe tunagoberera 






-£« 


''l l ^ 1 V ^ 


>> 



4jJ» Jda IS-i 

eky’emirembe ekireetwamu n’ebibala ebya ^ " / ’ ''* „ ; ~ 

buli ngeri nga by’ebigabulwa ebiva gye ^ \$Y) fytJ* i’ 

tuli? Naye era abasinga obungi mu bo % ” ,/* . 

tebamanyi. @ti> ^oJJo 5 

»>Lj <*-43-5 d>^ C*£*i£»i jl£» i 

^ r< s CsS ** 

LiUiS 


59. Ye ebibuga bimeka bye twazikiriza 

ebyejalabyanga mu bulamu bwa byo! Kale ' * , 

na gano agaali amaka gaabwe 
tegaabeerwamu oluvannyuma lwabwe 4 A «lv *4| v 5 

okuggyako akatono ennyo. Naye Ffe ' ©, * . ‘ n j, » * rz j> 

twasigalawo ng’abasika. ©li>4-2,^ 

60. Era Mukama wo si wa kuzikiriza bibuga xS \ ^4) Lo 5 

okutuusa nga atumye mu kibuga ki nnakaza- ^ A i fa'.l {^ \ Jll 

dde kya byo Omubaka okubasomera obubo- ' " *Z, s _ x ^ 

nero bwaffe, era tetuli ba kuzikiriza bibuga J 3 ^ Ufi. L 5 *L^.t 
wabula nga ababibeeramu boonoonefu. ©(j ^idjs ^ 1 

61. Era ekintu kyonna kye muweebwa, kale p li-l-S §,Cp" £j-a £)' l« 3 

ekyo kya masanyu ga bulamu bwa nsi ^ x rv£-<". " (V c 2 .. \ . 

obw’akaseera era ge majolobera ga yo. Naye l* 5 3 ' 

ebyo ebiri eri Allan by’ebisinga obulungi era _ ^ * * ; ✓ ; 1 

bye by’enkalakkalira. Abaffe, eratemutegeera? ©U U<j5-*.' 3 >i- Sfc ^ 

Ruku 7 \<’*>* <* is* p\ **4 

62. Abaffe, oyo gwe twasuubiza ekisuubizo yAJ U—. a. l v-c. 5 —• s-x.^ ^>-(0 I 

ekirungiatenga wakusisinkananakyo,afaanana . ,/• /(•//;',„?,{; , / £ * 

n’oyo gwe twawa amasanyug’obulamu bw’ensi £ 1 p uio 00 -5» 0 

obw’akaseera, naye nga ku lunaku *„* *j> **., r>;£ . 

lw’okuzuukira aliba mw’abo abalireetebwa y- 0 -^' Aye. y" ^ 4y^- 1 ' 
okubonerezebwa ? ©£-* ^ * \ \ 

63. Era olunaku Allah lw’alibakoowoola, &i"\ jd^S >44 >114. A 5 * 5 

kale aligamba nti: Baluwa abo be ^ r p s 9 "+ r ,.4 * \* * p . 

mwalowoozanga nti benkanankana nange? ©ti> pic l? ^lAayi, 

64. Abo abakakaseeko ensala y’ekibonerezo Ql$) J \ JLa. kj 1 J (j 

baligamba nti: Mukama waffe, bano be bo be * , jl/ ^ 9 r 

twabuza. Twababuza nga ffe bennyini bwe >r UJ. 1 ^ 4 . >j 1 £,5) 

twabula. Kaakati tubeegaanyi, tuzze gy’oli. . ‘ * 4^/^ c* ** 

Ddala si ffe be baasinzanga. J iijJj, UlyO’ ^144^ Ud 

„ Z | ^ / ^ |fl J i> j 

65. Era kirigambibwa nti: Kalemuwanjagire 13 -c > \ <J-A*5 

abammwe be mwenkanyanga ne Allah. Kale 
balibawanjagira, naye tebalibaanukula. * 5 J jfi-A* 

Olwo baliraba ekibonerezo nebeiiusa nti ©<^ 5 1- £4 - a 1 yj ^ >4-^ ' 


Olwo baliraba ekibonerezo nebejjusa nti 
si nga kale baalung’ama! 






Essuula 28 


AL-QA$A§ 


Juzu 20 


66. Eraolunaku Allah lw’alibakoowoola,kale 
aligamba nti: Mwayanukula mutyaAbabaka? 

67. Kale balibulwa kye bannyonnyola ku 
lunaku olwo era tebalyebuuzaganya. 


68 . Naye oyo alibonerera n’akkiriza eran’akola 
ebikolwa ebirungi, kale ob’olyawo alibeera 
mw’abo abaliganyulwa. 

69. Era Mukama wo atonda nga bw’aba 
ayagadde era yeeroboza nga bw’aba 
ayagadde, naye bo tebalina kweroboza. 
Obutukuvu bwa Allah, era ali waggulu nnyo 
kw’ebyo bye bamwenkanya nabyo. 



70. Era Mukama wo y’amanyi ebifuba 
byabwe bye bikisa n’ebyo bye booleka. 


3 ) La _pjL3kj ) 5 




71. Era Allah ye Katonda yekka, teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Ye nannyini 
matendo gonna ku ntandikwa ne ku 
nkomerero era ye nannyini kulamula era 
gy’ali gye muhzzibwa. 


■jOiS 1„ y, 1,ij \Jj ii I 5 

>i&S\ 


72. Gamba nti: Mulabye mutya, singaAllah 
abafuulira ekiro okuba eky’obugenderevu 
okutuusa ku lunaku lw’okuzuukira, abaffe, 
musinzibwa ki nate atali Allah ayinza 
okubaleteera obutangaavu? Abaffe,era 
temuuwulire? 



73. Gamba nti: Mulaba mutya, singaAllah 1 tj » 

abafuuliraemisana okubaogw’obugenderevu 1 . ,«/,/ /[-<<. j 

okutuusa ku lunaku lw’okuzuukira, abaffe, 3 

musinzibwa ki nate atali Allah ayinza ji vt \ \ ^ " £ \ jj] \ 

okubaleetera ekiro mwe muwummulira? ss 'J L ss ✓ ** 

Abaffe, temulaba? 

^ * a -P 

©U5 

74. Era ne mu kusaasira kwe, yabakolera 3 J-J-3 I JXa. C/3 . 3 

ekiro n’emisana mulyooke muwummulire |Ai_ - i i 

mukyo era mulyooke munoonye emikisa 3 

gye era mulyooke mwebaze. 3 3 u-I -jai 

75. Eraolunaku 4//a/i lw’alibakowoola,kale (Pi 1 A34 3 

aligamba nti: Baluwa abo be mwalowoozanga ✓ „. » ^ 

nti benkana nange ? j-o-c- 

76. Era tulijja omujulizi mu buli bantu, kale \ > : ^ A aJsi JL£ 3 

tuligamba nti: Muleete obukakafu * 

<c§£> 





Juzu 20 


AL-QA$A§ 


Essuula 28 


bwammwe. Olwo balimanya nti amazimaga 
Allah. Era biribaabulira ebyo byebaajingaji- 
nganga. 


Ruku 8 

77. Mazima Qaruna yali omu mu bantu ba 
Musa naye neyeefuulannalukalalagyebali. 
Era twamuwa eby’obugagga bingi nga 
ebisumuluzo bya byo biremerera n’ekibiina 
ky’abasajja bakirimaanyi. Awo banne bwe 
baamugambakonti: Teweeragaalaga, mazima 
Allah tayagala beeragaalaga. 


78. Naye noonya amaka g’enkomerero 
mw’ebyo Allah bye yakuwa naye nga 
teweerabidde mugabo gwo ogw’oku nsi 
era yisa bulungi banno nga naawe Allah 
bw’akuyisa obulungi era tonoonyanga 
kutabulatabula mu nsi. Mazima Allah 
tayagala batabuzitabuzi. 


3 - ^ 

<j£r s (J5;la c) \ 

it 1 .. ^ * j> o i >*75 

(4j i U i 

r ylS v kJi 0 kj ^ i i, a s$Ij i 

i ii> \ ILi- i i y 

5 v; 


79. Qaruna yagamba nti: Binonabiweebwa 
lwa magezi gange ge nnina. Abaffe, yali 
tamanyi nti Allah y’eyazikiriza emirembe 
olubereberye lwe egy ’abo abaali bamusinza 
amaanyi n’okukung’aanya eby’obugagga 
ebingi? Era aboononyi tebalibuuzibwa 
nsonga ku byonoono byabwe. 

80. Kale yafuluma eri abantu be mu 
majolobera ge. Abo abayaayaanira obulamu 
bw’ensi nebagamba nti: O! Singa kalenaffe 
tulina ebifaanana n’ebyo ebyaweebwa 
Qaruna. Mazima alina omukisa musuffu ! 


81. Naye abo abaaweebwa okumanya 
baagamba nti: Zibasanze! Mazima q mpeera 
ya Allah y’esinga obulungi eri oyo akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi; naye 
tefunibwa okuggyako abo abagumiikiriza. 

82. Kale twamumizisa ensi, yen’amaka ge; 
kale teyalina kibiina kyonnaeky’okumuyamba 
ku Allah era teyali mw’abo abawangula ensala 
ya Allah. 

83. Bugenda okukya, ng’abo abaaya- 
ayaanidae ekifo kye eggulo bagamba nti: 


1 13 \ 

LLa, jL& 1 yL & 1 

^ 1 v&i 5 tp 

x-J\ Ui >—?.£ ' 

4^-3 

<* * * *\ . x 1 ? $ f ^ i ,9 i/:. 

5 1^“' ^ LU ' 

@<J33^JzaJl ^3 

(is or u 29 3^' S^s^3 uJLlatS 
(j 3 a ali, ‘aJ £ £ 






^ * 
—oJ tiri. 


^L*2sl 3 






Essuula 28 


AL-QA$AS 


Juzu 20 


O! Wamma ddala Allah y’agaziyiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde mu 
baweerezabe eray'akendeeza. Ddala singa 
Allah teyali wa kisa gye tuli, nane 
yaalitumizisizza ensi. O! Ddala abatasiima 
tebaganyulwa. 


Ruku 9 

84. Ago amaka g’enkomerero tugawa abo 
abatayagala kw’egulumiza mu nsi wadde 
okutabulatabula. Era enkomerero ennungi 
y’abo abeekuuma. 

85. Oyo alikola ekirungi, alifuna ekirungi 
ekikisingako. Naye oyo alikola ekibi, kale 
abo abakola ebibi tebalisasulwa okuggyako 
ebyenkana n’ebyo bye baakolanga. 


86.Mazima Oyo eyakukakasaako enjigiriza 
ya Kur’ani, ddala agenda kukuzzaayo eri 
obuddo bwo. Gamba nti: Mukama wange 
y’asingaokumanyaoyo aleeta obulung’amu 
n’oyo alimukubula okw’enkukunala. 


87. Era ggwe wali tosuubirangako nti 
olibikkulirwa Ekitabo, wabula kuna kusaasira 
okuva eri Mukama wo; kale tobanga 
muyambi w’abatakkiriza. 


88. Era tebakuwugulanga ku Aya za Allah 
oluvannyuma nga zimazeokussibwagy’oli,era 
koowoolera a bantu eri Mukama wo, era 
tobanga mw’aboabenkanyaebirala ne Allah. 

89. Era tosabanga musinzibwa mulala 
awamu ne Allah. Teri musinzibwa mulala 
mutuufu okuggyako Ye yekka. Buli kimu 
kya kuzikirira okuggyako Ye . Obulamuzi 
bubwe, era gy’ali gye mulizzibwa. 


d)\ Y 3 -I r. 3 B $ l4-5 

©<J$yA4j| 

It uej'f d 

£2 > 31 < 4*5 “0 2 %^ h ' 5 -^ 3 

13 J Cs. (i vl, 

«A>i. 

J3 

J > Lk. 

©^- 5 - 

&■* 3 ^' 


»J, 4JJ I 






3 


©(i) 2 -*} I kJ 8-^J 






Juzu 20 Essuula 29 



AL-‘ANKABt)T 


(Yakka lubereberye bva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alif Lam Mim*. 

3. Abaffe, abantu balowooza nti banaaleke- 
bwaolw’okwogeraobwogezi nti: Tukkirizza, 
naye nga tebagezesebbwa? 

4. Era ddala n’abo abaabakulembera 
twabagezesa. Kale ddala Allah ajja 
kumanyisa abo ab’amazima era ddala ajja 
kumanyisa n’ abalimba. 

5. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza nti 
ddala balitusumattuka? Nga okusalawo 
kwabwe kubi nnyo! 

6. Oyo asuubira okusinsikana ne Allah, 
yeetegeke; kubamazimayo entuuko ya Allah 
ddala ejja. Era Ye y’Awulira byonna, 
y’Amanyi byonna. 

7. Era ddala oyo anyiikira, kale ddala anyiikira 
lwa kugasa mwoyo gwe. Mazima Allah si 
mwetaavu eri bitonde. 

8. Naye abo abakkiriza era ne bakola ebikolwa 
ebirungi, ddala tulibasangulako ebibi byabwe 
era ddala tulibasasula empeera esingira ddala 
obulungi kw’ebyo byebaakola. 


9. Era twakuutira omuntu okuyisanga 
obulungi bazadde be. Naye bwe bakufuubaa- 
nangako nti onnenkanye n’ebirala ggwe 
by’otalinaky’obimanyiiko, olwo tobagondera- 
nga. Gyendi y’eri obuddo bwammwe, kale 
ndibategeeza ebyo bye mwakolanga. 

10. Era abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, mazima tulibayingiza mu 
batuukirivu. 


O^J I 

xJLl 5 

i yi >—^3 i i 

o li_£j \ ij 1 

OtJ Co i G j H J ti) 1 

(J- 4 -' & Ci oL I Ig 4 *) 4 . 

iC jLj til U xiti di} 

11 gl-gi ? I \ £>-?. g-J 1 5 

5 

©t) 

Itf G a^vli il % d>j, 
OS, jiiij iiii ti, 

» , i. 1, 1 -? ^ X I »•! -< «. 

1 5 1 y-o 1 gJ 15 



29:2. Nze Allah Amanyi ennyo. 





Essuula 29 


AL-ANKABUT 


Juzu 20 


11. Era mu bantu mulimu abagamba nti: 
Tukkiriza Allah. Naye olulumizibwako katono 
ku lwa Allah, atwaala okubonyaabonya 
kw’abantu ng’ekibonerezo kya Allah. Naye 
obuyambi obuva eri Mukama wo bwe 
bunajja, mazima bajja kugamba nti: Ddala 
naffe twaali wamu nammwe. Abaffe, Allah si 
y’asinga okumanya ebyo ebiri mu bifuba 
by’ebitonde byonna? 

12. Era ddala Allah ajja kumanyisa abo 
abakkiriza era ddala ajja kumanyisa ne 
bannanfuusi. 

13. Era abo abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Mugoberere ekkubo lyaffe, ffe 
tujja kwetikka ebibi byammwe; so nno 
tebayinza kwetikka kyonna mu bibi byabwe 
n’akatono. Mazima bo ddala balimba. 


14. Era ddala balyetikka obuzito obwabwe, 
n’obuzito obulala awamu n’obuzito 
bwabwe. Era ddala balibuuzibwa ku lunaku 
lw’okuzuukira kw’ebyo bye baajingajinga- 
nga. 

Ruku 2 

15. Era twatuma Nuhu eri abantu be, kale 
n’ abeera mu bo emyaka lukumi nga oggyeeko 
emyaka amakumi ataano. Kale amataba ne- 
gabazikiriza nga boonoonyi. 


16. Kale ye twamuwonya n’ abantu abaali 
mu kyombo era kyo netukifuula akabonero 
eri abantu bonna. 




5 &L 1 &lkL 

^ ( ^>LLo c 

2.^-l.fl.l \ y£ 3 J ^-4^^ I ^ 

t^L^X vi JJi 

3 ij li ylaJ I £ L li >fco C* 
©(JyLkB 

/^v ^ /|K'. 

a_j \ * 1» > 


17. Era awo Ibrahimu bwe yagamba abantu b >-i- t ' J > 5 

be nti: Musinze Allah era mumutye. Ekyo . *£* iL) '> * 8 si§ 1 5 2L l 

ky ekisinga obulungi gye mult, singa 3 > 

mubadde mumanyi. 0,^1 

18. Mazima ebyo bye musinza ebbali wa LllS}' dib 1 

Allah bifaananyi bufaananyi era mujinga- < i*c. »*„&■?:<; tf 

jinga bya bulimba. Mazima ebyo bye i ~* i ' ^ k * 3 

musinza ebbali wa Allah tebirina buyinza " i^ \ * ^ ^lL \ uJ 3 a 7>f e '3 >£X 
kubagabira kintu kyonna. Kale okugabirwa ^ ^ 

mukunoonyeze eri Allah yekka era gwe aL \ >JLc. I yi_£j La Li 3 .) 
muba musinza era mu mwebaze; kuba gy’ali Z , ✓ £ «; s> * , - * - u 

aJ 5 b3>4- c '\? o;^' 

<C@> 





Juzu 20 


AL-ANKABUT 


Essuula 29 


gye mulizzibwa. 

19. Naye bwe munaalimbisa obubaka, 
ddala n’emirembe egyabakulembera 
gyalimbisa obubaka. Naye Omubaka 
tavunaanyizibwa kirala okuggyako 
okutuusa obubaka mu lwaatu. 

20. Abaffe, tebalaba nga Allah bw’atandika 
ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu? 
Mazima ekyo eri Allah kyangu nnyo. 


21. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi 
mulabe nga bwe yatandika okutonda, ate 
oluvannyuma era Allah y’alitandika 
okutonda okulala. * Mazima Allah ye 
w’Obuyinzakubuli kimu. 


22. Abonereza oyo gw’aba asalidde 
n’asaasira oyo gw’aba asiimye; era gy’ali 
gye mulizzibwa.'" 

23. Era mmwe temuyinza kufufuggaza 
ntegeka za Allah ku nsi wadde mu ggulu; 
era temulinayo mukuumi wadde omuyambi 
ebbali wa Allah. 


Ruku 3 

24. Era abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah n’okusisinkana naye, abo be 
baggwebwamu essuubi ku kusaasira 
kwange. Era abo be balifuna ekibonerezo 
ekirumya. 

25. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali 
kirala wabula baagamba nti: Mumutte 
oba mumwookye. Kale Allah n’amuwonya 
omuliro. Mazima mw’ekyo ddala mulimu 
obubonero eri abantu abakkiriza. 


26. Era Ibrahimu yagamba nti: Mazima 
mutwala amasanamu okuba bakatonda mu 
kifo kya Allah olw’omukwano oguli wakati 
wammwe mu bulamu bw’ensi. Nate ku 
lunaku lw’okuzuukira mulyegaanagana 


SA, 4/U sii s o 6 

©d^^iJi 
&L \ fj *44. ^ 

Jl\ 

©5W 


U&3V1 4 \ J-& 

<\x -r .life 


5>\,*S£iYI SLiuJ\^i-4 

J* 


/' 1 'T > ^ i 

ny* y-t. 5 f- 




' P 


4^4) 5 \ a-S-Lai, 

<i)*\ Y A- 0 , 3 ^ 4*' j 4- w [ii 

cuJ. i <4 & l ^ Hi ' &-S- 2lI> l 
©£> 

aL iUj j, j IS 5 

5 1 <4 3 » * b Lj 31 

av: 


29:21. Emboozi eri mu Aya eno eri ne mu 53:48 mu bigambo ebirala. Wano waliwo 
‘Aakhirah’ ( ) ate mu 53:48 mulimu ‘Ukhraa’ ( ^'^L\ 1- Kyeraga kaati nti amakulu 

agava mu ‘Aakhirah’ ( SJi.1 ) ne ‘Ukhraa’ ( ) galaga nti mu biseera byoomu maaso, 

Allah ajja kuleetayo ekitonde ekirala. 






Essuula 29 


AL-ANKABUT 


Juzu 20 


mwekka na mwekka, era mulikolimiragana 
mwekka na mwekka. Naye obutuulo 
bwammwe buliba muliro; era temuliba na 
bayambi. 

27. Kale ye Liiti yamukkiriza. Ibrahimu 
n’agamba nti nze nsengukidde eri Mukama 
wange, kuba ddala Ye, ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

28. Era ne tumuwa Isihaka ne Ya’qubu, 
netuteeka mu zzadde lye obwannabbi 
n’Ekitabo era netumuwa empeera ye ku 
nsi, era ddala ye ne ku nkomerero aliba 
mw’abo abatuukirivu. 

29. Ne Luti awo bwe yagamba abantu be 
nti: Mazima mmwe mukola eby’ekivve ebyo 
ebitakolwanga yenna mu bantu olubere- 
berye Iwammwe? 

30. Abaffe, ddala mmwe mugenda eri 
basajja bannammwe, nemunyagisa 
n’amaanyi ku makubo ate nemukola 
n’ebitasaana mu nkung’aana zammwe? 
Naye tewaali kwanukula kwa bantu be kulala 
wabula baagamba nti: Tuleetere nno 
ekibonerezo kya Allah, obanga oli mu 
boogera amazima. 

31. N’agamba nti: Mukama wange, nnya- 
mba ku bantu aboonoonefu. 

Ruku 4 

32. Awo ababaka baffe bwe baatuuka eri 
Ibrahimu n’amawulire ag’essanyu, baaga¬ 
mba nti: Ddala tugenda kuzikiriza abantu 
b’omukibuga kino; mazima abantu baamu 
boonoonefu. 


,1''! a/ J / -S * ^ 

^CfcX. OT t-1 J jjOJi p.\ Q.TU 

is s A k 

3 ( 2 li 3 n w - i y i ^ 3 3 

4^4^ 1 5 S%1) \ 

in CL *£&£ ts j 




ft 

C 43 11 jj Cs iiv J, 

c-dXi) j, 

«»» ^ ^ „• p 1 , „ ✓ 

t s° r 

JJ \| 

I aj IS" G ^ \ C)j, ?r «H. 

" I LI 


33. Ibrahimu yagamba nti: Naye ddala mu 
kyo Luti mw’abeera! Nebagamba nti: 
Abakirimu ffe tusinga okubamanya. Ddala 
ye tujja kumuwonya n’abantu be, 
okuggyako mukazi we; ye ali mw’abo 
ab’okusigalira. 

34. Awo Ababaka baffe bwe bajja eri 
Luti, yakeng’entererwa ku lwabwe 
nebamuyenjebula. Nebagamba nti: Totya 
era teweeralikirira. Mazima tujja kukuwonya 


>Lc \ ^>451^1 la <!)], J La 

-Ji 7 "‘f'' •t'-if''*; « " 

©Lk. >ftj 1 jl5 Ll-m 


>-=' 


^ nil; 

>s 5 IS3 > O Lb 3,0-^ 

kSJ y£jJa G j, os <j y_aJy V ) >- AaJ 






Juzu 20 


AL-ANKABUT 


Essuula 29 


n’abantu bo, okuggyako mukazi wo ali 
mw’abo abanaasigalira emabega. 

35. Mazima tujja kussa ku bantu b’omu 
kibuga kino ekibonerezo ekiva mu ggulu 
olw’okubanga babadde bajeemu. 


36. Era ddala twaleka mu kyo akabonero 
ak’olwaatu ku Iw’abantu abategeera. 



37. Era n’eri ab’e Madiyani twatumayo 
muganda waabwe Shu‘aibu. Kalen’agamba 
nti: Abange, musinze Allah era musse ornwoyo 
ku lunaku lw’enkomerero era temubanga 
aboononyi mu nsi nga mutabulatabula. 

38. Kale baamulimbisa. Naye oluvannyuma 
baakwatibwa musisi ow’akabi, enkeera 
nebabanga beevuunise mu maka gaabwe. 



39. Era twazikiriza aba ‘Adi n’aba 
Thamuda era ebyaafa ku maka gaabwe 
mwabinnyonnyoka bulungi. Era Sitaani 
y’eyabalungiyiza ebikolwa byabwe kale 
n’abaziyizaeri ekkubo ettuufu, songanno 
baali balabufu. 

40. Twazikiriza ne Qaruna ne Farawo ne 
Hamani. Era ddala Musa yajja gye bali 
n’obubonero obw’olwaatu, naye nebeekulu- 
ntaliza mu nsi; naye tebaasobola kutuyitako. 


41. Kale buli omu twamubonereza lwabibi 
bye. Kale mu bo mulimu be twaweereza 
kikung’unta ow’omusenyu ow’akabi, ne mu 
bo mulimu abaabonerezebwa n’omuyaga 
oguwuluguma, era mu bo mulimu be twamizisa 
ensi, ne mu bo mulimu be twasaanyaawo. 
Naye Allah si y’eyabalyazaamaanya, wabula 
beryazaamaanya bokka. 


42. Enfaanana y’abo abeefunira abakuumi 
abalala ebbali wa Allah bafaanana ne 
nabbubi eyeekolera ennyumba. Naye mazima 


>wS 5 \ > yo-> 5 \ •> Lc. 5 
tKO 5 1^3. 

jJj* x-uai Lo — c \ 1 

\ y 15* J 

^ life ^ > 

ly G& & y < 41 


n -S „ X & ** „ < u £ ."v /Jo 

5 r A—> X-A.\ CD-' 0 

(H)jj P 1 \ y 3 

kL \ (J 5 > c>lS >4 ' U-i-o 






Essuula 29 


AL-ANKABUT 


Juzu 21 


enju ensinga enju zonna obuyenjebufu, 
y’enjuyanabbubi, singa babaddebamanyi! 


43. Mazima Allah amanyi bull kimu kye 
baalaajanira ebbali we; era Ye ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 



44. Era eby’okulabirako ebyo tubireetera 
abantu, naye tebabitegeera okuggyako 
abamanyi. 

45. Allah yatonda emigigi gy’eggulu n’ensi 
mu mazima. Mazima mw’ekyo ddala mulimu 
akabonero kanene eri abakkiriza. 

Juzu 21 
Ruku 5 

46. Soma ebyo ebyakubikkulirwa mu 
Kitabo era ojjumbirenga essaala. Mazima 
Essaala y’eziyiza ebyambyoone 
n’ebitasaana, era ddala okujjukira Allah 
ky ’ ekisinga byonna obukulu. Era bye mukola, 
Allah abimanyi. 




* * AC* rf r y 

jlLoV 1 


✓ 


J>fj i 5 d»i 

* . i f 4 . Tl 

s^L/al I bB 5 

b^T Ju s ^15 1 


47. Era temuwakananga n’abantu b’Ekitabo 
wabula n’ekyo ekisinga obulungi; naye abo _*, 


✓ < 



era Omusinzibwa waffe n’Omusinzibwa 4 $ 
wammwe 

bajeemulukufu gy’ali. 


mzibwa waffe n’Omusinzibwa 4 $ a £<V,, "f<j» 1, £ * 4 mi v* • 

ali Omu yekka era ffe tuli 5 j- 


A J l A ^ ( X \ > • 

Jfr O *»■ < » -a faLJ 

48. Na bwe kityo, twassa gy’oli Ekitabo 5 

Kur’ani. Kale abo be twawa Ekitabo •*.£ 2.P 1. - T. * <*. \ \< 

bakikkiriza ; era ne mu bano mulimu » ?***'&% ^ 

abakikkiriza. Era tewah agaana Ay a zaffe mu &5 b < 4 _j y. i2>-S.y z f-J 

bugenderevu okuggyako abeerema. ' ' P..,'. » + 

49. Era olubereberye lwa kyo tewasomako f^s- 5 crt- ' La 5 

kitabo kyonna wadde tewakiwandiika na ' fCc-^ 1 ^ 1 ^ ! 

mukono gwo ogwa ddyo. Singa kyali kityo, ^ ' ** 1 A ' * 

olwo nno abalimbisa lwe baalibaddemu ©m’L)ija£_ij\ 

enkenyera. ,, s 

50. Wabula yo Kur’ani kwe kulabula yS >1 \ y y » .jkA I 7*. 

okw’olwaatu okuli mu mitima gy’abo "f J 

abaaweebwa okumanya. Era tewah agaana u y I l^j'y I 

<C@> 





Juzu 21 


AL-ANKABUT 


Essuula 29 


mu bugenderevu kulabula kwaffe 
okuggyako abakozi b’ebibi. 

51. Era baagamba nti: Lwaki tassizibwa 
bubonero okuva eri Mukama we? Gamba 
nti: Ddala obubonero buli eri Allah, naye 
ddalanzendi mulabuzi ow’olwaatu. 


52. Abaffe, tekibamala okulaba nti ddala 
Ffe twassa gy’oli Ekitabo ekibasomerwa? 
Mazima mu kyo ddala mulimu okusaasira 
n’okubuuliriraeri abantu abakkiriza. 

Ruku 6 

53. Gamba nti: Allah amala okubaomujulizi 
wakati wange nammwe. Y’amanyi byonna 
ebiri mu ggulu ne mu nsi. Naye abo abakki¬ 
riza eby’obulimba nebeegaanaAllah, abo be 
b’ okufaafaaganirwa. 


54. Era bakusaba okwanguyako ekibonerezo. 
Naye singa si kiseera ekyagerekebwa, 
mazima ekibonerezo kyaalibatuuseeko. Era 
ddala kiribatuukako kibwatukira nga 
tebategedde. 

55. Bakusaba okwanguyaako ekibonerezo; 
naye mazima ddala Jahannamu eryebungulula 
abatakkiriza, 

56. Ku lunaku ekibonerezo lwe kiribasa- 
anikira nga kiva waggulu waabwe ne wansi 
w’ebigere byabwe, era Allah aligamba nti: 
Kale mulege ku bivudde mwebyo bye 
mwakolanga. 

57. Abange mmwe abaweereza bange 
abakkkiriza, mazima ensi yange ngazi nnyo, 
kale musinze Nze nzekka. 

58. Buli mwoyo gwa kulega ku kufa; 
n’oluvannyuma gye tub gye mulizzibwa. 


59. Era abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, mazima tulibabeeza mu 
bisenge mu Janna ekulukutamu emigga 
wansi wa yo, omwo mwe balibeera. Empeera 
y’abakozi b’ebirungi si nnungi ggero, 


1 S\ 

, i ««' *- * ✓ i, i t ? ? i 1 

5 <>„ cL iUj yz 

4 IjS 3i> ^ 

0 n a . 




&)' ljUl ££*5 l 

©c;$ >2L£U a**!^ 


jiiiO\ (->-=* 

©ij 3*4-3-’’ 

jJt^2a3 \ \ } \ jJJa \ ijrt. £-3 ' 5 

s^_ci uJL43\ 

^ $*** 

AoU-L**} \ S-4* \ ^4*4, 







Essuula 29 


AL-‘ANKABUT 


Juzu 21 


60. Abo abagumiikiriza era abassa 
obwesige bwabwe mu Mukama waabwe. 

61. Ye ebiramu bimeka ebitetikka byakulya A 

bya byo ! Allah abigabula era nammwe ?„ tJ i.-'.p •?<!£,> £itZ,''( v £'£ A ✓o* < 
bw’atyo. Era Ye y’Awulira byonna, y’Ama- 

nyi byonna. ©J^»l 

62. Era bw'obabuuza nti: Ani yatonda emigigi ) Cfya Jill (3^1 li 5 

XV-cgguli. n'emiemn’asssaeniuban'omwezi i? JLsijldsS J>ff 

ku kuweereza? Ddala bajjakugamba nti: Allah. ^ J ^ , 

Kale ate olwo bawugulwa batya? 

63. Allah y’ayanjululiza ebigabibwa oyo £''^A <2>Q ia-**4-A ^' 

gw’aba ayagadde mu baweereza be era „< 1 i , ( * > :.* * (✓ 

y’abimukendeereza. Mazima Allah y’amanyi •/ 


y 

buli kimu. 


64. Era bw’obabuuza nti: Ani atonnyesa U Ju ^ p- 4 A)L-2 

amazzi okuva mu bire n’agalamusisa ensi ^ 

oluvannyuma lw’okufa kwayo? Ddala bajia tip. ^ ( -'- a 

kugamba nti: Allah. Gamba nti: Amatendo „ ^ \ >£ j, ^ 

gonna ga Allah. Naye abasinga obungi J4 j, ^ 

mu bo tebategeera. z ?% * < c. 

©H) 3 -1 5JL> I Bl 

Ruku 7 x ^ ? ' f*' ' 

65. Era obulamu bw’ensi buno si kirala ^ I4J lij'iLM 

wabula kwegayaaza na kuzannya. Naye ✓ ✓ 1” ,, «j 3 ✓ ( < 

ddala amaka g’enkomerero—go bwebulamu 55^01 j'3Dl (J), 5 bt 4**J 

oZwu nnama«Wa/a, singa babaddebamanyi. " x , > r-' * ? ***>: 


' !?”•? • y * \K 

66. Kale bwe basaabala mu kyombo ne- £1* 1 4 

latabuka, balaajamra Allah ng olwo , ^ c*<". s ** ) < *» t* 

bamalirivu mu kukkiririza mu Ye. Naye £4 . y ’ Uii t 1 AJ oPg > l.^o 

bw’abawonya nebatuuka ku lukalu, amangu v, „V ?. ;> * > ,< ,u.*' 1, <> 

agonga bamwenkanya n’ebirala, ©P3 A^-Sj. / oP>'' t>V 

67. Mbu balyookc beegaane ebyo hve. ^J. 1 v7^\ I^ 13. 

twabawa era mbu balyooke beesanyuseemu 


katono. Naye mangu nnyo bajja kumanya. 


©U 


' Jl 






68. Abaffe, tebalaba nga bwe twafuula *i 

ekifo ekitukuvu (Makkah) okubaeky’emire- „ . \ ^ 

mbe, so nga abantu ababeetoolodde basi- ^ ^ ^ 

kambulwa? Abaffe, eby’obulimba bye ^to 7 ^ a •.. ^ <j^La jj. 
bakkiriza, naye ebyengera bya Allah " " ^ ^ 

nebabigaana? ©Pjy^ft 

* / > « ^ ^ 

JU . , ✓ ' *» • . U>l J) I l* 1 ^ - 

69. Ye ani asinga obujoozi kw’oyoakonjera aiil 3- fc P 1^“ 5 

Allah eby’obulimbaobaalimbisaamazimanga ^ Qm 

gamutuuseeko? Abaffe, mu Jahannamu i5 * • ^ 

temuhimu maka ga beerema? 0,<J 1 ^ n \ J jS-e ^~ 4 ^~ £4, ' 







Juzu 21 


AL-ANKABUT 


Essuula 29 


70. Era abo abanatakabananga ku lwaffe, 
naffe ddala tunaabalung’amizanga mu 
makubo gaffe. Era ddala Allah ali wamu 
n’abakozi b’ebirungi. 







Essuula 30 Juzu 21 



al-rum 


(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alif Lam Mim*. 

3. Abarooma bawanguddwa, 

4. Mu nsi ey’okumpi, naye ate nabo olu- 
vannyuma lw’okuwangulwakwabwe, bajja 
kuwangula 

5. Mu myaka mpawegizira. Ekiragiro 
eky’olubereberye n’ekyoluvannyuma bya 
Allah. Era kw’olwo abakkiriza balijaganya 


6. Olw’obuyambi bwa Allah ayambaoyo 
gw’aba ayagadde; era Ye ye Luwangula, 
Ow’ekisa ekingi. 

7. Ekyo kisuubizo kya Allah. Allah 
tamenya kisuubizo kye, naye abantu 
abasinga obungi tebamanyi. 

8. Bamanyi ebyo byokka eby’olwaatu mu 
bulamu bw’oku nsi, naye eby’enkomerero 
tebabifaako. 


9. Abaffe, tebafumiitirizaako mu myoyo 
gyabwe nti Allah teyatonda ggulu na nsi 
n’ebiri wakati wa byombi wabula Iwa 
nsonga n’ekiseera ekigere? Naye ddala 
bangi mu bantu eky’okusisinkana ne 
Mukama waabwe tebakikkiriza. 


10. Abaffe, tebatambulako mu nsi 
nebalaba enkomerero y’abo abaabasooka 
nga bwe yali? Baali babasinga nnyo 
amaanyi era baalimanga ensi era 
nebabuna mu yo okusinga ne bano bwe 
bagibunyeemu, n’Abatume baabwe bajja 
gye bali n’obubonero obw’olwaatu. Naye 
Allah teyabalyazaamaanya, wabula 
beryazaamaanya bokka. 




©pt 

l cA 3 ci 

f k* 3 

I) ✓ 9 A a * 

J p . * , i . xl . 

5 1 I xc 3 

Lb*. 

©£-)^LLe 

ClJ, 3 i 3 

ustill W 
©9)3^ 
u?yi^4 ^3\ 

L> 3”S" 33Si 5ti"4 ^v 4 lS 1 $ tf* 

o [".P/Z f«J " 

5 U»}yi_c. Uko, y-LSal Usjyo-C-S 

GSi L j ?g. 

^ si? 



30:2. Afce Allah Amanyi ennyo. 





Juzu 21 


AL-RUM 


Essuula 30 


11. N’oluvannyuma enkomerero y’abo 
abaakola ebibi yali mbi nnyo olw’okubanga 
baalimbisanga obubonero bwa Allah, era 
baabujereganga. 

Ruku 2 

12. Allah y’atandika ekitonde era 
y’akiddamu, n’oluvannyuma gy’ali gye 
mulizzibwa. 

13. Era olunaku Essaawa lw’erituuka, 
aboononyi baliggweebwamu essuubi. 



14. Era tebaliba na bawolereza okuvamu 
bakatonda baabwe be benkanya ne Allah 
era balyegaana bakatonda baabwe be 
benkanyanga ne Allah. 

15. Era olunaku Essaawa lw’erituuka, 
kw’olwo balyawukanamu. 

16. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, kale be baliba mu nnimiro 
nga basanyusibwa mu kitiibwa. 

17. Era abo abatakkiriza era abalimbisa 
Aya zaffe n’okusisinkana kw’enkomerero, 
kale abo be balireetebwa eri ekibonerezo. 

18. Kale mugulumizenga Allah awo nga 
buwungeera n’awo nga bubakeerera. 

19. Era y’alina amatendo gonna mu ggulu 
ne mu nsi era mumutenderezenga olw’eggu- 
lo n’awo nga muli mu kiseera enjuba 
w’ekkiririra. 

20. Y’aggya ekiramu mu kifu era y’aggya 
ekifu mu kiramu era y’alamusa ensi 
oluvannyuma lw’okufa kwayo. Bwe mutyo 
nno nammwe bwe muliggyibwayo. 

Ruku 3 

21. Era ne mu bubonero bwe, kwekubanti 
yabatonda muttaka, nateokwejjuukirizanga 
muli bantu abasaasaanye wonna. 

22. Era ne mu bubonero bwe, kwe kuba nti 
yabatondera be mufumbiriganwa nabo nga 
bava mu mmwe, mulyooke mufune 
obutebenkevu mu bo, era n’assa 
okwagalana n’okusaasiragana wakati 
wammwe. Mazima mw’ebyo mulimu 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. 




> " . * l S 
5-J. d-c. 


l, tnli "r.S S 


r^s &s' *s 

©U$ 

S /> S * „ f .> S r- 1 , o> \ - 

5 io> O 3 **-"-* 

,—, O , ^ A 


& > (* \ \ 


* - P - 

7^. 5 
* * 


i/cj' T'fA- 

©<j ^4-5^7 8. 

Wj, oSi^T 






Essuula 30 


AL-RUM 


Juzu 21 


23. Ne mu bubonero bwe mwe muli 
okutondebwa kw’emigigi gy’eggulu n’ensi, 
n’okwawulayawula ennimizammwe nelangi 
zammwe. Mazima mw’ebyo ddala mulimu 
obubonero eri abalina okumanya. 

24. N’akamu mu bubonero bwe, kwe 
kwebaka kwammwe ekiro n’emisana, 
n’okunoonya kwammwe emikisa gye. 
Mazima mw’ebyo ddala mulimu obubonero 
eri abantu abawulira. 

25. N’akamu mu bubonero bwe, abalaga 
okumyansa kw’eggulu okuleeta entiisa 
n’essuubi, era y’atonnyesa amazzi okuva mu 
bire n’agalamusisa ensi oluvannyuma 
lw’okufa kwa yo. Mazima mw’ebyo ddala 
mulimu obubonero eri abantu abategeera. 

26. N’akamu mu bubonero bwe, kwe ku- 
yimirirawo kw’eggulu n’ensi olw’okulagira 
kwe. N’oluvannyuma bw’alibakoowoola 
olukoowoola okuva mu nsi, okwejjuukiriza 
nga muvuddeyo. 

27. Era bonna abali mu migigi gy’eggulu 
n’ensi babe. Era bonna Ye gwe bagondera. 


28. Era Ye y’atandika okutonda n’oluva¬ 
nnyuma n’akudding’ana, era ekyo kyangu 
bulala gy’ali. Era ye Nannyini kitiibwa 
ekisukkirivu ennyo mu ggulu ne mu nsi; 
era Ye ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

Ruku 4 

29. Allah abaleetedde eky’okulabirako ekiri 
ku mm we benny ini. Abaffe, mulinayo yenna 
mw’abo abali mu buyinza bwammwe be 
mwenkanyankanya nabo obuyinza mw’ebyo 
bye twabawa era nemwenkanankanira ddala 
nabo mu byo era nemubatya nga bwe 
mutyang’ana mmwe bennyinni? Bwe tutyo 
nno bwe tunnyonnyola obubonero bwaffe 
eri abantu abategeera. 

30. Naye abo abakyaamu bagoberera 
kwagala kwabwe awatali kumanya kwonna. 
Kale ani ayinza okulung’amya oyo Allah 

f w’asalidde nti abuze? Era tebalifunayo 
ayambi. 


C^. & i, J> •> ' *> 

©i j 4 sA > 

iz 

<J° si' 




jsi 

5 v.5 

>i=*jtj33 <-?- 

y P ’ ki 

©£> <£-9t4 4 i 

©e>7>-uaJ 






Juzu 21 


AL-RUM 


Essuula 30 


31. Kale ssanga nnyo omwoyo gwo ku 
ddiini nga oli mwesimbu kit mazima, nga 
ogoberera obuwangwa bwa Allah* obwo 
kwe yatondera abantu. Tewali kukyuukakyuuka 
mu ntonda yaAllah. Eyo y’eddiiniennesimbu 
ekubiriza n’endala okuba ennesimbu. Naye 
era abasinga obungi mu bantu tebamanyi. 

32. Mwenna mubeere betoowaze gy’ali era 
mumutye era mujjumbirenga essaala era 
temubeeranga mw’abo abenkanya ebirala ne 
Allah — 

33. Mw’abo abaayawulayawula mu ddiini 
yaabwe nebaba mu bubiinabiina; buli kabiina 
nga kasanyukira ebyo bye kalina. 


34. Era abantu bwe batuukibwako obuzibu, 
olwo balaajanira Mukama waabwe nga 
beetoowaze gy’ali. Naye bw’abaloza ku 
kusaasira okuva gy’ ali, okwejjuukirizanga 
abamu mu bo benkanyizza Mukama waabwe 
n’ebirala, 

35. N’ekivaamu beegaana byetwabawa. Kale 
ggwe mweyagaleko, naye mangu nnyo mujja 
kumanya. 

36. Abaffe, twabassizaawo obukakafu nga 
bwogera kw’ebyo bye benkanya naye? 


37. Era bwe tuloza abantu ku kusaasira, 
bakusanyukira nnyo. Naye bwe batuukibwa¬ 
ko akabi olw’ebyo emikono gyabwe 
gyennyini bye gyakulembeza, okwejjuukiriza 
nga baterebuse. 

38. Abaffe, tebalaba nga Allah bw’agaziyiza 
ebigabibwa eri oyo gw’aba ayagadde era 
n’abikendeereza oyo gw’aba ayagadde? 
Mazima mw’ekyo ddala mulimu obubonero 
eri abantu abakkiriza. 

39. Kale wa owuwo ekituukana naye, 
n’omunkuseere, n’omutambuze. Ekyo 
ky’ekisinga obulungi eri abo abanoonya 
okusiimwa Allah era abo beb’okuganyulwa. 


*s\ 

I } I » j »]i .“'dl 

0 ^^ glitz 



30:31. Obuwangwa bwa Allah obwogerwako wano ge matendo ge amakula. Mu Aya eno kyeraga 
kaati nti omuntu asobola okukoppa n’okugeegeenya agamu ku amatendo gano ng’agooleseza mu 
bikolwa, era eno y’engeri ennyangu esobozesa omuntu okukulaakulana mu by’omwoyo amangu. 
Ebitonde ebirala tebirina busobozi obwo. Kino kitegeeza nti tekisoboka eri omuntu okusembera eri 
Katonda awatali kukoppa matendo ge amakula. 





Essuula 30 


AL-RUM 


Juzu 21 


40. Era ensimbi zonna ze mutoola ng’e- 
nkizo nti zongere ku bugagga bw’abantu, 
mu maaso ga Allah tebweyongerako. Naye 
zaka yonna gye mutoola nga munoonya 
okusiimwa Allah , kale abagitoola be 
beeyongera okugaggawala. 

41. Allah y’Oyo eyabatonda n’oluvannyu- 
ma n’abagabula n’oluvannyuma y’alibafiisa 
nate era y’alibazuukiza. Abaffe, waliwo mu 
bakatonda bammwe abo be muinwenkanya 
nabo nave ayinza okukola kyonna kw’ebyo? 
Obutuukirivu bubwe, era ali waggulu nnyo 
n’ebyo bye bamwenkanya nabyo. 

Ruku 5 

42. Ebyambyoone bimaze okweyoleka ku 
lukalu ne ku nnyanja olw’ebyo emikono 
gy’abantu bye gikola, Allah ky’anaava 
abaloza ku kibonerezo olw’ebimu kw’ebyo 
bye bakola, balyooke beddemu. 


>*-lc ijiyi ^ USiClJl 

< > . > \ * .C , l * 

jLj )) ^3 jb&UikA. >4 I aJ-s \ 

(JU> j- js-j 


^ 1 5 ' 4 » ' >4^> 

A £» (S • 0 1 l i - A^ A ^ ^ jT 

jki? 

©£>~>Z 


43. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi 
mulabe enkomerero y’abo abaasooka nga 
bwe yali. Abasinga obungi mu bo baali 
benkanya Allah n’cbirala. 


44. Kale ssanga nnyo omwoyo gwo ku 
ddiini ennesimbu nga olunaku olutaliiko 
kuziyizibwa ku Allan terunnatuuka. Ku 
lunaku olwo abakkiriza n ’abatakkiriza 
balyeyawulamu. 

45. Oyo atakkiriza, obubi hw-’obutakkiriza 
bwe buba ku ye, n’abo abakola ebirungi, 
kale emyoyo gyabwe gye bategekera 
ebirungi. 

46. Kiba kityo, Allah alyooke asasule abo 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, 
ku mikisa gye. Mazima Ye tayagalabeerema. 

47. N’akamu ku bubonero bwe, aweereza 
empewo eziwa amawulire ag’essanyu, era 
alyooke abaloze ku kusaasira kwe, 
n’ebyombo biryooke biseeyeeye olw’oku- 
lagira kwe, era mulyooke munoonye ku 
mikisa gye, era mulyooke mwebaze. 


uwVi 4 '35^ a_s 

I O*, j) p y.. c;' 

* 9'v uluj • > * A * 

©(J 

' I 1 III "? + tt"'/** "*'( 

1 1 ^ I ^ 1 1/ 

1 ^"L iliiJ 16 ^ 

©u 5 -fi-ls 


48. Era ddala n’olubereberye lwotwatuma ,j j y\ ^ ©J A' £ 5 , Ulij' x&J 5 

kbabaka eri abantu baabwe, nebabaleetera G *. **5 „ 

• - - ■ ■ .. 


Ababaka 
n’obubonero 


obw’olwaatu, kale 







Juzu 21 


AL-RUM 


Essuula 30 


netubonereza abo abaakola ebibi. Era kyaali 
kikakafu kuFfe okuyamba abakkiriza. 


49. Allah y’Oyo atuma empewo nezi- 
saasaanya ebire. Kale abibunya mu 
bbanga nga bw’aba ayagadde era 
n’abyanja mu migigi, olwo n’olyooka 
olaba enkubabw’eva wakati wabyo. Kale 
bw’agituusa kw’abo b’aba ayagadde mu 
baweerezabe, okwejjuukirizanga bajaganya, 


50. Newaakubadde nga olubereberye lwa 
yo nga tennabatonnyesezebwa baali 
baterebuse. 

51. Kale tunulako eri obubonero bw’oku- 
saasira kwa Allah: Laba nga bw’azuukiza 
ensi oluvannyuma lw’okufa kwayo. Mazima 
ddalaOyo ye Muzuukiza w’abafu eray’alina 
obuyinza ku buli kimu. 


5 yjL 1 G o i i* j li 

©tI j-JaJ G-*JlC U 


9 * - 


[£. 

^ a*' 

^ 

* LilJ cz - ^ Go 1 1 r 

te&L J>Ai lO 44 (S>).5 

I_a4^ ^‘1 ij J, Ls 

<%£/* 5 * tJ 

©S -*.*- 5 


52. Era ne bwe tuweereza empewo ebisimbe 
byabwe nebabiraba nga bya kyenvu, era 
oluvannyuma lw’ekyo basigala nga 
tebakkiriza. 

53. Kale ddala ggwe toyinza kuwuliza bafu 
era toyinza kuwuliza bakiggala 
n’okukoowoola, bwe baba nga bakyuuse 
okudda emabega. 

54. Era ggwe toyinza kulung’amya 
bamuzibe nebava mu bubuze bwabwe. 
Ggwe towuliza yenna okuggyako abo 
abakkiriza Ayazaffe era ngabajeemulukufu. 



Kf ) J ^ I H3 lj 

5 1 >\,£l_c jL) \ > p- 4 ca 3 \ 

(°*)p §1 


55. Allah y’Oyo eyabatonda mu bunafu, t->g. Cf yj l Jl 1 > 1 

n’oluvannyuma lw’obunafu n’abawa . 5*4 i' -5 . f » 

. ^ ^ ^ v_tta^3 Vau. 

amaanyi, n oluvannyuma lw amaanyi ' ^ / 2 * % ? 

n’aleeta nate obunafu n’obukadde. Atonda 5 * 
nga bw’aba ayagadde. Era ye Mumanyi wa 
byonna, Ow’obuyinza ennyo. 

56. Era olunaku Essaawa lw’erituuka, 
aboononyi balirayira nti tebaawangaala 
okuggyako essaawa emu. Bwe batyo nno h 
bwe bawugulwa. 


©^.^JLS lyL 

4-t Lad l ^ fi y-i, 5 

© ij \i\£& 


57. Naye abo abaaweebwa okumanya jolgl 1 i^^Jl jU 5 

n’obukkrriza baligamba nti: Okusinziira mu “ 1 1 , . . , „ ✓ ^ 

Kitabo kya Allah, mwawangaala okutuusa 1 k—Joli-J >JL1 

<C@> ” " ' 





Essuula 30 


AL-RUM 


Juzu 21 


ku lunaku lw’okuzuukira. Era luno lwe 
lunaku lw’okuzuukira, naye era mmwe 
temwafaayo kumanya. 

58. Kale ku lunaku olwo, aboononyi 
okuwampanya kwabwe tekulibagasa era 
tebalisembezebwa. 

59. Era ddala twaleeta eby’okulabirako ebya 
buli ngeri eri abantu mu Kur’ani eno. 
Naye ne bw’onoobaleetera akabonero, 
mazima era abo abeerema bajja kugamba 
nti: Mmwe temuli kirala, wabula mulibalimba. 

60. Bw’atyo nno Allah bw’akoona 
envumbo ku mitima gy’abo abatamanyi. 


iff* * V • f'i* (>» . 

\ yi)n U pa SJU 5 

OV Jtf' (2>J 

% j&2 \ CK xJ l 


>p 

JmO 


©O^i-bl 

iii fci* 


61.Kale gumiikiriza, ddala ekisuubizokya ^ ^i t ,s.l; 

Allah kya mazima era abo abatahnabukakafu " ' " 

baleme kukufuula kirerya. 


©^ W5i v §. 






Juzu 21 Essuula 31 



LUQMAN 


(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alif Lam Mim*. 

3. Zino ze Ay a z’Ekitabo ekijjudde 
eby’amagezi. 

4. Bwe bulling’amu era kwe kusaasira eri 
abakozi b’ebirungi, 

5. Abo abajjumbira essaala era abatoola 
zaka era abakakasiza ddala okubaawo 
/ov’cnkomcrcro. 

6. Abo be bali ku bulung’amu obuva eri 
Mukama waabwe era abo be baliganyulwa. 


7. Era mu bantu mulimu agula ebigambo 
ebitaliimu nsa alyooke abuze abantu ku 
kkubo lya Allah awatali bumanyi era 
n’alitwala nga eky’okuzannyisa. Abo be 
balifuna ekibonerezo ekiswaaza. 

8. Era nga bw’asomerwa Aya zaffe, 
akubayo mabega nga yeekuluntaza 
ng’ataziwulira, ne kiba nga mu matu ge 
omuli obuggavu. Kale muwe amawulire 
g’ekibonerezo ekirumya. 

9. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, balifuna ensuku ez’essa- 
nyu erijjuvu 

10. Omwo mwe balibeera. Okusuubiza kwa 
Allah kwa mazima era Ye ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

11. Yatonda emigigi gy’eggulu awatali 
mpagi zemulaba era n’assa ku nsiensozi 
ennyweevu ereme kubayuuguumya era 
n’abunya mu yo ebiramu ebya buli ngeri. 
Era twassa amazzi okuva mu bire, netumeza 
mu yo ebimerci amakula ebya buli ng eri. 


©J£J I 

0 1 y ** 1 * P 


ibi 3 \ 5 j U 3 \ 

(J £&->, 

✓ ^ a a * l \a ^ 

5 ijr-Z 

s * L, oT" * \ , > I# J> > (*< 

^ ^ 

r.\p 3 1-4 ^ 4^ <2# 

^a >4^ 

v, “ ^ 3 lydo\ U j, 

* s> s \ A ✓ fV »» ** * 1 ; 

5 L IJLa. 1 X-C ^ k 

0*1 4 J 5 - 1 ' 5 

A |4' > ^ 

^ <Zy\ 5 



31:2. IVze A/Zfl /2 Amanyi ennyo 






Essuula 31 


LUQMAN 


Juzu 21 


12. Okwo nno kwe kutonda okwa Allah. 
Katimmwe mundage abo abali ebbali we, 
bo biki bye baatonda? Ddala aboononyi 
bali mububuze bwa lwaatu. 

Ruku 2 

13. Era ddala twawa Luqmani amagezinti 
weebazenga Allah. Era oyo eyeebaza, mazima 
yeebaza lwa kugasa mwoyo gwe. N’oyo 
ateebaza, kale amanye nti ddala ye Allah 
Yeemala, y’Atenderezebwa. 

14. Era jjukira nga Luqmani bweyagamba 
mutabani we nga amubuulirira, nti : Mwana 
wange, tewenkanyanga Allah n’ebirala. 
Mazima okwenkanya Allah n’ebirala kibi 
kisuffu. 

15. Era twakuutira omuntu ku bazaddebe — 
kuba nnyina aba olubuto lwe mu bunafu ate 
ku bunafu, era n’okumuggya ku mabeere 
kutwaala emyaka ebiri — netugamba nti: 
Weebazenga Nze era weebazenga n’abazadde 
bo. Era gyendi y’eri obuddo. 

16. Naye abaz,addde bwe bakufuubaana- 
ngako nti onnenkanye n’ebyo by’otolina 
ky’obimanyiiko, olwo tobagonderanga; 
naye okolagananga nabo mu by’ensi mu 
butuufu; naye mu by’omwoyo gobereranga 
ekkubo ly’oyo eyeetoowaza gyendi. 
N’oluvanyuma gyendi y’eri obuddo 
bwammwe, kale ndibategeeza ebyo bye 
mwakolanga. 

17. Owange mwana wange, ddala ne bwe 
wabaawo ekizitowa ng’empekeya kalidaali 
nga eri mu lwaazi oba ng’eri mu ggulu oba 
mu nsi, era Allah aligiggyayo. Mazima 
Allah Amanyi ebyekusifu, Ategeera 
byonna. 

18. Owange mwana wange, jjumbiranga 
nnyo essaala, era okubirizenga ebirungi, 
era oziyizenga ebitasaana, era gumii- 
kirizanga kw’ekyo ekibanga kikutuseeko. 
Mazima ekyo ktri mu nsonga ezeetaaga 
obumalirivu. 

19. Era tewenyinyimbwanga bantu era 
totambulanga mu nsi nga weejabaata; 
ddala Allah tayagala buli wa malala, 
eyenyumiriza. 


s'* S Cs »• TC " , > 1 ' 

li u ^ <3^ 


eU-*** St 

yH\ iliyi sir5 " 

r. Caj \S & 5 

hS si \ & & 5 

lioJLn 1) v-sj v jl 

Js ' * , "... 

£ 5 Hi 5 iii 

(jo 5 

3 ‘iLi v iol-c dU 3**^ 

5 J >J 1 


ti)), I 4 J J, 

4 5' a 

Ljjj Lj, l4 5 I 

©>^-<JL i- 01 SX> 

uj. 






Juzu 21 


LUQMAN 


Essuula 31 


20. Naye banga wa kigero mu kutambula 
kwo, era kakkanyanga eddoboozi lyo; mazima 
ekikyayibwa ennyo mu maloboozi gonna, 
ly’eddoboozi ly’endogoyi. 

Ruku 3 

21. Abaffe, temulaba nga Allah bwe 
yabateerawo ebyo ebiri mu ggulu n’ebiri 
mu nsi okubaweereza, era n’atuukiriza ku 
mmwe ebyengera bye ebirabika n’ebitala- 
bika? Naye mu bantu mulimu abawakana 
ku bifa ku Allah awatali kumanya kwonna 
oba obulung’amu wadde Ekitabo ekitanga- 
aza. 

22. Era bwe bagambibwa nti: Mugoberere 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Nedda, 
ffe tugoberera ebyo bye twasangako ba- 
kitaffe. Abaffe, Sitaani ne bw’aba nga 
abakoowoolera eri ekibonerezo ky’omuliro 
ogubumbujja, era nga bagenda? 

23. Naye oyo eyeeweerayo ddala yenna eri 
Allah era nga mukozi wa birungi, mazima 
aba amaze okwekwata ku kyekwatwako 
ekinyweevu. Era eri Allah y’eri enkomerero 
y’ensonga zonna. 

24. Naye oyo atakkiriza, kale obutakkiriza 
bwe buleme kukunakuwaza. Gyetuli y’eri 
obuddo bwabwe, kale tulibategeeza ebyo 
bye baakola. Mazima Allah y’amanyi 
obulungi ebiri mu bifuba. 

25. Tujja kubeeyagazaamu katonon’oluva- 
nnyuma tubagobere eri ekibonerezo 
ekikakali. 

26. Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda 
eggulu n’ensi? Ddala bajja kugamba nti: 
Allah. Gamba nti: Amatendo gonna ga 
Allah. Naye abasinga obungi mu bo temanyi. 

27. Ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna by a 
Allah. Mazima Allah y’Eyeemala, y’ Atendere- 
zebwa. 

28. Era singa emiti gyonna egiri mu nsi 
giba nga z’ekkalaamu, n’ennyanja nga ye 
bwiino, ate oluvannyuma lwa yo n’eyonge- 
rwako n’ennyanja endala musanvu, era 
ebigambo bya Allah tebyandiweddeyo. 
Mazima Allah ye Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


ft p rs s * y ft• A * y 

U2&'£>3.33 

0yui 5 




y ^ ✓ * 

' n ft ✓ . 0 DU) ^9 




30^1 ^ iAJs 

t>a!L i-oXll bajol 

0CJ ^,4 4 pZ 

(j\, iaX>\ €» 






Essuula 31 


LUQMAN 


Juzu 21 


29. Okutondebwa kwammwe n’okuzuukiz- ^. a; ^ bj y Co 

ibwakwammwe sikintu,wabula biring’anga * $ n ' y, -j 

okutonda n’okuzuukiza omuntu omu. ©yA-oi; olL > &), a 

Mazima Allah y’Awulira byonna, y’Alaba 

byonna. , * . ✓ -s ^ ^ x ^ 

30. Abaffe, tolaba nga Allah bw’ayingiza 1 (-i-P ' 2 jLi 1 &! 1 

ekiro mu rnisana era n;ayingiza emisanamu - 

kiro, era y eyassa enjuba n omwezi ku y ^ J r^r-? 

kuweereza, nga buli kimu kiddukira ku kiseera | \ ?A J ^ $)4h. jJ> j tXsJ I 

ekigere, era byonna bye mukola, ddala Allah *‘^sl " 




abitegeera? 

31. Ekyo lwa kubanga Allah ye w’Amazima, Go y ^3^3' ul> 1 <3 L jGljA 

ng’ateebyo bye balaajaniraebbali we bya >, ✓ ✓✓ jj {/ . „ /»>* s 

bulimba, n’olwokuba nti ddala Allah ye ^• 1 ^^^ r 

Mugulumivu ennyo, Omukulu ennyo. 

Ruku 4 • , .* <«> * 

32. Abaffe, tolaba nga ebyombo bwe ^ y y ' 

biseeyeeya ku nnyanja olw’ekisa kya Allah 2 2 > , v . _ . 

alyooke abalage ku bubonero bwe? Ma z ima y* > 

mw’ebyo mulimu okulabula eri buli „ j> -r ft; ^ tv/iu-,»s 

mugumiikiriza, eyeebaza. 

33. Era awo amayengo bwegababuutikira jli\\ 

' >],} 

negaba ng’ebibikka, olwo balaajanira Allah „ , i„ f „ * A . e , 

nga bamalirivu gy’ali mu buwulize. Naye LoJls o ^ 

bw’abawonya n’abatuusa ku lukalu, kale ‘^f '' 5 «•*! t*u ii "u 

abamu mu bo be basigala ku kkubo ettuufu. •- 5 b JULa A 4-*-J 9 

Era tewah agaana Aya zaffe mu bugende- 
revu, okuggyako buli ateesigibwa, 
ateebaza. f 

34. Abange mmwe abantu, mutyeMukama Go I y-i-A' })&£)' ' LA 

wammwe era mutye olunaku omuzadde sr „ ^ ^ ^7'-' . *f£ „ ✓ jf * . "x.3 

lw’ataligasa mwana we, wadde omwana x ^ > 

okugasa muzadde we mu kyonna. Mazima I 5 >^, 15 ^ 

okusuubiza kwa Allah kwa mazima. Kale f ( ^ * i 

obulamu bw’ensi tebubawubisanga, n’oyo 3^1 ^ 

abuzaabuza tababuzaabuzanga ku bifa ku j, , > < ' ? * A ^ o ;» 

Allah. ^ ^ V^xJ\ 

©5^1 

35. Mazima Allah gy’ali y’eri okumanya S G 

kw’Essaawa. Era y’atonnyesa enkuba, era j ^ jJU^T 5 ^ vL^l 

y’amanya ebiri mu nnabaana. Naye omuntu . ^ J ** s 

tamanyi ki ky’anaafuna enkyaera omuntu Go y t lt~c ■/ ' "> Go 

tamanyi nsi ki gy’alifiiramu. Mazima Allah «j p ^. < fj;/, n ^ 

y’Amanyi byonna, y’Ategeera byonna. uJal ts>J, b * iJ y* 0^9* 

(*■ f o ^ 6 ft 1 ^ r 










Essuula 32 


AL-SAJDAH 


Juzu 21 


11. Era bagamba nti: Abaffe, bwetulimala u$3S' (3 (111 \t»], * 12^ S 5 

okubulira mu ttaka. abaffe. era tulizuukizi- p -rs ^ j, ^ ^ * * 

bwa mu ntonda empya? Nedda, bo (s lll^ ci4 41 £-?• 
okusisinkana ne Mukama waabwe teba- 
kukkiriza. 



12. Gamba nti: Malayika w’okufa oyo Cf P 1 MS jJtJ ji 

eyabasigirwa ajja kubafiisa, n’oluvannyuma s> „ > , \ * s l 

eri Mukama wammwe gye mulizzibwa. 


Ruku 2 

13. Era singa olaba awo nga aboonoonyi 
bakotese emitwe gyaabwe mu maaso ga 
Mukama waabwe nga bagamba nti: 
Mukama waffe, tulabye era tuwulidde, naye 
tuzzeeyo tukole ebikolwa ebirungi; mazima 
kati tukakasizza. 




14. Era singa twayagala kukaka, mazima 
buli muntu twalimuwadde obulung’amu 
bwe, naye ekigambo kyamala okukakata 
okuva gyendi nti: Mazima ng’enda kujjuza 
Jahannamu okuva mu Majinni n’abantu 
bonna abalijeema. 

15. Tulibagamba nti: Kale muloze ku 
kibonerezo olw’okwerabira kwammwe 
ensisinkano y’olunaku lwammwe luno. Naffe 
bwe tutyo tubeerabidde. Era muloze ku 
kibonerezo eky’obugenderevu olw’ebyo bye 
mwakolanga. 

16. Mazima ddala abakkiriza be bo abeyaia 
wansi nebavuunama awo nga Aya zaffe 
zibajjukizibbwa era nebatendereza n’amatendo 
ga Mukama waabwe era botebeekuza. 

17. Embiriizi zaabwe zaawukana n’obuliri 
bwaabwe; nga balaajanira Mukama waabwe 
mu kutya n’essuubi era nga batoola ne 
mw’ebyo bye twabawa. 

18. Kale tewali muntu yenna amanyiebyo 
ebyabakisibwa mw’ebyo ebisanyusa 
amaaso, nga y’empeera olw’ebyo bye baa- 
kolanga. 

19. Abaffe, oyo aba omukkiriza afaanana 
n’oyo aba omujeemu? Tebenkanankana. 



20. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, kale balifuna ensuku 

<c@> 





Juzu 21 


AL-SAJDAH 


Essuula 32 


ez’amaka ag’olubeerera, nga kwekusembeze- 
bwa olw’ebyo bye baakolanga. 

21. Naye abo abaajeema, kale obutuulo 
bwabwe muliro. Buli lwe balyagalanga 
okugufulumamu, baliguzzibwangamu, era 
baligambibwa nti: Muloze ku kibonerezo 
ky’omuliro ekyokye mwalimbisanga. 


22. Era ddala tugenda kubaloza ne ku 
kibonerezo ekitono olubereberyelw’ekibo- 
nerezo makeke, balyooke beddemu. 

23. Era ani mwonoonyi asinga kw’oyo 
ajjukizibwa Aya za Mukama we n’olu- 
vannyuma n’azikuba amabega? Mazima 
ddala aboononyi tugenda kubabonereza. 

Ruku 3 

24. Era ddala FfetwawaMusa Ekitabo — 

kale tobaamu okubuusabuusa ku 

kusisinkana naye (Allah)— era twakifuula 
bulung’amu eri abaanaba Isirairi. 

25. Era twassa mu bo abakulembeze nga 
balung’amya olw’okulagira kwaffe, 
olw’okubanga baali bagumiikiriza era 
baalinga bakakasa Aya zaffe. 

26. Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe ku lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo 
bye baali batakkiriziganyaamu. 

27. Abaffe, tekibalung’amya okulaba nti 
emirembe mingi gye twazikiriza oluberebe- 
ryelwaabwe, nga n’agaali amaka gaabwe 
bo mwe batambulira? Ddala mw’ekyo 
mulimu okulabula. Abaffe, era tebaawulire? 


28. Abaffe, tebalaba nga bwe tusindika 
amazzi netugatwala eri ensi eba ekaze 
netugamezesesa ebimera ebiriibwako ebisolo 
byabwe nabo bennyini? Abaffe, tebalaba? 


29. Era bagamba nti: Ye obuwanguzi 
obwo bwaddi, obanga mwogera mazima? 






S> 

*0 


_Qj| ;S>i-»3bi \ 3 A j l\ja\ ) 

64 £>t \\\& &U 

S kV 1 w \U 3 

Ji 3 

•it*.) c. 

\ A 


4I5J 1 ^ ji ds?\ SJsft 

G/US 3 >i4^5 

si 

;$i j&fcr ^ 14; St 

\ 4-1 £*-44 4 5 I 

ci 

© 1 ^) yt.a Aj 

i 44 Cft \ 3>4 5 ' 

p * t > }/ 1 p ,< z . j> ) t, 

Ji»b Lcy> = 

©o»34^4.')ij 1 bj> | L. a*' 3 // »44G»j 1 7 

^£, 1,^1 ilk jki 3 

©44 4 s 






Essuula 32 


AL-SAJDAH 


Juzu 21 


30. Gamba nti: Ku lunaku lw’obuwanguzi, 
abo abeerema, okukkiriza kwabwe 
tekulibagasa era tebaliweebwa kaagaanya. 

31. Kale ggwe baleke olinde, ddalanabo 
balinda. 


£>-?. I V ' Jo ¥•• 

juJ kwifiL 

j&i 3 

• & c 


<c@> 









Essuula 33 


al-ahzAb 


Juzu 21 


8 . Era jjukira nga bwe twajja ku Babaka 
endagaano yaabwe, ne ku ggwe, ne ku Nuhu, 
ne Ibrahimu, ne Musa, ne ‘Isamutabani wa 
Maryamu, era twabaggyako endagaano 
ennyweevu. 

9. Allah alyooke abuuze ab’amazima ku 
mazima gaabwe. Era yategekera abeerema 
ekibonerezo ekirumya. 

Ruku 2 

10. Abange mrnwe abakkiriza, mujjukire 
ekisa kya Allah ku mrnwe awo bwe mwajjirwa 
amagye. Kale twabasindikira embuyaga 
n’amagye ge mutaalaba. Era bye mukola 
Allah abiraba. 


11. Awo bwe baabajjira okuva eky’engulu 
wammwe n’okuva eky’emmangawammwe, 
n’awo amaaso we gaatabukira n’emitima ne 
gibeewanika negituuka mu mimiro era 
nemulowooza ku Allah mu ndowooza ezitali 
zimu. 

12. Mukiseeraekyo abakkiriza baagezesebwa, 
era nebakankanyizibwa olukankana kasiggu. 



tui $S i&j&KCUi 1 

Q Ij) 3 L0 JJ 1 el ^ 

e>£ 

JlL 5 4^' 








13. Era jjukira nga bannanfuusi n’abo 
abalina obulwadde mu mitima gyaabwe 
bwebaagamba nti: Allah ne Mutume we 
tebaatusuubiza wabula kubuzaabuza. 



14. Era awo ekibiina ekimu mu bo bwe jUlT jUlg, JLJ IS U 5 

kyagamba nti: Abange mrnwe ab’eYathrib, £ K '{jj 4 ^ jj 

temulina buyimiriro ku mulabe, n’olwekyo ^ j, s ^ < ? "'■/ 3 " 

muddeyo buzzi. Olwo ekibiina mu bo & p ejy-Li ^ 4 M l ^ J M-wJ. 

kyasaba Mutume okuweebwa olukusa, nga ... 'X (>«'•. r<£ j> •i J 

baoamba nti: Mazima eniu zaffe niereere. * 3 *^, ( 4s U> 5 i Uj ; <eE ,'3 

kibuga kyabwe okuva buli ludda lwakyo 'Css Cs Id << E ; 

n’oluvannyuma nebasabibwa okwetaba mu 1 3aJ*-L3 U 5 & y j) A 2 —iaJ \ \ 

©iSWtfi&j. 


bagamba nti: Mazima enju zaffe njereere, 
so nga tezaali njereere, wabula nga kye 
baagala kwe kudduka. 

15. Era singa baayingirirwa abalabe mu 


mivuyo, ddala baalikikoze era n’amaka 
tebaaligabaddemu okuggyako akatono 
ennyo. ^ 

16. Songa ddala baali beeyamye eri Allah 5) Jjjjj 4>-<. U > Is 14 ^ > ai 5 
olubereberye nti tebalikyuusa migongo « f n x ^ r x x s\s„s » ^ ^ 
kudduka era obweyamo bwabwe eri Allah el ; i )b5V ley jj. 







Juzu 21 


AL-AHZAB 


Essuula 33 


bwa kubuuzibwa. 



17.Gamba nti: Okudduka tekujja kubagasa. 
Ne bwe munadduka okufa oba okuttibwa, 
eratemujja kuganyulwa okuggyako akatono 
ennyo. 


i \il $ s£&\ $ & 

©illi- Y \ u 


18. Gamba nti: Ani ayinza okubawonya 
Allah bw’aba nga abaagalizza akabi oba 
nga abaagalizza okusaasira? Era tebayinza 
kuzuulayo mukuumi wadde omuyambi 
omulala ebbali wa Allah. 


19. Mazima Allah amanyi bulungi abomu 
mm we abalemesa abantu okulwana n’abo 
abagamba baganda baabwe nti: Mujje eno 
gye tuli temulwana; era tebagenda eri 
kulwana okuggyako akatono. 

20. Babakwatirwa obuggya. Naye entiisa 
bw’etuuka, obalabangabatunulagy’oli nga 
amaaso gaabwe gawulunguta nga ag’oyo 
azirika olw’okufa. Ate endisabw’eggwawo, 
nebabakyokkya n’ennimizaabweenjogi nga 
balulunkanira ebirungi bye muwambye . Abo 
tebakkirizanga. Ne Allah kye yava 
afaafaaganya ebikolwa byabwe. Era ekyo 
eri Allah kyangu nnyo. 


0JL» \ (Jf \ I i t*>-° (Jj 

>\ %'\ \i&sSL$)\ 

$ *X\ 

5 * SjlJ l ' 


21. Bakyalowooza nti amagye amagatte <J),5 

tegannagumbulukuka. Era singa amagye „ 9 s „<r 

amagatte gaali ga kujja /rate, baalyego- a 4-*' p 4 M > k Jh V - 

mbye nti singa baali mu Bawarabu b’omu „ ✓ ✓ ;?< „ y ,/ -><.?, *» p 

ddungu, foafee nga babuuza bubuuza ebifa <-> y '-"A >' ■ 

ku mmwe. Era ne bwe baalibadde awamu r< ^ ^ < i j&s.® 

nammwe, tcbaalirwanyc okuggyako akatono. • 


Ruku 3 


<&WYj,\*lxi | 

rvun.u j 0 f 1 > 9 * ‘ »'s’ C-* t. << 

22. Mazima mulinaeky’okulabirako amakula \ <^^*0 ££< <i> » >»AJ 

mu Mubaka wa Allah eri oyo atya Allah > A , . p „ ✓ ✓ „ At ^ 

n’olunaku lw’enkomerero era n’ajjukira nnyo ^ ¥*>*■ & „ 

Allah ©l^i d» 1 V5 y0 'A ^' 


Allah 

23. Era abakkiriza bwe baalaba amagye 
amagatte, baagamba nti: Kino kye 


* 


p 5 # <.» 1 \1j ClTj 

5 Ci 1 >_ 4 . 

jidj&Li 


twaasuubizibwa Allah ne Mutume we, era 5^' 

Allah ne Mutume we baayogera mazima. d CiJj,'! j, j&JL >\S£ 5 j SJ" '' ' 
Era tekyabongera okuggyako okukkiriza 


L> xx. ‘ 







Essuula 33 


al-ahzAb 


Juzu 21 


n’okweweerayo ddala. 

24. Mu bakkiriza mulimu abantu abaatuu- fc 

kiriza ebyo bye baasuubizako Allah. Nemu ^ ^ A , . > ' 

bo mulimu abo abaatuukiriza obweyamo ^ >4 * 3 * * 
bwabwe, ne mu bo mulimu abalindiridde ^ jryLs 5 £ 7^7 

okutuukiriza obweyamo bwabwe era J " 1 , / ^ 

tebakyuusangako wadde akatono. © >-£ £-P’' y x-{ U 

25. Ekyo kiri bwe kityo, Allah alyooke 5 >-*$-•, ,>4NrL 

asasuleab’amazimaolw’amazimagaabwe era ✓ „£.✓ *>< 7"< ;, •• ; ■ j>^ / 

abonereze bannanfuusi bw’aba ayagadde, ^ J' ' ' 

oba abaddiremu. Mazima Allah ye 0 ft j 1 <•)}, ka-Aj-iX 

Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. ^ x x „ < i, 

26. Era Allah yazzaayo abatakkiriza n’e- A >) 5 

ssungu lyabwe nga tebafunyeyo kalungi ^ • „ \ ■ i \\ l\>\ t £$ fc \%jLl 
konna. Era Allah yamalira abakkiriza ^^+ y 1 "(s 
n’abayamba mu kulwana. Era Allah ye u iuL>\o 5 i ' 

w’Amaanyi ennyo, Luwangula. „ T, „ ' .. « <<«<* 

27. Era y’eyaleeta abo abaayamba to// a-** \ uy 5 

abaava mu bantu b’Ekitabo ne bava mu </{;/, „ (V /» }.<"?. 

man hvaahwe. era n assa p.nsisi rrm mitima w—* ^ ^ - > ** 


bigo byaabwe, eran’assa ensisi mu mitima L - 3 >- 3 5 ^ ~ x > 40 m 

gyabwe. Abamu ne mubatta, n’abalala ne 1^5 1 , \ > £ \ CX 

mubawamba. Z77,,^ 

©UL3 yi i;) 5 y*» L? J (il ^k- X .O-t 
S n £✓[> * a > K a * 

28. Era mmwe n’abasikiza ensi yaabwe 5 3 A - 4 - ^ j I a=a 7,)5 1 5 

n’amaka gaabwe, n’ebyobugagga bwabwe, ✓% UJ| £S'I 
n’ensi gye mwaali mutalinnyangako kigere. *^ ^ >\ , r 

Era Allah ye w’Obuyinza ku buli kimu. 

R k 4 ^ ^ 

29.0wange ggwe Nabbi, gamba bakyaala bo 

nti: Bwe muba nga mwagala bulamu bwa i * Z 

nsi n’amajolobera gaayo, kale mujje 

mbasibirire era mbasiibule okusiibula ^ \ f-"V 

ok,,1 “ ngi ' " ©i 

30. Naye bwe muba nga Allah neMutume y kayi.; ; 3aj uiy. uyAiTc>l, S 

we be mwagala n’amaka g’enkomerero, kale Z \< Cy .'iS { 11 

ddala Allah yategekera abakyaala abakozi ^^ ^\ > 

b’ebirungi mu mmwe empeera ensuffu. \%'\ &ZL*, 

^ 1 W fs ^ IU *■ 1 l X • ^ 

31. Abange mmwe bakyaala ba Nabbi, oyo vjjju c>-® 

yenna mu mmwe abaakoze ebyambyoone i«»< 1 ✓ 1 4 

mu lwaatu, alyongerwa ekibonerezo "■ ^ ^ 

enfundabbiri. Era ekyo eri Allah kyangu ^ iiJi 5 >cp A.p^v~> 

nnyo- " ^ L . 





Juzu 22 


al-ahzAb 


Essuula 33 


Juzu 22 

32. Era oyo yenna mu mmwe agondera 
Allah ne Mutume we era n’akola ebikolwa 
ebirungi, tulimuwa empeera ye e mim ndi ebiri 
era twamutegekera okugabirwa okw’ekitiibwa. 


33. Abange mmwe bakyala ba Nabbi, 
mmwe temuli nga omulala yenna mu bakazi 
bwe muba nga mutya Allah. N’olwekyo 
temwekejjebezanga nga mwogera, si kulwa 
ng’oyo alina obulwadde mu mutima gwe 
asikirizibwa; kale mwogerenga enjogera 
esaanidde. 

34. Era mukkalirenga mu mayumba 
gammwe era temweyolesanga eri abantu 
mu nneeyolesa y’omu biseera 
by’obutamanya obw’edda era mujjumbire- 
nga essaala era mutoole zaka era 
mugonderenga Allah ne Mutume we. 
Mazima Allah ky’ayagala kwe kubaggyako 
ebyesittaza, mmwe abantu b’omu nju, era 
abatukuze olutukuza. 

35. Era mujjukirenga nnyo ebyo 
ebisomebwa mu nnyumba zammwe mu 
Aya za Allah n’ebyamagezi. Mazima Allah 
y’Amanyieby’ekusifu, Amanyi buli kimu. 


5 "I s * 

. " 

©£©J >XC \ 5 

Sr* . s a > i 

&&& 

4-sUi 1 14^4. u ^ 3-5 j 

i^ui 1 

ill 

©'H-e- St 


Ruku 5 ^ . , „ „ x ' 

36. Mazima abasajja abeewaayo eri Allah ) oJxLloJ' 5 1 

n’abakazi abeewaayo eri Allah, n’abakkiriza ,, x uJ j'h 

abasajja n’abakkiriza abakazi, n’abasajja 3 5 5 

abawulize n’abakazi abawulize, n’abasajja ' k\ \ 1 -.£l i 

ab’amaziman’abakazi ab’amazima, n’abasajja 3 ^ " , " 7 

abagumiikiriza n’abakazi abagumiikiriza, 5 ^- A ^_n ^ oy-yiah 3 
n’abasajja abeetoowaza n’abakazi ^ « 

abeetoowaza, n’abasajja abatoola saddaaka 1 3\ 31 

n’abakazi abatoola saddaaka, n’abasaija 1 . . \ 1 ? t 'T'< ul 

abasiiba n’abakazi abasiiba, n’abasajja ' 51 * 

abakuuma obweereere bwabwe n’abakazi ^J\ 5 , .■. k 1 3 ; > * 

abeekuuma, n’abasajja abatendereza Allah , '' x " 1 ^ 

ennyo n’abakazi abatendereza, obo bonna Jl 

Allah yabategekera okusonyiyibwa .* „<£ c-J „ »*( 

n’empeera ensuffu. kJl a* A cAy± 5 SyiA- 3 / o 4- 1 

37. Era tekisaanira mukkiriza omusajja 3 ^ 

wadde omukkiriza omukazi awo nga Allah ^ ✓ + S t 

ne Mutume we bamaze okuwa ensala ku >4P Ojaj »2>1 \)-*\ 
nsonga yonna, nabo okuba n’okweroboza ' s^Ujl 

mu nsonga yaabwe esaliddwawo. Era oyo " J ^ ^ 

ajeemera Allah ne Mutume we, kale oyo ©lilJS S jj J ^s > a-J 
aba abuze okubula okw’olwaatu. 

<^ 2 p 





Essuula 33 


al-ahzAb 


Juzu 22 


38. Era jjukira nga bwe wagambaoyo Allah 
gwe yakolera ekisa era naawe n’omukolera 
ekisa nti: Nyweza obufumbo ne mukyala wo, 
era tya Allah. Eran’okisa mumwoyo gwo 
ekyo kye wamanya ku mbeeray’obufumbo 
bwabwe Allah kye yali agenda okwoleka, 
n’otya okukibuulira abantu, so nga Allah 
yekka gw’oteekwa okutya. Kaleoluvannyuma 
Zaidi bwe yakomyaokwagalagy’ali n’amuwa 
Talaka, Ffe kwe kumukufumbiza, walyooke 
waleme kubaawo buzibu ku bakkiriza 
okuwasa abaali bakabakuzire baabwe, bwe 
baba nga bo bamaze okukomya okwagala 
gye bali.Era ekiragirokya Allah kyali kiteekwa 
buteekwa okutuukirizibwa. 

39. N’olwekyo Nabbi tayinza kubaako 
kinenyo kyonna kw’ebyo Allah by’aba 
akakasizza ku ye. Eyo y’enkola ya Allah 
eyaliwo ne mw’abo abaggwaawo olube- 
reberye, era ekiragiro kya Allah liba tteeka 
eriba liteekwa okutuukirizibwa. 

40. Era y ’enkola ya Allah eri abo abatuusa 
obubaka bwa Allah, era ne batya Ye, ne 
batatya yenna okuggyako Allah. Era Allah 
amalira ddala nga omubalirizi. 




1 

iiT ii. i «US JA 5 *2 ^ 

[^,14 CHS* 

T; * o <" . 1 »i i 

7v'34l O, 

\$SA 

\*H JL\ yo\ bt 

>JLa 

5 OL\ 

•viitif ki ~£jz 


41. Muhammad tabanga kitaawe wa yenna 
mu basajja bammwe, wabula Mubaka wa 
Allah era y’Empeta y’Abatume; era Allah 
y’amannyi obulungi buli kimu. 

Ruku 6 

42. Abange mmwe abakkiriza, mujjukii'enga 
Allah okujjukira okungi; 



43. Era mumutenderezengaenkya n’eggulo. 

44. Ye y’Oyo abawa emikisa, nebamalayika 
be, alyooke abajje mu kizikiza mudde eri 
obutangaavu, era wa kisa nnyo eri abakkiriza. 


45.Ekiramuso kyabwe ku lunaku lwe 
balisisinkana naye kiriba: Mirembe. Era 
yabategekera empeera ey’ekitiibwa. 


<m±A\% \ % 


5 p -Li a —j ^qj.1 p. 


, "i "" « Z && r. 
■i A yi. / p- 4 -A-i- 5 y 

© fej. \ ^ 4 1 A- 1 


46. Owange ggwe Nabbi, mazima twakutu- I %-t* 
maobemujulizi era obe muwi wamawulire 
ag’essanyu era obe mulabuzi, 







Juzu 22 


AL-AHZAB 


Essuula 33 


47. Era obe akoowoolera abantu eri Allah uL Vy* 5 aL I (Ji- 5 

olw’okulagira kwe era obettaalaemulisa. ' x ._^ A •* 


48. Era wa abakkiriza amawulire ag’essanyu \ ZA, <i>W I yJ^j 5 

nti balifuna okuva eri Allah emikisaemisuffu. ** 

49. Era togonderanga batakkiriza ne banna- > 5 t, w\ | » \ •» 1-7" ^ 5 

nfuusi era tofa ku kujooga kwabwe, , Ay* ; -'x % ^ ^ 1 ✓ 

wabula weesige Allah. Era Allah nga omula- jIjLj 5 * aia i <J3 y’ 5 a4-j i \ 
birizi amalira ddala. ' 

50. Abange mmwe abakkiriza, bwe mu- \»J, l \ I 4 J.U. 

gattibwanga n’abakazi abakkiriza n’oluva- 




-- n - . , 1/ , 

nnyuma nemubatalaka olw’ensonga, ngate- 
munnaba kubatuukako, kale olwo tekibeeta- r 

aza kubalirira ‘Idda gye mwalibaliridde ku bo. * " ^ p ;<j / ^ x 

Naye mubawe ebikozesebwa era mubasiibule 5 5 *^* * wP 5 


okusiibula okulungi. 




>“ 

C ,P < . , 


51. Owange ggwe Nabbi, ddala twakukkiriza ^ 

bakyala bo abo be wawa amahare gaabwe, * ”■ ( - 

n’abaawambibwa omukono gwoogwa ddyo A. £7 ' [Z « Fkj l 

mw’abo Allah be yakuwa ng’amagoba ( ^ 

g’olutalo, ne bawala ba kitaawo omuto, ne Cld>j ; Al ? 1 r. | '\j\ Vjo-o, 

bawala ba bassenga bo, ne bawala ba bakojja \ x 

bo, ne bawala ba bamaama bo abato abo 5 ojA-* ? £\zAa 5 esAjj^c. 

abaasenguka naawe, n’omukazi omukkiriza , ✓ „ ✓ rv ...4 '» 

bw’aba nga yeewaddeyo yekka eri Nabbi J kSr tSLxU. 

amuwase nga ne Nabbiasiimyeokumuwasa. f*"^ 5< * . t. < £2 A 

Kino kikwata ku ggwe wekka, abakkiriza 51^5 

tebaliiko. Twamala okumanyisa ebyo bye >l;l 

twabalagira ebikwata ku bakyala baabwe ne ^ ^ ^ s ^ 

kw’abo abaawambibwa emikono gyabwe S-s i (jj* &*, eA) 

egya ddyo, walyooke waleme kubaawo ^ „ A* 7 ; n *y y r> ; n ^ 

buzibu bwonna ku ggwe kukola u^^iUuiit 

otSfingT A “ ah J ,eMuson >' i >' is! "">' 0 ' &g£&j&fei&(v;&£Sit 

52. Oyinza okuleka okuwasa oyo gw’oba ^ ^ ^^3 

oyagadde mu bo, oba oyinza okusembeza 'S <* s s 

gy’oli n’owasa oyo gw’oba oyagadde. elJ yZ ^ b>Ai2i 
Naye bw’ oba nga oyagadde okuwasa yenna ^ ^ x ^ s s '< 

mw’abo bewaleka, kale tewaba kinenyo ku nV 

ggwe. Ekyo ky’ekisinga okuba okumpi gye _ ^ 's ' 9 ? P 

ball, olwo amaaso gaabwe galyooke \£_, 5 ^ 5 

gakkakkane era baleme kunakuwala era olwo k . jr £ 7" x ^^5 < p''”'' 1 

bonna balyooke basanyukire n’ebyo ££, u 5 A c>4^47\ 

by’obawa. Era Allah amanyi ebiri mu mitima 
gyammwe. Era Allah ye Mumanyi wa w 
byonna, Alumirwa ennyo abaweereza be > _ 

<c@> 





Essuula 33 


al-ahzAb 


Juzu 22 


53. Tokkirizibwa kuwasa bakazi balala £)\ 3 tSU 

ebbali wa bano wadde okubakyuusaamu 

abakazi abalala, obulungi bwabwe ne bwe ^ 5 Tv-34* U 

bukusanyusa butya, okuggyako oyo , *9, Z\i » ' 
awambiddwa omukono gwo ogwa ddyo. 

Era Allah ye Mulabirizi wa buli kimu. 




Ruku 7 


h\ 

" r 

54. Abange mmwe abakkiriza, temuyingi- \£l a.>j? y IpJol L^jLj. 

rangamu nju za Nabbi okulyayo okuggyako \ , ut^l “y\jj l 

nga muyitiddwa ku kijjulo, naye era nga Liy ^ 


v£i\ 

'..*9 9 

temudda gwo kukuuniirira kiseera kya kyo. 1 ^ ^ c,j ^ u a . A: ^ I'y^ 

Naye bwemuyitibwanga, olwo muyingire- A ^ ,<.< s / j> 

nga; ate bwe mumalanga okulya, olwo ' 0 “^^ 

musaasaancnga mangu ago; so si kudda J©-? i j 

awo kunyumirwa mboozi. Mazima ekyo £•> „„<•£ ■«, « p “ \ 

kikaluubirizaNabbikyokkaye abakwatirwa ( ^T U ^k 

ensoyi, naye Allah takwatibwa nsonyi ku y,^}\ ■? , j ^ iL 1 5 J 

mazima. Ate bwe mubanga musaba bakyala ^ f * r~ ^ ^ j, ^ ^ 

/?e ekintu kyonna, kale mubasabenga nga e>fr 1 >J, 

muli mabega wa lutimbe. Ekyo ky’ekisinga yt'yri s Ay? \^L\ i j. ^ ^T;3 

obulongoofu eri emyoyo gyammwe Sts ' r ? ' " 
n’emyoyo gyabwe. Era temusaanidde \5>V a*' ud u 5 * 
kukaluubirizaMubakawa Allah, waddeoku- ( ✓ .TS? . 4 , 

wasa bakyala be oluvannyuma lwe ddi na ^ ^ ^ 

ddi. Mazima ekyo eri Allah /bb/kisukkirivu. {j ^ySlj.> IjJ, .t \ xi 1 s^JLf 


55. Bwe mwoleka ekintu oba bwe mukikisa, $\ 1>? a 13 ^ 

mazima Allah amanyi bulungi buli kimu. " y “s ‘ , " 

56. Tewali kisobyo ku bo (abakyala) oku- j i K l ^ ~ L . 

Za^a ku bakitaabwe, oba batabani baabwe, y? ' s Z ' 

oba bannyinaabwe, oba batabani ba 4 .^-?' j 5 ^>4^' 5^ l 1 > 5 ' 

bannyinaabwe, oba batabani ba baganda 1 << > T< i < ^ ■; < , ; yl £ I 

baabwe, oba bakazi bannaabwe, wadde x ^„ ✓✓^,0 " / ^ 

abawambe abali mu mikono gyabwe egya Lodi u ^ 5 

ddyo. Era (abakyala) mutye nnyo Allah. \ ^ < f < <4 , <■ 

Mazima Allah ye Mujulizi ku buli kimu. > U 1*^1 

57. Mazima Allah ne bamalayika be baagaliza b 1 L^~ ^ ^ 3 - . t ri >» C^ L o 3 uLlo^ 

Nabbi emikisa. Abange mmwe abakkiriza, '' A ^ ^ |llstT 

nammwe mumusabire emikisa eramulamuse ^ 

n’okulamusa okw’emirembe. ©(liLiJ l^iLi 


yr S' ^ rs* * 

58. Mazima abo abanyiiza Allah neMutume 

we, Allah yabakolimira mu nsi ne ku ^ s < i ‘ (X3 > li A 

nkomererero era yabategekera ekibonerezo / °^ J "4—^ ^ ^ 

ekiswaaza. ©ul ^ i 151”> 







Juzu 22 


AL-AHZAB 


Essuula 33 


59. Era n’abo abalumya abakkiriza abasajja 
n’abakkiriza abakazi nga babakonjera ebyo 
bye batakoze, mazima baba beetisse 
okuwaayiriza n’ekibi eky’olwaatu. 

Ruku 8 

60. Owange ggwe Nabbi, gamba bakyala bo, 
ne bawala bo, n’abakyala b’abakkiriza 
bassengaeby’ebikkirirwa byaabw eku byeenyi 
byabwe nga bamaze okwambala. Ekyo 
ky’ekisinga gye bali balyooke bamanyike, 
baleme kutawaanyizibwa. Era Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


61. Singa bannanfuusi n’abo abalina 
obulwadde mu mitimagyabwe n’ababunge- 
esa eng’ambo mu kibuga tebeekomeko, 
mazima tujja kukulagira obakoleko; 
n’oluvannyumatebajja kuba baliraanwabo 
mu kyo, okuggyako akatono. 

62. Era bakolimirwe. Buli wonna we 
balisangibwa, bakwatibwe battibwe olutta. 



63. Eyo y’enkola ya Allah eyaliwo ne 
mw’abo abaggwaawo olubereberye, era 
tojjakusanga kukyuuka kwonna mu nkola 
ya Allah. 

64. Abantu bakubuuza ebifa ku Ssaawa 
eyalagaanyizibwa. Gamba nti: Mazima 
okumanya kwa yo kuli eri Allah yekka. Ye 
ggwe ki ekinaakumanyisa obanga Essaawa 
eri na kumpi? 

65. Mazima Allah yakolimira abeerema era 
n’abategekera omuliro ogubumbujja. 


66 . Omwo mwe balibeera ddi na ddi. 
Tebalizuulayo mukuumi mulala wadde 
omuyambi. 

67. Olunaku obwenyi bwabwe lwe 
bulikyuusibwakyuusibwa mu muliro, 
baligamba nti: Woowe! Singa kale 
twagondera Allah netugondera n’Omubaka! 


©"34^-P’ ^ 

5 Sj. 

3 aJj 1 IjJLb \ LiaJJlj Hi ^ 

6v)"Y >3 \ ll aia | 


68 . Era baligamba nti: Mukama waffe, < 
mazima ffe twagonderanga bakama baffe 
n’abakulu baffe, kale nebatubuza kukkubo 
eggolokofu. 







Essuula 33 


AL-AHZAB 


Juzu 22 


69. Mukama waffe, bawe ekibonerezo kya 
mirundi ebiri, era obakolimire olukolima 
olunene. 

Ruku 9 

70. Abange mmwe abakkiriza. temubang’abo 
abaawaayiriza Musa, naye Allah n'amwejjee- 
reza kw’ebyo bye baayogera. Era yali wa 
kitiibwa nnyo mu maaso ga Allah. 


71. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 
era mwogerenga ekigambo ekyesimbu. 


72. Allah ajja kubalongooseza ebikolwa 
byammwe era abasonyiwe ebyonoono 
byammwe. Era oyo agondera Allah ne 
Mutume we, kale aba amaze okuwangula 
oluwangula olusuffu. 

73. Mazimatwawa Ekisigirwa eri emigigi 
gy’eggulu, n’ensi, n’ensozi, naye nebigaana 
okukyetikka era nebikitya, naye omuntu 
n’akyetikka. Mazima ye yeerumya nnyo ate 
mu butebalirira yeekansa! 


74. Ekyo kyakolebwa, Allah alyooke 
abonereze abannanfuusi abasajja ne banna- 
nfuusi abakazi, n’abasajja abenkanya Allah 
n’ebirala n’abakazi abenkanya Allah 
n’ebirala, era Allah alyooke addiremu 
abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi. Era 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


\#g 5 <) \£z\ &d\ 

y> 

0^4^ 5 J** bc) 1^5 k \ ^ ^ 

01 y-5 A) ^5 I 

Cta !US 

U yuj 5 ILl T^ii (iH* 5 y > 

3 7>4..H_a:Ai 1 &i»\ 

\ 5 ' 5 I 

f fii*i 3 

* r. 


\ P 


<c@> 









Essuula 34 


AL-SABA’ 


Juzu 22 


9. Apaatiika ku Allah bya bulimba, nandiki 
agudde ddalu? Naye abo abatakkiriza 
nkomerero bebali ku kibonerezon’okubula 
okw’ewala. 

10. Abaffe, tebatunuluko eri ebyo cbiri mu 
maaso gaabwe n’ebiri emabega waabwemu 
ggulu ne mu nsi? Bwe tuba nga twagadde, 
tubamizisa ensi oba tubasuulako ebibajjo 
okuva mu ggulu. Mazkna mw’ekyo mulimu 
okulabula eri buli muntu omwenenyi. 


Ruku 2 

11. Era ddala twawa Daudi emikisa okuva 
gye tub netugamba nti: Mmwe ensozi 
n’ennyonyi mutendereze wamu naye, era 
netumugondeza n’ekyuuma. 


12. Netumugamba nti: Kola ekkooti empanvu 
ez’ekyuuma eraokolen’empeta ez’ekigero era 
mukolenga ebikolwa ebimngi. Mazima bye 
mukola mbiraba. 

13. Ne Sulaimani twamugondezci empewo; 
ng’okufuumuuka kwa yo okw’oku makya 
kuweza olugendo o/w ,! omwezi, n’okufuumuuka 
kwa yo okw’olweggulo kuweza olugendo 
o/w’omwezi. Era twamutiiriisiza ensulo 
z’ekikomo ekisaanuufu. Ne muMajinni nga 
mulimu agakolera wansiweolw’okulagirakwa 
Mukama we. Era twalagira nti: Yennamu bo 
aliwuguka ku kiragiro kyaffe, tulimuloza ku 
kibonerezo ky’ omuliro ogubumbujja. 

14. Nga bamukolera buli ky’ayagala: ebifo 
eby’okusinzizaamu, n’ebifaananyi ebibu- 
mbe, n’ebbenseni ennene eziring’anga 
ebidiba, n’agatamu agaanywerezebwa mu 
bifo bya go. Netugamba nti: Abange mmwe 
ab’omu nju ya Daudi, mukole nga bwe 
mwebaza. Naye batono nnyo mu 
baweereza bange abeebaza. 

15. Awo Sulaimani bwe twasalawo 
okumufiisa, tewali kyabamanyisa kufa kwe 
okuggyako ekiwuka* ky’omu ttaka ekyalya 


d) \ (J»L2aJ 1 1 1 1 

3 L Jt, > 5 T 

A ^ 7 n £ ✓ tZ 

k3' llj 

i 

& GL* » jl* CLtfi 3 

H ^ .A 

5 <43p* 

(J ^LoLau £^\, i Ca^La 1 IjlXc \ 

___ lj ft ✓ 

(V •& .P ■? ** „ oi 11 «» ' k \ » I ^ 

3 ^4-oj us» 3 x-c 70. 3 

jJ uLLuil 3 ‘ 4^’33 

(J-ojo (J—o 5 ' 

A 9 ** r\ 9 

bs. £>* ^-4-^ 

0 y-L* 2 *J\ i_» 1 >Ja 

3 <£>* kJ <j 

^ 3 aJs 3 ^ i^Caa. 3 

^3 1 * S\ 

2 JJ 1 > 3 ), ^3-o ij-c- 


34:/5 Ekigambo ‘ daabbah’ (tS\>) kitegeeza buli kiramu. N’olwekyo kireme kutwalibwa nti 
amakulu ge tukiggyeemu nti kitegeeza ‘ekiwuka kyoomu ttaka ge gokka ag ’ekigambo ekyo. 
Wano ayogerwako nga ekiwuka kyoomu ttaka ye mutabani wa Sulaimani(a.s) eyayitibwanga 
Reheboam eyamusikira. Eky ’omukisa omubi, ye teyayoleka bitone bya butuukirivu n 'obufuzi 

<C@> 




Juzu 22 


AL-SABA’ 


Essuula 34 


omuggo ggwe. Kale bwe yagwa, ne- 
kimanyika eriAmajinni nti ddala singabaali 
baraanyi eby’enkiso, tebaalibadde mu 
kibonerezo ekiswaaza. 






& 


>*=>• 

1a 





16. Mazima Abasabiyi baalina akabonero 
akaali mu maka gaabwe: waaliwo ensuku 
bbiri olumu nga lull ku ddyo n ’olulala ku 
kkono. Netugamba nti: Mulye ku bigabulwa 
bya Mukama wammwe era mumwebaze. 
Ettaka eddungi, ne Mukama Omusonyiyi 
ennyo! 

17. Naye baakubayo mabega, kale 
netubaweereza amataba ag’akabi okuva mu 
bbibiro eryabotoka. Netubakyuusiza mu 
nsuku zaabwe ensuku endala bbiri ezirina 
ebibala ebikambagga n’emiti gya Athli 
n’egimu kumiti gya Sidiri emitonotono. 

18. Ebyo twabibasasula Iwa buteebaza; naye 
nga tetusasula bwe tutyo, okuggyako 
abateebaza. 

19. Era twateeka wakati waabwe newakati 
w’ebibuga ebyo bye twassaamu omukisa, 
ebibuga ebirala ebirabikira ddala era 
netugereka ebiwummulo mu byo. 
Netugamba nti: Mutambule mirembe mu byo 
ekiro n’emisana. 

20. Naye baagamba nti: Mukama waffe, 
wanvuya ebiwummuloebiri wakati w’eng’endo 
zaffe, bwebatyo nebeeryazaamaanya bokka; 
olwo netubafiiula ngero era netubasensebula 
olusensebula. Ddala mw’ekyo mulimu 
obuboneroeri buli mugumiikiriza,omwebazi. 

21. Era ddala Ibilisi yakisanga nti 
endowooza ye yali ntuufu ku bo, kale 
baamugoberera, okuggyako ekibiina 
ky’abamu mubakkiriza abatuufu. 

22. So teyalina buyinza bwonna ku bo, 
wabula twayagala kumanyisa oyo akkiriza 
enkomerero okuva kw’abo abagibuu- 
sabuusamu. Era Mukama wo ye Mulabirizi 
ku buli kimu. 


stir a 6 

© 5 $i1 

JjlT jull 

'$ kl jit hw> 




JI S A \S$ fc* 

\&£ 5 Jill ^5 

bfj 

5 0 .& te 

5 ijJSS 

©^3^ 

© 1 is li 

gx-s, s-S^ <^ss. £>* 

Sr 


obulungi ebyali mu kitaawe. Mu bufuzi bwa Reheboam, bakakensa abaakolanga emirimu egitali 
gimu ku mulembe gwa Sulaimani(a.s) (warn abayitiddwa ‘jintii’), oluvannyuma Iw’okulaba 
obunafu bw’omusika, baamanya nti ddala obwakabaka bwa Sulaimdni(a.s) bwali bugudde, 
kyebaava bamulwanyisa ne bakutulakutula mu bwakabaka obwo. 





Essuula 34 


AL-SABA’ 


Juzu 22 


Ruku 3 

23. Gamba nti: Kale mulaajanire abo be 
mubala nti bakatonda ebbali wa Allah. 
Tebalina buyinza wadde obwenkana 
obuzitobw’akakunkumuka akali mu ggulu 
wadde mu nsi, era byombi tebabirinamu 
mugabo; era Allah tabanga na muyambi 
yenna mu bo. 

24. Era okuwolereza tekugasa gy’ali, 
okuggyako eri oyo gw’aba akkirizza, 
okutuusa awo nga emyoyo gyabwe 
giggyiddwamu ensisi, aboogezi bagambe 
nti: Mukama wammwe yagamba ki? Baliddamu 
nti: Yayogera mazima. Era ye Mugulumivu 
ennyo, Omukulu ennyo. 

25. Gamba nti: Ani abagabira okuva mu 
ggulu ne mu nsi? Gamba nti: Allah. Naye 
ddala ku ffe oba ku mmwe kuliko ali ku 
bulung’amu oba ku bubuze obw’olwaatu. 

26. Gamba nti: Mmwe temulibuuzibwa ku 
bibi bye twakola, naffe tetulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mukola. 

27. Gamba nti: Mukama waffe alitukung’aa- 
nya wamu, n’oluvannyuma aliramula wakati 
waffe mu mazima. Era Ye ye Ssabalamuzi, 
Omumanyi wa byonna. 

28. Gamba nti: Mundage abo be 
mwamupaatiikako nga mubenkanyankanya 
naye. Nedda,wabula Ye Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

29. Era tetwakutuma wabula lwa kuba 
muwi wa mawulire ag’essanyu eraomulabuzi 
eri abantu bonna, naye abasinga obungi mu 
bantu tebamanyi. 

30. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 
kya ddi, obanga mwogera mazima ? 


4 13> Ui ,< 1 A r.£±\ 

Co 5 

M £4 \1 III) i v 3 

6J M, ji ISj, a »& i $ 

jld it Cispk! Hi J5 

©l^^UaJo Co_c 

^154 till 1 

Ogtllll 1(2^5 '>*>-' 

4 c ^uj. u-p nl* jjz 3 


31. Gamba nti: Mulina ekisuubizo ky’olu- 
naku lwe mutayinza kwerwisalwisaako 
kaseera wadde temuyinza kuluyitako. 

Ruku 4 

32. Era abatakkiriza bagamba nti: Tetujja 

kukkiriza Kur’ani eno wadde ebyo 
ebyagikulembera. Naye singa olaba 
aboononyi awo nga bayimirizibbwa mu £ ^5 £ ^ ^ ^ 1 Al l i], ijjS jJ 3 
maaso ga Mukama waabwe nga ' _p " ^ ^ 

balumagana bokka na bokka, abo r. > 

abaatwalibwanga nti banafu baligamba abo ^ | j »•■‘f ?r J jli i, 

<C@> ■" ” ^ 


(n)u 3^ V 3 A-c Cj£ £lJLc 

it** £>J 13 ^5 

>-£ 14-4 & ^ 4 ,'*’ 5 4 ' 5^ 1 


- A. 




» (A «’*' 




Juzu 22 


AL-SABA’ 


Essuula 34 


abeekuzanga nti: Singa temwali mmwe, 
mazima twalibadde bakkiriza. 

33. Abo abeekuzanga baligamba abo 
abaatwalibwanga nti banafu nti: Abaffe, ddala 
ffe twabaziyiza eri obulung’atnu oluvannyuma 
nga bubatuuseko? Nedda, wabula mmwe 
bennyini mwali boonoonyi. 


34. Era abo abaatwalibwanga nti banafu 
baligamba abo abeekuzanga nti: Nedda, 
twabuzibwa na kwekoba kwammwe 
okw’ekiro n’emisana nga mutupikirizatugaane 
Allah era tumuteekerewo n’abavuganya naye. 
Era baligezaako okukweka okwejjusa awo 
nga balabye ekibonerezo. Era tulissa enjegere 
mu bulago bw’abo abatakkiriza. Era 
tebalisasulwa okuggyako olw’ebyo bye 
baakoola. 


35. Era tetutumanga mu kibuga Mulabuzi 
yenna wabula bannaggagga baamu 
baagamba nti: Ddala bye mutumiddwa 
nabyo ffe tubigaanyi. 


36. Era baagamba nti: Ffe tusinza 
eby’obuggagga ebingi n’abaana, era tetuli 
ba kubonerezebwa. 

37. Gamba nti: Mazima Mukama wange 
agaziyiza ebigabibwa eri oyo gw’aba 
ayagadde era y’abikendeeza. Naye era 
abasinga obungi mu bantu tebamanyi. 

Ruku 5 

38. Era eby’obugagga bwammwe wadde 
abaana bammwe si by’ebiribasembeza 
okumpi naffe mu madaala, okuggyako oyo 
alikkiriza era n’akolaebikolwa ebirungi; kale 
abo be balifuna empeera ey’emirunai ebiri 
olw’ebyo bye baakolanga era bebaliba mu 
magoloofa nga bali ntende. 


iS&SXii JS 

£ y\ »+ * S < ,71 I * I 

1 1 a I 

> ^ „ YJw • i * n * y T| 

psS Jk VCL S.J ,iS >4>' 

^1 * & & I&3&U 

l "MS 

\fc\ ^ 

\*{\; iSj 

&.£j\ 

\ n <£{jLiZ v i 


©& 9 I 


ik*, (jj, 1 jCs 

©6 iLL-jl 

H'P' 

<sA kitf # 2 >i JS 

8 . 

4 ^ 5 ^ -3^' 

dkJ.\ 4 O jaTL-j . liH. >-4' 5 

> 


39. Naye abo abeefubiriranga okufufu- 
ggaza Aya zaffe, abo be balireetebwa eri 
ekibonerezo. 




Essuula 34 


AL-SABA’ 


Juzu 22 


40. Gamba nti: Mukama wange agaziyiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde mu 
baweereza be era y’abimukendeereza. Era 
ekintu kyonna kye mutoola, kale akizzaawo; 
era Ye y’Asinga abagabi bonna. 













*5> * 




41. Era jjukira olunaku lw’alibakung’aanya 
bonna n’oluvannyuma aligamba ba 
malayika nti: Abaffe, bano ddala mmwe be 
baasinzanga ? 

42. Baliddamu nti: Obutuukirivu bub wo! 
Ggwe Mutaasa waffe ku bo. Nedda, baasi¬ 
nzanga Majinni era abasinga obungi mu 
bo, go ge bakkiririzangamu. 

43 . Baligambibwa nti: Kale nnoolwa leero 
temulina buyinza kugasagana wadde okulu- 
myagana. Era tuligamba abo abaayonoona 
nti: Mulege ku kibonerezo ky’omuliro ekyo 
kye mwalimbisanga. 


V i- " ' 1 \tr . t " i » •• L* a L,"* 


(2)- cJt 13^ ts 


i 4*i‘U\^5* i jiis 


44. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez’olwaatu, bagamba nti: Ono si mulala 
wabula ye muntu ayagala okubaziyiza 
kw’ebyo bakitammwe bye baasinzanga. Era 
bagamba nti: Kino si kirala naye bwe bulimba 
obujingirire. Era abo abatakkiriza boogera 
ku mazima nga gabatuuseeko nti: Kino si 
kir ala wabula kwe kubuzaabuzaokw’olwaatu. 



45. Naye tetubawangako bitabo nti bye 
baasomamu era tetutumanga gye bali 
Mulabuzi yenna olubereberye lwo nti 
y’eyabagamba bino. 


46. Era n’abo abaabasooka baalimbisa 
obubaka — na bano abatannatuusa na 
kimukyakumi eky’ebyo bye twaawa bali, 
nabo era balimbisizza Ababaka bange. Naye 
ekibonerezo ky’okung’aana kyaali kitya? 

Ruku 6 

47. Gamba nti: Nze mbabuulirira ekintu 
kimu: Muyimirirenga ku lwa Allah babiri 
babiri, n’omu omu, n’oluvannyuma 


ll 

-O ^ 




©^ 
U X os L^r*" 4 

JS&* 1 US). JS 

i - X 9 . 


* \ 





Juzu 22 


AL-SABA’ 


Essuula 34 


mufumiitirizenga nnyo. Mujia kumanya nti 4 - 5 , u a* I_ 3 ^£suLZj 

munnammwetagwanga ddalu. Ye si mulala ^ ^ < 

wabula ye Mulabuzi gye muli ku kibonerezo 43 —; >£»J » j, 4 ), ■*> 

ekikakaliekisonze. » . ■?. i v ^ , v. *f 

©£-i ^ 1 > *- c </ >—i. 

48. Gamba nti: Empeera yonna gye u ^ 4*ECJ>. 1.. f< (JJ> 

nnaalibasabye, kale ebeere yammwe. Nze ,» » x s ✓ 

empeera eyange teri kw mulala wabula eri ku 4 *“? ?r I (J-c *5 \ yA- \ 0 \ 

Allah,era ye Muiulizi ku buli kimu. . £ a?. 

©>*£■£ 

« . "^Tl -l . i I '?£ 

49. Gamba nti: Mazima Mukama wange r. W 1 — s 0J, 04 

amegguza amazima ku bulimba n’abu- ' " „.p.jpa 

saanyaawo era ye Ssaabamanyi 

w’ebyenkiso. 9 f ^ 

50. Gamba nti: Ama zim a gazze eraobulimba 3 jj,yi£(>«er} ( jS3i{ii.js 
tebukyagunzeewo kintu wadde okukizzaawo. ^ rv 

51. Gamba nti: Bwemba nga mbuze, kale J-<$ 1 uJ i& J L U b 4i,4- s 

mbuze ku lwange nzekka. Erabwembanga r < z ■J* , ✓ a 

nnung’amye, nnung’amye lw’ebyo ^ 3 -i.U-o l K 44" ftJ 

ebimbikkulirwa Mukama wange. Mazima Ye rs <> » : ^ . ,a r'T 1 

y’Awulira byonna, Ow’okumpi ennyo. ©4-*^ 7*^- *«V > V J- 

52. Era singa olaba awo nga bakankana, ) 1 <*-& yi »], J y 3 ^ 5 

naye nga tewali butolokero, waalyewuunyi- u n ✓ .x ✓ o „£ .•! 

zza! Ate balikwatirwa mu kifo kya kumpi ^ o-* ’? 

nnyo. 

53. Era baligamba nti: Kali byonna tubikki- «Ji 5 SjLxJ 5 tl* U fe 3 

riza. Naye obwo buliba bukkiriza nnabaki* < * 

hwe balifuna nga bamaze na kutuuka mu ©9"*^ ^ 

kifo ekiri ewala ennyo few kityo, y 

54. Ate nga okukkiriza baakugaana 3 * i^-?3 43 , ‘f-j, 5 

olubereberyengabapaatiikawo n’ebitaliiwo ( r* 4 a „ < ? > ^ \ 

nga basinziira mu kifo kye baalowoozanga 4 k^xzs 4"2< l -j*.. * > ^ ^ ^ -D " i 

n/i kiri wala nnyo ne A//afe ? 0 y ly 

55. Era olukomera luliteekebwa wakati [^4 44-^5 fCr~ 2 X 

waabwe n’ebyo bye baayaayaaniranga, ^ ^ f J ’ n ^ ' 4 : < -f -s 

nga bwe kyakolwa eri abo abaabafaana- \ h 

nanga olubereberye. Mazima nabo baali 
mu kubuusabuusa okutawaanya. 




34:53. Kino kitegeeza nti oluvannyuma Iw’okulemwa okukkiriza nga baky’ali wano 
ku nsi, okukkiriza kwabwe ku lunaku Iw’enkomerero tekuliba na mugaso gwonna. 





Essuula 35 


Juzu 22 








FATIR 

(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Amatendo gonna ga Allah Omutandisi 
w’eggulu n’ensi, assaawo ba malayika 
okuba ababaka: abalina ebiwawaatiro ebibiri, 
n’ebisatu, n’ebina. Ayongera kuntonda nga 
bw’aba ayagadde. Mazima Allah ye 
w’Obuyinza kubuli kimu. 


3. Okusaasira kwonna Allah kw’aba 
agguliddewo abantu tewali akuziyiza, 
n’ekyo ky’aba aziyizza, tewali mulala 
akiweereza atali Ye. Era Ye ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


1 1 A 

^3 aJoJio us-Oa}, uL \ ■73X0$ 

J ^ M ~ Hi fc 3 *(# 

J. y-au \ 3 b B ^■ A .J li/*- * 1 J 


* 


4. Abange mmwe abantu, mujjukireekisa 
kya Allah ekiri ku mmwe. Abaffe, eriyo 
omutonzi yenna atali Allah abagabira 
okuva mu ggulu ne mu nsi? Teri musinzibwa 
mulala okuggyako Ye. Kati ate muwugulirwa 
wa? 

5. Era bwe banaakulimbisa teweewuunya, 
mazima n’Abatume abaakusooka baalimbisi- 
bwa; naye eri Allah ensonga zonna gye 
zizzibwa. 

6 . Abange mmwe abantu, mazima 
ekisuubizo kya Allah kya mazima. Kale 
obulamu bw’ensi buleme kubayinula, 
n’abuzaabuzaaleme kubabuzaabuza kubifa 
ku Allah. 

7. Mazima Sitaani mulabe wammwe, kale 
mumutwalenga ng’omulabe. Mazima 
akoowoola ab’ekibiina kye balyooke babeere 
mu bantu b’omuliro ogubumbujja. 




i Ua.lT 

©£s> $£3 y ij 13 




/ V -AO \ >**^ -» k V ,-Q ,% 


0 $*W\ 




^ Jbl &J, 

.t\< \ » - > " '■ 15 


\3CV*Lwj,*l5fc-B 


8 . Abo abeerema balifuna ekibonerezo 
ekikakali. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebimngi, be balifuna okusonyiyi- 
bwa n’empeera ennene ennyo. 



<c@> 





Juzu 22 


FATIR 


Essuula 35 


Ruku 2 

9. Abaffe, oyo eyalungiyizibwa ebikolwa 
bye ebibi, ye n’abiraba nga birungi ayinza 
okulung’ama ? Mazima Allah y’abuzaoyo 
gw’aba asalidde era y’alung’amya oyo 

f w’abaasiimye. Kale omwoyo gwoguleme 
ukuggwaamu olw’okubalumirwa. Mazima 
Allah amanyi bulungi bye bakola. 


10. Era Allah y’Oyo aweereza empewo 
nezisitula ebire, olwo netubiraza eri ensi 
efudde, kale netubiramusisa ensi eyo olu- 
vannyuma lw’okufa kwa yo. N’okuzuukira 
nno bwe kutyo bwe kuliba. 


11. Oyo ayagala ekitiibwa, kale amanyenti 
ekitiibwa kyonna kya All ah. Gy’ahebigambo 
ebirungi gye birinnya, n’ebikolwa ebirungi 
by’ebibisitula. Era abo abasala enkwe embi 
be balifuna ekibonerezo ekikakali; 
n’okwekoba kw’abo kwe kw’okugwa 
obutaka. 

12. Era Allah y’eyabatonda mu ttaka, 
n’oluvannyuma mu Hondo ly’amazzi 
agazaala, n’oluvannyuma yabafuula 
ababiribabiri. Era ekikazi kyonna tekiba 
lubuto wadde tekizaala wabula na kumanya 
kwe. Era tewali yenna awangaazibwa mu 
bawangaazibwa, wadde tewali akendeezebwa 
ku buwangaazi bwe, wabula kiba kiwandiike 
mu Kitabo. Mazima ekyo eri Allah kyangu 
nnyo. 

13. Era ennyanja ebbiri tezenkanankana: 
eno nga ya mazzi maseeneekerevu, 
mawoomerevu, gamirika mu kuganywa, ate 
endala nga ya munnyo, ekaayirira; so nga 
mu zonna mulyamu ennyama ensu era 
nemuziggyamu n’ebyamajolobera bye 
mwambala. Era olaba ebyombo ku zo nga 
bigenda bisala amazzi mulyooke munoonye 
ku mikisa gye era mulyooke mwebaze. 


14. Y’ayingiza ekiro mu misana era 
y’ayingiza emisana mu kiro. Era yassa 
enjuba n’omwezi ku kuweereza, nga buli 
kimu kiseeyeeya ku kiseera ekigere. Oyo 


> \J&j. XL I li> ^ 

" f*" , r 6 <? \ £ 

(yeJ 3 . x * .P-fc-ir' 

Co-O <J\ h Us*** 

Sy*ll X) Ls» £><• 

5 (JXjdlj 

4® I kX X-AJ 1 

©3 ^3© 5 X-j 

u-> I XL \ 3 

>6. " p «. S' Si ul^-i O p » ^ 

Y 5 1^5. L> ? 

^ d • ^ ^ p p „ 

j4L 

iX4) t=> jL&Ij 3 k 7 rW-' 

aiisi Vp 3^^£ir* 

©£>$$il£2 

3 ^U-X)l 4 (J-*-)' 
3^\ 





Essuula 35 


FATIR 


Juzu 22 


nno ye Allah Mukama wammwe; 
obwakabaka bubwe. Naye abo be mulaaja- 
nira ebbab we, tebabna bwa naimyini wadde 
akasirikitu. 


15. Ne bwe mubalaajanira, tebawulira 
kulaajana kwammwe; ate ne bwe 
baaliwulidde, era tebaalisobodde kubaanu- 
kula. Era ku lunaku lw’okuzuukira balyegaana 
okubenkanya kwammwe ne Allah. Eratewali 
ayinza kukunnyonnyola okufaanana ng ’Oyo 
ategeera byonna. 

Ruku 3 

16. Abange mmwe abantu, mmwe beetaa- 
vu eri Allah, so nga ye Allah y’Atalina kye 
yeetaaga kyonna, y’Atenderezebwa ennyo. 

17. Bw’aba nga ayagadde, mmwe 
abaggyawon’aleetayoebitonde ebiggya mu 
kifo kyammwe. 

18. Era ekyo eri Allah si kizibu. 

19. Eraomwetissi talyetikka buzito bwa 
mulala era n’azitoowereddwa bw’aliraajanira 
omulala amuyambe ku buzito bwe, 
talyetikka ku bwo wadde akatono, ne 
bw’aliba owuwe. Mazima ggwe olabula 
abo abatya Mukama waabwe munda ddala 
nebajjumbira n’essaala. Era oyo eyetukuza, 
kale ddala yetukuza lwa kugasa mwoyo gwe; 
era eri Allah y’eriobuddo. 


64 1 3 * &U314J .& d) l 

i « ? .. 

i \ 

1 (jfcS-SlLc 5J5 

©>5-4. <-4-5 

Jj, 1 jJlJ'i Ju [ 1 ) 1LJJU. 

©*-A-y*eJ' 7 ; I 

9^1 5 4. ^4 l2>l 

©# ^4 > & 5 

t . i £ (V? , / 

l>t)B y 5 * l>“ 


j455£^ 54 >4. 

IS J.y- 5 '4^' 5 

-7 1 , <,x :<i 

\ j-u 1 >*<-£ 


20. Era omuzibe w’ amaaso teyenkanankana 
n’oyo alaba, 

21. Wadde ekizikiza okwenkanankana 
n’obutangaavu, 

22. Wadde ekisiikirize okwenkanankana 
n’ebbugumu. 

23. Era abalamu n’abafutebenkanankana. 
Mazima Allah awuliza oyo gw’aba 
ayagadde, naye ggwe toyinza kuwuliza abo 
abali mu ntaana. 

24. Ggwe toli kirala wabula oliMulabuzi. 

25. Mazima twakutuma n’amazima nga 
ggwe muwi w’amawulire ag’essanyu era 


1 IX 5 * J-twJL 7 * ^* 4. & ' &>l 


©4 4" 1 £)], 






Juzu 22 


FATIR 


Essuula 35 


Omulabuzi. Era tewali bantu baasuuUrinva 
wabulaZwvzu baatumwamu Omulabuzi. 

26. Naye bwe bakulimbisa, teweekanga; 
ddala n’abo abaasooka baalimbisa Ababaka.. 
Ababaka baabwe baabajjiranga n’obubo- 
neroobw'olwaatu, n’ebiwandiiko, n’Ekitabo 
ekitangaaza. 

27. N'oluvannyuma nabonereza abo 
abeerema. Naye ekibonerezo ky’obutanzi- 
kirizakyali kitya! 

Ruku 4 

28. Abaffe, tolaba nga Allah bw’atonnyesa 
amazzi okuva mu bire, kale netugamezesa 
ebibala eby’erangi ezitali zimu. Ne mu nsozi 
mulimu ez’enkoloboze enjem n’emmyuufu, 
ez’erangi ezitali zimu,n’enzirugavu kagongolo; 


29. Ne mu bantu, ne mu bisolo eby’omu 
nsiko, ne mu bisolo ebifugibwa namwo 
mulimu eby’erangi ezitali zimu? Mazima 
abatya Allah mu baddu be be bo abalina 
okumanya. Mazima Allah ye Luwangula, 
Omusonyiyi ennyo. 


©UP \ & m 


©^5-P 11 4,5 A P 4^ 

^ ^ ^ J ^ p ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ m i <> P1 ^ ft » •¥ . » _ | 

—> r 


’yUL 5 ^ 4 ^' ^5 

© > 4 4~r.~i 

3 U*GlM eU 5 

©;£i£ dli\ U>i, 


30. Mazima abo abagoberera Ekitabo kya 
Allah nebajjumbira essaala era nebatoola 
ne mw’ebyo bye twabagabira mu kyaama 
ne mu lwaatu be basuubira obusuubuzi 
bw’Enkomerero obutagwa butaka. 

31. Bakola ebyo, Allah Alyooke abawe 
empeera yaabwe mu bujjuvu era abongeze 
ne ku mikisa gye. Mazima Ye ye Musonyiyi 
ennyo, Omusiimi ennyo. 

32. Era ebyo bye twakubikkulira mu Kitabo 
ge mazima agakakasa ebyo ebyakikulembera. 
Mazima Allah y’Ategeeraobulungi, y’Alaba 
obulungi ebikwata ku baweereza be. 



33. N’oluvannyuma Ekitabo twakisikiza abo 
be twalonda mu baweereza baffe. Kale mu 
bo mulimu eyeerumya olw’okukkakkanya 
amaddu g ’omutima gwe , ne mu bo mulimu 
ow’ekigero, ne mu bo mulimu asukkirira ku 
balala mu kukola ebirungi olw’okulagira 
kwa Allah. Ogwo nno gwe mukisa omunene. 


(Pq ia* 




* \ A . \ 


7 




•M 




4 L9i L 
000 0 


<c@> 


X 9* f . A 2 < ?.sj> 

I QJ \ jJb 




Essuula 35 


FATIR 


34. Abo be baliweebwa ensuku ez’olubee- & >—& 

rera ze baliyingirainu. Baliwundirwainu ,, < ✓ < „ „ 

n’ebikomo ebya zaabu ne luulu, n’ebya- 3^'rr -5 

mbalo byaabwe mu zo biriba bya liiri. © 5 -^>-»■ 

35. Era baligamba nti: Amatendo gonna LLc. jd (/ \ My lay 

ga Allah Oyo atuggyeeko ennaku. Mazima „ o, f s m s'rs's<z s's* 
Mukama waffe ye Musonyiyi ennyo, (©y^x-tS ujJ ij), J’Uy-sJ' 

Omusiimi ennyo. si's 1 ' ' ✓ ~-’ s t\ 

36. Anti y’Oyo atutebenkezza, olw’emikisa 2-auLoJl yl> lUa.1 l£ .H s 

gye, mu maka ag’olubeerera; mu go <. ^ j>• . f> 4 ✓ ✓ -f . :< 

tpliitimlv ihu/nVn kiitnwnana era mil on 3 1 r - 1 ® i ** 0 •• 77 rl 1 " 9 


tetutuukibwako kutawaana era mu go ' - ir ‘* •• «- ^ 

tetutuukibwako bukoowu. 0 JL cij 11^ 5) 

37. Naye abo abeerema be balifuna omuliro * >3-4- a - > '-3 >-44 >-*> 3 

gwa Jahannamu. Tebalisalirwa nti bafe, -r x .,>,>/ l »j <T 

wadde tebalikendeerezebwa ku kibonerezo ^ A <J,- ^ 

kya gwo. Bwe tutyo nno bwe tusasula buli jljJ i r £>*, > - h a a j. 

muteebaza. " 'sp^x ,* . ^ 

38. Era baliraajanira mu gwo nti: Mukama g m ^,gi>y 

waffe, tuggyeemu tukole ebikolwa ebirungi n < 

ebitali ng’ebyo bye twakolanga. Allah h ‘A 

aligamba nti: Abaffe, tetwabawangaaza ,g^g_a.?£t P“Jt c. " 
ekimala oyo afumiitiriza okufumiitiririzaamu B -f. g-? "< , . *j " ^ ^ ^ 

era nemutuukwako n’Omulabuzi? Kale 1 y* 3 ^ k * 

muloze ku kibonerezo; kuba aboononyi 

tebalinaayo muyambi yenna. \J%r^ ^ > C 

39. Mazima Allah ye Mumanyi w’ebyaama 3 i “t‘ 9 *-“-* ' ^ ^ 

bv’eooulu n’ensi Mazima Ye. v’atnanvi ^ .1-? f- 


by’eggulu n’ensi. Mazima Ye y’amanyi fp^Aj , * A 

obulungi ebiri mu bifuba. * ” © 

40. Ye y’eyabafuula abasika mu nsi. Kale ^ uS3^J' ^ fi 

oyo atakkiriza, obutakkiriza bwe bukosa ye. j, n ' s t/s< /.'/ „ s< 
Era abatakkiriza, obutakkiriza bwabwetebulina > 3 h 5yflJ 

kye bubongerako eri Mukama waabwe, Ah jj 
okuggyako obukyaayi; era abatakkiriza " ' __ 

obutakkiriza bwabwe tebulina kye >-1^4. V y ^ 

bubongerako, okuggyako okufaafaaganirwa. ' 0 ^ [ ^ ( 

41. Gamba nti: Abaffe, mulabye mutya? Ba y jL< tf'Ji p. t 'y ji 

katonda bammwe abo be mulaajaniraebbali “ © ^ ' , 

wa Allah, mundageyo kye baatonda ku nsi? 

Nandiki balina omugabo mu kutondebwa r~~— f •• ^ 

kw’eggulu? Oba twaoawaayo ekitabo nti > , r . ' g ft, U ^ > 11 

bali ku bukakafu obw’olwaatu obuva mu ^ 3 © \ s' n t' s>' '* 

kyo ? Ddala aboonooonyi tebasuubiziganya A-4^ ^4^1 p \ 

bokka na bokka okuggyako okubuzaabuza. " 




Juzu 22 


FATIR 


Essuula 35 


42. Mazima Allah y’akwatiridde emigigi 
gy’eggulu n’ensi byombi bireme kusagaasa- 
gana, kuba bwe bisagaasagana, tewali 
yenna ayinza kubikwatirira atali Ye. Mazima 
Ye y’Alumirirwa ennyo abaweereza be, 
Omusonyiyi ennyo. 

43. Era balayira Allah mu kulayirakwabwe 
okw’okwekaza nti singa Omulabuzi anajja 
gye bali, mazima bajja kuba balung’amu 
nnyo okusinga ebibiina byonna. Naye 
Omulabuzi bwe yajja gye bali, 
tekyabongerako okuggyako okwesamba, 

44. N’okwekulumbahza mu nsin’okwekoba 
okubi. Naye okwekoba okubi tekwebu- 
ngulula mulala okuggyako ba nnyini kwo. 
Abaffe, ate balindayo ekirala okuggyako 
okutuukibwako enkola Allah gye yayisaamu 
ab’edda? Naye tojja kusanga kukyuuka 
kwonna mu nkola ya Allah era tojja kusanga 
kuwuguka kwonna mu mpisa ya Allah. 

45. Abaffe, tebatambulako mu nsi 
nebalaba enkomerero y’abaabasooka nga 
bwe yali ng’ate baali babasinza nnyo 
amaanyi? Era tewali kyonna mu ggulu 
wadde mu nsi ekiyinza okulemesa Allah. 
Mazima Ye ye Mumanyi wa byonna, 
ow’Obuyinza ennyo. 


46. Era singa Allah yali akangavvulirawo 
abantu olwa buli kibi kye baba bakoze, ku 
nsi teyaalireseeko kiramu kyonna; naye 
abalindiriza okutuusa ku kiseera 
ekyagerekebwa. Kale entuuko yaabwe 
bw’etuuka, okakasa nti ddala Allah 
abaweereza be abalaba bulungi. 


©i5-,$l.3s.d4 

[24&£LoT &). LSdl; 5 a ^5'^ 

© 1;£1 

>-4$. \-i 1 Jodi ' s \ 5 

A-L& Li 5)J, j^^Uiod 1 I ^ 5 




1 5 3 S' 4'5 1 

5 &-J. wK 

©'yj £_S 

1 3^,4 ^ J- li 3 J 5 

Lrv ,< \ v t ✓ £ \x t \t 2 tj 

ii? si 1 

®W I 








Juzu 23 


YA SlN 


Essuula 36 


15. Awo bwe twatuma gye baliA babaka 
babiri kale nebabalimbisa, olwo A babaka 
netubongeramu amaanyi n’owokusatu, 
nebagamba nti: Mazima tuli Babaka gye 
muli. 

16. Nebagamba nti: Mmwe temuli kirala 
wabula muli bantu nga ffe era Allah 
Omusaasizi ennyo tassanga kintu kyonna, 
wabula mmwe mulimba bulimbi. 


* <o 

UM jkj 


©wjLijJ Sj. ipUl 

& i,»%£l <Jys i L 2 5 

- >1 


* 

*• • 1 

j-»\ 


17. Nebagamba nti: Ddala Mukamawaffe 
amanyi bulungi nti ddala tuli Babaka be gye 
muli. 

18. Era ffe tetuvunaanyizibwa okuggyako 
okutuusa obubaka mu lwaatu. 

19. Abatakkiriza nebagamba nti: Mazima 
tufunye nnyo ekikwa ku lwammwe. Nave 
bwe muteekomeko, ddala tujja kubakuBa 
amayinja era ddala muija kutuukibwako 
ekibonerezo ekirumya okuvagye tuli. 

20. Abatume nebagamba nti: Ekikwa 
kyammwe kiri mu mmwe. Mugamba mutyo lwa 
kuba nti mubuuliriddwa? Nedda, muli bantu 
abasukkiridde obubi. 

21 . Olwo omusajja kwe kujja ng’adduka 
okuva mu kitundu eky’ewala mu kibuga, 
n’agamba nti: Bannange, mugoberere 
Abatume. 


22. Mugoberere abo abatabasaba mpeera 
ate nga balung’amu. 

Juzu 23 

23. Ye nnina nsonga ki obutasinza Oyo 
eyantondaate nga gy’ali gye mulizzibwa? 


24. Abaffe, ate ntwale abasinzibwa abalala 
ebbali we? Singa Allah Ow’ekisa ennyo 
anjagaliza akabi, okuwolereza kwabwe 
tekungasa n’akatono wadde tebasobola 
kumponya. 


4.\\£$i&S2s4>jiiZ&vl 

\J£aS\ 5 


1^ ^1 * k 1 * ^ 

' 1 > 5 , 3 -£-j. u ts 






©£> f - - * * 




©u 




1 ” *** ^,1 »• ^ 1 1 ^ ^ o "■ « “'i ^ 

^*^3 oj, ^44' 03 

* «-!..«./Tii* < 




25. Olwo nange ddala mba ndi mu kubula 
kwa lwaatu. 

26. Mazima nze nzikiririza mu Mukama 
wammwe, kale mumpulirize. 

27. Kyagambibwa nti: Yingira mu Janna. 
Nagamba nti: O! Kale singa ne bannange 
baamanya, 


^ '"t** 


©tys-i* 0^ I >i£U 
©>g) j - j S Lw U^ajC^ t CiJ, 


£>> <J Li’ A J. Aj I a I (J-5-J. 






Essuula 36 


YA SlN 


Juzu 23 


28. Nga Mukama wange bwe yansonyiwa £ £ T 5 /»1 ^1 A Gx . 

era n’anfuula omu mw s abo ab’ekitiibwa! "" ’ „ ? 

e.y-S-Aj I 

29. Era tetwaweereza eri eggwanga lye £>-J. 8^-34 U-J CSJ^jf 12 5 

ggye lyonna oluvannyuma lwe okuva mu ., ? tf i, > - 

f gulu era kyaali tekitwetaagisa na ID u 3 £L32lJI<j-3.xiA. 

uweereza. ^ ^ c 

30. Anti tewaali kirala okuggyako j>^a b£^.Ij Vj,cJo«Ji, 

olubwatuka lumu, okwejjuukiriza nga f' X JL 

baweddewo! 

31. Kya kusaalirwa eri abantu, kuba te- cfiS Go:? 3 Gl*J I S>— 

bajjirwa Mutume yenna, wabula bamujerega. „ „, L 9 

lv 0 21], 


13 ^’ 


32. Abaffe, tebalaba emirembe emeka gye 

twazikiriza olubereberye lwabwe nti bo A - 

tebakyadda gye bali? 

33. Era bonna wamu ddala bakuleetebwa 
mu maaso gaffe. 

34. N’akabonero gye bali y’ensi enfu: 
tugizuukiza era netumeza mu yo empeke, ©a 

kaleku zo kwe balya. _ . , 

HI I*- 1 " <* S ■!' f 1 !'; f>i ^ 

35. Era tuteeka mu yo ensuku z’emitende 3 5 

n’ emizabibu, era netufukumula mu yo ensulo, | ^ ^ ^ f? A *( 

36. Balyooke balye ku bibala bya zo, so k 0©^ G« ) » ^ I^L&alsJ, 

nga emikono gyabwe si gy’egibikola. " „ . ..v © „ „ „*> 

Abaffe, tebeebaza? ©u ? >LA-i ’jU' * a-4->. 1 

37. Omutukuvu y’Oyo eyatonda byonna GLjQp^-'ljjV I 1 

nga bibiribibiri (ekisajja n’ekikazi) kw’ebyo ^ ^ j> „■'» f C,p 

ensi by’emeza, ne mu bo bennyini, ne ^ 

mw’ebyobye batamanyi. ©cj^oJju^J 

38. N’akabonero gye bali ky’ekiro kye kc^Io»4J Aj,13 

tuyubulamu emisana, okwejjuukiriza nga Ao’dlii of 

bali muki z iki z a. ^ vJ' ^ 

39. N’enjuba etambula nga egoba kkubo * C 4 J o»- 

eryagitegekerwa. Okwo nno kwe kugereka * a , ... / fi» , &.£ 

kwa Luwangula, Omumanyi wa byonna. 

^ r> i ✓ * c*y ^ ^ x •• u * 

40. N’omwezitwagugerekeraemitenderagye >Lc (Jk*. J^U-o a-0>-» 3 

guyitamu okutuusa lwe guddayo neguba ^ a t i ^ j 

ng’olukindukindu lw’omutende olukalu ^' “* 

olw’edda. 






Juzu 23 


YA SlN 


Essuula 36 


41. Tekisoboka njuba okutuuka ku mwezi, 
wadde ekiro okuyisa emisana; so nga byonna 
biri ku nkulungo emu kwe biseeyeeyeza. 


d j x—j cj I L4J C I 

©6^4-4^ 


42.N’akabonero gye bali kali nti Ffe 
tusitula abaana baabwe mu kyombo 
ekijjuzibbwa. 



43. Era tulibakolerayo n’ebidduka ebirala 
ebikifaanana bye balyebagala. 

44. Ate bwe tuba nga twagadde, 
tubasaanyaawo; era tebaba na mwasirizi 
wadde tebalokolebwa, 

45.0kuggyako nga kubadde kusaasira 
okuva gye tuli n’okweyagaza okumala 
akaseera. 

46. Era bwe bagambibwa nti: Mwegendere- 
ze ebyo ebiri mu maaso gammwe n’ebiri 
emabega wammwe mulyooke musaasirwe, 
tebafaayo. 

47. Era tebatuukwako kabonero konna mu 
bubonero bwa Mukama waabwe, wabula 
bakakuba mabega. 

48. Era bwe bagambibwa nti: Mutoole 
okuva mw’ ebyo Allah bye yabagabira, abo 
abatakkiriza bagamba abo abakkiriza nti: 
Abaffe, tuliise oyo Allah gwe yaaliriisizza 
singa yali ayagadde? Mmwe temuli kirala 
wabula muli mu kubula kwa lwaatu. 

49. Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno 
kwa ddi, obanga mwogera mazima? 

50. Tebalina kye balinda okuggyako 
olubwatuka lumu olulibavumbagira nga bali 
mu kutotoogana. 

51. Kale tebalisobola na kulaama wadde 
n’eri ab’ewaabwe tebaliddayo. 

Ruku 4 

52. Era eng’ombe erifuuyibwa, okwe- 
jjuukiriza nga bavudde mu ntaana, beeyuna 
eri Mukama waabwe. 


©& 5 jJLkj p-b *!) 

©yU Ji &&5 vi 

' 3 ^' >4 cfe fy} 

©ci jJjlH Gs 5 


» aTJ » 1 ! » .»«?sP< 

©(7>^_^)GgJLc I yj i 

d. 1 Su i>j 3 

CW^Jl^, ei-d >—1I JlS u&Ll 

{Hi 0 ^ 

Jjd ci 4it Uli if ‘<4SjLls'l 

©CM-f-a 

c>i xc:>Jt I ]Lk Ujj jij 3 

@£*44° 

Vi & 

Qc) >0-^ 3 

<j05 2 4*g 4 c> ^ 

& 

©c d 


53. Baligamba nti: Nga zitusanze! Ani 
atuzuukusizza mu bwebakiro bwaffe? 





Essuula 36 


YASIN 


Juzu 23 


Baligambibwa nti: Kino Allah Omusaasizi 3 " j ) I > ^ 3 Ci li-A 

ennyo kye yabasuubiza, n’Abatume 9 

baayogera mazima. 


54. Tewaliba kirala okuggyako olubwatuka |>L» V J, Gb ij, 

lumu, okwejjuukiriza nga bonna baleete- ^ „ > 

ddwa mu maaso gaffe. ©ii> 3 >*ia^a Uj p-b* 

55. Kale kw’olwo tewali muntualiryazaama- 3 1 ^ 4 “ A^Jeu^Sy^ ^ 

anyizibwa kintu kyonna era temulisasulwa 
okuggyako olw’ebyo bye mwakolanga. ^ 

56. Mazima abantu b’omu Janna kw’olwo ^ 


baliba mukwetala nga bajaganya. 




57. Bo ne bakyala baabwe balibeera mu }>£-<& 

bisiikirize nga bagalaamiridde ku ntebe < ( 

empunde, engulumivu. ©U g* 

58. Balifuniramu ebibala, era balifuna buli a 1 Ufris to *41 

kye baliragiriza. % * „ ? i * 

59. ‘Salaam’ (Mirembe) ky’ekigambo ©^0-^3 CLjj {•/*, Y^Js a* j>±-m 

ky’okulamusa kye balikozesa ekyava eri '' ’* 

MukamaOw’eki’sa. „ ^ « > r> ^ 

60. Allah aligamba nti: Olwa leero ©£)^£5b£j1 I33 

mweyawule mwve m« bakozi b’ebirungi, / 

abange mm we aboonoonyi! ^ ^ 

61. Abange mmwe abaana ba Adamu, iXlilj, X4-«T A- 1 1 

saabalagira nti temusinzanga Sitaani, mazima 1 9 * ^ „ 1,3 ^ ^ 5 

ye mulabe wa lwaatu gye muli? ^ l K 

©ti#-£-« 

62. Era nti: Musinze Nze nzekka? Lino ©^J^^iL-Jo b I >-k 1(2^3 \ (j? I 3 i| 

ly’ekkubo eggolokofu. _ 

63. Era ddala Sitaani yabuza abantu nkumu jjj | > ‘iU». JJi I SJkl 3 

mu mmwe. Abaffe, mwaali temukozesa /„„< ,„J5 

magezi? ©ci^i^OiV^ 

^ 0 ^ -P n *S . l 

64. Eno nno ye Jahannamu gye mwasuubizi- ©jJ3»Jc y^o V . ^a 

bwanga. , ^ ; A ^ y 

65. Mugiyingire olwa leero, kubanga ©^}>j^i;^oX4J 

temwakkiriza. ^ ^ ^ ^ 

66. Olwa leerotujjakussa envumbo ku mimwa I yi I A3^ I 

gyabwe, emikono gyabwe gitutegeeze bye r, ^ J.4 ' » „ * v r? 

baakola, n’amagulugaabwegajulirekw’ebyo J13 ri 5 ' > "" " 

bye baakolanga. ©Q^i *^2 

67. Era singa twayagala, ddalatwalibajje- f t-tAkl £L&J 3J 3 

emu amaaso gaabwe, awo nno lwe '' n „ ^ -;<<< , x . ... 

baalyeyunye okunoonya ekkubo. Naye olwo ki b I 3 " :'<-* 





Juzu 23 


YASIN 


Essuula 36 


baalirabye batya?. ^ 

68 . Era singa twayagala, twalibasibidde mu ^ *UkJ >5 3 

bifo byabwe, olwo tebaalisobodde j- y » „ y34\Z . s>\*> fls «.i^t c 
kutambula kugenda mu maaso wadde >3 '"*-*£' 0 & 

okudda emabega. 


Ruku 5 


ixui\li ^ ^ r\ y r< • p J r iM 

69. Era buli gwe tuba tuwangaazizza, tumunafuya ^ t j, 

i i * i rr . i n ^ _ P 


mu butonde. Abaffe, era tebaategeere? 


70. Era Nabbi tetumuyigirizanga bitontome I 'eC+Lefe) 

era tebimusaanira. Kino si kirala wabula " # f „ •d<r ' J.4$ *. \ y* 

ky’EkijjukizaerayeKur’an, Etangaaza. ©«>£«£■* 3 y^ 3 £ 4} 3“k 

7E Twagissa eryooke erabule oyo omulamu, 
n’ensala eryooke ekakate ku batakkiriza. 




72. Abaffe, tebalaba nga bwe twabatondera >\ AL C 3 

ebisolo ebyo emikono gyaffe bye gyakola " „ / { r ' 

ate bo ne baba bakama babyo? © 0 y^U>L 4 J > a 4 _J ulilu-ixjj 

73. Era twabibagondeza balyooke beebagale £ g. ^ ^ A a 1 > 3 

ebimu kubyo eran’ebirala babirya. x " _ „ j> j, « 

74. Era babirimimu n’emigasoemirala mingi j. eLyCil2 5 £^(jLo ( 4 * 3 , £ 4 ! 5 

n’ebyokunywa. Abaffe, tebeebaze? ^ ,, „ /s : „ 


75. Naye era beefunirayo abasinzibwa A&J&J aJLd 

abalala ebbali wa Allah mbu balyooke " " A- ’'■> ■* n > 

bayambibwe. 

76. Tebasobola kubayamba wabula ate bo 3 u 

be baliba ekibinja ekirireetebwa ku bo o '.*> vr ^^ ■ 2 

okubalumiriza. •'V ■? 

77. Kale okwogera kwabwe kuleme 

kukunakuwaza. Mazima Ffe tumanyi bye .» {+***& ? 

bakisanebye booleka. ©cJ^U)^)^ 

78. Abaffe, omuntu talaba nga bwe il>”2 Gf 

twamutondamu ttondo ly’amazzi agazaala, 
okwejjuukiriza ng’ate ye muyombi 

ow’olwaatu. ^ ^ ^ ^ ^ y y ^ 

79. Eraateekawo n’ebyokutugerageranyiza- 

ako, kyokka neyeerabira okutondebwa kwe, <r„ 3 ^ yfz, v " & * •* 

n’agamba nti: Ani alizuukiza amagumba nga ©^$3 i _^3 ^ 

gamaze okusensebuka? 

80. Gamba nti: Oyo eyagatonda omulundi 3 J3' IaL&-0 ^ 

ogwasooka y’aligazuukiza era Yey’amanyi (~) S-‘ ^ y®> 

obulungi buli kitonde. * ' * 








Essuula 36 


YA SiN 


Juzu 23 


81. Y’oyo eyabakolera omuliro okuva mu 
muti omubisi, okwejjuukiriza nga ku gwo 
mmwekwe mukoleeza. 

82. Abaffe, Oyo eyatonda eggulu n’ensi 
y’atasobola kutondayo babafaanana? Anti 
ddala Ye ye Ssaabatonzi, Omumanyi wa 
byonna. 


83. Mazima ekiragiro kye bw’aba nga 
ayagadde ekintu kyonna, kale akigamba 
bugambinti: Ba! olwo nekitandika okuba. 

84. Kale Omutukuvu y’Oyo alina mu 
mukono gwe obuyinza bwa buli kimu era 
gy’alimwennagye mulizzibwa. 


v i jCtA i 

©il>^Li3£>i» 









Essuula 37 


AL-SAFFAT 


Juzu 23 


5-j‘ 

ft Vi i 




ate tulizuukizibwa? 

18. Kazzi mbune bakitaffe ab’edda nabol 

19. Gamba nti:Yee! Era muliswazibwa. ©oJ 3>j. \ > I i cU 

20. Kale ddala lwo luliba olukowoolalumu, f>Li 8>^t'5 8>^-3 12-1 la 

okwejjuukiriza nga batunula! _© , 

©eOpaij 

21. Era baligamba nti: Zitusanze! Mazima ©^i £—) I jo $2! La 5 

luno lwe lunaku lw’okusasulwa. 

22. Lunolwelunakulw’okulamulalwemwali >ayj 1*-^ ^ 

mulimbisa. ©U^Sp^ & 

Ruku 2 ,, _p 

23 . Ba malayika baligambibwa nti: Mu- (jg j ^ 1 & 1 Ly^-^1 

kung’aanye abo abaayonoona ne ' J ^ " A „ A ^r- 

bannaabwe n’ebyo bye baasinzanga ©cly>JLij I 3 J Ua 

24. Ebbali wa Allah; kale muboolekeze eri 5 li tdjl t^i > 

ekkubo ly’omuliro; 






25. Era mubayimirize, kuba ddala bateekwa 

okubuuzibwa. * > r 

26. Balibuuzibwa nti : Mubadde ki, nga 

temuyambagana? A A 

27. Naye nnokw’olwo balijeemulukukira ©c>^X Jd? 

ddala. , ^ j> " 

28. Era balyolekagana bokka na bokka >>- <) ,. 4a l>1^1 3 

nga bwe basimbagana ebibuuzo. ©ij^ ^Li 5 L 5 

29. Baligamba nti: Mazima mmwe mwa- o-® S$$StS *M\ ipls 

tufulumanga ku ddyo. " © ^ a 7 I i 

%» 4 f V 1-lit 

30. Balibaddamu nti: Nedda, mmwe ’Vy—‘^U-4 

bennyini mmwe mutaali bakkiriza. i „ (v- . „ „ 

31. Kuba ffe tetwalina buyinza bwonnaku 

mmwe; wabula mmwe bennyini mwali bantu ^ A 1 * 

bajeemu. S - 3 

32. Kale kati ensala ya Mukama waffe I 2 I, “f 14_j j J 3 J Jh ** 3 

emaze okutukakatako, tuteekwa buteekwa * ©io’“* fg_J 

okuloza ku kibonerezo. * * 


llf 


33. Temutunenya, twababuza kuba naffe 

twali babuze. B ,, „ . s ^ 

34. Kale abo kw’olwo be baliba mu ©ij^J^LwJau-»Ia-3^' 
kibonerezo nga bali bumu. 


<C@> 




Juzu 23 


AL-SAFFAT 


Essuula 37 




35. Mazima bwe tutyo bwe tuyisa 
aboonoonyi. 

36. Mazima baali nga bwe bagambibwa \j| ' \\^ j 1 >1 tjpfe '.j 

nti: Ten Musinzibwa mulala okuggyako f a , 

Allah,nga beekuluntaza. Q^>$ y^ 5 £1 > \ 

37. Era nga bagamba nti: Abaffe, tulekeyo 1 ^ 3 ^^ .. ^ ^4.3"^ J n •* 3 

bakatonda baffe olw’omuyiiya w’ebito- 
ntome omulogovvu? 

38. Ddala oyo gwe mujerega y’aleese amazima 1 *3x^3 3 j G:% LS- 

n’akakasa n’obutuufu bw’Abatume bonna. 




©£ V \,c) $$*£ ^ 5 


39. Mazima mujja kuloza ku kibonerezo 
ekimmya. 

40. Era temujja kusasulwa okuggyako 
olw’ebyo bye mwakolanga, 

4 E Okuggyako abaweereza ba Allah aba- 
londemu; 

42. Abo be balifuna okugabulwa oku- 
manyiddwa: 

43. O&w’ebibala; erabaweebwen’ebitiibwa, 

44. Nga bali mu Janna ey’essanyu erijjuvu, 


■MaUko-l 


II > a ^ ® ^ ^ t 

5 'aJ 




©taHL.Li fl . y i n 


45. Nga bali ku ntebe empunde, nga 
batunuuliganye. 

46. Balyetooloozwamu ekikopo ky’ekyoku- 
nywa ekiva mu nsulo ezitiiriika, 

47. Eky’okunywa ekyeru tukutuku ekiwoo- 

mera abanywi, , ^ j *'£ ® < (V • " 

48. E kitalihaamu kitamiiza era tebaliyenjebuka ©ij y-i 2) 3 u 9^ » 

ku lwakyo. 


.i ? fi'l 


1VU ivvu 1VJ yj. V p f\ m ^ \ 1 

49. Era baliba n’abakyala abeekuumi, ©c>^ 
ab’amaaso ag’endege, 


. i. - _s < y-i- . 


50. Nga baling’anga amagi* amakusike. 


©c)^Si2i>3^ o 


37:50. ‘Baidhun’ ( J ne ‘baidhatun’ ( ) byombi bitegeeza eggi lya maaya oba 

ery’ekinyonyi ekirala kyonna. Mu njongera y’Abawarabu ‘huwa baidhatul balad’ 
( ) kitegeeza omuntu akuumwa obulungi obutiribiri nga maaya bw 'ekuuma 

eggi lya yo obutiribiri olw’akaana akaba mu lyo — anti likuumwa mpanga. N’oluusi 
kikozesebwa okutegeeza omuntumulamu atasangikasangika, okufaananako n’eggi 
eribeera lyokka. Ekigambo kino era kikozesebwa ku muntu ow’ekitiibwa ennyo oba 
omwami, oba mu nkozesa eno nti: Gundi ‘balad’, nga kitegeeza nti abantu bonna 
bamweyunira era muganzi gye bali okufananako n’ekibuga ‘balad’ (>3£\)oba ekifo 
abantu kye bettanira ennyo olw’obulungi bwa kyo. Abawarabu era bakozesa enjogera 
eno ku muntu omumanyifu ennyo nga wa ttutumu ate nga n'abantu bamuwuliriramu 
nnyo oba nga bamutendereza nnyo olw’ebirungi by’akola n’empisa z.e ennungi. 
N’olwensonga zino zonna ‘baidhun maknoon ’ ( ) kiba kitegeeza amakula 

ga Janna agakuumibwa obutiribiri ate nga malungi okuzaama. 

<c@> 




Essuula 37 


AL-SAFFAT 


Juzu 23 


✓ A«f«* 


51. Kale balyolekagana bokka na bokka 

nga bwe beebuuzaganya. w ^ 

52. Omwogezi omu mu bo aligamba nti: © d*. £ Ci & y«-U$ ^ ^ « 

Ddala nze nalina mukwano gwange, ^ „ f f 

53. Eyagambanga nti: Kazzi naawe oli ©£*4£j2iij i d *»&£ 

mw’aboabakakasantikituufu, ^ ^ f 

54. Nti bwe tulifa netufuuka ettaka cifiittgSiiijSorsEliiyt 

n’amagumba amasa, mbuera tulilamulwa? ©Q yj* jJ 

55. Omwogezi aligamba nti: Abaffe, ©U - b xI Jb 

munaalingiza ? a ^ „• .p s<i .< 

56. Kale aliringiza n’amulaba ng’aliwakati ©>£i- 2 » 3 d^LJali 

mumuliro. „ , „ i 

57. Aligamba nti: Amazima ga Allah, kata ©<J£ J £■> ^4 tal i » J s 

onsaanyeewo. a > „ * „ * 

58.Singa tekwali kusaasira kwa Mukama 
wange, mazima nange naalibadde mw’abo 

abaleeteddwa mu gwo. u ^ ^ ^ 

59. Kazzi ffe tetuli ba kufa nate, 

60.Okuggyako okufa kwaffe okwasooka Cs ^ j#i 13LS3}5 4 

era tetuli na ba kubonerezebwa? 


« 

A • 9 


61. Mazima buno bwebuwanguzi obusuffu! ©-£i”j?*^ 

$ f< A ^ ^ | A 

62. Kale olw’ebiringa bino, abakola bye 

baba bakolerera. -a « * , «jj4*, - ..... - 

63. Abaffe, okusembeza okulinga okwo kwe ©>J >-* )d ' 8>^£i^o I ’y 'y> 44Ji 1 
kusinga obulungi oba okw’omuti gwa 

Zaqqumi? ^ r u ^ . r> w . is 

64. Mazima gwo twagufuula kigezo eri 

aboononyi. „ # >*£ **\J i 

65. Ddala gwo gwe muti ogusibukira ddala 

kuntobo ya Jahannamu. n ( c ^ p,"- 

66. Ebibala bya gwo hiring’anga emitwe aJ 15 U*Lb 

gy’emisota. ^ ^ . 

67. Kale ddala bo gwe balirya nebagujjuza IjiL 

embuto zaabwe. ©ij^iuJl 

68. N’oluvannyuma, ddala baliguzzaako j-3 

eky’okunywa ekitabuddwa mu lweje. 

69. Nate ddala obuddo bwabwe bulibaeri ©■£»» » J' id'.**' j s 4 ^. >ja C)j,j6-2 
Jahannamu. 

U ft p M ^ 1 a ^ 

70. Ddala bo baasanga ne bakitaabwe nga \$£L} \ 

babuze, 





Juzu 23 


AL-SAFFAT 


Essuula 37 


71. Naye ate nabo nebeeyunira eri buwufu 

bwabwe. „ „ 

72. Era ddala abasinga obungi mu ©£>-^.3 jI ' >iy-23 cJ-*» S*" 5 

baabasooka baali babuze. „ ^ . 

73. Era ddala twatuma Abalabuzi mu bo. 

74. Naye laba enkomerero y’abo abaalabu- ©c>i ) >J-LJ I<s-ii,Cc & li 

lwa nga bwe yali, , ^ . - c . i „ r, * r 

75.0kuggyako abaweereza ba Allah abalonde- Y J, ^ 

mu. 1 

Ruku 3 j* ^ j>* * * ** $ i „ ** y 

76. Era ddala Nuhu yatulaajanira, ye nga mu 5 

baanukula tuli balungi nnyo! 

4^ A * aI** < £ #i * 

77. Era twamuwonya n’ abantu be omutawa- ^ ^ ^ 

ana omusuffu, 

78. Netufuula ab’ezadde lye okuba nti be 
baawonawo. 

79. Era netumulekerawo ettutumu mu 
b’oluvannyuma. 

80. Emirembe gibeere ku Nuhu mu bantu 
bonna! 

81. Mazima Ffe bwe tutyo bwe tusasula 
abakozi b’ebirungi. 

82. Ddala ye yali mu baweereza baffe 
abakkiriza. 

83. N’oluvannyuma abalala twabasaanyaawo. 


(^£k-a1IIGjj £ ? 
©chi^-VI 4 2-^ 5 

✓ A t A k/ „ ^ A J• A t ^ ***. | ’3 


84. Era ddala mu kibinja kye mwe muli 
Ibrahimu; 

85. Awo bwe yajja eri Mukama we 
n’omwoyo omujeemulukufu. 

86. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu be <§)3$i4^ !>0s 4-e^S Jls si 

nti: Biki ehyo bye musinza? 

87. Abaffe, bakatonda ab’obulimba be 
mwagala okuba Katonda ebbali wa Allah ? 

88. Kati olwo mulowooza mutya ku Mukama 
w’ebitonde byonna? 

89. Olwo yatunula olutunula mu tnmunye- 
enye, 

90. N’agamba nti: Ddala seewulira bulungi. 


91. Kale bo baamusegulira nebamukuba 
amabega. 


©6£*jW I & 

qUjj: C& Jixs 

©Sk^j 


.' > *. s. 


92. Olwo yagenda bubba eri bakatonda ©&^lJLl5 ^)l g cij. 

baabwe n’agamba nti: Abange, temuulye? 




Essuula 37 


AL-SAFFAT 


Juzu 23 


93. Mubadde ki, nga temwogera? 

94. Amangu ago yatandika okukubaakuba 
amasanamu ne ddyo. 



95. Kale oluvannyuma bajja gy’alibunna- 
mbiro. 

96. N’agamba nti: Abaffe, musinza ebyo 
mmwe bennyini bye mubazze, 

97. So nga Allah y’eyabatonda era n’ebyo 
bye mukola? 

98. Nebagamba nti: Mumuzimbire 
omuzimbo n’ oluvannyuma mumusuule mu 
muliro. 



99. Kale baayagala okumwekobera naye 
ate bo betwafuula abaweebuufu. 



©£*JLaSl 


100 .lbrahimu n’agamba nti: Mazima nze 
ng’enda eri Mukama wange ajja 
kunnung’amya. 

101. Ayi Mukama wange, mpa omwana 
ng’alimu batuukirivu. 

102. Kale twamuwa amawulire ag’essanyu 
ag’omwana ow’omutimaomugonvu. 

103. Awo bwe yatuuka okutakabana 
awamu naye, n’agamba nti: Owange 
mwana wange, mazima ndabye mu kirooto 
nga nkusala. Kale wetegereze, olaba otya? 
N’agamba nti: Ssebo kitange, kola ekyo 
ky’olagiddwa. Allah nga ayagadde, ojja 
kunsanga nga ndi mu bagumiikiriza. 

104. Kale bombi bwe baamala okwewaayo 
eri Allah era nga amuvuunise ku kyenyi 
kye, 

105. Netumukoowoola nti: Owange 
lbrahimu, 

106. Mazima otuukirizza ekirooto. Ddala 
naffe bwe tutyo bwe tusasula abakozi 
b’ebirungi. 

107. Mazima ekyo kyali kigezo kya 
nkukunala. 

108. Era omwana twamununula 


©yi OA 


&k£\ i' a 

j yo’y JjLSI ejolrf JtS k (Jy 

©(Ih^JI 

(sJuiSlS 

its is 


a 1 " ^ A • ? ^ r* ** 


n’ekiweebwayo ekisukkirivu. 

109. Era netumulekerawo ettutumu mu 


b’oluvannyuma. 






Juzu 23 


AL-SAFFAT 


Essuula 37 


' *. \* f\ 


111. Bwe tutyo bwe tusasula abakozi 
b’ebirungi. 

112. Mazima ye yali mu baweereza baffe 
abak kiri za. 


110. Emirembe gibeere kulbrahimu. 

111. Bwe tutyo bwe tusasula abakozi &jiT 

b’ebirungi. *'* 

112. Mazima ye yali mu baweereza baffe 
abak kiri za. 

113. Era twamuwa n’amawulire ag’essanyu 

ag okuzaala Isihaka, Nabbi all mu batuuki- " " 

rivu. ^ ~ ^ ^ " 

114. Era netumuwa omukisa ye ne Isihaka. } J> £^*1 ^ 3 ^ >1 3 

Ne mu zzadde lyabwe mwalimu oyo akola ^ gji£ < g « j Go-ax5iS 

ebirungin’oyo alabikanti teyeebalirira.* i - ' 3 r 

V 

Ruku 4 

115. Era ddala twassa okusaasira ku Musa ©cljj-k UJU xaJ} 

ne Haruna. ^ 1 (<*’. „£< i 

116. Era netubawonya n’abantu baabwe 1 3 «• 

akabi akasuffu, 

A , It, > -i i«* ' U t 

117. Era netubayamba, kale nebabangabe ly 3 

bawanguzi. * ^^ „j>^ ^ 1. 

118. Era netubawa Ekitabo ekitangaaza. ©lstf-£ Irt " , '* J - ” 

119 Era bombiriri netubalung’amya mu ,a X < l oJ 1 I [ S 4 A I 3 

kkubo eggolokofu. , „ > . A 

120. Era netubalekerawo n’ettutumu mu ©&‘ ! *.i , ^ l ' , * / ' 41s^UES55J 

b’oluvannyuma. ^ , bJI , ^ & i ^ 

121. Emirembe gibeere ku Musa ne Haruna! ©tt>3>k3L*'*'y s 


122. Mazima bwe tutyo bwe tusasula ©c^yy^^^J 

abakozi b’ebirungi. „ ^ r „ r « 

123. Mazima bombi baali mu baweereza ' “ $46 UmjJ, 

baffe abakkiriza. . „ ^ ^ 

124. Era ddala ne Diyasi yah mu Batume. ©li^y^'c^U 1 ^]. oJ,3 

125. Awo bwe yagamba abantu be nti: ©c>yLib VI a-$y4JLa>J, 

Abaffe, temuutye Allah? ^ it**' ~ * 

126. Abaffe,mulaajaniraBa‘l nemulekawo O' 4 "*! ^3j3 — 1 3 ! 

Asinga abatonzi bonna, ©titt^Cyi 

37:114 ‘Dhwaalim’(M^>) ‘omujoozV ne ‘ Dhulm’(^L&) ‘obujoozi’ muKur’ani Entukuvu 
tebiwa makulu mabi gokka. Mu 35:33, mu baweereza ba Allah mulimu ayitiddwa 
‘Dhwaalimun li nafsihi’ ateebalirira, eyeerekereza byonna ku Iwa Allah. Era abo 
babalirwa mu ttuluba ly’abalung’amu abayitibwa ‘muqtaswid’ ( ) ne ‘Saabiq 

bil khairaat’. (Kitegeerekeke bulungi nti okukulaakulana muby’omwoyo, 
omuntu asooka kwerumya, kw’ekaluubiriza, n ’okwefiiriza ebingi. Abo abakola ebyo 
ku Iwa Allah baba ba kitiibwa era batenderezebwa mu maaso ge era bayitibwa 
‘Dhwaalimun li nafsihi ’ (4 ) abeefiiriza ku lulwe. 


<c@> 




Essuula 37 


AL-SAFFAT 


Juzu 23 


127. Allah, Mukama wammwe era Mukama 
wa bakitammwe ab’edda? 

128. Naye baamulimbisa, kale ddala ba 
kuleetebwa bavunaanibwe, 

129. Okuggyako abaweereza ba Allah abalo- 
ndemu. 

130. Era twamulekerawo ettutumu mu 
b’oluvannyuma. 

131. Emirembe gibeere kuballiyasi. 


©S^^ 1 15 & J I 

*ui I 5)) 


132. Mazima Ffebwe tutyo bwe tusasula 
abakozi b’ebirungi. 

133. Mazima yeyali mu baweereza baffe 
abak kir iza. 

134. Era ddala ne Luti yali mu Batume. 

135. Awo bwe twamuwonya n’abantu be 
bonna, 

136. Okuggyako omukazi omukadde eyali 
mw’abo abaasigala emabega. 

137. N’oluvannyuma abalala twabazikiriza. 

138. Era ddala mubayitako ku makya, 

139. N’ekiro. Abaffe, temukozesa magezi? 

Ruku 5 

140. Ne Yunusu ddala yali mu Batume. 

141. Awo bwe yaddukira eri ekyombo 
ekijrjuzibbwa. 

142. Kale bwe yakuba akalulu olw’okulag- 
irwa abalunnyanja, yali mw’abo abaafurwa, 
n’asuulibwa mu nnyanja. 

143. Kaleeky’ennyanjaekinene nekimumira 
ng’eno bwe yejjusa. 

144. Naye singa teyali mw’abo abatendere- 
za Allah. 

145. Mazima yaalisigadde mu lubuto lwa 
kyo okutuusa ku lunaku abantu lwe 
balizuukizibwa. 

146. Kale oluvannyuma twamusuula ettale 


Cj, 

LL*J c)J, j 

©li)$JU$Ji3 ■'Ijl 5 §>. 


jiiSLiSllS 




mu kyeererezi nga mulwadde, ^ f 

147. Era nebimumezako ekiryoky’ensujju. ©(i4-4-^5 <*>-3 854^ S,jl v * f 3 


148. Nate twamutuma eri emitwalo ft. alt S Jl & -I ^ jT ^ 

gy ’abantu kkumi oba nga basinga nawo. " * " ' y 

149. Kale bakkiriza era netubeeyagaza 

okumala ekiseera. __ 


©1^4 li] IjAili 




Juzu 23 


AL-SAFFAT 


Essuula 37 


150. Kale babuuze nti: Abaffe, Mukama 3 ^4 ? IvA U 

wo y’alina abaana ab’obuwala naye bo be ’ ' « a 

balina ab’obulenzi? _ ©c)^ 4 JI 


151. Nandiki, twatonda ba malayika nga ^ 3 iSldj, SJjJLoJ l HjsIa - 

bakazi, bo nga be bajulizi kyo. ? ”” r> 

©Cl 5 A—£ Lui 


152. Mwegendereze, mazima bo olw’obuli- 
mbabwabwe b’agamba nti: 

153. Allah yazaala. Naye mazima ddala 
balimba. 

154. Abaffe, Ye yalonda bawala kubalenzi? 


©<i> ^ fife J» ^ 1 

ill 


155. Mubadde mutya, mulamula ngeri ki? 

156. Abaffe, temufumiitiriza? 


©i^ L.a ifliido 



157. Nandiki, mulinayo obukakafuobw’o- 
lwaatu ku kyo? 

158. Kale muleete ekitabo ekyammwe oba- 
nga muli ba mazima. 

159. Era bassaawo n’oluganda wakati we 
(Allah) n’Amajinni, so nga n’Amajinni 
gamanyi nti ddala gakuleetebwa gy’ali. 

160. Omutuukirivu ye Allah aliewala ennyo 
n’ebyo bye boogera. 

161.0kuggyako abaweereza ba Allah 
abalondemu bo teboogera batyo. 

162. Kale ddala mmwe n’ebyo byemusi- 
nza — 

163. Temusobola kuwubisa yenna ku Ye, 

164. Okuggyako oyo ow’okuyingira mu 
muliro. 

165. Era ne malayika zigamba nti: Tewali 
yenna mu ffe wabula buli omu alina ekifo 
ekimanyiddwa. 

166. Era ddala ffe tusimba ennyiriri mu 
maaso ge. 

167. Era ddala ffe tutendereza Allah. 



168. Era ddala abatakkiriza baagamba- 
nga. 


169. Nti: Singa ddala tulina okubuulirira 
okufaanana n ’ okwabaatusooka, 

170. Ddala twalibadde baweereza ba 


Allah abalondemu. 



&j,5 

©&4lV1 Ofci* 




Essuula 37 


AL-SAFFAT 


Juzu 23 


171. Naye bwe kwajja, baakugaana; kale ©o 1 » j a-j 15 

mangu nnyo bajja kumanya. 

172. Era ddala okusalawo kwaffe kwamala ok: Si! 5 

okuggwa eri abaweereza baffe, Abatume, 


173. Nti ddala bo be bajja okuyambibwa- 
nga; 

174. Era nti mazima ab’eggye lyaffe ddala 
be bajjanga okuwangula. 

175. Kale ogira obaleka okumala akaseera. 

176. Era basseeko abiri, mangu nnyo bajja 
kulaba. 

177. Abaffe, ekibonerezo kyaffe kye 
bawujjirira? 

178. Naye nno bwe kirimala okukka mu f’ (ki 
mpya zaabwe, olwo bulikya bubi nnyo eri 
abaalabulwa nebeerema. 



179. Naye ogira obaleka okumala akaseera. 

180. Era osseewo abiri, mangu nnyo bajja 
kulaba. 

181. Omutuukirivu ye Mukama wo, 
Mukama Ow’ekitiibwa, ali ewala ennyo 
n’ebyo bye boogera. 

182. Era emirembe gibeere ku Batume! 

183. Era amatendo gonna ga Allah, Omuto- 
nzi w’ebitonde byonna. 



<C@> 




Juzu 23 Essuula 38 



SAD 


(Yakka lubereberye twa Hijra) 


1 .Ku lw’ erinnya lya Allah, Omusaasizi ennyo, 
Ow’ekisa ekingi. 

2. Swad.* Njuliza Kur’ani ejjudde 
okubuulirira. 

3. Naye abo abatakkiriza bali mu kunoonya 
bitiibwa nanjawukana. 

4. Emirembe emeka gye twazikiriza 
olubereberye lwabwe! Kale baalaajana naye 
nga tewakyali kiseera kya kwesumattula, 

5. Era beewuunya olw’okuba mbu bajjiddwa 
Omulabuzi ava mu bo; era abatakkiriza 
baagamba nti: Ono mubuzabuza, mulimba 
mukulu. 

6. Abaffe, addira abasinzibwa bonna 
n’abafuula omusinzibwa omu bw’atil 
Mazima kinokintu kya kyewuunyo nnyo! 

7. Era abakungu abamu mu bo 
baagendanga bagamba abantu nti: Mmwe 
mugende munywerere ku bakatonda 
bammwe. Mazima kino kintu kyekobe. 

8. Ffe kino tetukiwulirangako mu nzikiriza 
endala zonna. Kino si kirala wabula 
kijingejinge. 

9. Abaffe, era ye y’assibwako Okubuulirira 
mu ffe fenna? Ddala bali mu kubuusabuusa 
ku kubuulirira kwange. Nedda, wabula 
tebannaloza ku kibonerezo kyangel 

10. Abaffe, bo be balina amawanika 
g’okusaasira kwa Mukama wo, Luwangula, 
Lugaba? 

11. Nandiki, be balina obwakabaka bw’eggu- 
lu n’ensi n’ebiri wakati wa byombi? Kale 
bawalampe mu makubo nga bwe basobola. 


^ I 

b a ^ 1 S> * * W* 

Ot|li$ 3 lU a I 

(DOf 3 

o 

e3 

©l-_J I i-c I j'ijS 

UC.5 it 

4 3 U^jSl 3 il 


12. Bo ggye ggatte erijja okuwangulirwa ©t_j 


wano. 


13. Abantu ba Nuhu n’aba ‘Ad neFarawo 3 > Gt * <JLZ,£ 

eyalinanga enkambi ez’amaanyi nabo » 0"V'l ^ 

baalimbisa Ababaka olubereberye lwabwe. c 


- . * ** A • 



38:2. Allah wa mazima. 





Essuula 38 


Juzu 23 


14. N’aba Thamuda n'abantu ba Luti n’a- ± yJti) \ Uv&n&l 

bantu b omu bibna; abo nno ly eggye eggatte * ^ .. -> „ j> 

elyawcingulwa lyonna.. 

15. Tewali mw’abo bonna yakkiriza wabula & 'yja VI <b\ 

bonna baalimbisa Ababaka, kale nebakaka- * A ® ' 

tako ekibonerezo kyange. QL-'ULg 

Riik u 2 * A o„r**' 

16. Era abo tebalindayo kirala okuggyako La 8 >-^3 5 >“Aj. L3 5 

olubwatuka lumu olutaliiko kalembereza. " r „ < 

©l^ CHUJ 

17. Era baagamba nti: Mukama waffe, Jj,yi J-*3 OlJxiQj I^Ca 5 

twanguyizeeko ekitundu ekyaffc eky’ekibo- ' r ^ ? 

nerezo nga olunaku lw’okubaliriraterunna- 

tuuka. , 

18. Ggwe gumiikiriza kw’ebyo bye boogera, C >JLc > i 5 c)yJ pi-j 

era ojjukire omuweereza waffe Daudi ' r jy j-c ^s/ \\' " ( \" 
ow’amaanyi ennyo; mazima yali yeyunira ©4-A' \ r %—?. Y " > > 51 > 

nnyo eri Allah. 

■■ -a., , ^ r ^ ^ If/ H . - pi 

19. Mazima twassa ensozi* ku kuweereza ui, 

awamu naye, nga zitendereza Allah nga A -»• vM * " Jr. n \ L 

buwungeera n’enjuba ng’evaayo. 5 > 

20. Era twamugondeza ennyonyi* ©'-^Ijl LJ 
ezakung’aanyizibwa, nga zonna zeyuna 

a ^‘ ✓ " X " H s r. - A C £A ^ * 

21. Era twanyweza obwakabaka bwe netu- 5 S Lo^ -gei ‘‘-‘-s-' 5 > >- ul ^ 

muwa ebyamagezi n’ekitone ky’okwogera ©LpiGajJl J-£u 

22. Abaffe, watukwako ebyafa ku J-aO 

baatotoogana bwe baalinnya ekisenge? © ^/‘ ' T 

,> y c *.<<•><>* ,„•?<«.«, 

23. Awo bwe baayingira eri Daudi kale >- -4 -*•*. p > 5 > > (>* > y*-a- > 

n’abeekanga. Nebagamba nti: Totya. r<-j 1 At A I* 

Tutotooganye fembi ng’omu kuffe ayiikiriza ^ ' 11 v> ® La 

munne. Kale lamula wakati waffe mu Sy 7'" sir' ll . (<; * A it .>,»? A 

bwenkanya, era tosaliriza; era tulung’amye ^ ^ fAA . 

eri ekkubo ettuufu. 0 AI y-.j 1 1 ^ (jl, lA A | « UU 

24. Mazima muganda wange ono alina cl 9 -*-*^ 9 aJ ^ Lf7\ ijub 

endiga enkazi kyenda mumwenda, ate nze <\<< . £ * I ^ 1 t " >1 

nntna endiga enkazi emu yokka, naye • = ■•'1 A f ^ 

agamba nti nayo gimpe, era ye ansinza ©*—* CLy 1 

ebigambo. ^ ^ ^ <p 

25. Daudi n’agamba nti: akuyiikirizza ^A-Ua >_oJ cJLi 

okukusaba endiga yo agigatte ku zize. Era . rtf! it 'dk \'d&L f< 1 A 1 

ddalabangi mu bakolagana, abamu mu bo -« " 1 > " " 


38:19. Ekigumbo ‘ Jibaal’ ( dt?-?’ jensozi, kiyinza okutegeeza amawanga ag’amaaanyi agaabeeranga 
mu nsozi Daudi(a.s) ge yajuganga, oba eby’obugagga ebyasimwanga mu nsozi. 

38:20. Ekigambo ‘attwair’ ( y 11 1 )ennyonyi, kitegeeza abantu ahalina talanta ezibasukkulumya 
ku balala. 

<Q>P> 








Juzu 23 


SAD 


Essuula 38 


bayiikirizaabalala, okuggyako abo abakkiriza 
era nebakola ebikolwa ebirungi; naye abo 
batono nnnyo. Naye Daudi yamanya nti 
tumugezesezza, kale n’asaba okubikkirirwa 
eriMukamawe era n’akka wansi n’akutama 
okusinza era n’adda gy’ali. 

26. Kale twamubikkirira ku kyo, era ddala 
alina ekifo eky’oku lusegere gye tuli 
n’obuddo amakula. 

27. Era twamugamba nti: Owange ggwe 
Daudi, mazima Ffe tukufudde Khalifa mu 
nsi,kale lamula wakati w’abantu mu mazima, 
togoberera kwagala kwa mudma, si kulwa 
nga gakuwabya ku kkubo lya Allah. Mazima 
abo abawaba ku kkubo lya Allah, balifuna 
ekibonerezo ekikakali, kubanga baasuulirira 
olunaku lw’okubala. 


Ruku 3 

28. Era tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri 
wakati wa byombi lwa bwereere. Eyo 
ndowooza y’abo abatakkiriza. Naye zibasa- 
nze abo abeerema olw’omuliro ogulibookya. 


29. Abaffe, tuyise abo abakkiriza era ne¬ 
bakola ebikolwa ebirungi ng’abo 
abatabulatabula mu nsi? Nandiki, tuyise 
abatya Allah nga aboonoonefu? 

30. Ekitabo kino twakissa gy’oli nga kijjudde 
emikisa, balyooke bafumiitirize ku Aya za 
kyo, n’abalma amagezi balyooke balabuke. 

31. Era Daudi twamuwa Sulaimani, omuwee- 
reza omulungi. Mazima yali mweyunyi nnyo 
eri Allah. 

32. Awo enfalaasi ez’olulyo olwawaggulu 
empenyusi bwe zaayolekebwa gy’ali 
olw’eggulo, 

33. Kale n’agamba nti: Ddala nze njagala 
nnyo ebirungi (nga enfalaasi) kubanga 
binzijukiza Mukama wange. Kale yalinda 
okutuusa lwe zaabulira emabega w’ekisii- 
kiriza. 


^j, <> fiMs. cgd 

JllS IjJl^ 3 l$Lsi 

e “Z* 5 S a it j> t r/s f f t ,« tf K. * 

©4- 1 k I 5 >»• 5 !' 

©»—< 12 tjs .J >1 



Gs 3 CS 5 " 

©;C1ii 

Jiati jT-i u£3")il 4 

igfid DJp 1 

©wb'^Ji ivV^lSL^Sf^i 

©4-iSTSjj, 


A ^ I Z' 9 • 

>a 3-#. 


£4-*^ J°X >1 

©>fc^J' 

JOB 

©u-j CaejtJL lSjJ JkaL 




<c@> 





Essuula 38 


SAD 


Juzu 23 


34. N’agamba nti: Muzikomyewo gyendi, 
kalen’atandika okuweeweeta ku magulu ga 
zo ne ku nsingo. 

35. Era ddala twagezesa Sulaimani era 
netussa ku ntebe ye ekibiribiri, oluvannyuma 
yadding’ana eri Allah okusaba ekisa kye. 

36. N’agamba nti: Mukama wange, mbikki- 
rira era ompe obwakabaka atabusaanira 
yenna bw’atalifuna luvannyuma lwange. 
MazimaGgwe Lugaba. 


©i2li Li I Jft-ii I X ^ -a. 
C-A3 sjo 

©uLil^il 


37. Kale twamugondeza empewo, nga 
efuumuuka kimpoowooze olw’okulagira kwe 
okulaga yonna gye yabanga ayagadde; 


%\a) £f£a£fc2 ^\"aJ 


38. Ne gakirimaanyi, n’abazimbi aba buli 
ngeri, n’ababbizi, 

39. N’abalala nga basibiddwa ku njegere. 

40. Kino nga ky’ekirabo kyaffe ekitaliiko 
kubalirira— kale gaba mu ddembe oba 
kwatirira, kiri gy ’oli. 

41. Era ddala alinaekifo gye tulieky’oku 
lusegere n’obuddo amakula. 



0i_j Lo ^-1 c >}.2 


Kuku 4 

42. Atejjukira omuweereza waffeAyyubu, 
awo bwe yalaajanira Mukama we nti:Mazi- 
ma Sitaani antuusizzaako omutawaana 
n’okubonaabona. 

43. Netumugamba nti: Sambya ekigere kyo 
ku nsolo gye weebagadde eyanguweko. 
Amazzi gaagano agannyogoga aganaabi- 
bwako era aganywebwa. 

44. Era twamuwa ab’omu maka ge n’abalala 
abalinga bo ne baba wamu nabo, nga kwe 
kusaasira okuva gye tuli era nga kwe 
kubuulirira eri abo abalina amagezi. 

45. Era netugamba nti: Kwata n’emikono 
gyo akaganda k’obuti obukalu, kale bw’oba 
ogikubisa era tomenya ekirayiro. Mazima 
twamusanga nga mugumiikinza. Nga yali 
muweereza mulungi nnyo! Mazima yali 
mweyunyi eri Allah bulijjo. 

46. Era jjukira abaweereza baffe: Ibrahlmu, 
ne Isihaka, ne Ya’qubu, abaalina obuvumu 
n’okulengera ewala. 

47. Mazima twabalondera omulimu 
ogw’enjawuloogw’okujjukiza abantu amaka 







Juzu 23 


SAD 


Essuula 38 


g ’ enkomerero. 

48. Era ddala bo gye tuli bali mw’abo 
abalondemu abasingira ddala obulungi. 


„,/.<■£tr<"C « j > % i < 
Ja -<0 1 u >—<-c — 1 j. ? 

j. 


49. Erajjukira Ismaili ne Yasa’ ne Dhul-Kifl, 
era bonna baali mw’abo abasingira ddala 
obulungi. 

50. Kuno kwe Kubuulirira. Era ddala abatya 
Allah be balifuna obuddo amakula: 

51. Ensuku ez’olubeerera nga enzigi zonna 
zibagguliddwawo, 

52. Ngabagalaamiridde mu zo.Balisabiramu 
n’ebibala nkumu nankumu n’ebyokunywa. 

53. Era baliba n’abakyala abeekuumi 
abawombeefu b’amaaso ab’emyaka egye- 
nkanankana. 

54. Baligambibwa nti: Ebyo bye mwasuubi- 
zibwaku lunaku lw’okubalirira. 

55. Mazimaokwo kwe kugaba kwaffe oku- 
taliiko kkomo. 

56. Bino bya bakkiriza. Naye ddala abaje- 
emu balina obuddo bubi nnyo — 

57. Jahannamu — gye baliyingiramu. Ekyo 
nga kiwummulo kibi nnyo! 

58. Kino kya batakkiriza. Kale olweje ka- 
balulozeeko n’olusaayisaayi oluwunya 
ennyo, olumeketa. 

59. A’ ebibonerezo ebirala ebikifaanana 
eby’engeri ezitali zimu. 

60. Baligambibwa nti : Kino ky’ekibiina 
ekinaayingira awamu nammwe, tebaayanirizi- 
bwe. Mazima bo balina okwokebwa mu 
muliro. 

61. Abagoberezi baligamba abakulembeze 
nti: Nedda, mmwe bennyini, mmwe mu- 
tagendera ddala kwanirizibwa, anti mmwe 
mwatutegekera kino. Naye nga kiwummulo 
kibi nnyo ! 

62. Baligamba nti: Mukama waffe, oyo 
atutuusizza ku kino, mwongere ekibonerezo 
ky’omuliro emirundi ebiri. 

63. Era baligamba nti: Tubadde ki, nga 
tetulaba bantu be twabaliranga mu babi? 


© i ^ |. f i i a f ' r K 



is T fclyjs -if uijii1JS1 S 








Essuula 38 


SAD 


Juzu 23 


64. Abaffe, lwa kubanga twabatwalanga 
ng’ekyokuzannyisa, nandiki amaaso ge 
gabawubiddwa? 

65. Ddala eky’okutotoogana kw’abantu 
b'omumuliro kituufu ddala. 




QjCiffi 


@^LL11 I j^a li; 




Ruku 5 

66. Gamba nti: Mazima nze ndi Mulabuzi. 
Era teri musinzibwa mulala okuggyako 
Allah, Omu yekka, Omukasi; 

67. Mukama w’eggulun’ensi n’ebiri wakati 
wa byombi, Luwangula, Omusonyiyi ennyo. 



68. Gamba nti: Ago amawulire amasukkirivu, 

69. Mmwe ge mukuba amabega . 

70. Nze sirina kye nnamanya ku Lukiiko 
lwa waggulu bwe baali nga bakubaganya 
ebirowoozo ku kyo. 

71. Nave ekimbikkulirwa si kirala okuggyako 
nti ddala nze ndi Mulabuzi ow’olwaatu. 


72. Jjukirci nga Mukama wo bwe yagamba 
ba malayika nti: Ddala ng’enda kutonda 
omuntu mu budongo, 

73. Kale bwe nnaamala okumutereeza ne- 
mmufuuwamu n’omwoyo gwange, olwo 
mweyale wansi ku lulwe mumugondere. 

74. Kale ba malayika bonna wamu baamu- 
gondera, 

75. Okuggyako Ibilisi. Ye yeekuluntaza era 
n’aba mu beerema. 

76. Allah n’agamba nti: Owange Ibilisi, kiki 
ekikugaanyi okugondera oyo gwe ntonze 
n’e mik ono gyange? Abaffe, weekuluntazza 
obaoli mw’abo abegulumiza. 

77. Ibilisi n’agamba nti: Nze mmusinga. Nze 
wantonda mu muliro, naye ye wamutonda 
mu budongo. 

78. Allah n’agamba nti: Kale vaamu, kuba 
oh muko lim ire. 


U (■ 0 ^ a fi-f 

©^p-lJiLr-1 

©Cl tf Llc £Lj | 

U J^jl sUjLjfkteQutfk 






bl 1^21 SJj, CiJ, ul 

9 n n ^ , Q 

L/ziJ (3/5 £-*3, 5 Aii3—i lib 

5 *&il j, Ij. 


<3/5 ktf £y v iiill 

y ^15 (3/5 U5l Jl5 

©t^Kis ( 3/5 


79. Era ddala ojja kubaako ekikolimo iUyjt 

kyange okutuusa ku lunaku lw’okulamu- """ 
lirwako. 







Juzu 23 


SAD 


Essuula 38 


80. Ibilisi n’agamba nti: Mukama wange, 
mpa akaagaanya okutuusa ku lunaku lwe 
balizuukizibwa. 

81. Allah n’agamba nti: Ddala oli mw’abo 
abaweereddwa akaagaanya, 

82. Okutuusa ku lunaku lw’ekiseeraekya- 
tegekebwa. 

83. Ibilisi n’agamba nti: Kale ndayira mu 
kitiibwa kyo, mazima nzija kubabuza bonna, 

84. Okuggyako abaweereza bo abalondemu 
mu bo. 

85. Allah n’agamba nti: Ddala gano ge 
mazima, era amazima ge njogera, 

86. Ddala ng’enda kujjuza Jahannamu na- 
awe era n’abo bonna abalikugoberera mu bo. 


tij, li 4^ j 

I ^ Jj, 

© J i 4 (3^ ^ J ^ 

} ai* ;sisx &2ii V 

** *? ^ ^ A ^ » 


87. Gamba nti: Nze sibasaba mpeera Ijl LS j La <j-S 

kw’ebyo 6ye n&o/n era nze siri mw’abo # 'r\' * •“[2-* t \ \ * 

abeekaluubiriza mu bitaliimu. cM 


88. Naye yo Kur’ani si kirala, wabula yo 0,^ 2 r A1 il _ j © (•)], 

ky’Ekijjukiza eri abantu bonna. 

89. Era ddala mujja kumanya amazima ga 
yo oluvannyuma lw’ekiseera. 











Juzu 23 


AL-ZUMAR 


Essuula 39 


8 . Bwe muteebaza, mumanye nti ddala ye 
Allah talina ky’abetaagako. Naye tayagaliza 
baddu be buteebaza. Kyokka bwe mwebaza, 
ekyo ky’abaagaliza. Era terimwetissialyetikka 
buzitobwamulala. N’oluvannyumaeri Mukama 
wammwe y’eri obuddo bwammwe, kale 
alibategeeza ebyo bye mwakolanga. Mazima 
Yey’Amanyi obulungi ebiri mu mitima. 


9. Era omuntu bw’atuukibwako akabi, olwo 
alaajanira Mukama we nga yetoowaza gy’ali. 
Naye ate bw’amuwa ku byengera ebiva 
gy’ali, amanguago yeerabira bye yabadde 
alaajanako gy’ali olubereberye, olwo 
ng’assizaawo Allah abavuganya naye, mbu 
alyooke abuze abantu ku kkubo lye. Gamba 
nti: Kale weyagalemu katono n’obutakkiriza 
bwo, mazima oli mu bantu ba muliro. 

10. Abaffe, oyo asaba nga mwetoowaze eri 
Allah mu biseera by’ekiro nga bwe yee- 
vuunika era nga bw’ayimirira, ng’atya 
enkomerero era nga asuubira okusaasira kwa 
Mukama we, afaanana n’omujeemu atakola 
atyol Gamba nti: Abaffe, aboabamanyi n’abo 
abatamanyi benkana? Mazima abalinaamagezi 
be balabuka. 


V$ 1 ttlj. 

c)J, 5 

} iJaJ l Cji 1 

^ “a • *“ * * •, c ? I c t ^ a T \ 

Jsm^^WiSiuT 

H4I5 3 i' £ 1 cLj,l 5 

. aj ^ ^ 1 ft ft ^ ^ ✓ a 1 ^ ft *[£ 

^ «« " 

(j^ (Jji 

^J. * &Y 5 ^ 

(v)l-j G*J VI I3J5I §L 


Ruku 2 

11. Gamba nti: Allah a gamba nti: Abange 
mmwe abaweereza bange abakkiriza, mutye 
Mukama wammwe. Abo abakola ebirungi ku 
nsi kuno, be balifuna ebirungi. Era ensi ya 
Alla h ngazi nnyo. M a z im a abagumiikiriza 
balifuna empeera yaabwe mu bujjuvu awatali 
kubalirira. 

12. Gamba nti: Mazima nze nalagirwa 
okusinzanga Allah nga ndi mumalirivu 
gy’ali mu buwulize. 

13. Era nalagirwa mbeere mubereberye mu 
beewaayo gy ’ali. 

14. Gamba nti: Mazima nze ntya ekibonerezo 
ky’olunaku olw’entiisa, singa njeemera 
Mukama wange. 

15. Gamba nti: Allah yekka gwe nsinza, 
nga ndi mumalirivu gy’ali mu ddiini yange. 



Lta l.iJi iL I I £) 1 dxye,\ (JJ> 

^(WS-Ji-su 
©S^uiJ 1 jjT u & 5 


16. Kale ggwe mmwe musinze ebyo bye 
mwagala ebbali we. Gamba nti: Mazima 
abaafaafaaganirwa be bo abeefiiriza bokka 


1 A . « Z n " a i £ f> I "Z t « li 

(Jj j. f-J,5a u 

* i ■' i?f 4 !Z\S \ 11 ,fw ■ ....M l $i I 






Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 23 


nebafiiriza n’abewaabwe ku lunaku lw’o- 
kuzuukira. Mwetegereze, okwo nno kwe 
kufiirwa okw’olwaatu. 

17. Baliba n’ebibikka eby’omuliro waggulu 
waabwe, nga ne wansi waabwe eriyo 
ebibikka. Ebyo Allah by’atiisa nabyo 
abeweereza be. Abange mmwe abaweereza 
bange, kale mutye Nzenzeka. 

18. Era abo abeewala okusinza bakatonda 
ab’obulimba era nebeetoowaza eri Allah, 
balina amawulire ag’essanyu. Kale wa 
abaweereza bange amawulire ag’essanyu, 

19. Abo abawuliriza ekigambo n’oluvannyu- 
ma nebagoberera ekisinga obulungi mu kyo. 
Abo nno be bo Allah be yalung’amya, era 
abo be ba lin a amagezi. 

20. Abaffe, oyo aba akakaseeko ensala 
y’ekibonerezo, waliwo ayinza okumu- 
wonya? Abaffe, ggwe osobola okuwonya 
oyo ali mumuliro? 

21. Naye abo abatya Mukama waabwe, 
balifuna ebizimbe ebitumbiivu nga ne 
waggulu wa byo ezimbiddwayo kalina, nga 
n’emigga gikulukutira wansi wa byo. Ekyo 
kisuubizo kya Allah, ate Allah tamenya 
kisuubizo. 

22. Abaffe, tolaba nga Allah bw’atonnye- 
sa amazziokuva mubire, kale n’agayisa mu 
nsulo eziri mu ttaka n’oluvannyuma 
n’agamezesa ebimera eby’erangi ezitali 
zimu? Oluvannyuma biwotokan’obiraba nga 
bya kyenvu, n’oluvannyuma abifuula 
ebikutusekutuse. Mazima mw’ebyo mulimu 
okubuulirira eri abo abalina amagezi. 

Ruku 3 

23. Abaffe, oyo Allah gw’ayanjululiza eki- 
fuba kye eri Obusiramu era nga ali ku 
butangaavu obuva eri Mukama we afaanana 
n’oyo awammanta mu kizikiza ky’obubuze? 
Kale nno zibasanze abo abakakanyavu 
b’emitima ku kujjukira Allah. Abonnobebali 
mukubula okw’olwaatu. 


l£jl £4 c4>4-l 

£Lj 1 

J ail J1 i$22T 5 

jl r m ^ . o _ a 

A J* “U » f I < A f "U * * • If l 

(J yiJ I ^ jJL -ot J ( XJ I 
ixLd j 1 J >tLESLLI 

©v-i(xi ill I3J5I 5 

s fE ' Li l/i—»l I I 

C/£ £^4^ n <~3yC- <*4 

v-llsfe? glL 1 >_cS A >4-5 V I 

©>[sLi^Jldil 

ns 55*31 

/o—j u£3Yi 

jj SiiJJt lllxii li)) <4 
•JjL^ ii 

> r /> s r\ L 

^ ^ n 

sjLi cdii I 

ckl-scl kSliljliali' c/4 444^ 

©c£4* 


24. Allah yassa ekigambo ekisingira ddala t^jUbus u/“4d <JjJ aUj 1 

obulungi, nga &y’Ekitabo ekitabagana, f A, ^ r*j| 

ekidding’ana ebigambo mu ngeri ezitali ^' > ^‘ - 47 **" J u 

<C@> 





Juzu 24 


AL-ZUMAR 


Essuula 39 


z.imu; ensusu z’abo abatya Mukamawaabwe 
zeesisiwala ku lwa kyo nga kisomeddwa, 
n’oluvannyuma ensusu zaabwe n’emyoyo 
gyabwe bigonda olw’okujjukira Allah. Okwo 
nno kwe kulung’amya kwa Allah kw’a- 
lung’amyamu oyogw aba asiiraye. Era oyo 
Allah gw’asalira nti abuze, kale aba 
takyalinayo mulung’amya. 

25. Abaffe, oyo eyeekuumisa ekyeenyi kye 
ku kibonerezo ekibi eky’olunaku lw’o- 
kuzuukira yenkana n’oyo aliba emirembe? 
Era aboonoonyi baligambibwa nti: Muloze 
ku bubi bw’ebyo bye mwakolanga. 

26. Abo abaakulembera baalimbisa Aba- 
baka, kale ekibonerezo nekibatuukako mu 
ngeri gye bataamanya. 

27. Kale Allah n’abaloza ku buswaavu mu 
bulamu bw’oku nsi, naye ddala ekibone¬ 
rezo ky’enkomerero ky’ekisinga obunene, 
singa babadde bamanyi. 

28. Era ddala twaleetera abantu eby’oku- 
labirako ebya buli ngeri mu Kur’ani eno, 
balyooke bafumiitirize. 

29. Twassa gy’oli Kur’ani ennyinyonnyofu 
mu Luwarabu nga teriimu bukyaamu bwonna, 
balyooke batye Allah. 

30. Allah yaleeta eky’okulabirako: omuntu 
atwalibwa abakolaganira awamu nga bangi 
ate nga bakuubagana, n’omulala nga 
yeewaayo okufugibwa omuntu omu yekka. 
Abaffe, bombi benkanankana mu mbeera? 
Mumanye nti amatendo gonna ga Allah naye 
era abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

31. Mazima ggwe oli wa kufa, era nabo 
ddala ba kufa. 

32. N’oluvannyuma ddala mmwe kulunaku 
lw’okuzuukiramulitotoogona mu maaso ga 
Mukama wammwe. 


dll I \ y £j cij 

& I & 5 H W* 

© £ Ls> (!>■$ aJ GoJ 

©lil Xa-X" (i 

&S. 

©Ujy-aL&J 2) I kill 

4 i *li i J 4 * i its 

ijil? 554H1 

©<i) 

qiijjJI 13^0^ ujjIIU,3w2J j 

X4-XJ 'J'jj 

j> lid-2 2i4- j j (j 5XJX&2X 

pj*yX'\ 

©C> X 4 -d J, 5 kLltf ], 
Jo frf j. Jo—i> 

(rOL) A O ..^*.r vj 


Juzu 24 
Ruku 4 

33. 

apaatiika _ _ 

n’amazima nga gamutuuseeko? Abaffe, mu 
Jahannamu temulimu butuulo bw’abeerema? 


. Naye ani mwonoonyi okusinga kw’oyo j* '—r i 

latiika obulimba ku Allah era n’alimbisa , IX >j, up ^Li 

" Ci t 

34. Era oyo aleeta amazima n’oyo 1 AJ b 11< /X jj I; 

agakakasa, abo ddala be batya 
Allah. ©liyLxiJl 


Kf' « ✓ 


* 







Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 24 


35. Balifuna bulikyebalyagala eri Mukama OLjtUSJ 

waabwe. Eyo nno y’empeera y’abakozi " ^ 

b’ebirungi. lj>» 

36. Allah akola atyo alyooke abasanguleko yr*3t T^iT 

ebibi bye baakola era abasasule empeera » \ <■ ^ -T ^ m g 

yaabwe okusinziira ku bisingira ddala 

obulungi mw’ebyo bye baakolanga. 0 ^ 1 » i -g £ < j p C I ^>^LLLj 

37. Abaffe, ddala Allah tamala muweereza 5 £>-*-& *— 1 

we? Era bajja kukutiisatiisa n’ebyo bye ,„j „ „ «i ■£,!< ^ * s 

basinza ebbali we. Naye Allah gw’asalira chi Orf J 

nti abuze, taba na mulung’amya mulala. chi £_J Cii 4LI lU-^4 5 

0 ^Cl 

38. Era oyo Allah gw’alung’amya aba * c>*i &-J &JU I >-()-£ O'® 5 

takyalina yenna amubuza. Abaffe, Allah si ^ '.*» | - c i iJjjLi ^_L IJLU I 
ye Luwangula, Nannyini kwesasuza? 

39. Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda ch® >-4-^5 

eggulu n’ensi, ddala bajja kugamba nti: . S»>.s/i <,..,1 l* U 

Allah. Gamba nti: Mulowooza mutya 

kw’ebyo bye musinza ebbali wa Allah: c)j >chiU^£J Lo>2-j £>* 1 Jj 
singa Allah aba nga anjagalizza akabi, * i .*•*.*', . i , 

abaffe, byo bisobola okuggyawo akabi ke? ch 1 * u-* ^ k 

Oba bw’aba nga anjagalizza okusaasira, J £. g g ^h' j 
abaffe, biyinza okuziyiza okusaasira kwe? ^ ' ' * « + / G » * “Z ’ 

Gamba nti: Nze Allah ammala. Ye abeesiga l)- 8 i c t -^ X **-*-* 

gwe baba beesiga. 0£ 1 i idi I 

40. Gamba nti: Abange, mukole kyonna jjjJSd; i I vA Js 

kye musobola, nange nkola; kale mangu v, r *< \ r„ A , 

nnyo mujja kumanya, 0c) yo-L«^ L - i 3-^ u * * 's*«- 

41. Ani ekibonerezo ekimuswaaza gwe ^ j V_p I ? 121 

kinaatuukako, n’ekibonerezo ekiwangaala " "" & 

kimukkeko. Sr 1 • >- c £ - e 

42. Mazima tukubikkulidde Ekitabo Uil*4 4>S^JI tl Llfc u3>jt 
eky’amazima ku Iw’okugasa abantu. Kale 
oyo alung’ama, alung’ama lwa kugasa 
mwoyogwe; n’oyo awaba, kale ddala abula 

n’afiiriza gwo. Era ggwe toli mulabirizi ku — ' • - £ 

bo - 

Ruku 5 „ r y x *+i*j>*1 

43. Allah atwala emyoyo gy’abalamu mu ) ch^ * ' ^ 3 -h. *Ai' 

kiseera ky’okufa kwabwe n’egyabo .ii,,, 

abatannafa agitwalira mu tulo twabwe. * ^ 

Kale aziyiza egyo gyokka egiba gisaliddwa i L^lic^/waj 

okufa, emirala n agizzaayo eri ba nnyini . ^ ^ ^ ^ ✓ T ^ p * 

gyo okutuusa ku ntuuko eyagerekebwa. <jJ. i sij, L#>*-V i 

<c@> 






Juzu 24 


AL-ZUMAR 


Essuula 39 


Mazima mw’ekyo mulimu obubonereo eri 
abantu abafumiitiriza*. 

44. Abaffe, baafunayo abawolereza abalala 
ebbali wa Allah? Gamba nti: Abaffe, ne bwe 
baba nga tebalina buyinza ku kyonna wadde 
nga tebategeera? 



45. Gamba nti: Okuwolereza kwonna 
kuli eri Allah. Obwakabaka bw’omu ggulu ne 
mu nsi bubwe. N’oluvannyuma gy’ali gye 
mulizzibwa. 

46. Era Allah bw’ayogerwako nga bw’ali 
Omu yekka, emitima gy’abo abatakkiriza 
nkomerero gyetamwa; naye abo abah ebbah 
we bwe boogerwako, amangw’ago nga 
bajaganya. 


itli JJ 

l>i, 3 r. S5_4.YIj 

jlL 


Al. Gamba nti: Ayi Allah Omutandisi w’e- 
ggulu n’ensi, Omumanyi w’ebitalabika 
n’ebirabika, ddala Ggwe oliramula wakati 
w’abantu bo mw’ebyo bye baayawukana- 
ngamu. 

48. Era aboonoonyi ne bwe baalibadde 
n’ebiri mu nsi byonna nga bigattiddwako 
n’ebirala ebibyenkana, mazima baalibiwa- 
ddeyo okwenunula ku kibonerezo ekibi 
ennyo ku lunaku lw’okuzuukira. Era ebyo 
bye baali tebasuubira okuva eri Allah 
biryeyoleka gye bali. 

49. Era n’obubi bw’ebyo bye baakolanga 
bulyeyoleka gye bali, era balyetooloolwa 
ebyo bye baajereganga. 

50. Kale omuntu bw’atuukibwako akabi, 
olwo atulaajanira. Naye bwe tumuwa ku 
byengera ebiva gye tuli, ng’agamba nti: 
Bino bimpeereddwa lwa magezi gauge. So 
nno ekyo kiba kigezo, naye abasinga 
obungi mu bo tebamanya. 

51. Ddala n’ abo abaabakulembera baakyo- 
gera, naye ebyo bye baakola tebyabagasa. 


Gs 6/^^ &-Z 

>«—v ^ . K I ^ « 

J, Cs i 

13jJii ^ C aSjL ti-LS-g, 3 LxJigX. 0 $ ) ^ I 
J, 5-0-*^' £ 

£ Cs Jk\ 6tfi4J'>4 5 

©ci 3 x ^144 

(3 (a. 3 I Ge 3 

S3 j, j is * iU ii 11,1 

liii* gS cb Jf 

©6 1 d 12 i/-®i 


52. Naye baatuukibwako obubi bw’ebyo bye C*oli 

baakolanga, era n’abo aboonoonefu abalimu f < ^ n f n f y ^ 

batakkiriza bano,nabo mangu nnyo bajja . g w »Y^(j/5l^oJ-b 

' 





Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 24 


kutuukibwako obubi bw’ebyo bye bakola, 
era tebayinza kufufuggaza ntegeka ya Allah. 

53. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
y’agaziyiza ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde 
era y’abikendeeza? Mazima mw’ebyomulimu 
okulabula eri abantu abakkiriza. 

Ruku 6 

54. Gamba nti: Abange mmwe abaweereza 
bange abo abasukkiridde mu kweyonoona, 
temuggwebwamu ssuubi ku kusaasira kwa 
Allah. Mazima Allah asonyiwa ebyonoono 
byonna. Ddala Ye ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisaekingi. 

55. Kale mudde eriMukama wammwe era 
mweweeyo gy’ali nga ekibonerezo 
tckinnabatuukako, kuba oluvannyuma temu- 
hyambibwa. 

56. Era mugoberere enjigiriza esinga 
obulungi eyassibwa gye muli okuva eri 
Mukama wammwe, nga ekibonerezo 
tekinnabatuukako kibwatukira nga 
temutegedde, 

57. Sikulwa nga omuntu agamba nti: O! nga 
ndabye olw’ebyo bye nnagayaalirira ku ludda 
lwa Allah era ddala nali mw’abo abaabalaa- 
tanga, 

58. Oba agambe nti: Singa ddala Allah 
yannung’amya, mazima naalibadde mw’abo 
abatya Allah; 


- * I s » ✓ ^ 1 to 11 £ q,_i -1 ^ | 

aii a 3 jQj a 

y ^ s « t s # . ' c. 

0}- 

(J-e 1^-9 >_4ki I liht 1 

igjj 1 gJoLLj 1 ^ la UP 31 

kJ 1 L Tm l 3 

v ii iLilsJt jiaB af 44 
©S3j-£ji 
J U l Loi iji-e 15 


4iUji 


ksjJ* (£>3. 5 ^**4- ci 


(1 >Jb clU 1 01 (J ^2-j 5 \ 




59. Oba agambe awo ng’alabye ekibonerezo £; I 1 l£> 5 J yk* 3' 

nti: Singa nnyinza okuddayo, olwo naahbadde ^ 

mu bakozi b’ebirungi. 02 cl^ks By- 5 

60. Aligambibwa nti: Ddala watuukibwako } 4-j cu? £§■*' *4- *3 4-< 

okulabula kwange naye n’okulimbisa, «. . » 

neweekuza era n’oba mw’abo abagaanyi. 

61. Era ku lunaku lw’okuzuukira oliraba ' 34 >-£» 1 3 

abo abaayogeranga obulimba ku Allah nga i S > jJlJo 3^3 4*' 4^ 

obwenyi bwabwe buddugadde. Abaffe, mu ^ ^^ «; ^ ^ 

muhro temul ii mu butuulo bw’abo abeekuza? 0|7^^JLx. a JJ,i£ 

^ ^ tin *** kJ _p ** 

62. Era Allah awonya abo abamutya ljJL3| l£0-1 ) 

n’abatuusa ku buwonero bwabwe ^ ^ 

obw’emirembe n’obuwanguzi bwabwe nga V 5 £ I ^-4-^-o-i 2) J 
tebatuukibbwaako kabi konna, wadde 
tebalinakuwala. 

<^7p 







Juzu 24 


AL-ZUMAR 


Essuula 39 


63. Allah ye Mutonzi wa buli kimu era ye 
Mulabirizi wa buli kimu. 




- aXi I 




64. Ye nannyini bisumuluzo by’eggulu 
n’ensi. Era abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah be b’okufaafaaganirwa. 


65. Gamba nti: Abange mmwe abatamanyi, 
abaffe, mundagira nsinze bakatonda aba- 
lala atali Allah? 

66. Era ddala kyabikkulirwa gy’oli n’eri 
abo abaakukulembera nti bw’olyenkanya 
Allah n’ebirala, ddala ebikolwabyo bigenda 
kwonooneka era ddala oliba mw’abo 
abalifaafaaganirwa. 

67. Wabula Allah yekka gw’oba osinzanga 
era beeranga mw’abo abeebaza. 

68. Mu butuufu tebaawa Allah kitiibwa kye 
ekimusaanira. Era ensi yonna eriba mu 
kibatu kye ku lunaku lw’okuzuukira, 
n ’emigigi gy’eggulu girizingibwako ne 
ddyo we. Obutuukirivu bubwe, era ali 
waggulu nnyo n’ebyo bye bamwenkanya 
nabyo. 

69. Era eng’ombe erifuuyibwa, kale abali 
mu ggulu n’abali mu nsi bonna balizirika, 
okuggyako abo Allah baalisiima. N’oluva- 
nnyuma erifuuyibwamu omulundi omulala, 
okwejjuukiriza nga bayimuse, batunula! 


70. Era ensi eriyakaayakana n’ekitangaala kya 
Mukama wayo, n’Ekitabo kiriteekebwawo, ne 
ba Nabbi, n’Abajulizi balireetebwa, era abantu 
baliramulwa wakati waabwemu bwenkanya 
era tebaliryazaamaanyizibwa. 


71. Era buh mwoyo gulisasulwa mubujjuvu 
olw’ebyo bye gwakola. Era Ye y’asinga 
okumanya ebyo bye bakola. 


gjji i3>< 

as^is aii £& ji r 

cA *J i J J.5 3' 3 

©<iK i (s>2 liP 5 

©iP^i 3# 8 ai,' ^ 

5 a ? LaJ ' Joj4 

4 ^ 4 5 

c>-° 

je-&> 1 > Li ij >i»l t»LI 

©ii>3>^4 

^ • M 4^4 *** 5 




©£»U&2 


Ruku 8 

72. Era abo abatakkiriza baligoberwa eri 
Jahannamu mu bibinja. Okutuusa lwe 
baligituukako enzigi za gwo ne zigguli- 
bwawo, olwo abalabirizi bagwo baligamba 
nti: Abaffe, temwatuukibwako Batume nga 


Ur.ti i>J. 






Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 24 


bava mu mmwe, nga babasomera Aya za 
Mukama wammwe n’okubalabula ku 
nsisinkano y’olunaku lwammwe luno? 
Baliddamu nti: Yee, baatutuukako naye 
ensala y’ekibonerezo emaze okukakata ku 
batakkiriza. 

73. Kirigambibwa nti: Kale muyingire mu 
miryangogya Jahannamu, omwo mwe mujja 
okubeera. Ye nga obutuulo bw’abekuluntaza 
buliba bubi nnyo! 

74. Era n’abo abaatyanga Mukama waabwe 
balitwalibwa eri Jannamu bibinja. Okutuusa 
lwe baligituukako, enzigi za yo ne- 
ziggulibwawo. Olwo abakuumi ba yo baliga- 
mba nti: Emirembe gibeere ku mmwe, mwe- 
sanyukire, era mugiyingire mwebeerere 
omwo. 


75. Era baligamba nti: Amatendo gonna 
ga Allah, Oyo atuukirizza ekisuubizo kye 
gye tuli n’atusikiza ensi , netutuula mu 
Janna wonna nga bwe twagala. Kale 
empeera y’abakozi b’ebirungi si nnungi 
ggero! 

76. Era oliraba ba malayika nga 
beetoolodde Nnamulondo nga batendereza 
n’amatendo ga Mukama waabwe. Era abantu 
baliramulwa wakati waabwe mu bwenkanya. 
Era kiryogerwa nti: Amatendo gonna ga 
Allah, Mukama w’ebitonde byonna. 


s jii i Si'j *£& 

-XZi • -M;-. *h> 

;&44 di'v?* iv&it 

L JLZ-S *[&& ZA*. ii. 

j| 

) [&3>L£* 'j»J. (Jki-MyJoj S J L a tl 1 

jJL£ 

Lij >_iz9^ i git/* *. u Cs 3 

^>—i 3 

^ * u) ^ ^ * * S & ^ 9 S* ^ | i 






AL-MU’MIN 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi >J I I 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Ha Mim.* 

3. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira $±i\ (Jri^ 

ddala eri Allah Luwangula, Omumanyi wa A t *'j | 

byonna, ^ 

4. Omusonyiyi w’ebibi era Omukkiriza £■*“ e—J 

w’okwenenya, Omukakali mu kubonereza, ^ i^i, J&| 

Nannyim kugaba. Ten Musinzibwa mulala “ > > ^ 3 * * “i, 

okuggyakoYe. Gy’ali y’eri obuddo. ©j^SJl^l, 

5. Tewali awakanya Aya za Allah okuggyako ttW ' Vj, di) 1I 4 £^4^° 


abo abatakkiriza. Kale okutawuka kwabwe ; * J> *c t\ m! i i#*: X. 
mu nsi kuleme kukubuzaabuza. ^ 

©jlLJ I 

6. N’olubereberyelwabwe, abantu ba Nuhu 3 75 p >a^J jLflfcJ-iS 

n’ebibinja ebirala oluvannyuma lwabwe jj,, A 

baalimbisa obubaka era buli kibinja l p l-i 13-xV I 

kyamalirira ku Mubaka wa kyo okumu- ' ^*- j j j. a . 2_“j 

kwata era nebawakanyisa ebitaliimu mbu „ j* ' , „ / 

balyooke babifufuggazise amazima. Kale ne 34J 1 £“1' >44 <44 4* H,'V > '4- 

mbakwata,nayeokubonereza kwange kwali ^ r< „ <«? *. ,;/• 'ft 

kutya? & 

7. Era bwekityo, ekigambo kya Mukamawo ls> 0 X. 2JJ >-£= 5 

nekikakata ku batakkiriza nti ddala bo bantu _ „ ^ « ■? 

bamuliro. Qj I I1 IjyLis*£4\ 

8. fia malayika abo abawaniridde Nna- tJ y*. 5 * c>3^-34j cH 11 

mulondo era n’abo abagyetoolodde, 6 ^ *4 

batenderezan’amatendo ga Mukama waabwe, 1 * " ", ^ > 

era bakkiririzamuYe, erabasabira abo abakki- CjuS j ^ I p2S 1 cJjyAsuLij ; 

riza okusonyiyibwa nga bwe bagamba nti: „ . 5 , < . * * «j ^ „ ■?. ^ ^ 

Mukama waffe, weetooloola buli kimu mu >4" c ^ 3 ‘ 5 

kusaasira n’okumanya, kale sonyiwa abo A J 3 | y m Q &j j> JJ , 
abeenenya nebagoberera ekkubo lyo era ” * ’ ? „ - uA< .< ✓ « "»x 

bawonye ekibonerezo ky’omuliro. V ^>^5 

9. Mukama waffe, era bayingize mu Janna L^w i ^ >-c *-9*^- 3 J 

ey’olubeerera eyo gye wabasuubiza, >01 1 oJ»<* >> 

n’abo abaakola ebirungi mu bakitaabwe 

ne be baafumbiriganwa nabo n’ezadde JlJI tjJuj,* 

40;2. Atenderezebwa ennyo, Ow’ekitiibwa ennyo. 

<c@> 





Essuula 40 


AL-MU’MIN 


Juzu 24 


lyabwe. Mazima Ggwe Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

10. Era bawonye ebibi. Era oyo 
gw’oliwonya ebibi olunaku olwo, mazima 
oliba omusaasidde. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 

Ruku 2 

11. Mazima abo abatakkiriza 
baliwereekerezebwa ebigambo nti: Ddala 
okukyawa kwa Allah kw’abakyayemu, 
kusingira wala obukyayi mmwe bwe 
mwalinanga awo nga muyitiddwa eri 
okukkiriza, nemugaana. 

12. Baligamba nti: Mukama waffe, 
otutuusizzaako okufa kwa mirundi ebiri, 
era otuwadde obulamu bwa mirundi ebiri; 
kale kati tukkirizza ebisobyo byaffe. 
Abaffe, waliwo ku kkubo erifuluma mu 
kibonerezo? 


©i4£yV>:^‘ 

qall ^ ) i cj,UZJI 

'4 aii.; * 

JlJLo J iil3a 1 5>^» <a>A£- 3' ejj. 

•>l i££uL;l jJj\ 

0(i»)>flijS3 cJ *51 I ijj. li> X3 


$ nisi HSj i$jS 

J>J, <J4-s 




13. Baligambibwa nti: Ekyo kibatuu- 
seeko olw’okubanga Allah bwe yala- 
ngitirwanga nti ali Omu yekka, mwa- 
gaananga; naye bwe yenkanyizibwanga 
n’ebirala, mwakkirizanga. Kati nno 
okulamula okusembayo kuli eri Allah 
yekka, Omugulumivu, Omukulu ennyo. 

14. Ye y’Oyo abalaga obubonero bwe 
era y’abassiza ebigabibwa okuva mu 
ggulu. Naye teri afumiitiriza okuggyako 
oyo adding’ana eri Allah. 



\ * ^ j * ! ft 2 p , v ■ 11 * ? 

©4_4_4^yi, 


Li J aLi \^>u> 

©c>3 >iO 1 5 

^iij, jrJsJjLMjS £-*^4 

^ Jb fjp' 

©ej^UDi 

dl 1 J* Y r i£)9)fe.JL±J>9i 

18. Olwa leero buli omu ajja kusasulwa 

olw’ebyo bye yakola. Leero tewali kulya-©^Ci^l;£^>^aLl&J,Ga^lsI«i3 

<c@>" 


15. Kale musabenga Allah nga muli 
bamalirivu gy’ali mu buwulize, abatakkiriza 
ne bwe baba nga tebaagala. 

16. Y’asitula mu madaala, Nannyini 
Nnamulondo. Assa Mwoyo kw’oyo 
gw’aba asiimye mu baweereza be 
olw’okulagira kwe, alyooke alabule 
abantu ebifa ku lunaku lw’okusisinkana, 

17. Olunaku bonna lwe balijjirako eri 
Allah, tewali kyonna kibakwatako ki- 
ryekisa Allah. Obwakabaka buliba bw’ani 
kw’olwo? Buliba bwa Allah, Omu yekka. 





Juzu 24 


AL-MU’MIN 


Essuula 40 


zaamaanya. Mazima Allah mwangu nnyo 
mu kubala. 

19. Era balabule ku lunaku olubindabinda, 
awo nga emitima gituuse mu mimiro nga 
gifa ennaku. Aboononyi tebaliba na wa 
mukwano wadde omuwolereza alikkirizibwa. 


20. Allah y’amanyi obulyake bw’amaaso 
n’ebyo ebifuba bye bikisa. 

21. Era Allah alamula mu bwenkanya. 
Naye abo be balaajanira ebbali we, 
tebayinza kusalawo ku kyonna. Mazima 
Allah ye Muwulizi wa byonna, Omulabi 
wa byonna. 


Ruku 3 

22. Abaffe, tebatambulako mu nsi ne- 
balaba enkomerero y’abo abaabakulembera 
nga bwe yali ? Baali be babasinga ennyo 
mu maanyi n’okuleka ebyewuunyo mu 
nsi. Naye era Allah yabakangavvula 
olw’ebibi byabwe era tebaalina yenna wa 
kubataasa ku Allah. 


H aJiYi 5 

©jji&ii 



j&\ 


IjJ lia >_i' <d«£-3,lc 0 

^ 1*5to 

uSjVl 4 illSiltjJ 

^ & 5 * a -Hr *-£ ' 

©4'5 to ^' 


23. Ekyo lwa kubanga baatuukwangako 
Abatume baabwe n’obubonero obw’o- 
lwaatu naye nebeerema, kale Allah 
n’abakangavvula. Mazima Ye wa maanyi 
nnyo, mukakali mu kubonereza. 

24. Era ddala twatuma Musa n’obubonero 
bwaffe, n’obukakafu obw’olwaatu, 





5 0LsJ>4 >-aJ 5 

* ' 11 a 

©c>*-^ 


25. Eri Farawo ne Hamani ne Qaruna naye 
nebagamba nti: Mulogo, mulimba mukulu. 


26. Awo bwe yajja gye bali n’amazima 
agava gye tub, baagamba nti: Mutte 
batabani b’abo abakkiriza awamu naye, 
naye mulekewo abakazi baabwe. Naye 
enkwe z’abatakkiriza si kirala wabula kugwa 
butaka. 


1*3 &S 5 to^ (JJ, 

©4 i >^» ’* 2 ^* 
s_jj G> G > 14 . Lo-b 

Sjlj isiasi 


27. Era Farawo yagamba nti: Mundeke 
nzite Musa, kale akoowoole 




5 





Essuula 40 


AL-MU’MIN 


Juzu 24 


Mukama we tulabe. Mazima nze ntya 
nti ajja kukyuusa enzikiriza yammwe 
oba okuleeta obusambattuko 
mu nsi yaffe. 

28. Era Musa n’agamba nti: Mazima 
neewogoma eri Mukama wange amponye 
buli eyeekuza, atakkiriza lunaku lwa 
kubalirira. 

Ruku 4 

29. Era omusajja omu omukkiriza mu bantu 
ba Farawo eyakisanga okukkiriza kwe, 
n’agamba nti: Abaffe, rnutte omuntu 
olw’okubangaagambye nti: Mukama wange 
ye Allah, atenga abaleetedde n’obukakafu 
obuva eri Mukama wammwe? Kale bw’aba 
nga mulimba, obulimba bwe buvunaanyizi- 
bwa ku ye; naye ddala bw’aba nga ayogera 
mazima, mujja kutuukibwako ebimu 
kw’ebyo by’abatiisa. Mazima Allah 
talung’amya oyo asukkiridde obubi, 
omulimba lukulwe. 

30. Bannange, olwa leero mmwe mulina 
obufuzi, mmwe muli kungulu mu nsi. Naye 
ani anaatuyamba ku kibonerezo kya Allah 
nga kitutuuseeko? Farawo n’agamba nti: 
Nze sibalaga kirala wabula ebyo nange 
bye ndabako era sibalaga okuggyako 
ekkubo ettuufu. 

31. Era oli eyakkiriza yagamba nti: 
Bannange, nze mbatiisa okuzikirira 
okufaanana n’okwolunaku lwab’ebibinja, 

32. Okufaanana n’embeera y’abantu ba 
Nuhu n’aba ‘Adi n’aba Thamuda 
n’aboluvannyuma lwabwe. Era Allah 
tayagala kulyazaamaanya baweereza be. 

33. Era bannange, nze mbatiisa olunaku 
lw’ oku wanj agiragana, 

34. Olunaku lwe mulikyuusa emigongo 
gyammwe okudduka. Temuliba na 
mutaakiriza yenna ku Allah. Era oyo Allah 
gw’asalira nti abuze, taba n’amulung’amya. 


J54I £>' CU*‘ 4 JS f igSS 

©iliJsJl 

jXXj 5 L%k, i» H 5 

' A 

ii 5 sdo 6j J 

il| c)J, 5 

ill ia& 

jj* li iS J ^ 1 4 

Li 

< 1 Li 5 1 / 31 Li STj, ^ 1 

©^ Cil >J 1 "5i- 

^6 vim & 

& Gs * ew 6 00 js H 

-SUil i ibl 

©^Ci LiJ 







Juzu 24 


AL-Ml/MIN 


Essuula 40 


35. Era ddala Yusufu yajja gye muli lW-* c>-£ >S-£a£ LL >JLJ 3 

olubereberyen'obuboneroobw’olwaatu, naye ^ ill "i „{.'!*» f- < _ - <T| . 
temwalekayo kubuusabuusa mw’ebyo bye *" 

yabaleetera. Kyokka bwe yafa, mwagamba jjJJ j, a—t _>-Tl Li 

nti: Allah tali tumaMubakamulalaluvannyuma * „ } „ „,/<•„ i 1 * ^ 

lwe. Bw’atyo nno Allah bw’asalira okubula k V 8 -i tibS aLl Lh 

oyo asukkiridde obubi, abuusabuusa, SyA & ill ifci HjL£ 

A -* 1 1 " 

@V b >« 

36. Be bo abawakana ku Aya za Allah nga I <-i t^jp ^^4 

tebalina bukakafu bwonna obwabatuukako. j ^ \ ] > 

£kyo kikyayibwa nnyo mu maaso ga Allah ^ ^ A i^a-uw 

n’eri abo abakkiriza. Bw’atyo nno Allah 4 1 l 'i j. ti ii-c 

bw’akoona envumbo ku buli mutima ‘ ’’ rz, -4 1 - 

gw’eyeekuza, nnalukalala. ti® 

37. Era Farawo yagamba nti: Owange i.^-? I ilh® C 4 J il) 3-j J ^ 5 

Hamani, nzimbira omunaala omuwanvu JL „ r 

nsobole okutuuka ku makubo, ^ ©'-H “ AA' t- 5 " 

38. Ku makubo agatuuka mu ggulu ndyo- djj, tii Li ti I 

oke nningize eri Katonda wa Musa, era In- 'f* t> r t £•</ ai ' < „ ? 

ddalanzenkakasa nti ye mulimba. Era bwe '* \ 5 ^ 

bityo ebikolwa bya Farawo ebibi ^ 5 4-Li-^ 2 £-4 j 

byamulungiyizibwa, n aziyizibwa en ekkubo A «*„•.»„*_ o o' . .5 

ettuufu; era okwekoba kwa Farawo si kirala J 4-^ a Lo 5 A t 

wabula kwali mu kuzikirira. A | fA 

Ruku 5 ^ ^ i « »* fa, 

39. Era oli eyakkiriza n’agamba nti: I Ulij 

Bannange, mungoberere mbalage ekkubo A. [1A 1 i-- 

eryesimbu. ©= V 

40. Bannange, mazima amasanyu g’ensi LiSxJI 14-JJ, >5>2-i 

eno gakaseera;naye ddala enkomerero, yo * * » „ x . IE -5 . tf nr : , 
ge maka ag’olubeerera. Civ-4, >J— 11 )' i S>a- » > elj.3 Jp 

41. Oyo eyakola ekibi, kale talisasulwa Tru^j-iu^lj ,Lf 

okuggyako ekikifaanana; n’oyo eyakola t 3-1 -A \t\ [£> 

ekirungi mu basajja obamu bakazi era nga / K ^ A? ,/ y j 

mukkiriza, kale abo be baliyingira mu Janna; & yL>- Lj 3 13 c>^ 3 -“ 9 -^ 3 
bahgabulirwamuawatalikubalirira. >-L*j ^1 

42. Ye bannange, ddala lwaki nze mba- i 3_c > 1 Ci,Lo 9*4,3 

koowoolera eri okununulwa, ate mmwe A. r. 1 

nemunkoowoolera eri muliro? J 

43. Abaffe, mumpita neegaane Allah era a-j 1 3 g-t) L X C^ 1 ^ 

mmwenkanye n’ebirala bye sirina kye ^ f n f „*■ ,*>*< , 5 » „ t 

mbimanyiiko, ng’ate nze mbakoowoolera eri >' Li 1 1 U ', 





Essuula 40 


AL-MU’MIN 


Juzu 24 


Luwangula, Ssaabasonyiyi ? Ji. 

— /»*“? * T | 7"* »-J * ^ (V n i vl 

44. Tewali kubuusabuusa, ddala ebyo bye (->444 5^-<r J- y 1J —' 4 

mumpitira tebirina ddoboozi mu nsi wadde g V ( ^ V y L^J jLJ I (j- Syr a 1L3 
ku nkomerero era ddala obuddo bwaffe !!/_, f ✓ yin** Z * * 
buli eri Allah yekka, era ddala abeesukkulu- cl t 3 ' ci]. 4 O ' 3 

mya be bantu b’omuliro. ©jljJI ,> ^ ^ ^>-Li >— 1-oJ I 

45. Kale mangu nnyo mujja kujjukira bye J / 3 $4I ) 

mb a g a mba.E ra ensonga yange ngirekedde 7©^ ^ j, 

Allah. Mazima Allah alaba bulungi ' ^ 

abaweereza fee. &JL 

V - / P • / ^ 

46. Kale Allah yamuwonya ebibi bye (jGi 5 (je oLlJl sUi 1 L-3 ji 

baamwekoberamu era ekibonerezo ekibi * 11 

nekyetooloola abantu ba Farawo— ©l_> £ 

47. Omuliro. Boolesebwa ku gwo ku makya j I 5 £_c ^y°'yA jLUt 

n’eggulo. Era olunaku essaawa eyalagaa- ^ r .9 *-i is * * + \Z t. " 
nyizibwa lw’eribaawo, malayika ziriga- “ J ‘‘ L " c ’—44 y -®— 1 >° Sri 3 ^ 

mbibwa nti: Muyingizc abantu ba Farawo dvt,. I till VTfk’-jLc.'Lj iJllUial 
mu kibonerezo ekisukkirivu. ' ^ ^ 

48. Era awo bwe baliba nga batotooganira 4^1 *4 Uj-a-UjL? »J, 3 

mu muliro, kale abateesobolanga baligamba ,c , ,< 

abo abeekuzanga nti: Mazima ffe twali 41. 

bagoberezi bammwe. Naye abaffe, ^ ii yr Y\ \+S* jl cj 
munaatuwonyako ekitundu ku kibonerezo pi ^ „ „ 

ky ’ omuliro? ©} 44' 0 $ 4 *^ 

49. Abo abeekuzanga baliddamu nti: 

Mazima fenna tuli mu gwo. Ddala Allah r •? — s 

amaze okulamula wakati w’abaweereza fee. ©2 Oi-i >—i I <JJ, 

50. Era abo abaliba mu muliro baligamba 2j 1 14 , cK^41J13 j 

abakuumi ba Jahannama nti: Musabe Mu- 

kama wammwe atuwewuleko ekibonerezo ^ A 

waakiri olunaku lumu. ©u —j I i_»J I 

51. Baliddamu nti: Abaffe, temwatuuki- Ly &5iJ$TipS 

bwako Babaka bammwe n’okulabula okw’o „ „ , 

lwaatu? Baliddamu nti: Yee, baatutuukako. n\$£ £15 IgJ 1 3 -J L3> 

Ba malayika baligamba nti: Kale musabe. . , „ 4 0 

Naye nno okusaba kw’abatakkiriza ©^G^*Ct V l|^-c->Lo 3 

tekwanukulwa wabula kugwa butaka. ’ v 

52. Mazima Ffe ddala tuyamba Ababaka 1 5 -*-* I oM ^4'3 ’-4— jy-4D_J u t, 

baffe n’abo abakkiriza, mu bulamu bw’oku 9 ^ (ss5ji i»u 3> a 

nsi ne ku lunaku abajulizi lwe balye- yS 9 Fa ^ t ^ “ iT * 

simbawo, ©> 1 £&YI 





Juzu 24 


AL-MU’MIN 


Essuuia 40 


53. Olunaku aboonoonyi okuwampanya 
kwabwe lwe kutalibagasa, era balibaako 
ekikolimo era baliba n’obutuulo bubi nnyo. 

54. Era ddala twawa Musa obulung’amu, 
era netusikiza abaana ba Isirairi Ekitabo — 

55. Nga bwe bulung’amu era nga kwe 
kubuulirira eri abalina amagezi. 

56. Kale gumiikiriza. Mazima okusuubiza 
kwa Allah kwa mazima. Era saba okubikkiri- 
rwa olw’obunafu bwo era tendereza 
n’amatendo ga Mukama wo eggulo n’enkya. 

57. Mazima abo abawakanya Aya za 
Allah awatali bukakafu bwonna buba- 
tuuseeko, ddala mumitima gyabwe temuli 
kirala wabula mululu gwa bukulu bwe 
batalituuka nako. Kale ggwe weewogome 
eri Allah. Mazima Ye ye Muwulizi wa 
byonna, Omulabi wa byonna. 


58. Mazima okutonda kw’eggulu n’ensi 
kusingira wala okutonda kw’abantu, naye 
abantu abasinga obungi tebamanyi. 


59. Era omuzibe w’amaaso n’oyo alaba 
tebenkanankana; era n’abo abakkiriza ne- 
bakola ebikolwa ebirungi tebenkanankana 
na mwonoonyi. Naye mufumiitiriza katono 
nnyo! 

60. Mazima Essaawa eyalagaanyizibwa 
ddala yakutuuka, tekiriimu kuwannaanya; 
naye abantu abasinga obungi tebakkiriza. 

61. Era Mukama wammwe yagamba nti: 
Munsabe, nzija kubaanukula. Mazima abo 
abekuluntaliza ku kunsinza, ddala 
baliyingira mu muliro nga banyoomoofu. 

Ruku 7 

62. Allah y’Oyo eyabakolera ekiro 
mulyooke muwummulire mu kyo, n’emisana 
nga bwe butangaavu. Mazima Allah ye 
Nanny ini mikisa eri abantu, naye abantu 
abasinga obungi tebeebaza. 


'Ah'!?* 

©lj Gp'Si > 5 

i \ il 

©^i£i x 1 5 4 , 


a i r< ia 

utfSli 3 

to v L^y CSj» &j, 

Jls j 

i ii&J 14ii»t 

3 03&' j* 4^ ^ 






Essuula 40 


AL-MU’MIN 


Juzu 24 


63. Oyo nno ye Allah. Mukama wammwe, ^ 

Omutonzi wa buli kimu. Teri musinzibwa " " ^ £< r p '"•<< r, , ? * > ' T'r 
mulala okuggyako Ye. Kale ate muwugulwa ©cl y-* Sr* * S'* ^ i* ■* 

mutya? ^ _1. *u’-? 

64. Bwe kityo nno abawugulwa be bo ‘■sH'-J, 's -1 ^ Si L - J s-^ J 

abagaana Aya za Allah mu bugenderevu. ©o' 5 > <aJj| 

65. Allah y’Oyo eyabatondera ensi okuba i $\yJ ch 3 3 VI >£aj J-*4- Cf I 

ekiwummulo, n’eggulu okuba akasolya era x ^ J\Z <\ . i 

n’abawa enfaanana era n’ayooyoota ' > © ^ ^ 

enfaanana yammwe era n’abawa ku J>ciJc*kJ| 5 

birongoofu. Oyo nno ye Allah, Mukama \ ^ "L3><* Aj.i -»<©• 

wammwe. Kale ow’emikisa ye Allah, ^ , 

Omulezi w’ebitonde byonna. ©(^UJI 4,5 

66 . Ye Katonda Omulamu. Teri musinzibwa 5 > Li V J, clJi \, V QftJ I 

mulala okuggyako Ye yekka. Kale mumu- v p * , * •» 1 9 K » * 1 

sabenga nga muli beesimbu gy’ali mu *** *-* chi^i-^ 

ddiini. Amatendo gonna ga Allah, Omulezi CL>j 

w’ebitonde byonna. - 

67. Gamba nti: Nze nagaanibwa okusinza U-i £— 1 ' I O I 4 A/ CH cP 

ebyo bye mulaajanira ebbali wa Allah . 1 ' ^ 

okuva lwe nnamala okutuukibwako ‘ ^ ^ , 

obukakafu obuva eri Mukama wange era JC1AI (o' JLj^l ■> i i 

nalagirwa okweweerayo ddalaeri Mukama ” « j*3 , 

w’ebitonde byonna. ©chi—^d-aJI u 

68 . Ye y’eyabatonda mu ttaka, n’oluva- chi J>ii ^ I y £h 3 >» Xs A > - Cf 

nnyuma mu ttondo ly’amazzi agazaala, ;> „ - •* > , «s. 

n oluvannyuma mu kitole ky omusaayi; >=au>-^afej >-» ^. n , X & ^ guoJaj 

n’oluvannyuma abafulumya nga muli 's> + j>, i72^ a £i < '< f, 

bawere; nate era abakuza mulyooke -*“ i 

mutuuke mu buvubuka bwammwe, * K , s j .. „ -S „ J ,, 

n’oluvannyuma mulyooke mubeere 

abakadde.Naye mu mmwe mulimu .TT-i n'S A 

abatuusibwako okufa olubereberye Iw’o- 5 ch^ 

kukaddiwa, era abawangaaza mulyooke ^ | s z£J{ rrj ? 

mutuuke ku kiseera eky’entuuko era ) 

mulyooke mufune amagezi. ^ „ 

69. Ye y’awa obulamu era y’afiisa. Kale ? j 

bw’asalawo ekintu, ddala agamba kigambe A; „Jvt jGjJ iSItst 8 . 

nti: Ba! nekiba. w ^ w ^ ^ w 

Ruku 8 

70. Abaffe, tolaba abo abawakana ku Aya ^ & P 3 ^4 i- 1 ' A 3 ' 

za Allah? Tolaba ngeri gye bawugulwamu "f 1 > 5 3 

kumkumazima! ©c jJ >-4o> * ^ 9 

--- ^ ^ 

71. Abo abaalimbisa Ekitabo era n’ebyo Loj s 

bye twatuma n’Abatume baffe. Mangu * ^ r ,','s.Cy. j, s ^ 

nnyo bajja kumanya, ©^ 3 ^d^Oj^» 3 ii»’U-Uuj<u U-Ui 





Juzu 24 


AL-MU’MIN 


Essuula 40 


72. Awo nga ebikoligo bin mu nsingo 
zaabwe, n’enjegere. Nga bawalulirwa 


73. Mu lweje, n’oluvannyuma balyokebwa 
mu muliro. 

74. N’oluvannyuma baligambibwa nti: 
Baluwa abo be mwenkanyanga ne Allah 

75. Ebbali wa Allah? Baligamba nti: 
Batwabulidde. Nedda, wabula n’olubereberye 
tetwasinzanga kintu kirala kyonna. Bw’atyo 
Allah bw’asalira abatakkiriza okubula. 

76. Ekyo kiribaawo, lwa kubanga rnwesa- 
nyusanga mu nsi mu butaali butuufu, 
n’olwokubanga mwejaabaatanga. 


77. Muyingire mu miryango gya Jahanna- 
mu mubeere omwo. Ye nga obutuulo 
bw’abekuluntaza buliba bubi nnyo! 

78. Kale gumiikiriza. Mazima okusuubiza 
kwa Allah kwa mazima. Kale ne bwe 
tukulaga ebimu kw’ebyo bye tubalabulako 
oba ne bwe tukufiisa nga tobirabyeko, era 
gye tuli gye balizzibwa. 


©c) ^ 

Os &T & H 

JI f A P 

J-j Lie I yL Aa 1 Ljj ±> dlt I cJj s 
&& 6$ &s.\ 6^5 JJ 

edJ I JLjflj 

4 Os_j_ 

a a ^ y ~ a'?, n < 

Uh 3 l VI 

js. < 


jdiX 4-'*' 

r-i .< ^ ^ l 

-^3 CjJ, 

V,s~a. 

©£ **454 limits £lL£j2 


79. Era ddala twatuma Ababaka olubeberye 
lwo. Abamu ku bo tubakutegeezezza, 
n’abamu ku bo tetubakutegeezezza. Naye 
tekibangawo eri Omubaka yenna okuleeta 
akabonero ku lulwe wabula akikola ku lwa 
buyinza bwa Allah. Naye ekiragiro kya 
Allah bwe kyatuukanga, ensonga nga 
esalibwawo mu bwenkanya, era olwo nga 
abalimba bazikiririra awo. 


a* dkjj iXf 5 

L ^ La. I ^-aJLi ' 

tidiSis y.w.^-3 


Ruku 9 

80. Allah y’Oyo eyabatondera ebisolo 
ebifugibwa mulyooke mwebagale ku bimu 
kubyo n’ebirala kwe mulya. 

81. Era mubirinamu n’emigaso emirala era 
mulyooke mutuukirize na byo ebyetaago 
ebin mu mitima gyammwe, era ku byo ne ku 
byombo kwe musitulirwa. 


>sCsJVi jAJ 
te ($1*3 

* MOOS 6# jib 3 

(m)£) yja-a j 4 jLaJ I 3 


82. Era abalaga obubonero bwe. Ye d 
kabonero ki ku bubonero bwa Allah ke " 
mugaana? 





i 





Essuula 40 


AL-MU’MIN 


Juzu 24 


83. Abaffe, tebatambulako mu nsi ne- 
balaba enkomerero y’abo abaabakulembera 
nga bwe yali? Baali babasinga obungi era 
nga babasinza amaanyi n’ebijjukizo bye 
baaleka mu nsi. Naye bye baakola byonna 
tebyabagasa. 


84. Kale bwe baatuukibwangako Ababaka 
baabwe n’obubonero obw’olwaatu, badda 
mu kweragalaga olw’okumanya kwe 
baalina; Naye ebyo bye baajereganga 
byennyini ate bye byabebungulula. 

85. Naye bwe baalaba ekibonerezo kyaffe, 
baagamba nti: Tukkirizza Allah Omu yekka, 
era tetukyakkiriza ebyo bye tubadde 
twenkanya naye. 

86 . Naye okukkiriza kwabwe kwali 
tekuyinza kubagasa awo nga bamaze kulaba 
kibonerezo kyaffe. Eyoy'e nkola ya Allah 
eyaliwo okuva edda mu baweereza be. Era 
abatakkiriza bwe batyo bwe bafaafaagani- 
rwa. 





cm 

(£■£.£— 

©<3 5 *V ^i3 G»» 

Jl LCLs'nJlSiliW rjTjCUS 

di» Go^ ClyXlb 5 sS-i-5 
> . 


gj 

aju I J> Ci-wla l.}lj 

>-jJ. 3 *85^ ci tLaX >J ^ 
(m)ij 5>-3-^=^ ^& 










Essuula 41 


HA MIM SAJDAH 


Juzu 24 


biseera bina — kuno okwanukula kwe 
kumu eri abo bonna ababuuza. 

12. N’oluvannyuma yayolekera eri eggulu 
nga liri mukka bukka, kale n’ayogera gye 
liri n’eri ensi nti: Mwembi mujje 
mung’ondere mu kwagala oba mu 
butayagala. Nebigamba nti: Tuzze mu 
kwagala. 

13. Kale n’amaliriza emigigi gy’eggulu 
omusanvu mu biseera bibiri, olwo n’abi- 
kkulira buli ggulu omulimu gwa lyo. Era 
twawunda eggulu erya wansi n’ettaala 
n’olwokukuuma. Okwo nno kwe kugereka 
kwa Luwangula, Omumanyi wa byonna. 

14. Kale bwe beekyuusa, ggwe gambanti: 
Nze mbalabudde ku kibonerezo ekifaanana 
n’eky’Aba ‘Adi n’aba Thamuda. 

15. Awo bwe baatuukibwako Ababaka 
okuva mu maaso gaabwe n’emabega 
waabwe okubagamba nti: Temusinza mulala 
okuggyako Allah, baddamu nti: Singa 
Mukama waffe yayagala bw’atyo, ddala 
yaalisindise ba malayika. Mazima ffe bye 
mwatumwa nabyo tubigaanyi. 

16. Kale aba ‘Adi beekuluntaliza mu nsi 
mubutali butuufu nebagamba nti: Aniatu- 
sinza amaanyi ? Abaffe, tebalaba nti ddala 
oyo Allah eyabatonda Ye abasingira wala 
amaanyi? Era baagaananga obubonero 
bwaffe mu bugenderevu. 


17. Kale twabaweereza empewo eya 
kibuyaga ow’amaanyi mu nnaku enzibu, 
tulyooke tubaloze ku kibonerezo ky’obu- 
swaavu mu bulamu bw’okunsi. Naye ddala 
ekibonerezo ky’enkomerero ky’ekirisinga 
n’okuswaaza, era tebaliyambibwa. 


18. Ate aba Thamuda twabawa obulu- 
ng’amu, naye nebasinga kwagala buzibe 
bwa maaso kubulung’amu, kale okubwatuka 
kw’ekibonerezo ekiswaaza nekubakwata 
olw’ebyo bye baakolanga. 


©£LL£tl4 V& j T 


- j> 


5i %4 \ JsfUj Jill 

Li Sj4 ! I LsJ lj‘ 

* * .»* ^ *; . i i «* *» •A f 1 

3 yi Cj,a a 
fa (>3l 

i 1 

A * A 3-j I (JjLS I ^3^ I & 

t*>*S (J—uj l >1, 

tffaU && iA\ 

(Jij jCfc 0 C* j>slLs v\, 

u^5V' (4 >Cc Isis 

££ LX; ^ .i lg CIajLzC j Li 

JL&LtjSj, 

/ f ^ , « t > c ■ A * 

^ i L_3 I 4 

» 1 1 •• x .1/, 9 'i< «?< 

® 3 L$ >»• I 5 >—Jr V l t£-t' 

^ -» ; j> S 

> y +*J 41 3 

i;itf r C^ ^54J| L-iitaJi 
*' ?! ^ ^ 0 » _ 


<c@> 





Juzu 24 


HA MIM SAJDAH 


Essuula 41 


19. Nayetwawonya abo abakkiriza eranga ) I yjJc I 5 

bawulize. A ",, l * * c 

C'9(J ry ft S < Qr. 

Ruku 3 „ „ , w W vi 

20. Era olunaku abalabe ba Allah lwe _> UJ | ^ I £ I l_cT y-^-agf j 

balikung’aanyizibwa eri omuliro, nga * , j><aj> a 

baawuddwa mu bibinja. J 

21. Okutuusa awo nga bagutuuseeko, o/wo £ Ia. Gc \ >i, 

amatu gaabwe, n’amaaso gaabwe, n’ensusu „ > > > * £ -ff »* cT £ i Z * * 

zaabwe, biribawaako obujulizi kw’ebyo bye ' lhJc ‘ * 5 ^ 

baakolanga. 0^ I V ^ Coj 

22. Era baligamba ensusu zaabwe nti: A-* >-£—;*4 ^-^^3^44 '^^3 

Lwakimutuwaako obujulizi? Ziriddamu nti: ,jT« 'I | > ) |<« u- f | M iJiQjLLc 

Allah y’atwogezza Oyo ayogeza buli kimu. ^ ^ -- -s j s* 

Era mmwe y’eyabatonda ku mulundi <J jy 4 * 2 £ 1/“ <J-=» ' 

ogwasooka era gy’ali gye muzzibbwa. ^ »S -< 

|>-o 

✓ ^ Ui A ^ A ,P .. A** A H A S' r- ** 

23. Era temwalinamu kwekeka nti amatu J-4-w-i ey >-* y 

gammwe oba amaaso gammwe oba ensusu ✓ , j j? " A ^ ^ - t'-'t? 


gammwe oba amaaso gammwe oba ensusu ^ " L> AJLA :tVfc 

zammwe biribawako obujulizi, naye •' ' ^ 

mwalowoolezangaddalanti Allah tamanyi ^a ‘•’fc £-£>1 yli. "il 

bingi kw’ebyo bye mukola. CLz il j&JJ'f 


* „ > . 


24. Era okulowooza kwammwe okwo kwe >> & LJI > 5 

mwalowoozanga ku Mukama wammwe ^ - jJ . ... Ifr <2 
kubazikirizza nemufuuka ab’okufaafaa- 


gamrwa. 


25. Naye ne bwe balyegumya batya, era y*-* ) AJ b 1 u ts 

omuliro bwe buliba obutuulo bwabwe; era « •; a^ 7, ^ [>< 

nebwe balisaba bawulirizibwe, tebahba 1 ^ 


mw’abo abaliwulirizibwa. ^ ^ s ***, ’-5 •" j*f* h «4* 

26. Era twabateekerawo ab’emikwano, kale 

baabalungiyiza ebikolwa ebyo ebiri mu -> a 7•< (V ■;».», o'! -< 

maaso gaabwe n ebin emabega waabwe, ^ 0 _ 

olwo nebakakatako ensala eringa eyaliku JlU3^\cXJ^\3h^ 
migigi egyayita olubereberye lwabwe mu a ✓ w a , '• 

Majinni n’abantu. Mazima baali mw’abo ^ ^° ' 3 1 >*■£?*■* r 

abaafiirwa. A ^ a 

27. Era abo abatakkiriza bagamba nti: I^sco-uaj V c>4^4' 3 

Temuwulirizanga Kur’ani eno era mugizibii- j ^ | a < j | ^ '| a-~ j | |'• 1 | 

kirizenga nga esomwa, mulyooke muwangule. 3-' * S? - > " aJ ' 

28. Mazima abo abeerema tugenda kubaloza \ ' 1 j j t f** ^ s 7 > j,It 

ku kibonerezo ekikakali era ddala * " 

<c@> 





Essuula 41 


HA MlM SAJDAH 


Juzu 24 


tulibasasula okusinziira ku bisinga obubi 
bye baakolanga. 

29. Ogwo omuliro y’empeera y’abalabe ba 
Allah. Balibaamu n’obutuulo obw’olubeerera 
nga kwe kusasula kw’ebyo bye baaga- 
ananga mu bubonero bwaffe mu buge- 
nderevu. 

30. Era abeerema baligamba nti: Mukama 
waffe, tulage kw’abo bombiriri abaatubuza 
mu Majinni n’abantu tubateeke wansi 
w’ebigere byaffe, balyooke babeere mu ba 
wansi ennyo. 


31. Mazima abo abagamba nti: Mukama 
waffe ye Allah n’oluvannyuma ne baba 
banyweevu, ba malayika bakka gye bali 
nga babagamba nti: Temutya era temweralii- 
kirira, era mujaganye olw’e Janna eyo gye 
mwasuubizibwa. 


32. Ffe tuli mikwano gyammwe mu bulamu 
bw’oku nsi ne ku nkomerero, era mu 
Janna mulifuniramu ebyo emyoyo 
gyammwe bye giryagala, era mulifuniramu 
buli kye mulisaba — 

33. Nga kwe kusembeza okuva eri Allah 
Omusonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 5 

34. Ye ani asinza ebigambo ebirungi 
kw’oyo akoowoola abantu nga abalaza 
eri Allah era n’akola n’ebikolwa ebirungi, 
n’agamba nti: Mazima nze ndi mw’abo 
abeewaayo? 

35. Era ekirungi n’ekibi tebyenkanankana. 
Kale sindiikiriza ekibi nga weyambisa ekyo 
ekisinga obulungi, okwejjuukiriza nga 
n’oyo gw’obadde n’obulabe wakati wo 
naye, nga aling’anga ow’omukwano 
ogukyayokya. 

36. Naye ekyo tekifunibwa okuggyako abo 
abagumiikiriza; era ekyo tekifunibwa 
okuggyako abo abalina omugabo omusuffu 
mu bulongoofu. 


ll I 1 iXL^\ t\U- 

©c) ¥>-*44. 2-x* 4, 

Lj^l JUS 5 

uji x 1 5 Ciiit chid i 
CSvfe CLoilit 

v i 

jl1j\ \ljj &4}J\ &I, 

Gs 

©J ^15 & 

s. 

^>1 (A 50 

‘/S 

2 ^ ^ 



CSjri 


<c@> 





Juzu 24 


HA MEM SAJDAH 


Essuula 41 


37. Era bw’ofukuutirirwanga ne Sitaani 
olufukuutirira, kale weewogomenga eri 
Allah. Mazima Ye ye Muwulizi wa byonna, 
Omumanyi wa byonna. 

38. Era ne mu bubonero bwe mwe muli ekiro 
n’emisana, n’enjuba n’omwezi. Naye 
temuvuunamiranga enjuba wadde omwezi, 
wabula muvuunamirenga Allah yekka Oyo 
eyabitonda, bwe muba nga ddala Ye gwe 
musinza. 

39. Naye bwe beekuluntazanga, ggwe 
tobafaako, kasita abo abali eri Mukama wo 
bamutendereza ekiro n’emisana era bo 
tebakoowa. 

40. Era ne mu bubonero bwe ddala olaba 
ensi nga ekaze.Naye bwe tugitonnyesaako 
amazzi, ennyulukuka n’egimuka. Mazima 
Oyo agiramusa era ye Mulamusa w’abafu. 
Ddala Ye ye w’Obuyinza ku buli kimu. 


41. Mazima abo aboogerera Ay a zaffe 
amafuukuule tebayinza kutwekweka. 
Abaffe, oyo alisuulibwa mu muliro y’asinga 
obulungi, oba oyo alijja nga ali mirembe 
ku lunaku lw’okuzuukira? Kale ggwe mukole 
nga bwe mwagala, mazima Ye bye mukola 
abiraba. 

42. Mazima abo abagaana Ekijjukiza 
(Kur’ani) nga kibatuuseeko, zibasanze! Era 
ddala yo Kur’ani ddala ky’Ekitabo 
Luwangula. 

43. Tekituukwamu bya bulimba okuva mu 
maaso ga kyo wadde emabega wa kyo. Kwe 
kubikkulirwa okwaviira ddala eri Allah 
Ow’amagezi ennyo, Atenderezebwa. 

44. Ebyo ebikugambibwa si birala wabula 
by’ebyo ebyagambibwa n’Abatume 
ab’olubereberye lwo. Mazima Mukama wo 
ye Nannyini kusonyiwa era ye Nannyini 
kubonereza okulumya. 


£ 




©£>3>4^ 

p&i 3 4^ 


>3Vi i£ST 2L541 ^ 3 





4^ cP SaJ* JJSJi 

©t:p 

ft S»j. 

IJS £ li*\ ftlj 

(i) 'l 2_> u > oJUL& Gs 


©>*—£4 

si p»pw i3tf£ Si 
3 pJ' ^43 4. il 

ll'yJLLZ,l 

©<*44'' s-‘^-s3> 






Essuula 41 


HA MIM SAJDAH 


Juzu 25 


45. Era singa Kur’ani twagikola nga eri 1 Lj ) jd J 

mu lulimi lugwiira, ddala baaligambye nti: f * f, ***<✓ ( > >* f »-* 
Lwaki Aya zayo tezannyonnyoka ? Abaffe, 4 3 A ' *s+**ff* 

olulimi lugwiira ate nga Nabbi Muwarabu? r 'rs; . t: ^ j. ^> i \ 

Gamba nti: Yo bwe bulung’amu era kwe Os^-U, y=> (J - 3 

kuwonya eri abo abakkiriza. Naye abo abata- «. .< • „ i -> £ -* AJ yt i " 

kkiriza, mu matu gaabwe mulimuobuggavu '*' Sr* ^^ " ""» * 

era ekyo ku bo bwe buzibu bw’amaaso. * y » * - * A- { 4 " 

Abo baling ’anga abakoowoolwa okuva mu -2' * ^ '*“* ^ ° 

kifo ekiri ewala ennyo. ^[45 £>-!. ii> 3 > 0 Lj % 

Ruku 6 s * * * \ * r + 

46. Era ddala twawa Musa Ekitabo naye 1 * \ " * 13 ‘ 1 (j£ ^ i 15 13 1 3 

nekitakkiriziganyizibwako. Naye singa tekyali \ 

kigambo ekyakulembera okuva eri Mukama L > “i' M s V 3^^-*}. 

wo, ddala ensonga yaalisaliddwawo wakati ,*t ( ^jj > \ j J, 3 j “• 1 

waabwe; era ddala bali mu kubuusabuusa * ~" 

ku kyo okutawaanya. <*- 4 - 2 , 

47. Oyo akola ekirungi, kale kigasa ye | 3 a ■w.i.lls l^jCi 

yennyini; n’oyo akola ekibi, kale kivunaa- ^ e <f. 

mbwakuye. Naye Mukama wo si mukumpa- > " 

nya eri abaweereza be. 

Juzu 25 r > r x „ " ^ 

48. Gy’ali y’ejulizibwa okumanya kw’E- Li 31 .iL-lUi-bjo-Lc >>-i 


Olunaku lw’alibakoowoola, a libuuza nti: ^ ^ *-5 ^ „ r</ 

Baluwa abenkanyankanyizibwa nange? IjP^ c>y. ^9-t5 

Baliddamu nti: Tukutegeezanti mu ffe tewali J A lv ^ A < ^ _[✓ u ; 

alina bujulizi ku bo. 

49. Era biribaabulira ebyo bye baalinga 3 lL*^ 

balaajanira olubereberye era olwo Iwe ^ «ij, ^ - » .»<[✓ 

balikakasa nti ddala tebalinaayo buddukiro. 3*^* 

50. Omuntu takoowa kusaba birungi. Naye 

bw’atuukibwako omutawaana, olwo nga (^Yb i$Js 

aggwebwamu essuubi, nga aterebuka. ^ i >- uu 

51. Naye bwe tumuloza kukusaasira okuva ^ ^5- d - iJ >' ( ^V J 5 

gye tuli oluvannyuma lw’obugubi obwamu- Q ^ ^ ^ 

tuukako, agambira ddala nti: Kino kye ( J w x ^ 

kyange era sirowooza nti n’Essaawa eri- Ji ,« 3 311 a_c.LiJ\i»v£i 

tuuka. Era ne bwendizzibwayo eri Mukama ^ a s *' i, ^ r \ 

wange, ndifuna gy’ali ebisinga obulungi. £>Ajji4is ?: t>^-4x. ij, 

Kale ddala abatakkiriza tulibategeeza ebyo ^ - v ^ -- ^ ( A t "- ^Ja ^> j kJ\ 

bye baakolanga era ddala tulibaloza ku ^ ^5 * y ^ 

kibonerezo ekikakanyavu. ^ 

52. Era bwe tuwa omuntu ebyengera, 5 J* \>J ,3 

akyuukira ku ludda lwe. Naye bw’atuu- 


<c@> 





Juzu 25 


HA MIM SAJDAH 


Essuula 41 


kibwako akabi, olwo n’afuuka asaba 
olukobo. 

53. Gamba nti: Mulabye mutya, singa 
Kur’ani eba nga yava eri Allah ate 
oluvannyuma mmwe nemugigaana, ddala 
ani mubuze asinga kw’oyo ali ku kwawukana 
okw’ewala okuva ku Allah? 

54. Mangu nnyo tujjakubalaga obubonero 
bwaffe mu bwengula ne mu bo bennyini, 
okutuusa lwe balinnyonnyokerwa nti ddala 
yo Kur’ani ge mazima. Abaffe, tekimala 
okuba nti ddala Mukama wo ye Mujulizi 
ku buli kimu? 

55. Muwulirize, mazima bo balimu 
okubuusabuusa ku kusisinkana ne Mukama 
waabwe. Mutegeere, mazima Ye buli kimu 
yakyetooloola. 


i 5U JJLm 

aid 

"V .* ■» f < \ * ' . » 

Lj yto 0, \ cM f—i 

5 4 k v 1 

! ■?<’ (i ^ i ✓ o . t'T 

a > \ > q J 4_ • « n 1 \ 

kj I uJu _£_J 51 a 

a . t?.T a “ ,/a a; A ^ 

05 £-->5 

,» s •* < "4 c < I 

1,^11 











Juzu 25 


AL-SHtIRA 


Essuula 42 


9. Era singa Allah yayagala kukaka, 
yaalibafudde ekibiina kimu; naye ayingiza 
oyo gw’aba asiimye mu kusaasira kwe. 
Naye aboononyi tebaliba na mukuumi 
yenna wadde omuyambi. 

10. Abaffe, baafunayo abakuumi abalala 
ebbali we? Naye nno Allah ye Mukuumi 
omutuufu era y’azuukiza abafu era ye 
w’ Obuyinza ku buli kimu. 

Ruku 2 

11. Era kyonna kye mwawukanamu, kale 
okulamula kwa kyo okw 'enkomerero kuli 
eri Allah.Oyo nno ye Allah, Mukama wange 
gwe nneesiga era gy’ali gye njolekedde. 



12. Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi. 
Yabakolera okuva mu mmwe bannammwe, 
ne mu bisolo yakolamu binnaabyo. Ye 
y’eyabayingiwaliza mu yo. Tewali kyonna 
kiringa Ye. Era y’Awulira byonna, y’Alaba 
byonna. 

13. Ye nannyini bisumuluzo by’eggulu 
n’ensi. Ayanjuluza ebigabibwa eri oyo 
gw’aba ayagaddeera y’abikendeeza. Mazima 
Ye y’amanyi buli kimu. 

14. Allah yabalagira okugoberera eddiini 
eyo gye yakuutira Nuhu, era y’eyo gye 
tukubikkulidde era gye twakuudra Ibrahimu, 
ne Musa ne ‘Isa nti: Muyimirizeewo eddiini 
era temwawukananga ku yo. Ebyo bye 
muyitira abasinza b’ebifaananyi bibakalu- 
ubirira nnyo. Allah y’eyelondera oyo 
gw’aba asiimye era y’alung’amya gy’ali 
oyo ayolekera gy’ali. 


15. Era tebaayawukanamu wabula luva- 
nnyuma lwa kutuukibwako kumanya, 
olw’obuggya obwali wakati waabwe. Era singa 
tekyali kigambo ekyakulembera okuva eri 
Mukama wo eAy’entuuko eyagerekebwa, 
mazima kyalisaliddwawo wakati waabwe. 
Era ddala abo abaasikizibwa Ekitabo 
oluvannyuma lwabwe bali mu kubuusabuusa 
ku kyo okutawaanya. 


kXLj l_yliLa aJ 

©Xii 

^ ’ / * 

x- & $ xiXi 5Ji 

. f » « £ * A / X ^ rt »/, 


a a. * * P c. 9 « 1 / x 

2-4). 5 £*Cijl c><o a— y i 


VD'^rArtri. O' 4 

,fx. A, <-LL Lo yu bb \ '<y^> n I La ^ 


-'ll 4 M ; «A ^ l 5 * 1 ' -» 


JLii ^41 ^£10 Xlir- 




©^>i XXo 3Ji AaJ x 






Essuula 42 


AL-SHtIRA 


Juzu 25 


16. N’olwekyo koowoola abantu era beera 
munyweevu nga bw’olagiddwa era togo- 
berera kwagala kwabwe okubi, era gamba 
nti: Nze nzikiriza ebyo Allah bye yassa mu 
Kitabo era nalagirwa okuba omwenkanya 
wakati wammwe. Allah ye Mukama waffe 
era ye Mukama wammwe. Ffe tulina 
ebikolwa ebyaffe. nammwe mulina ebikolwa 
ebyammwe. Tewali luyombo wakati waffe 
nammwe. Allah y’alitukung’aanyaawamu era 
gy’ali y’eri obuddo. 

17. Era abo abawakana ku bifa ku Allah 
oluvannyuma nga amaze okukkirizibwa, 
ensonga yaabwe teriimu nsa mu maaso ga 
Mukama waabwe; era baliko n’obusungu 
bwa Allah, nate balina n’ekibonerezo eki- 
kakah. 


r. oiiy-a \ \j >. a" 13 r, p > 

Pi * * s 1 * A J 2 *? A ✓ » 

Lo>j i <S* 3 ?r>o—“ 5 

<^>4 3 * -4 ^ T 

a'?. ('<,*** 

o J i A-jJ j, 3 ?: L>.i 2 j-j 


Uo Xa> ( C^ ijj, 

✓ A ? ✓ - „ .<>£ ^ ,» r <r „ J . 

^ \ a > t 4 U a. \ 

*» ^ • " H • 


4*r^ ^41 s 


r < i 


ja-Ailx. 

r^f n < 


18. Allah y’Oyo eyassa Ekitabo n’amazima 
ne minzaani. Naye ki ekinaakumanyisa nti 
Essaawa esembedde? 


19. Abo abatagikkiriza be bagiwujjirira. 
Naye abo abakkiriza bo bagitya nnyo era 
bamanyi nti ddala ya mazima. Mwetegereze, 
mazima abo abawakanya Essaawa ddala be 
bali mu kubula okw’ewala. 


20. Allah Mwekkaanya nnyo eri 
abaweereza be. Agabira oyo gw’aba 
ayagadde era ye w’Amaanyi ennyo, 
Luwangula. 

Ruku 3 

21. Oyo aba ayagala okukungula kw’e- 
nkomerero, tumwongera ku kukungula kwe; 
n’oyo aba ayagala okukungula kw’ensi, 
tumuwa ku kwo; naye taliba na mugabo 
gwonna ku nkomerero. 


22. Abaffe, balinayo be benkanya ne Allah 
abaabateerawo eddiini eyo Allah gy’ata- 
kkirizanga? Naye singa si kigambo ekyasa- 
lwawo, mazima kyalisaliddwawo wakati 
waabwe . Era ddala aboonoonyi be baliba 
n’ekibonerezo ekirumya ennyo. 


$ 44 J-J dr 

(J4i to 3 b cd>i-g-^ 

✓ 

3 I) ^ 44 c) 1 ) ^ oh . A \yj_£\ cH^-1' 3 

J\ J.4' 

©x_I»t £& <LcCutd\(4 ,c>33 4. 

* .p * r s s * 1 

©>*>*' 


Ci4) >y-j 1 iyA. ■*—i>4e> ^O 0 

d xJ \ Cj y4 X-j>4 W 0“ 3 

4 di (ja 3 4-°. 

aJoJS' A_j OaljJcjti 

6 l • ' * ^ A , S. i X n ^'< A «< ^ . {."f 

4 441 c)).3 i Jz-A a.l- i 

©faj 






Juzu 25 


AL-SHtIRA 


Essuula 42 


23. Oliraba aboononyi bwe bakankana 
olw’ebyo bye baakolanga era by a kubatu- 
ukako. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be baliba mu nsuku zo 
mu Janna . Balifuna buli kye balyagala 
okuva eri Mukama waabwe. Egyo nno 
gy’emikisa emisuffu. 


3 A 3 n ■» * 

La ^o-aJ x A. 4*33 »- % v>U 

( 3 ,hqqM vJJa A ; 3 > — »- £ 



24. Ebyo by’ebyo Allah by’awaako 
amawulire ag’essanyu abaweereza be abo 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi 
Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku byo, 
okuggyako okwagalana nga ab’oluganda. 
Naye oyo akola ekirungi, tumwongera mu 
kukola obulungi. Mazima Allah ye Muson- 
yiyi ennyo, Omusiimi ennyo. 

25. Kazzi bagamba nti: Mutume yapaatiika 
ku Allah eby’obulimba? Kale singa Allah 
yayagala, yaalitadde envumbo ku mutima 
gwo. Naye Allah asangulawo obulimba 
n’anyweza amazima n’ebigambo bye. 
Mazima Ye y’amanyi ebiri mu bifuba. 

26. Era Ye y’akkiriza okwenenya okuva eri 
abaddu be era y’asonyiwa ebisobyo era 
y’amanyi bye mukola. 

27. Era ayanukula abo abakkiriza era ne¬ 
bakola ebikolwa ebirungi era abongera ne 
ku mikisa gye. Naye abatakkiriza balifuna 
ekibonerezo ekikakali. 

28. Era singa Allah ayanjuluza ebigabibwa 
eri abaweereza be okusukka ekigero, mazi¬ 
ma baalijagalalidde mu nsi; naye assa bya 
kigero gye bali nga bw’aba ayagadde. 
Mazima Ye y’ategeera ennyo, era y’alaba 
abaweereza be. 


V -k \ ^Lo-C. ^ \ \ 

ti y° 3 ^ “GJa 




"f \' *-'*.*f \ 

\ 7C-0J 3 b \ Uo 

a i j Jj r L S Lo.l ^5 a. 

©^3x-ih Cj 1 k-- 3L-L£ 

5 ^ ^3 

44^5 

jjJ 3 ^ 

© jL\k_& 

1)^4 c^3u£/i' 

©>Wi 


29. Era y’Oyo atonnyesa enkuba oluva- 
nnyuma nga abantu baweddemu essuubi 
n’abunya wonna okusaasira kwe. Era ye 
Mukuumi , Atenderezebwa ennyo. 

30. Ne mu bubonero bwe mwe muli 
okutonda kw’eggulu n’ensi, n’ebirina 
obulamu bye yabunya mu byombi. Era Ye 
asobola nnyo okubikung’aanya bw’aba nga 
ayagadde. 


l—o y » > c><5, LiJjjiJl 3A 3 

3 j a. . " -■<>y, A ,j. .. 3 

©X- k a 

<£)>4*4*^.ys 






Essuula 42 


AL-SHtIRA 


Juzu 25 


Riikii 4 x 

31. Era akabenje konna akabatuukako, kale i r . t m S wdllp 

kabaawo lw’ebyo emikono gyammwe bye * » e© ✓ A *> ' d>\ 

gikola, naye Ke asonyiwa bingi. 5 

32. Era mmwe temuyinza kufufuggaza 

ntegeka za Allah mu nsi era temulinayo ^ « * -z,.- 

mukuumi mulala wadde omuyambi ebbali cJ5>0$ 

wa Allah. 

i / 1 , 0 , ^ O j I ^ y 

33. Ne mu bubonero bwe mxve muli ebyo- ©.o^U^i \s ^ i 05 3 

mbo ebiseeyeeya ku nnyanja ngabiri w 

ng’entikkoz’ensozi. B 

34. Bw’aba nga ayagadde, kale asiba 

empewo nebisigala nga biyimiridde wamu ».»« • “f £ : *■ < »£ > „ 

kungulu wa yo. Mazima mw’ekyo mulimu v£U> (3, 4 6^-4" i_U 

okulabula eri buli mugumiikiriza, omwebazi— jl /s< (<. , 

35. Oba abizikiriza olw’ebyo abantu bye u-aJo 5 'yt-SJ L*-^, u>^4p>j 3' 

bakola, naye Ke asonyiwa bingi. A 


36. Era tubazikiriza, abo abawakanya obu- L A i Cj, cPii-M >-L*j 5 

bonero bwaffe balyooke bamanye nga bwe " _ 

batalinaayo buwonero walala. 

37. Kale ekintu kyonna kye muba 8*14)1 ptiiJ is>|Lll 

muweereddwa kiba/wa masanyu ga kaseera a . «<« . - -- r ^ .. 

mu bulamu bw oku nsi. Naye ebyo ebin 

eri Allah, ebisinga obulungi era a 744 n 

ebiwangaazi ennyo, by’abo abakkiriza era * 

abeesiga Mukama waabwe, „ 

38. N’abo abeesamba ebibi ebinene n’e- 5 oH?i— 11 J 

byambyoone, era nga bwe basunguwala, * ^ li 1>I " a 11 U 1 

bo basonyiwa, ** 

39. N’abo abaanukula Mukama waabwe, ipiST j 2-<p5,5-i £«lJi 5 

era nebajjumbira essaala, n’ensonga „ » 1 »i « s j> s' < '-c 

zaabwe ngaziteseganyizibwako wakatiwa- 3 0 “- p “ALh LfjyZ 

abwe, era nga batoola ne mw’ebyo bye j Ujj (3, - 

twabawa, _ ^ 

40. Era n’abo ababa nga batuukiddwako J-L l>J, cH^Ji > 

okujoogebwa, nebeerwanako. ^ «„ 

41. Naye empeera y’ekibi, kiba kihi ll g j g lSjLS al ^ ^' j 3 7 7 


41. Naye empeera y’ekibi, kiba kihi 1; H L £ 2lSJL£ *1 jpnj; 7 7 

ekikifaanana. Naye oyo asonyiwa n’adda- ^ 3 j, 

abiriza, kale empeera ye eri ku Allah. Mazima 5 ^J. J-& s>-»-L ^ 1 ' 5 

Ye tayagala bajoozi. Qg j . 1 L 1 

42. Era oyo eyeerwanako oluvannyuma L3 dsJLii jIj Um I (jLiJ j 

lw’okujoogebwa, kale abo tebaliiko kinenyo. 0 <Jj_U^ ^ 







Juzu 25 


AL-SHtIRA 


Essuula 42 


43. Naye okunenya kuli kw’abo abajooga 
abantu era abajagalalira mu nsi awatali 
nsonga ntuufu. Abo be balifuna ekibonerezo 
ekirumya. 

44. Naye oyo agumiikiriza era n’asonyiwa, 
mazima ekyo kiri mu bigambo ebyetaaga 
obumalirivu. 

Ruku 5 

45. Era oyo Allah gw’asalira nti abuze, aba 
takyalinayo mukuumi yenna ebbali we. Era 
oliraba aboonoonyi awo nga balabye 
ekibonerezo, nga bagamba nti: Abaffe, 
waliwo ku kkubo eriddayo? 


46. Era olibalaba nga baleetebwa mu maaso 
ga gwo nga batunudde wansi olw’obu- 
swaavu nga batunula kikijjama. Naye abo 
abak kir iza baligamba nti: Mazima abaafa- 
afaaganirwa be bo abeefiiriza bennyini 
nebafiiriza n’ab’omu maka gaabwe ku 
lunaku lw’okuzuukira. Mwetegereze! Mazima 
aboonoonyi be balibeera mu kibonerezo 
ekiwangaazi. 

47. Era tebaliba na bayambi ab’okuba- 
yamba ku Allah. Era oyo Allah gw’asalira 
nti abuze, aba takyalinayo kkubo lyonna. 


48. Kale mwanukule Mukama wammwe nga 
olunaku olutaziyizika oluva eri Allah teru- 
nnatuuka. Temuliba na buddukiro ku lunaku 
olwo era temuhsobola kwegaana. 


JU j-ppi Uji 
J, 4 U ill! 

©.JLlpI l£i I ^141 j I 

> p k 

©■ly* V 1 & 

liMS- cHS £-4 Gi—* i_Lt I d>-* 3 

\3 15 f a J t ai l l# >4i 3 k ^ 

P-3-i-A. C g- k-LA .App 5 

J> a. pJJa d>4 (J 3> la ke <4,i—)l 

&J, I?-? I 3 

1 5 t 13 >-s- 4 . <-H i-Jl 

dj, c H.rt . jji 11 tjj •jT a . p . ju 1 

&_J Co» 3 iJlil CH* 5 cJ}> 

Qte & Tg_p 

©£?-£*j 3 i-AJTyi Ujjo 


49. Kale bwe beekyuusa, ggwe tetwaku- 
tuma kuba mukuumi ku bo. Ggwe 
tovunaanyizibwa okuggyako okutuusa 
obubaka. Era ddala bwe tuloza omuntu ku 
kusaasira okuva gye tuli, akusanyukira 
nnyo. Naye akabi bwe kabatuukako 
olw’ebyo emikono gyabwe bye gyakule- 
mbeza, olwo nga agaanira ddcila ohvebaza 
n’ebyo by’alina. Ddala omuntu muteebaza 
mukulu. 

50. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah. Atonda nga bw’aba ayagadde. 
Agabira oyo gw’aba ayagadde abaana 
ab’obuwala era n’agabira oyo gw’aba 
ayagadde abaana ab’obulenzi; 


»4" ,4.1 ’■? - 


J lJ L JlJm J 1 Lrt_J l ygoj—c. I (-JO 
\%X Vjj, 3 i£jLlJI eJij. 

3 ,t . ^>3 SJ oLa-j L*^ cJ Ci-IA/ 1 1—3 > I 
J > 4 -i 0 I_3 Gp Q 4 - 1 .4 £ 4 i u> 1- 


jUg i 


,^'yLL Jl £0^ A 

p p l-P 

©5^,111/115^ 






Essuula 42 


AL-SHtIRA 


Juzu 25 


51. Oba abatabika, ab’obulenzi n’abo- 
buwala; era afuula oyo gw’aba ayagadde 
okuba omugumba. Mazima Ye ye Mumanyi 
wa byonna. Ow’obuyinza. 

52. Era tekibangawo eri omuntu Allah 
okwogera naye, wabula nga kubikkulirwa 
oba nga asinziira mabega w’ekisiikiriza oba 
atuma omubaka (malayika) kale n’abikkulira 
omuntu olw’okulagira kwe ebyo Ye 
by’aba ayagadde. Mazima Ye Mugulumivu 
nnyo, Mugezi nnyo. 

53. Era bwe kityo naawe twakubikkulira 
Ekigambo (Kur’ani) olw’okulagira kwaffe. 
Ggwe wali tomanyi Kitabo nga bwe kiri 
wadde obukkiriza. Naye okubikkulirwa 
twakufuula obutangaavu bwetulung’amizi- 
sa oyo gwe tuba tusiimye mu baweereza 
baffe. Era ddala ggwe olagirira abantu eri 
ekkubo eggolokofu, 

54. Ekkubo lya Allah Oyo nannyini ebyo 
ebiri mu ggulu n’ebiri munsi. Mwetegereze! 
Ensonga zonna zizzibwa eri Allah. 


&44 15 i% i5. iLiMgA 3' 

©>j £-J ^-4A k u* - 

31 i—> M 




f. - r -S 

iw I _ • 




\ — y 


„ A £ 

(or) 




<c@> 









Essuula 43 


AL-ZUKHRUF 


Juzu 25 


13. Era y’Oyo eyakola emigogo gy’ebibiri 
bibiri (ekisajia n’ekikazi) cbya buli ngeri. 
Era n’abakolera ebyombo n’ebisolo bye 
mwebagalako, 

14. Mulyooke mutereere ku migongo gya 
byo,n’oluvannyuma mujjukire ebyengera 
bya Mukama wammwe awo nga muleredde 
ku byo, era mugambe nti: Omutuukirivu 
y’Oyo eyatugondeza bino, so nga kulwaffe 
tetwalibisobodde. 


t'JSLs Si 

j r>\, jaUy 

5 1 



15. Era ddala eri Mukama waffe gyetuli- 
dda. 

16. Era bamuteerawo ekitundu mu bamu ku 
baweereza be okubci abaana be. Mazima 
omuntu muteebaza nnyo wa lwaatu. 

Ruku 2 

17. Abaffe, Ye y’eyeetwalira ab’obuwala 
okuva mw’ebyo by’atonda, naye mmwe 
n’abalondera ab’obulenzi? 



18. So ng’ate omu mu bo bw’aweebwa 
amawulire nti afunye oyo afaanana ne 
gw’agwanyiza Allah Omusaasizi ennyo, 
obwenyi bwe mangu ago bufuuka 
obufumye nga afa ennaku. 

19. Abaffe, oyo alererwa mu by’amajolo- 
bera era nga mu kukubaganya ebirowoozo 
si mulambulukufu, gwe mugwanyiza 
Allah? 

20. Era batwala bamalayika abo abawe- 
ereza ba Allah Ow’ekisa ekingi, nti bakazi. 
Abaffe, baaliwo mu kutondebwa kwabwe? 
Kale obujulizi bwabwe bujja kuwandiikibwa, 
era bajja kubuuzibwa ku kyo. 

21. Era bagamba nti: Singa Allah Ow’ekisa 
ekingi yayagala, abo be tusinza tetwa- 
libasinzizza. Tebalina kumanya kwonna 
kw’ekyo, wabula bateebereza buteebereza. 


t a •>< * i > i < . * 
I ij, j 


^ j £. * j c ** 7 7 " ^ , 

yjh ) I > 4 ■+ ^ jJU 




L*<aae)t 


Us J3> 3 

i J v . U 1 a. - t LjU^ a 





u ^.4—g c>-S c S -l j . X— j > . -4_ J Ls 


22. Abaffe, twabawaayo ekitabo olubere- 
berye lwakino, nti kale kye bava banywerera 
ku kyo? 

23. Nedda, wabula bagamba bugambi nti: 
Twasanga ne bakitaffengabalina enzikiriza 
y’emu, era naffe tulung’amizibwa buwufu 
bwabwe. 

24. Era bwe kityo tetutumanga Mulabuzi 
yenna olubereberye lwo mu kibuga kyonna 
wabula bannaggagga baamu baagambanga 


^ fL - U ^-^,3.431^1 

©oljXUoJUlJ A-J 

] jji lUtii S u 3 > 3^ a? 

<©o>3 


a ^ ^ CULijT G e4^3 







Juzu 25 


AL-ZUKHRUF 


Essuula 43 


nti: Mazima twasanga ne bakitaffe balina gJZl 

enzikiriza yaabwe era naffe tugoberera 

buwufu bwabwe. ^^^ 

25. Omubaka waabwe yagambanga nti: yLS j uL$.Lf xa >3 j I 

Abaffe, ne bwe mba nga mbaleetedde ^ ,-> JZ' * - 

obulung’amu obusinga kw’ebyo bye ui^Uj,lpl5 

mwasangako bakitammwe? Baddamu nti: ^ _ „„. 

Mazima ffe bye mutumiddwa na byo U)yAJ 

tubigaanidde ddala. . 

26. Kale twabesasulizaako. Kale laba e>l£a uip j-Jajli >44-2. U-^ixJvj ^ 

enkomerero y’abaalimbisa obubaka nga bwe AL^aiJ i ajl5 \£ S>c3 

yali embi! • >* Sr* 

Ruku 3 - t, ' „ , x 

27. Era jjukira nga Ibrahimu bwe yagamba i >4^56 ;ki-A>-H oil-* 5 

kitaawe n’abantu be nti: Mazima nze ndi A-. 

wala nnyo n’ebyo bye musinza, VJ’ > . ^ 

/* ✓ . * «£ t ll i 

28. Okuggyako Oyo eyantonda; kale ddala ©<^ ds >4' V 

Ye ajja kunnung’ainya. ^ r 

29. Era yakifuula ekigambo eky’okusiga- 44 54 L lira j 

lawo mu bazzukulube, balyooke badde eri o, 

AHaA. , 

30. Wewaawo abo nabeeyagazaamu ne l/- 4. Li! j lL.jJL£ J4 

bakitaabweokutuusa amazima 1 wegaabatuu- „ <r - ^ 

kako n’Omubaka ow’olwaatu. J 

31. Naye amazima bwe gaabatuukako, 5 'kJb l$jG 4-«4La. 5 

baagamba nti: Buno bulogo, era ddala ffe 
tetubukkiriza. 

32. Era baagamba nti: Lwaki Kur’ani eno ^4-J I i—*> u^J Y^-J 'P^.5 

teyassibwa ku muntu omukulu ennyo mu 
bibuga ebibiri? 


f— i,C5 J, 




33. Abaffe, kati bo be baagala n’okugaba d) 

okusaasirakwa Mukama wo? Ffe tubagabira „ ,„ -> ^ s( „ > „ -.s 

ebyetaago by’obulamu bwabwe mu bulamu 1 4 > • *-* - = > * » >--44 4 -; 
bw’oku nsi netusitula n’abamu mu bo ku y,y; <»< » ^ <„»< fl < f< u 

bannaabwe mu madaala, okukkakkana nga Z l , ’ * J » “ 

abamu mu bo bafudde bannaabwe ki^ylJL 1 A A >-1 x £&< 1 

abanyoomoofu. Era okusaasira kwaMuka- J ], * K H + , 

ma wo kwe kusinga ebyo bye j 

bakung’aanya. ^ ^ 

34. Era singa tekyali nti abantu bonna s I j 2—^1 A Lid' ityjJ) 

baalibadde ba ngeri emu,mazima twaliwadde , ■ . g .i 

abo abatakkiriza Allah Ow’ekisa ekingi *■*** 

obusolya bw’eniu zaabwe nebuba bwa (■<-<■' " .(V„ ^ ; 1; :JS ; 

ffeeza, n’amadaala agaziriko kwe balinnyira 7^ 2 5 ^ " 

nga nago ga ffeeza; Qe)j> ^ 

35 N’p.nzigi z’e.nnvnmha zaabwe, n’e.hitanda f^'ls i5’>i 1 iS>>4' 
kwe bagalamira nabyo byalibadde bya u ^ ? < . 

ffeeza, ©4^-%^-i 

<QQp> 





Essuula 43 


AL-ZUKHRUF 


Juzu 25 


36. Ne zaabu. Naye ebyobyonna si kirala L£J j <2j, )itij_i >.) j 

wabula bya kweyagala kwa bulamu bwa x „ j ^ , j , , 

nsi, naye byo eby’enkomerero ebiri eri ->^-5 —>' 

Mukama wo by’abo abatyaAllah. <5 lj" - c. 

Riikii 4 „ . " j 'y Is ' 

37. Era oyo akuba amabega eri okujjukira [ JaJu a>laLyJl y2=> 5 <1>4 ) 

A//o/; Omusaasizi ennyo, tumuteekako 11 ' t ' t < 

Sitaani n’aba munywanyi we. ©isHi yi aJ g^iU -h^ a 4 J 

38. Era ddala bote Sitaani be babaziyiza 3 cl4-j-SJi JL j j j j j 

mu kkubo lya Allah, naye bo nga balowooza ”” 

nti ddala balung’amiziddwa. *" ©03 >»-4J l o 

39. Okutuusa oyo lw’alijja gye tuli n’a- .*1*1 37 j ^37,7."/'.! Jit* Ity! 7 J.< 

gamba munywaanyi we nti: O! Kale singa £ < « •* 1 * \ * » 

wakati wange naawe waali weesudde nga ©oH.^iJl o 1 *-*— 5 * x-*j. 

ebuvanjuba n’ebugwanjuba! Abaffe, nga 

oyo wa mukwano mubi nnyo! 

40. Era baligambibwa nti: Ddala. okubeera i “A & : >\ < ytA 1 14a 11 X 

kwammwe obumu mu kibonerezo olwa leero //< > , . 

tekujja kubagasa okuva lwe mwayonoona. 1 

41. Abaffe, ggwe oyinza okuwuliza kiggala u>4-3 jTJ—>20' ‘■2-3 'LjT 




oba okulaga muzibe oba oyo ali mu bubuze 
obw’olwaatu? 

42. Kale ggwe ne bwe tukuggyawo, ddala /»44-j, UU c>A-2 xJl 121 

era tulyesasuza ku bo, » _ 

cJ 1 * fl *.* * > 

43. Oba ne bwe tukulaga kw’ebyo bye 3 \ \ \ 77 ■£ . \ 

twabasuubiza, era mazima Ffe tulina " ^ „ 

obuyinza obujjuvu ku bo. ©<2)33 ^.£lc 

44. Kale ggwe nywerera kw’ebyo ebya- XiSj.zrXulJ, <2>3l 

kubikkulirwa. Mazima ggwe oli ku kkubo „ . -- a , „ 

ggolokofu. 


: /» 


3*XUy^3XU >£»£J **—H 3 


45. Era ddala Kur’ani eno ky’Ekijjukiza 
gy’oli n’eri abantu bo, era ddala muli ba 
kubuuzibwa. 

46. Era weebuuze ku Babaka baffe be i2-j, . C2 .1 <» 31 c>^* <J>22> 3 

twatuma olubereberye lwo. Abaffe, twassaa- : ■""[{'< > z 55 

woko abalala ebbali wa Allah Omusaasizi 1 - j , 

ennyo basinzibwenga? @2)x£*A 

47. Era ddala twatuma Musa n’obubonero <2 >-= >-i O <^“ y* U_l£ 3! ULl j 

bwaffe eri Farawo n’abakungu be, kale xx “• ■'pi* 

n’agambanti: Nze ndi Mubaka w’Omulezi ©O^-tjO 1 Ljj J>-»jJ'-U f-i.'lUj 
w’ebitonde byonna. ____ ^ 

48. Kale awo bwe yajja gyebali n’obubo- nix, jj, y>i 

nero bwaffe, okwejjuukiriza nga babuseke- ^ j, n 

rera busekerezi. @<2 ySZl L ua g 

<c@> 





Juzu 25 


AL-ZUKHRUF 


Essuula 43 


49. Era tetwabalaga kabonero konna >5^^ Z& % ^-3.1 lSj 

wabula nga ko kasinga ku kannaako, era £ ^ 

twabakangavvula n’ekibonerezo, balyooke > 4 - 1 ^ >4-4 i—kl 5 

badde gye tuli. ©Zy^jZ 


50. Era baagambanga nti: Owange ggwe L2 -j jtf j f/J ^ > 1 1 1_S 1_4 13 J Li 5 

omulogo, tusabire eri Mukama wo ng’osi- > ' _ ^ ^ A ^ ^ 

nziira kw’ebyo bye yakusuubiza, mazima 
ddala naffe tujja kulung’ama. 


51. Nayebwetwabaggyangako ekibonerezo, \ %'C\ 

amangw’ago nga beefuula. 

52. Era Farawo yalangirira mu bantu be 

n’agamba nti: Abange bantu bange! Ddala > > y * . , „ „ .> lt , , - 

obwakabaka bwa Mtsm si bwange, na gmo ^ J } ' 

si migga egikulukuta wansi wange? Abaffe, A-j vjt * 
temulaba? w 

53. Abaffe, si nze nsinga ono omunyoo- * 4 -^ £ LJI I "Li lit Jot 

moofu atasobola na kunnyonnyola bulungi? ,. r / ^ 

✓ < A Ml * X ^ <V ✓✓ 

54. Olwo lwaki teyaweebwa bikomo bya 3 1 > c>-s. £ 3 -)' 3) yli 

zaabu oba ba malayika okujja awamu * (ffsfff } ^ S' \ 

55. Kale bw’atyo yasiruwaza abantu be A 4 -ij. A sv=i-kL» p i—LiiA l» 
nebamugondera. Ddala baali bantu boono- 

nefu. 1 —*j-» 

56. Kale bwe baatusunguwaza, twesasuza A4-E«. it a a-li t Cp " 1 

gye bali netubasaanyawo bonna. A - - ^ „ < 

Ug - oJw \ 

57. Olwo netubafuulaabaayita,nebabakya ©£>4_>_iy~ij a jt j 1 1 -Ct 

kulabirako eri ab’oluvannyuma. " ’’ 

Ruku 6 

58. Era awo Mutabani wa Maryamu lij, %JlZ 
bw’aleetebwa ng’ekyokulabirako, ama¬ 
ngw’ago abantu bo bakikubira encaakaali, 

59. Nga bagamba nti: Abaffe, bakatonda 

baffe be basinga oba ye? Ekyo tebakiku- nS </„<„/ 4 if 

gamba wabula lwa kuwakanya. Ddala bo ^ 

bantu bawakanyi. x 

60. Ddala ye si mulala wabula muweereza It-lXaLj I Yj <i)J, 

gwe twawa ebyengera era netumufuula A "1 » r' « 1 7"- A 1 1 ^ 

eky’okulabirako eri abaana ba Isirairi. © ^ ^ ^ 

• ^ «» i'* \ * s jff'’- < „ K* 

61. Erasingatwayagala,twalikozemu mmwe A 2JL5JL3 JiSJ-*, U y) j 

ba malayika nebaba abasika mu nsi. 



>^>^4 C>-i 1 


5 


’ /* >» 

(oA)(J ^ 


,lSJLJP 


©u^ili^ U-s/Y 1 


<c@> 





Essuula 43 


AL-ZUKHRUF 


Juzu 25 


62. Era ddala yo kwe kumanyisa kw’E- o 

ssaawa. Kale temubuusabuusa ku yo, era p./, .< / .< 1 „^ l.- 

mungoberere. Lino ly’ekkubo eggolokofu. i £ ; " 'y-'S *- 4 * J 

63 Era Sitaani tabaziyizanga, mazima ye j 

mulabe wa lwaatu gye muli. ©&h_JS 

64. Era awo ‘Isa bwe yajja gye bali 

n’obukakafu obw’olwaatu yagamba nti: J " <^. piQ )W 

Mazima nzize gye mull n ebyamagezi era - ' v ' " 

mbannyonnyole n’ebimu kw’ebyo bye aii i>Sj 

mutakkiriziganyaamu. Kale mutye Allah, era 

mumpulire. ^ , 

65. Mazima Allah ye Mukama wange era am wj, 

ye Mukama wammwe, kale Ye gwe muba © jjL&iLids 

musinza. Lino ly’ekkubo eggolokofu. 

66. Naye ebibiina byayawukanamu byokka J2> ji ^ i>_aL5)l . nT?-: lT 

na byokka. Kale zibasanze abo aboononyi » ^ < „ „ >. „ .. a. 

olw’ekibonerezo ky’olunaku olulumya. L > J 

67. Abaffe, ate balindayo ki okuggyako 2^C^i Yj,m)>Jiii tJJb 

Essaawa okubatuukako ekibwatukira nga - 

tebategedde. 


[A i 


a * <i a 's. -s f ^ 
*»-J 3 J 4— 


68. Ab’emikwano kw’olwo baliba balabe £ -4- ^ 

eri bokka na bokka, okuggyako abatya 
Allah. 


/ L »< *• ,» z 7 ? ■" ?» 


✓ » T ^ 




Ruku 7 

69. AZ/a/i aligamba nti: Abange mmwe 
abaweereza bange, tewali kutya kwonna ku 
mm we olwa leero, wadde temujja kuna- 
kuwala; 

70. Mmwe abakkiriza Aya zaffe era abaali 
abajeemulukufu, 


©<3p 



i>lii u4^jT 



71. Kale muyingire mu Janna, mmwe ne be 
mwafumbiriganwa nabo, mujja kusanyusi- 
bwa nnyo. 




43:62. Wano ekigambo ( ;L£l£jT ) ‘Essaawa’ kisaana kutwalibwa mumakulu agali mu 
54:2. Enkyuukakyuuka mu bulamu bw’omuntu ezaalangibwa zaatuukirira n’okujja 
kwa Nabbi Muhammad (s.a.w.) era z’eziyitibwa ( aiULd ) Assaa’at’. Okwabika 
kw’omwezi kujulirwa nga akabonero akalaga enkyuukakyuuka ezaali z.ijja 
okubaawo mu by’omwoyo. Singa wano kitwalibwa nti ‘Isa (a.s.) ‘Kwe kumanyi 
sa kw ’essaawa ’, nga abamu bwe balowooza, olwo Aya eno eba eranga kujja 
kwa Masih Eyalagaanyizibwa (a.s.) eyajja mu linnya lya ‘Isa (a.s.) awamu 
n ’enkyuukakyuuka ezijja okubaawo mu by’omwoyo. 






Juzu 25 


AL-ZUKHRUF 


Essuula 43 


72. Balyetoolozebwamu essowaani n’ebi- j t-hs 

kopo ebya zaabu, era mu byo mulibaamu ^ ^ ^ ^ ^ 

buli emyoyo bye giryagala n’ebisanyusa o*-" V U14-54-5^^ I >■£*' 

amaaso, era mmwe omwo mwe mulibeera. f .-2c-r -• ja • * 


2 ✓ 
3 


VI 

73. Era eno y’e Janna gye musikizibbwa 0 i-i j 

olw’ebyo bye mwakolanga. " 0-r ■r It ? i~ 

74. Mulifuniramu ebibala nfaafa, ku byo C^jb, Ca4i 

kwe munaalya. „ . s s ^ 

J ©£> Jlsalj 

75. Mazima aboononyi mu kibonerezo 2 -* 4 * ^ ££ 

ky’omuliro mwe balibeera. 

76. Tekiribakendeerezebwako, era mu gwo ©5 yb 1 
mwe baliggwerwamu essuubi. 

77. Era tetwabalyazaamaanya, naye bo be 
baali abalyazaamaanyi. 



to <!>4s) 3 LSy 

©Si^uai 


78. Era balikoowola nti: Ayi omukuumi j> JLL'j I: u n fi g j. |j>Ij ) 

w’omuliro, tusabire Mukama wo waakiri , ' , 

atutte! Aliddamu nti: Ddala mulina kube- ©ci^i&LS >£jj, JlS 

79. Aligamba nti: Ddala twabaleetera (2>-X^ 5 b > 1SJ 

amazima;naye abasinga obungi mu mmwe "^ y» 

amazima baagakyawa. ©eJ (jyAl 

80. Abaffe, bamaliridde ku nsonga ©ipib Li i>JiT T £\ 

yaabwe? Kale ddala naffe tumaliridde. 

81. Abaffe, balowooza nti Ffe tetuwulira 5 Jo-Ay-*? jliliV bt 

byaama byabwe n’enkiiko zaabwe ez’e- ^ ✓ > 

nkukutu? Ddala Ababaka baffe bali wamu uxx , jz 

nabo, bawandiika buli kimu. 

82. Gamba nti: Singa Allah Omusaasizi IjlSlf Id J co>). cte 

ennyo yalina omwana, kale nze nnaalibadde > .in 

omubereberye mu bamusinza. ^ 

83. Omutuukirivu ye Allah Mukama (jjjyVl } j 1 *■ li dbj 

w’eggulu n’ensi, Nannyini Nnamulondo, * z ^ pg 

ali waggulu w’ebyo bye boogera. ‘2- 



84. Kale ggwe baleke babalaate era JLi 5 i j j ^ ^ >. > >_ » 

bazannye okutuusa lwe balisisinkana . 

n’olunaku lwabwe olwo olw’abasuubizibwa. 


©i^3^ y-4 0 >-4 *I^SJj 


85. Era Ye ye Katonda mu ggulu era ye ^Jl 



Essuula 43 


AL-ZUKHRUF 


Juzu 25 


Katonda mu nsi; era Ye ye Mugezi ennyo, 
Omumanyi wa byonna. 

86. Era nannyini mikisa y’Oyo Nannyini 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi n’ebiri wakati 
wa byombi, era n’okumanya kw’Essaawa 
kuli gy’ali, era gy’ali gye mulizzibwa. 


'yil 

a ii-g j £J[ ) o£j •'jl j 

r» I, i L-*kJ I 


87. Era abo be basaba ebbali we (Allah), i2h 
tebalina buyinza kuwolereza yenna, 
okuggyako oyo awa obujulizi obw’amazima, 
era nabo bamumanyi. 


©li> j- a — L - x j A i 




88. Era bw’obabuuza : Ani yabatonda ? 
Ddala bajja kugamba nti: Allah. Kale ate 
bawugulwa batya? 

89. Era njuliza okwogera kwe nti: Mukama 
wange, ddala bano be bantu abatakkiriza. 

90. Kale baleke era ogambe nti: Mirembe. 
Naye mangu nnyo bajja kumanya. 


• z - 


t2&J 5 


JtSii 


l£ 


5>j. ti-* > 

©o>yj-£>4 




V A ''’I L y I / ) 1 * A 1 •* /» 

^-3 ^uj yO—5 y0> ^ ■* C 'JCSL-UZ 13 

©Si^i—LS-i & 

vr 



ftr^plr 









Essuula 44 


AL-Dl’KHAN 


Juzu 25 


17. Olunaku lwe tulivumbagira 
oluvumbagira olunene, mazima tulyesasuza. 

18. Era ddala n’olubereberye lwabwe twa- 
gezesa abantu ba Farawo era nebajjirwa 
Omubaka ow’ekitiibwa. 

19. N’agamba nti: Mumpe nze abantu ba 
Allah. Mazima nze Mubaka omwesigwa gye 
muli, 

20. Era temwekulumbaliza ku Allah. Mazima 
mbaleetedde n’obukakafu obw’olwaam. 

21. Era ddala neewogoma eri Mukama wange 
era Mukama wammwe, muleme kunkuba 
mayinja 


(jj, * I IXkp'l J^P 4# 

ilsSljJ J 


< < IS ** 


J* 




^15 q,\ b *b\ cJl 

©ii>£-sd 

, i it* I , a ^ tC ^ ^ 

tpj, ?r pu I Ji 1 V c) I 5 
0*^7^ * -“ “ j 

d»t r 


22. Era obanga temunzikirize, kale munve- 
eko. 

23. Kale yasaba Mukama we, nti: Mazima 
bano bantu boononyi. 

24 . Allah n’agamba nti: Kale twala 
abaweereza bange ekiro, naye ddala mujja 
kuwonderwa. 

25. Era somoka ennyanja ng’oyita ku 
bugulumu, mazima bo ly’eggye erijja okusaa- 
nyizibwawo. 

26. Ensuku mmeka aba Farawo ze baaleka 
n’ensulo! 

27. N’ennimiro n’ebifo eby’ekitiibwa! 


U I p—a, ‘yi >—) li> J, ) 

J=£ I yLp Cf ^ L» 


ill < -i'.l L * i- 


b pLpli > 


j ^3 jj I 


28. N’ebyengera ebya buli ngeri bye baali- 
ngamu nga beeyagala! 

29. Kyalina kuba kityo. Era byonna twabi- 
sikiza abantu abalala. 

30. Nayeeggulu n’ensi tebyabakaabira era 
tebaaweebwa kaagaanya. 

Ruku 2 

31. Era ddala twawonya abaana ba Isirairi 
ekibonerezo ekiswaaza 


32. Okuva eri Farawo. Mazima yali mwe- 
kuluntazi nga ali mw’abo abasukkiridde 
obubi. 


14-54. tpP 


4 1> , ✓ »< ■£ 
-5 


© uh ^ s .' i Up I4i*53l j 
3 J»jVl 5 , 


kiHj. ci-j &.I >-*» J, uA-j U—iat, xJU i 

Z I 


ilxJJI 


uue 615 * ^ 

Ui 


33. Era ddala twabalonda mu bantu J-c p-jpJLl piJ 5 

h ’ekiseera ekyo nga tumanyi. A ^ » < > ? 






Juzu 25 


AL-Dl’KHAN 


Essuula 44 


^ .. ' Si, - V. \1 


34. Era netubawa obubonero obwalimu 15 J 4 IS 

okugezesa okw’olwaatu. 0 u *_ ^ 

35. Mazima na bano bagamba nti: wj, 

36. Teri kirala okuggyako okufa kwaffe d>-4j C* 3 <J 5 V" V j, <i*J. 

okusooka, era tetulizuukizibwa. 3 1 • 1 . 


35. Mazima na bano bagamba nti: 


okusooka, era tetulizuukizibwa. 


37. Kale muleete bakitaffe, obanga mwogera 3—0 o>J. LI La 15-? li 

mazima. 

38. Abaffe, bo be basinga obulungi oba jijjA* >> S-S I i 

abantu b’e Tubba’ n’abo abaabasooka? ,„•»(-.✓ . ^ L » „ , 

Twabazikiriza kuba ddala baali boonoonyi. 3-1 -»4 2 i • 

39. Era tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri j (JbjVl 3 ujayk-Ld IjLH*. IS 3 

wakati wa byombi nga tuzannya buzannyi. ©& 4 L*^j fc ^ f ?-r 

40. Tetwabitonda byombi wabula lwa 3 Lj VJ, L H -t-il i. LS 

nsonga, naye era abasinga obungi mu bo r\'** J * > A 

tebamanyi. ( ^ A* * 

41. Mazima olunaku lw’okulamula ky’ekise- cA 

era kyabwe ekyabategekerwa bonna, 

42. Lwe lunaku ow’omukwano lw’ataligasa 3 y* Cfy*Z ^ 


tl 'aSi ±'A>\ lJ) £m 


wa mukwano mu kyonna, wadde tebaliyambi- A- «/ ^ , . z 

bwa, 

43. Okuggyako oyo Allah gw’alisaasira. >4.£-*-* 1 >■* a-JJ, AAji Vj, 

Mazima Ye, ye Luwangula, Ow’ekisaekingi. > ; -s , c 

©^4-^P 1 a 

Ruku 3 A ^ 

44. Mazima omuti gwa Zaqqumi, ©^ojJ)Jl oi| 

A 

45. Y’eriba emmere y’omwonoonyi. ©^4"^ 1 ■* '-*^ 3 

46. Guliba ng’ekikomo ekisaanuuse, nga ©ujjiai)ii4<“^i-i £JJidjtf 73 

gweserera mu mbuto, ** ” 

47. Ng’olweje bwe lwesera. ©-^A^d' 

48. Kirigambibwa nti: Mumukwate mumu- ©^Aaodi jj, s^UiLl s? LA 
walulire wakati w’omuliro ogubumbujja. 

49. N’oluvannyuma mufuke ku mutwe gwe > 1 A* c»-5 **—3 9 ojj I Air 

ekibonerezo ky’olweje. A. _ » 

50. Lozaako! Anti mbu ggwe w’amaanyi ©AS “34 ^_5JI cLJTiSiJJ, ^3> 

ennyo ow’ekitiibwa. *" ^ 

51. Mazima kinoky’ekyo kye mwali mu- ©$j)Xs5 f-j > *.:- £ =» Cs Uub ail 


buusabuusa. 

52. Mazima abatya Allah bebaliba mu kifo 
eky’emirembe, 

<S> 


(©C^L-LS.S oH- A -X - o - )I ttM, 





Essuula 44 


AL-Dl’KHAN 


Juzu 25 


53. Mu nsuku n’ensulo, 

54. Nga bambadde liiri ow’oluwewere ne 
liiri omuzito, nga boolekaganye. 

55. Ddalakiriba bwe kityo era tulibafumbiza 
abakyala amakula, ab’amaaso ag’endege. 

56. Balisabiramu ebibala ebya buli ngeri 
nga bali ntende. 

57. Tebalikomberamu ku kufa, okuggyako 
okufa okwasooka. Era alibawonya ekibone- 
rezo ky’omuliro ogubumbujja, 

58. Nga gwe mukisa oguva eri Mukama 
wo. Okwo nno kwe kuwangula okusuffu. 

59. Mazima Kur’ani twagigonza mu lulimi 
lwo balyooke bejjukanye. 

60. Kale lindirira, ddala nabo balindiridde. 


3>U| JLui iiJLd5 liJ 

LsiLJ 










Essuula 45 


AL-JATH1YAH 


Juzu 25 


waabwe balifuna ekibonerezo eky’engeri §(. 

embi, ekinimya. 

Ruku 2 ^ » j s < «; i ^ 

13. Allah y’Oyo eyabagondeza ennyanja, 

ebyombo biryooke biseeyeeye ku yo * ajLiluLiji 

olw’okulagirakwe era mulyooke munoonye ' ' s >" *" 

emikisa gye era mulyooke mwebaze. ©S>££!i 5 > 

14. Era yabagondeza ebirimu ggulu n’ebiri <4 5 

mu nsi, byonna nga biva gy’ali. Mazima i*, - 

mw ekyo mulimu obubonero en abantu * ' ' 5 ' 

abafumiitiriza. 

^ ft J} ^ y ^ g ^ t ^ f , ^ ^ * £ 

15. Gamba abo abakkiriza basonyiwe abo '>-*-4 1 JJ» 

abatatya kibonerezo kya nnaku za Allah, £0 ^ t, i V* 

kale AZ/n/j alyooke asasule abantu olw’ebyo ^ -*•-'* • . ; ; 

bye baakolanga. _ ©«}i»3 IRITIS* 

16. Oyo akola ekirungi, kale kigasa ye '\ Al ££$*4.* Aids La^Li 

yennyini; n’oyo akola ekibi, kale kikosa A*- 1 


ye. N’oluvannyumaeri Mukama wammwe 4j, J U ■; 

gye mulizzibwa. ~ iK 

17. Era ddala twawa abaana ba Isirairi ££-4 *-*-£ rl J 

Ekitabo, n’obufuzi, n’obwa Nabbi, era ^ 5 g|4_ldt > 5 

netubawa ebirungi, netubasukkulumya ku * ^ .t '*. « 

bantu b’omulembe gwabwe. ©c>A-gi ■*' 1 ^ 1 j ) 1 

18. Era twabawa ennyinyonnyolaetegeere- 5 

keka ku tteeka. Naye tebaayawukanamu, ^ 1 - - - f „ * r> . 

wabula luvannyuma lwa kutuukibwako £“*■< ^ 

kumanya,olw'obuggya obwali wakati waabwe. gn 12_i7 D js-Ljh 

Mazima Mukama wo aliramula wakati ” _ ^ ^ 

waabwe ku lunaku lw’okuzuukira mw’ebyo 2 -si 1 i ir' >«>i (A*-*-*, 

bye baali batakkiriziganyaamu. ©g< ? 1 j » i.< 


19. N’oluvannyuma, ggwe twakussa ku t-* ^ 1 ^ 

bukakafu bw’Amateeka, kale gagoberere; Q-iyJ\ £-4 f */ « l j) - ; 5 l* 
era togobereranga kwagala kw’abo abata- ^ - 

manyi. ©ct^UUj.V 

20. Mazima bo tebayinza kukugasa mu > t ^^iLLc '>AA-> J, 

kyonna ku Allah. Era ddala aboononyi ba r 

mukwano bokka na bokka; naye Allah ye " * ^ ^ 1 

Mukwano gw ’abo abamutya. ci> ^lii) 

21. Kur’dni eno bwe bukakafu obw’olwaatu 2 l*JL; > 

eri abantu era bwe bulung’amu n’okusaasira ^ .. .■s'? 

eri abantu abalina okukakasa. ( 

22. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza Irr 1 0 . ^ ItT'e.} 

nti tugenda kubayisa kyenkanyi ng’abo ' 


v <* 1 a 1 < 

i3 V ) 


:n abantu era bwe bulung amu n okusaasira .. .■s'f 

:ri abantu abahna okukakasa. ( 

22. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza ,ln ,-. 15 ■“ 1 0 , ^ ItT'eA Jl cl-... C _»T 





Juzu 25 


AL-JATH1YAH 


Essuula 45 


abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, j 

benkanenkane mu bulamu bwabwe ne mu * ss c, „ s c* , \ A 

kufa kwabwe? Okusalawo kwabwe nga kubi LS-< 

nnyo. 0 r 

fc 

Ruku 3 jj ^ a , ^ | | ; i ^ 1A 

23. Era Allah yatonda eggulu n’ensi mu u^jVl j 9) ^ 1 iuUl ( 3 k-k. 5 

butuufu, buli muntu alyooke asasulwe , > * „ „„ r„ t *.< \ * 

olw’ebyo bye yakola; era tebaliryazaa- J J;45 * 

maanyizibwa. Q.?, *' tuf y 

24. Abaffe, omulabye oyo atwala okwagala 3 A- 4 -lj, x-ati'i 9 -° dL4>>* 1 

kwe nti ye katonda we, kale ne Allah ^ 1 ^ * i < 4 j c aA A T 

n’amusalira nti abuze ng’ate amanyi e&z- 1 ** ^7 4 ^ ^ ^ , 

tuufu, era n’assa envumbo mu matu ge ne £j 2 SJ J> S^-a-e ? f-$4^ 5 

ku mutima gwe, era n’assa ku maaso ge i . 5 * 

ekibikka? Kale ate ani asobola okumulu- V* 1 *-!-*^*** 

ng’amya nga oggyeeko Allah? Abaffe, 

temufumiitiriza? > , „ 

25. Era bagamba nti: Ate ki okuggyako Glii-J I lii*’ CsX 5J, Ci I p Ij 5 

obulamu bwaffe obw’oku nsi; tufa era ; > „ j. < 

netuba abalamu; era tewali kituzikiriza ^ 1 = 

okuggyako ebiseera.Naye ekyo tebalina kye ^ ^ ."111 . j ; ^ 1 £ 5 

bakimanyiko. Tebalina /dra/a wabula 4 '‘'is* 

bateebereza buteebereza. ©w hf j. 


26. Era bwe basomerwa Aya zaffe 9 1 *1-; 

e/’olwaatu, tebaba na nsonga okuggyako p? > . * a, / I 

okugamba nti: Muleete bakitaffe abaafa, ipU «>l jJ,, 

obanga mwogera mazima. ©£dcS 




sa-i_£a cJj, 


^ ^1^4 £Ll cli 
7 i. 


■tf ^ ^ 

27. Gamba nti: Allah y’abawa obulamu, A.’’ 

y’agenda ng’abakung’aanya okutuusa ku J <-H 

lunaku lw’okuzuukira olutaliiko kubuusa- A f ef 1 * a * c 

buusa. Naye era abantu abasinga obungi 1 ^ 5 

tebamanyi. 

Ruku 4 „ ^ . s ^ - 1 >, i - 

28. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 5 i J AU ?-4- 5 

Allah. Era ku lunaku Essaawa lw’erituuka, ^ - \ ^ A jf aAl£jl 4 j s 7 

kw’olwo abaagoberera obulimba kaliba- * 

jj uutuka. ©^ >4—kj-^J I 

29. Era oliraba buli kibiina nga SJS'f j 

kifukamidde. Buli kibiina kirikoowolerwa j-^ 1 ( 

eri Ekitabo kyakyo , era baligambibwa nti: ~ ^ ^ ^ ' " 

Olwa leero mujja kusasulwa ebyo bye mwa- Sc>$Lzjj 

kolanga. 

30. Kino ky’Ekitabo kyaffe ekyogera ku j, jAJ G, jtSj&i. IaJ> 

mmwe amazima. Mu butuufu twawandiisa- 


nga byonna bye mwakolanga. 







Essuula 45 


AL-JATH1YAH 


Juzu 25 


31. Naye abo abakkiriza era nebakola ebi- 5 IJJjSi 

kolwa ebirungi, kale Mukama waabwe - ■ ■ * 

alibayingiza mu kusaasira kwe. Ob wo nno 
bwe buwanguzi obwetadde. 


1 k* 


32. Naye abo abatakkiriza, alibagamba 
nti: Abaffe, temwasomerwanga Aya zange 
naye nemwekuluntaza? Era mwali bamenyi 
ba mateeka. 

33. Era bwe kyagambibwanga nti: 
Ekisuubizo kya Allan ddala kya mazima, 
n’Essaawa teriimu kubuusabuusa, mwaga- 
mbanga nti: Ffe Essaawa tetugimanyi. Era 
tulowooza nti ekyo si kirala wabula 
kuteebereza buteebereza, era ffe tetukakasa 
nti gy’eri. 

34. Era obubi bw’ebyo bye baakola bulye- 
yoleka gye bali, era ebyo bye baajereganga 
biribebungulula. 

35. Era kirigambibwa nti: Olwa leero tujja 
kubasuulirira nga nammwe bwe mwerabira 
ensisinkano y’olunaku lwammwe luno. Era 
obuddo bwammwe muliro, era temulinaayo 
bayambi. 

36. Ekyo, lwa kubanga mmwe mwatwalanga 
Aya za Allah nga eky’okubalaata, n’obulamu 
bw’ensi nebubabuzaabuza. Kale leero 
tebajja kuggyibwa mu gwo, wadde tebajja 
kusembezebwa. 

37. Kale amatendo gonna ga Allah, 
Mukama w’eggulu era Mukama w’ensi, 
Omulezi w’ebitonde byonna. 

38. Era obukulu bubwe yekka mu ggulu 
ne mu nsi, era Ye ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


pL && j, >4* 

&4 jJi USfj 
©ip— 

lx LSJif Jx. Jb\"U} £jju 
Ls li Jjji U-P, $ 

©ipJ-ipiXA-p, 
jiX. ) I JJlaX Li lL liX XJ • ■k-' } 
©c> j* 4-J, 1 J- 5 ^ P-H. 

life ilcXJj 

jllli 5 1 ki iLij. 

©up 5 


^l JLj 1 Lj 

)u> y. dX ji-X Y 

. /» » - 
tU ^ ^ l l u* I . ^ ^ I | jTli 

—-O ^ vyj A-XXJI gU V 



V»V N»v 









Essuula 46 


AL-AHQAF 


Juzu 26 


10. Gamba nti: Si nze musaale mu Batume 
era siyinza kumanya kinankolwako wadde 
ekinaakolwa ku mmwe. Nze sigoberera 
kirala okuggyako ebyo ebimbikkulirwa; era 
siri kirala wabula ndi Mulabuzi ow’olwaatu. 


11. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa 
ddala Kur’dni eba nga yava eri Allah ate 
mmwe nemugigaana, nga n’omujulizi ava 
mu baana ba Isirairi awa obujulizi ku 
Nabbi amufaanana, ye n’ak kir iza ate mmwe 
nemwekuluntaza, ddala Katonda ayinza 
obutababonereza? Mazima Allah talung’a- 
mya bantu boononefu. 



Ruku 2 

12. Era abo abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Singa Kur’dni yalimu akalungi, 
tebaalitusoose gy’eri. Naye okuva Iwe 
bataalung’amizibwanayo, kale bajja kugamba 
nti: Buno bulimba bwa dda. 

13. Era n’olubereberye lwa yo yaliyo 
Ekitabo kyaMusa ekyaali kirung’amya era 
nga kwe kusaasira; naye kino ky’Ekitabo 
ekiri mu lulimi Oluwarabu ekikakasa 
ebyalangibwa kiryooke kirabule abo 
aboonona era kiwa amawulire ag’essanyu 
eri abakozi b’ebirungi. 

14. Mazima abo abagamba nti: Mukama 
waffe ye Allah n’oluvannyuma nebaba 
banyweevu, kale tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 

15. Abo be bantu b’omu Janna, omwo mwe 
balibeera — nga y’empeera olw’ebyo bye 
baakolanga. 


lii j, I ^ f-t>3 

&& 

ii^>£ CCsJ 4 ^ iUj 

ji t 1245 (S«i3i Sj, 

* fe-i SjLsfc)| Slid)I 


16. Era twakuutira omuntu ayisenga 
bulungi bazadde be. Kuba nnyina aba 
olubuto Iwe mu buzibu era n’amuzaalira 
mu buzibu. Era okubeera kwe mu lubuto 
n’okuva kwe ku mabeere gy’emyezi 
amakumi asatu, okutuusa lw’atuuka mu 
bukulu bwe n’aweza emyaka amakumi ana, 
olwo n’agamba nti: Mukama wange, 
nsobozesa okwebaza ebyengera byo bye 
wassa ku nze ne ku bazadde bange era 
nsobozesa ebikolwa ebirungi by’osiima era 
onnongooseze n’ezzadde lyange. Mazima 
nze mboneredde gy’oli, era ddala ndi 
mw’abo abeewaayo gy’oli. 


, dj* Guj i L u -do a 

J-M >4-2 olfriui i duJ aj . ) Z J u Za . 

dLZj: 

1 £il StO J 

I 5 eU-dayJ LaJ, 1-^ ci-S-C I C>l 





Juzu 26 


AL-AHQAF 


Essuula 46 


* j i j A i A 

17. Abo nno be bo be tukkiririza ebirangi A -a * c O-iJ-Ji 

bye baakola, n’ebibi byabwe netubiyitako „ »• *.<' {■*!< " | ^ f < Qj ^ ■* 

ovn halihn mu Kuntii h’nniii T^nriQ O 1=1 33 • 9 3 ^ 


kkuutwe, era baliba mu bantu b’omu Janna, u> " c 93. * " > 

nga tutuukiriza ekisuubizo eky’amazima f A; t "/ I . t . A Ad 

ekyo kye baasuubizibwa. _ _ „ j A < ,, ' 

* y ©c>3l^>4 

18. Naye oyo eyekaanya bazadde be nga \£&j , v f J LS l 3 

agamba nti: Abaffe, munkangisa nti *•>.'<.*+ si s 7- . ' c-' 
ndizuukizibwa ng’ate emirembe nkumu nnyo S C * ^ *“* 9 7 r >^' o' * 

egiyise olubereberye lwange ? Ng’olwo bo ^ * £>23 11 

abazadde bombi balaajanira Allah nyu Mve ' 1 "' ^ ^ ^ _ ±£ ""* , ^ T 

bagamba omwana nti: Ngazikusanze! Kkiriza, >-cJ cjj, 6 <041 wljj} 5 jL>1 

mazima ekisuubizo kya Allah kya mazima; 'k < rv -l „ f ,^ 

naye omwana nga yeddiramu nti: Kino si 9^-g 1 ^ ^ 3 "-' 

kirala wabula ngero z’abedda. 0 ,-f J j j~v | 

19. Abo nno be baakakatako ensala _> o£^Jil i5i£jV 

y’ekibonerezo nga bwe kyali mu migigi „ ■> 


•7 ~ O 7 OO ^ M n j ^ *» a t ^ l ■ * j a ^ 

egyayita olubereberye lwabwe, mu Majinni 04 04 *“* 't -0 Sr* 

ne mu bantu. Mazima abo be Qgj „, j 

baafaafaaganirwa. ” / * 

20. Era buli bamu balifuna amadaala * I EL*. dLao> < 4 ^, 5 

olw ebyo bye baakola. Kiriba kityo, Allah ^ ^ ^ * s “*j> . r 

alyooke abasasule mu bujjuvu olw’ebikolwa V >jb 5 3 

byabwe, era tebaliryazaamaanyizibwa. 

©O yaJJ aj 

21. Era Olunaku abatakkiriza lwe baliree- 04 xJ I ) 

tebwa mu maaso g’omuliro, baligambibwa * A -> , * - 

nfi: Mwamalawo ebirangi ebyammwe mu Sr* S^Ldita >1 t ^ull 

bulamu bwammwe obw’oku nsi era f> •> »* 4 -> i »1 <(>54 1 ,^^ 
nemubyeyagaliramu. Naye olwa leero mujja 3 '-H aJ 

kusasulwa ekibonerezo ekiswaaza, ix ;i, ^ ^ 

olw’okubanga mwekuluntazanga mu nsi mu > Si3-^ hr* Ae 

butali buluufu, n’olwokubangamwajeemanga. , i Js l 'y\)\ q (j'Y y jjcy if ' 

^ j * ■* c* J * 0>1 

^ a <4 fl7 Ja S JL&t 3' &- 

Ruku3 - r ^ ; r«- r-<< ✓ r 

22 . Era jjukira muganda wa ba‘Adi nga jkJl > 1 , i 12.) >j il 3 


22. Era jjukira muganda wa ba ‘Adi nga A-c^J 3 x-»> >1, i ^Lc 12.) ' 3 

bwe yalabula abantu be mu ntuumo r ^ 

z omusenyu — ng ate ddala n abalabuzt J zz ' ^ > 

abalalabaalibaamala okuyitawo olubereberye 11 j «uJ 0^4 

lwe n’oluvannyuma lwe — yagamba nti: 2 j i " < 

Temusinzanga balala okuggyako Allah. Nze Sid i-c i_iL 2 .! 2^!_i £uj ! V J, 

mbatiisa ekibonerezo ky’olunaku olusuffu. 

23. Baagamba nti: Abaffe, otujjiridde M CiXjLaj, I 3 JLS 

otuwugule ku bakatonda baffe? Kale . ^ fcj CbU 

tuleetere ekibonerezo ky otukangisaako, " - > * 

obanga oli mu ba mazima? ©oUJ, >. 1 





Essuula 46 


AL-AHQAF 


Juzu 26 


24. N’agamba nti: Mazima okumanya 
kw’ekyo kuli eri Allah. Naye nze mbatuusa- 
ako butuusa ebyo bye mba ntumiddwa 
nabyo, era nze mbalaba nga muli bantu 
abeesiruwaza. 

25. Kale ekire bwe baakiraba nga 
kyolekedde eri ebiwonvu byabwe, baagamba 
nti: Ekyo ky’ekire eky’okututonnyeseza 
enkuba. Nedda, ekyo kye mwawujjiriranga 
ky’ekizze — kibuyaga alimu ekibonerezo 
ekirumya. 

26. Anaazikirizabulikimuolw’okulagirakwa 
Mukama we. Kale twabasaanyawo ne baba 
nga tebakyakubwako kiinunye, okuggyako 
amaka gaabwe. Bwe tutyo nno bwe tusasula 
abantu aboononyi. 

27. Era ddala bo twabatebenkezamw’ebyo 
mmwe bye tutabatebenkezzaamu; era 
twabateekako amatu, n’amaaso, n’emitima. 
Naye amatu gaabwe n’amaaso gaabwe 
wadde emitima gyabwe tebyabagasa 
n’akatono okuva lwe baagaana mu 
bugenderevu obubonero bwa Allah era 
beebungululwa ebyo bye baalinga bajerega. 

Kuku 4 

28. Era ddala twazikiriza ebibuga ebyo 
ebibeetoolodde, era tuttottodde okulabula 
mu ngeri ezitali zimu, balyooke beddemu. 

29. Kale abo be baatwalanga ebbali wa 
Allah nti be bakatonda abasembeza, lwaki 
tebaabayamba? Naye baabaabulira bwabulizi. 
Ebyo nno by’ebyava mu bulimba bwabwe 
n’ebyo bye baajingajinganga. 

30. Era jjukira nga bwe twayolekeza gy’oli 
ekibiina ky’Amajinni gawulirize Kur’ani. 
Kale bwe baatuuka w’eri, baagamba 
bannaabwe nti: Musiriikirire. Kale bwe 
yaggwa okusomwa, nebaddayo eri 
bannaabwe ng’abalabuzi. 

31. Baagamba nti: Bannaffe, mazima 
twawulirizza Ekitabo ekyassibwa oluva- 
nnyuma lwa Musa, ekikakasa ebyo 
ebyakikulembera, nga kirung’amya eri 
amazima n’eri ekkubo eggolokofu. 




pT aft CoJii 

^ k Jj i Qj, Jo pfi 1 i—A I p Ci 

l!> I i-c i 1 La 

lyLj-S»1S t-Sp & >s & 

I joyiJ I 

^44. u>j, >4 * ^ s 

Vi ^ 6 * 

5 p i ujLp u 

3cpili Sift 

JeJtiZJ cui Y I Uipi. 




J* IjliSl 
ip-2. (SCjpS pul i^3> 

p C& 0* j vt4> 3 

©<33>1L: 

5 *Ji & 1535 atfj, Sps, ^5 

s3j-4ai CPi R ttllpJl u pp-p 
J\ ip 5 £v£S Sli sip-pl Ip3 

pp? £#4 Lpai (pppj 

©piLd Ji Jpr 


<c@> 





Juzu 26 


AL-AHQAF 


Essuula 46 


32. Bannaffe, mwanukule Omukoowoozi 
wa Allah era Allah mumukkirize; ajja 
kubasonyiwa ebyonoono byammwe era 
abakuume ku kibonerezo ekirumya. 

33. Era oyo atayanukula Mukoowoozi wa 
Allah, kale tayinza kufufuggaza ntegeka 
za Allah mu nsi era talinaayo bakuumi balala 
ebbali we. Abo nno be bali mu kubula 
okw’olwaatu. 

34. Abaffe, tebalaba nti ddala Allah y’Oyo 
eyatonda eggulu n’ensi naye n’atakoowa 
namu olw’okubitonda era nti y’alina 
n’obuyinza obw’okuzuukiza abafu? Tewali 
kubuusabuusa, ddala y’alina obuyinza ku 
buli kimu. 

35. Era olunaku abo abeerema lwe 
balireetebwa mu maaso g’omuliro, 
baligambibwa nti: Abaffe, era na kino 
ekibonerezo si kya mazima? Baliddamu 
nti: Yee! Amazima ga Mukama waffc, kya 
mazima. Aligamba nti: Kale muloze ku 
kibonerezo olw’ebyo bye mwagaananga. 

36. Kale gumiikiriza nga Ababaka abaali 
abamalirivu bwe baagumiikiriza era 
tobabuguutanira. Olunaku lwe balirabaebyo 
bye balabulwako, baliba nga abataawangaala 
okuggyako essaawa emu ey’emisana. 
O kulabula kuno kutuusiddwa. Abaffe, 
waliwo abalala abalizikirizibwa okuggyako 
abantu abajeemu? 


H,5 id Cta* »5&*1 u&A 

©t^j_Js jjl2> cXiSl2) J \ 

4 * 4 ** 

✓ ✓ ✓ „ • ✓ ✓ . . ^ * * * 
{jAa. Sjjl i^l hy-i JaJ} I 

t> 3 V \s & 

CoL^ LilkJLJl J La 

O A . « O 


’'y^° Co-T* 

< WA > _ 


V i, |U *-* y*. C- 3 5>J 

au 44 












Juzu 26 


MUflAMMAD 


Essuula 47 


10. Ekyo lwa kubanga baakyawa ebyo iiilj &i> I Jpt l£ Lj 

Allah bye yassa, kale naye n adibaga ' ~ ' * „ 

ebikolwa byabwe. ©,®-&J L &J. I 

11 . Abaffe. tebatambulako mu nsi nebalaba 
enkomerero y’abo abaabakulembera nga bwe ✓ z* a • 

yah? Allah yabazikiririza ddala, era n’aba- >*•>**&*» ^ ***“ 

takkiriza balifuna ekibonerezo ekifaanana ©C^J Qi^l ^ 

n’ekyo. * " 

12. Ekyo lwa kubanga Allah ye Mukuumi J l^ISI chii—l! clL»' 

w’abo abakkiriza, so nga ddala abatakkiriza A « > < <•; • A ii “a c 

. . r ■ ©^Ow^J (Jr» » CK>£SU>UM ft 

tebahna mukuumi yenna. ^ o 

Ruku 2 

13. Mazima Allah aliyingizaaboabakkiriza jl^-USt —S' <-!■£• >-i ^dJI cJj, 

era nebakola ebikolwa ebirungi mu Janna ^ ** , L -J fe j_^ a J| | A ^ ' 

ezikulukutamu emigga wansi wazo. Naye ’ " ^ * * 

abo abatakkiriza kati beeyagala era balya i3>Sj 6 i>J« 5 *543 Vi 
ng’ensolobwezirya,naye omuliro gegaliba r .</ > .»; ✓ 

amakagaabwe. dU^ 3 

©>U 

14. Ye ebibuga bimeka ebyali eby’amaanyi Sp> 1L&I ^ £>i» 3 

ennyo okusinga ne ku kibuga kyo ekyo , j £|»;^ *.f Tji . tj 

ekyakugoba, abaabirimu twabazikiriza era r - ■'"^T 

tebaafuna muyambi! 

15. Abaffe, oyo ali ku bukakafu 

obw’olwaatu obuviira ddala eri Mukama *© 

we, afaanana n’oyo eyalungiyizibwa '$*■*■*' 3 *>-“ a -'^22 

ebikolwa bye ebibi nebagoberera kwagala rTA g 

kwabwe? 


16. 


5. Enfaanana ya Janna eyo eyasu- I4X*, a 
ubizibwa abatya Allah: Erimu emigga f >-j <(i;/ 

egy’amazzi agatayonooneka, n’emigga T 

gy’amata agatakyuuka ku mpooma ya go, * 1 ^ ^ ^ yiXSjlJ uXJ 

n’emigga gy’omwenge oguwoomera " ‘ Z ^ Ji#'* 

abanywi, n’emigga gy’omubisi gw’enjuki ^Jt 5 * aU>-iX 

omusengejje. Era balifuniramu ebibala ebya „» ^ 4 ftp * 

buli ngeri n’okusonyiyibwa okuva eri c>-5 j» 4 J 3 t 
Mukama waabwe. A&tffc, abo bafaanana *L*-r^ h gOi2 joUill 

n’abo abaliba mu muliro nga banywesebwa ^ CT*" * ^ J f 
amazzi olweje agalikutulakutula ebyenda ^Lo ;Ojl ij x-j,laL 

b,abwi:? 


< 1 


17. Era mu bo mulimu abeefuula abaku- I >1, Jka. ?r UlUJ. in jAk-o, 5 

wuliriza, okutuusa lwe bafuluma okuva w’oh j> / * „ ^ 

nebagamba abo abaaweebwa okumanya 'y$l ^ IA>A 

nti: Biki " no by’abaddeayogera? JS ,'i tijOJl 





Essuula 47 


MUgAMMAD 


Juzu 26 


Abo nno be bo Allah be yassa envumbo 
ku mitima gyabwe era abagoberera 
okwagala kwabwe. 

18. Naye abo abagoberera obulung’amu, 
Allah abongera obulung’amu n’abawa 
n’obutuukirivu bwabwe. 

19. Abaffe, balindayo ki okuggyako essa- 
awa ey’akabi okubatuukako ekibwatukira. 
Ate nno n’obubonero bwa yo bumaze 
n’okutuuka. Abaffe, baligasibwa ki mu 
kubuulirirwa kwabwe awo nga essaawa 
emaze okutuuka ? 

20. Kalemanya ntiddala tewali musinzibwa 
mulala okuggyako Allah, era saba okubi- 
kkirirwa olw’obunafu bwo, era osabire 
n’abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi. Era 
Allah amanyi bulungi obutawukiro bwammwe 
n’ebifo byammwe bye mubeeramu. 

Ruku 3 

21. Era abo abakkiriza bagamba nti: Lwaki 
essuula eragira okulwaana tessibwa? Naye 
essuula ennamuzi bw’enessibwa okulwana 
ne kwogerwako mu yo, ojja kulaba abo 
abalina obulwadde mu mitima gyabwe nga 
batunula gy’oli entunula eringa ey’oyo 
azirika olw’okufa. Kale abo zibasanze! 


22. Ekyetagibwa bwe buwulize n’ebigambo 
ebituufu. Naye ensonga bw’emalaokukakata, 
kale bwe baba ab’amazima eri Allah, 
ky’ekisinga obulungi gye bali. 

23.01wo nammwe bwe munaateekebwa mu 
bufuzi, munaatabulatabula mu nsi ne 
mukutulakutula n’eng’anda zammwe? 

24. Abo be bo Allah be yakolimira, kale 
n’abaziba amatu era n’aziba n’amaaso 
gaabwe. 


\yuLi\ s 

I3 >_£a! ) 


yL> - 


Jli jit rf* iSS 

3 iOi\ $1 

, • $->U < . 54k <| f c< | 


aili 

©a4-> 

. *. .«*?.**£ —.-f 

yjs I 33-Xx) u 3-* 3 ka 

S C&o oil 1 1 $jj uj; _>-o y 1 


z 1 < 


0 ^ 

13 uiiixip ti»j, Jli 

©>£2 LijT 3 cfe j 9 14 


1 L 1 cKpi 

©JlfejCaiit 3 y o 4- ol a lj 


25. Abaffe, bo tebafumiitiriza ku Kur’ani, 
nandiki ku myoyo gyabwe kwe kuli ekku- 
fulu za gyo? 

26. Mazima abo abadda emabega waabwe 
oluvannyuma nga obulung’amu bumaze 
okunnyonnyoka gye bali, Sitaani y’eyabase- 


©UJlIiT 

>r £ I 3 U 31 &ijji Sj, 






Juzu 26 


MUffAMMAD 


Essuula 47 


©i4-> <J-« * -> dj*-" 


ndasenda n’abasuubiza eby’obulimba. 

27. Ekyo lwa kubanga baagamba abo Ipp 1 U, 

abakyawa ebyo Allah bye yassa, nti: Tujja ju OS 

kubagonderanga mu nsonga ezimu. Naye ^ ^ "" , 

Allah amanyi bulungi ebyaama byabwe. 0 ^ i/ Epi. jjjd £aj(j 




lii 


✓ ^ ✓ 


©P-£5L>*I 5 


28. Naye kiriba kitya awo nga malayika a AJ l 
zibaflisa nga zikuba obwenyi 
bwabwe n’emigongo gyabwe? 

29. Ekyo lwa kubanga baagoberera ebyo I Li 1 

ebinyiiza Allah nebakyawa okusiima kwe. A * ' *TlV<.*' : .,-»•£ Z-' c 
Kale A/M yadibaga ebikolwa byabwe. ^ 5 % 




Ruku 4 




IXII II ^ ^ A 7*# * **"' 

30. Abaffe, abo abalina obulwadde mu dl L^pd-^iP 9 ^P 1 

mitima gyabwe balowooza nti Allah (rbAjj jJ 

talikwekula ffutwa lyabwe? 

31. 
kale 

bwabwe. 

ddobozi ly’enjogera yaabwe. Era Allah r\ - 

amanyi bulungi ebikolwa byammwe. ©P^) lid \ 2>_u 15 

32. Eraddalatujjakubagezesaokutuusa lwe I JjLi ^ 

tulimanyisa abanyiikivu mu mmwe x,)„s x ^ » j, ✓ 

n’abagumiikiriza, era tumanyise nakwo ekyo ' P* - ' 3 “ 5 \ 

kyemuh. 



. 1 .*, 


33. Mazima abo abeerema era nebeekiika 5 u>ipl clj, 

mu kkubo lya Allah era nebawakanya ^ JpAjl ij’S 5 Jul 

Mutume oluvannyuma nga obulung’amu , " ^ ^ j>' *4 * 

bumaze okunnyonnyoka gye bali, tebayinza djLlljPai cd 11 Pd djP 

kulumya Allah wadde akatono; era mangu ^ „ /"tp V 

nnyo ajja kudibaga ebikolwa byabwe. ©JmM L«-s- > .. 7 i - 

34. Abange mmwe abakkiriza, mugondere j old ipil £d.p l Ip-lp 

Allah era mugondere Mutume era ^ jftp ,< tfi,. 

temudibaganga bikolwa byammwe. lisI Iphy 7 Mpug 1 

35. Mazima abo abatakkiriza era nebeekiika g l$pT0-4pi oj. 

mu kkubo lya Allah, n’oluvannyuma nebafa ^ . £tf A *t £. 5 ) dlCi >5 r . 1. \ 
nga beeremye, mazima Allah tagenda 7 ^ ' p , 

kubasonyiwa. ©ip 4LuI 

36. Kale mmwe temuterebuka nemusaba 5 if P-lb Jj, IpiJ 5 

emirembe eri abalabe songaddala mmwe a , i s ^ "P y 

mugenda okubeera kungulu, ate nga ne dd5P*-*«° £Ujl -> 6 Oj-Lc^l 
Allah ali wamu nammwe, era talibafiiriza it'll ZZ-j ijs''y3 

bikolwa byammwe. V '"' ^ 

<c@> 





Essuula 47 


MUHA MM AD 


Juzu 26 


37. Mazima ddala obulamu bw’ensi 
muzannyo na kwegayaaza. Naye bwe 
mukkiriza era nemwekuuma, Allah alibawa 
empeera yammwe era talibasaba ku bya 
bugagga bwammwe. 

38. Kuba bw’abibasaba n’abakaluubiriza, 
mukodowola, era ajja kukwekulayo 
n’effutwa lyammwe. 

39. Muwulirize, mmwe muumwo abakoowo- 
olwa mulyooke mutoole mu kkubo lya 
Allah. Kyokka mu mmwe mulimu 
abakodowala. Naye oyo akodowola, m az ima 
akodowala n’akosa mwoyo gwe. Era Ye 
Allah yeemala, naye mmwe mmwe beetaavu. 
Era bwe muneekyuusa, ajja kubakyuusaamu 
abantu abatali nga mmwe, nate bo tebajja 
kubeera nga mmwe. 


v 5 4^ S^l UJj, 

a 9 9 

-*■ J. i * 

y ly 




iyfrj -j JeZLliu b 

O' 8 i r. O' 8 ?r_yb I 

J, ^ f ^ r 0 A 0 * 

^UJ ) } d QJ L^Jj-5 

\$pl «jj, 

jj4.g^4 

LiLot 










Essuula 48 


AL-FATH 


Juzu 26 


11. Mazima abo abeeyama obuwulize gy’oli, 
mazima ddala beeyama eri Allah. Omukono 
gwa Allah guba waggulu w’emikono gyabwe 
nga beeyama. Kale oyo amenya obweyamo 
bwe, mazima ddala aba abumenye lwa 
kwefiiriza yekka; n’oyo atuukiriza ebyo bye 
yasuubiza eri Allah, kale ddala alimuwa 
empeera ensuffu. 

Ruku 2 

12. Abawarabu b’omu ddungu abeesigaza 
emabega bajja kukugamba nti : Twatawanyizi- 
bwa ebintu byaffe n’ab’omu maka gaffe, kale 
tusabire okusonyiyibwa. Boogera n’ennimi 
zaabwe ebyo ebitali na mu mitima gyabwe. 
Gamba nti: Ani ayinza okubagasa ku Allah 
mu kyonna, bw’aba nga abaagalizza obuzibu 
oba nga abaagalizza omugaso? Ddala Allah 
ategeera bulungi bye mukola. 


13. Naye mwalowooza nti Mutume 
n’abakkiriza tebalikomawo ddi na ddi eri 
ab’ewaabwe. Era ekyo kyalungiyizibwa nnyo 
eri emitima gyammwe, era mwalowooza 
n’okulowooza okubi, nemufuuka abantu 
ab’okuzikirira. 

14. Naye oyo atakkiriza Allah ne Mutume 
we, mazima twategekera abatakkiriza omuliro 
ogubumbujja. 

15. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah. Asonyiwa oyo gw’aba asiimye, 
n’abonereza oyo gw’aba asalidde. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

16. Abo abeesigaza emabega bajja 
kugamba awo nga mugenda eri omunyago 
okugutwala nti: Mutuleke naffe 
tubagoberere, nga bagenderera okukyuusa 
ekigambo kya Allah. Gamba nti: Temujja 
kutugoberera; bw’atyo Allah bwe yayogere- 
rawo. Kale bajja kugamba nti: Nedda, 
mutukwatirwa nsaalwa. Si bwekiri, wabula 
tebategeera okuggyako akatono ennyo. 

17. Gamba Abawarabu b’omu ddungu 
abeesigaza emabega nti: Mujja kuyitibwa 
eri abantu abalwanyi kasiggu, mulwane nabo 


lijj, (ZA p' wj, 

alii >4 * ‘ 2t l )l 

l&i tiUjf £3 j 

Hie HI Lla (J-c 

i 54.i” k 


* ll tf jilt 5 \jj 13 -Sl HiHi 

cl Lo U 

31 Ij Lwa >1>! c>J, LiJi-ii aJLtl 

Gaa ijiCs (J-j J> (Hi JJlj alj I 
©1^4-*^- et jJLoJeJ 

£>■£3 5 

jisJSS 5 ^3^ ^ 
tili ^ 

©La- 2^-3 i 

Jiilitui r>i 

«b r/> ci 

Ji 

s* Ain 

J? * J? *<i4 
©■^ v ^ v i p if 


* 9 J 


3 I cli' ^ 4i, 






Juzu 26 


AL-FATH 


Essuula 48 


■U-L 


oba bajeemulukuke. Kale bwe muliba &Ll x&PQ 
abawulize, Allah alibawa empeera ennungi. ._ ^ „ -< «< 

Naye bwe mulyefuula nga bwe mwefuula '.r.J"'*”' J 

olubereberye, alibabonereza n’ekibonerezo ^ 0 

ekimmya ennyo. * ' " Q ^j 

18. Tewali kinenyo ku muzibe w’amaaso, J* $ ) t/a-c ^ 

nea tasenze kulwana oba ekinenyo ku . » -A. <" L'Zz ^/1 

mulema, wadde ekinenyo ku mulwadde. 

Naye oyo agondera Allah ne Mutume we, jj. 1—1 5 i Si I ah' 4 5 

alimuyingiza mu nsuku ezikulukutamu ✓ ' vLS \s * * 

emigga wansi wazo. Naye oyo alyefuula, ' ° ^ ~ t f u ^ _ 

alimubonereza ekibonerezo ekimmya. ©Cl4Jj aJ IjJ ^ 

• > v J 

Ruku 3 „ ^ x i ^ ✓ „ -t-T 

19. Mazima Allah yasiima nnyo abakkiriza >J- t^- fr xa-l 

awo nga beeyama obuwulize gy’oli wansi ^ ; **• , rf . ©j 1 

w’omuti, kuba yamanya ebiri mu mitima ">^© J ‘ " 

pvabwe. olwn n’ahassiza ohukkakkamn ’a *•' 1!I JyjU Ci 

n’abasasula obuwanguzi obw’okumpi Al«» » ,-r- 

ennyo; Ls ^>-A-i U>I y 

20. N’eminyago emingi gye balitwala. Era 3 J> 5 A=k b A-i LiS 5 

Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. (T) |^ ? f p ^ | ^ ^ 


21. Allah yabasuubiza n’eminyago emingi 
gye mulitwala, kati abanguyirizzaayo gino, 


✓ 

>■* 


Hi 


aJj I 


kL" 


0 > * K ' £.< <«—f [>* - 

n’aziyiza n’emikono gy’abantu okubatuu- ' L ”- J 5 

kako, era kiryooke kibeere akabonero eri % <j 

abakkinza, era abalung amye mu kkubo * „ ^ „ *<• 

eggolokofu. 

©l 

22 .Era yabasuubiza n’obuwanguzi obulala islil Jjs i© 1 f. )«, j 
bwe mutannasobola kufuna, naye nga < ». © ^ * \' s fs i 

Allah amaze okubwetooloola. Era Allah ye tj? uA <*4)1 oli* 5 b 44, *UJ t 

Musobozi wa buli kimu. » * 


23. Era singa abatakkiriza abo baalwana \pp lY^L I py 

nammwe, mazima baalikyuusizza emigongo, ^ s # „ , , + * * 

n’oluvannyuma tebaalifunyeeyo mukuumi ^ 5 bs-l? J*- 1 

wadde omuyambi. ©IjA-wau 

24. Eyo y’enkola ya Allah eyaliwo 5 i>5 jo Ab| 2ju» 

n’olubereberye, era togenda kusanga * ^ j, _< ✓ ✓ , < 

kukyuukakyuuka kwonna mu nkola ya ©Ai ^4 j I a—LA-i eV 

Allah. 

25. Era Ye y’eyaziyiza emikono gyabwe ^ \ • < z j < ©i , ; \ &JJI 5 

ku mmwe, n’e mik ono gyammwc n ’agiziyiza 

<c@> 





Essuula 48 


AL-FATH 


Juzu 26 




ku bo mu kikko ky’e Makka, oluvannyuma £)\ oialj j 

ng’amaze okubawa obuwanguzi ku bo. Era i * J * „ ,;/v 

byonna bye mukola, Allah abiraba. 5 h 

©fe^S;-*- 


26. Bo be bo abatakkiriza era be baaba- ttf-* 5 l3>i-^ /7>3 yJi yi 

ziyizaeri Omuzigiti Ogw’emizizo n’ebisolo ,•* * * A ^ ^ ^ 

bya saddaaka ebitegekeddwa, bireme L9 I 3^gl >-agj' A.^.o».aLll 

kutuuka mu kifo webisalirwa. Era / ’ v , ( s ^ 

twalibalese nemulwana singa tebaali bas- J o p } i dJ-geS u I 

ajja abakkiriza n’abakazi abakkiriza abaali „” £ i j £ & 

mu bo mmwe be mutaamanya, kuba k£ * u,- 8< >-* **-“-£ 3 c>^-5-o,^s 
mwalibalinnyiridde nga temutegenderedde, ; £ --it.■? »,T » -t »-? f*? 

nemutuukibwako okunakuwala £u lwabwe. 

Yabaziyiza alyooke ayingize mu kusaasira J -- > •> l _ j jj 1. gSjjjj 
kwe oyo gw’aba asiimye. Naye singa * r , " 

abakkiriza baali beeyawudde ku B -,-< 1 '*'* ,t ~ ;c> &L * 

batakkiriza, mazima twalibonerezza abo S~ * ~ *■ * 

abatak kir iza mu bo ekibonerezo ekirumya. LJ t 'iJLp^La | « j" \ 1 *T cy -t 

27. Awo abatakkiriza bwe bassa mu mitima a 13^5 J3X Sj. 

gyabwcokwenyuminza,okwenyuminza kw’o- << a<< ^^ 

mu biseera by’obutamanya, kale Allah n’assa 3“* 

obukkakkamu bwe ku Mutume we ne ku ✓ i * x ^ / i 

bakkiriza era n’abanywereza ku kigambo ^} ‘h> a r M ) l*-* ' 

ky’okutya Allah, kuba be baali bamukana ,j: !.s?] | yyi .jfi& S : f >? n 

nakyo era nga be ba nannyini kyo. Era Allah ^ ^ l ^ 4 J. " ** 


ye Mumanyi wa buli kimu. 


ii>C^ 3 i C^-Lkl ; Qj-i 


* '3-' 




© C o-j X£ i 

28. Mazima Allah yatuukiriza ekirooto kya ^(3^ I <3 xiiJ 

Mutume we mu butuufu, nti ddala mujja ^ ^ „*.» ^ ] *S •'i * » £'f 

kuyingira mirembe Omuzigiti Ogw’emizizo ^-l—^ A'> a d' * A 

— Allah nga ayagadde — abamu nga ^ ^Ju I 

mumwedde emitwe gyammwe n ’abalala nga ^ ^ "“tr* " 

enviiri muzikendeezezzaako, nga temulina )J (jJ Jilii ^ c»p Li^ 3 11 

na kutya kwonna. Naye Ye yamanyaebyo ^ ^ n ' 

mmwe bye mutaamanya. Bw’atyo, l aSj kS4> ci3> £>”2 

ataddewon obuwanguzi obw’okumpi ebbali r~\<r* a < 

w’obwo. 

29. Ye y’eyatuma Omubaka we n’obulu- • ✓ < .'Y* •'-l 

, ^ 7..- ■ ,, , , , LfX4ll-1 iiJj—o 3-* 

ng amu n Eddnni Ey amazima, alyooke > ^ y 

agiwanguzise eddiini endala zonna. Era ^‘jLJl ^ S ) a cN-J J 

Allah amala okuba Omujulizi. ' ' b * ✓ 1 , «» j> 

©I Ij 3 * 

30. Muhammad Mubaka wa Allah. Era £ | ^ k f -1’i i j 5 1 ^ ^ 

abo abali naye bakakali nnyo ku batakkiriza, ^ ^ ^ ✓ 

basaasiragana nnyo bokka na bokka. iU^-3 ;Ui^! 

Obalaba nga bakutama nga bwe f ;< ,«4; 

bavuunama, nga banoonya emikisa egiva ^3**-^ ^ 

<c@> 





Juzu 26 


AL-FATH 


Essuula 48 


eri Allah n’okusiima kwe. Obubonero 
bwabwe bull mu byenyi byabwe 
olw’obulambe bw’okuvuunama. Eyo 
y’enfaanana yaabwe mu Taureti. Ate 
enfaanana yaabwe mu Njiri ering’anga 
ey’ekisimbe ekitutunuddeyo omutunsigwa 
kyo n’oluvannyuma nekigugumya, 
negugejja, n’oluvannyuma nekitebenkera 
ku nduli ya kyo, nekisanyusa abalimi. Allah 
atebenkeza abakkiriza alyooke 
abasunguwazise abatakkiriza. Allah 
yasuubiza abo abakkiriza mu bo era nebakola 
ebikolwa ebirungi, okusonyiyibwa 
n’empeera ensuffu. 


tli fljL Co».« I ff j Lj ) £li\ cH 
i*4 l > U 5^4^ 1 & 

L \ J t 4 yO-4-kit-a ^ 

ttliaJ: £>i' 

a ^ ^ Ld a^.I. L* 

>4-^, ^4^' 

(rfcLl&S- ^ 









Juzu 26 


AL-HU JURAT 


Essuula 49 


Abo nno be balling’amu. 



i Ji 5 uDl > j. s 


©ei 3 ^ a-^ 


9. Egyo nga gy’emikisa era nga 
ky’ekyengera ekiva eri Allah. Era Allah 
ye Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 

10. Era ebibiina by’abakkiriza ebibiri bwe 
birwanagananga, kale mubitabaganyenga. 
Naye ate ekimu ku byo bwe 
kirumbagananga ekirala, olwo mulwanyisenga 
ekyo ekirumbaganye okutuusa lwe 
kirikomawo ku kiragiro kya Allah. Kale 
bwe kikomangawo, olwo mubitabaganyenga 
mu bwenkanya era mubeerenga beesimbu. 
Mazima Allah ayagala nnyo abeesimbu. 


cLU 1 ) 4 - o-aj. ) LL 1 

gjji 

^ ^ "T ✓ d» ^ 

o>Li c> Li ?: rfJ-t 1 I cij. 
r I \ 5 U Ca_| A# 

©SJJxwjLiJl I ij), 


11. Mazima abakkiriza bonna ba luganda. 
Kale mutabaganyenga wakati wa baganda 
bammwe, era mutye Allah mulyooke 
musaasirwe. 




Ruku 2 

12. Abange mmwe abakkiriza, abantu 
abamu baleme kusekereranga balala, kuba 
ob’olyawo nebaba nga be babasinga. 
Wadde abakazi tebasekereranga bakazi 
bannaabwe, kuba ob’olyawo nebaba nga 
be babasinga. Era temuwaayirizanga 
bannammwe era temuyiting’ananga 
mannya mapaatiike. Kibi nnyo okwegulira 
erinnya ly’obujeemu oluvannyuma 
lw’okukkiriza. Naye abo abatabonerera, kale 
abo be boonoonefu. 

13. Abange mmwe abakkiriza, mwewalenga 
nnyo okuteebereza okungi, kuba ddala 
okuteebereza okumu kuba kyonoono. Era 
temukettagananga era temugeyang’ananga. 
Abaffe, omu mu mmwe ddala yaalyagadde 
okulya ennyama ya muganda we afudde? 
Ekyo ddala temwalikyagadde. Kale nno 
mutye Allah. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


lP.lT 

v 5 '>£-*■ 1 y-> 1 iaLc p 

1 c) 1 c/LS ^L*Lj,c>3 i Lii, 

*/ 5 t |TW^ * 5 * &U4 

ilv, i (Ti.JL.j LaJ VL I))-? 

,1a a L ^ J) li 


^ 5 J J, (^JaJ 1 ^q j jj (2) 1 ^ J jpaJ I W-4, 


A44 tijJ* lit 4^4; 1 



© 




14. Abange mmwe abantu, mazima 
twabatonda mu kisajja n’ekikazi era 
netubafuula amawangan’ebika mulyooke 
mumanyagane. Mazima asinga okubeera 







Essuula 49 


AL-HUJURAT 


Juzu 26 


ow’ekitiibwa mu mmwe mu maaso ga 
Allah, y’oyo abasinga okutya Allah. 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Ategeera byonna. 

15. Abawarabu b’omu ddungu bagamba 
nti:Tukkiriza. Gamba nti: Temunnaba 
kukkiriza, wabula mugambe nti: Tusiramuse, 
kuba obuk ki riza tebunnayingira mu mitima 
gyammwe. Naye bwe munaagondera Allah 
n’Omubaka we, Allah talikendeeza ku 
bikolwa byammwe n’akatono. Mazima Al¬ 
lah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

16. Mazima abakkiriza abatuufu be bo 
abakkiriza Allah n’Omubaka we, 
n’oluvannyuma nebatabaamu kubuusabuusa 
kwonna, wabula nebatakabanan’ebyobugagga 
bwabwe n’obulamu bwabwe mu kkubo lya 
Allah. Abo nno be b’amazima. 

17. Gamba nti: Abaffe, mwagala kumanyisa 
Allah bukkiriza bwammwe? Naye nno Al¬ 
lah amanyi ebirimu ggulu n’ebiri mu nsi. 
Era Allah y’amanyi buli kimu. 

lS.Balowooza nti bakukoledde kisa 
olw’okusiramuka kwabwe. Gamba nti: Nze 
temunkolera kisa olw’okusiramuka 
kwammwe, wabula Allah mmwe 
b’akoledde ekisa n’abalung’amya eri 
obukkiriza, bwe muba nga ddala mwogera 
mazima. 

19. Mazima Allah y’amanyi eby’enkiso 
ebiri mu ggulu ne mu nsi. Era bye mukola 
byonna Allah abiraba. 











Essuula 50 


QAF 


Juzu 26 


14. N’aba ‘Adi, ne Farawo ne baganda ba 
Luti, 

15. N’abantu b’omu kibira*, n’abantu b’e 
Tubba’ * bonna baalimbisa Ababaka, olwo 
ekibonerezo kyange kye ncibalabulako 
nekituukirira. 

16. Abaffe, mulowooza nti twakoowa 
olw’okutonda okwasooka? Nedda, bo bali 
mu kutabukatabuka ku ntonda empya. 

Ruku 2 

17. Mazima Ffe twatonda omuntu era 
tumanyi bulungi ebyo omwoyo gwe bye 
gumupikirizaamu, era Ffe tub okumpi 
ennyo naye n’okusinga omusuwa gwe 
ogw’obulamu. 

18. Awo bamalayika ababiri abawandiisi 
bwe bawandiika ebikolwa nga batudde, 
omu nga all ku ddyo n 'omulala ku kkono, 


A L ■>. I" 1 I t A »1 “ e rv „ 

©:K *4-<^1-£>4 & 

' ■> lo 


[2 ilsj 5 sUijtfi Hill liJ i 

iyAj j if u- l . H «i_j <_/“ 5-* 

j <^3L§Jpl cA utf- g d xl l i u^ l^ 


19. Omuntu tayogera kigambo kyonna, 
wabula w’ali wabaawo omulabinzi ali 
obulindaala okukiwandiika. 






20. Era okutaawa kw’okufa ddala kwa 
kujja, omuntu ategezebwe nti: Fkyo nno 
kye wali ogezaako okwewala. 




* P u S * ^ * 4 

21. Era eng’ombc erifuuyibwa nti: Luno 
nno lwe lunaku olwalagaanyizibwa. 

22. Era buli muntu alijja nga aliko jjj ‘AS® ^ 

malayika omugobi ne malayika omujulizi. 


23 .Aligambibwa nti: Mazima walitofaayo 
ku kino, naye kati tukuggyeeko ekibikka 
kyo, kale okulaba kwo olwa leero 
kwekansa. 


eil£s \LL &%&!&&&& 

^34Ji &i\Ls 

©1 




24. Era munneewe aligamba nti: 
Ekiwandiiko kye kiikino kiri bulindaala 
wendi. 

25. Ba malayika baligambibwa nti: 
Mwembi musuule mu muliro buli 
mutakkiriza, omulabe w’amazima, 

26. Omuziyiza w’ebirungi, abuuka ensalo, 
abuusabuusa, 

27. Oyo eyassaawo katonda omulala 
awamu ne Allah. Kale mwembi 
mumusuule mu kibonerezo ekikakali. 



&53CsijJL*ii>WlS5 

*• ^ 




tii g*\ ^ ite 


. < 


50:15. Gano gaali mawanga g’Abawarabu mu mirembe egy’edda. 






Juzu 26 


QAF 


Essuula 50 


28. Munneewe aligamba nti: Mukama 
waffe, si nze namujeemya, wabula ye 
yennyini y’eyali mu kubula okw’ewala. 

29 . Allah Aligamba nti: Temutotooganira 
mu maaso gange ate nga nawa dda okulabula 
kwange gye muli olubereberye. 

30. Teri nsala eva gyendi ekyuusibwa era 
nze siryazaamaanya baweereza. 

Ruku 3 

31. Ku lunaku olwo tuligamba omuliro nti: 
Owange, ojjudde? Era guliddamu nti: 
Abaffe, eriyo ennyongeza? 

32. Era n’e Janna erisembezebwa eri 
abatya Allah n’etaba wala. 


© A * ? Gj JL 




j&Sn i3t£ £j <3 & 1 J Ui Os 

^ ^ ** ^ ^ tu Y 

3 e: jJJLo 1 

©£-i^» ixs Jib 


33 . Baligambibwa nti: Eno y’e Janna gye © A *A.a- l-j 131 eJ 5 Xe y 0« I 
mwasuubizibwa, mmwe n’eri buli eyaddi- v 

ng’anangaennyo eri Allah, ngamwekuumi, 

34. Oyo eyatyanga Allah Omusaasizi ennyo, 7 Li "5 l_-1AJLj \ tt> ' 0 

mu kyaama era n’ajja gy’ali n’omutima A , >;.•&. .1*s . 

omwenenyi. ^ > 

35. Mugiyingire mirembe. Luno 3 

lunaku olw’olubeerera. _ 

36. Balifuniramu buli kye balyagaliramu, 0j£j 5 G&JLs, U L&J5 OS AA 

ate nga n’ennyongeza tugirina. " ©Ijj^S 


37. Ye emirembe emeka gye twazikiriza 
olubereberye lwabwe abaali babasinza 
amaanyi! Kale ekibonerezo bwe kyajja, 
baabuna emiwabo mu nsi. Abaffe, waaliwo 
obuwonero? 

38. Mazimamw’ekyomulimu okubuulirira 
eri oyo alina omutima, oba atega amatu 
era nga assaayo omwoyo. 

39. Era mazima twatonda eggulu n’ensi 
n’ebiri wakati wa byombi mu biseera 
mukaaga, naye tetwatuukwako bukoowu 
bwonna. 



40. Kale ggwe gumiikiriza kw’ebyo bye 
boogera era otendereze n’amatendo ga 
Mukama wo, nga enjuba tennavaayo n’awo 
nga tennagwa. 


A-Li ; yLj, Go 

- . * -f .< ji * * ^ 

5 CL*l J I (3 -i ^ J X 

©y i>Ai! J4* 






Essuula 50 


QAF 


Juzu 26 


41.Era mutenderezenga ne mu kiro, 
n’oluvannyuma lw’okuvuunama mu swala. 


42. Era wuliriza! Olunaku omukoowoozi 
lw’alikoowoola nga ayima mu kifo 
eky’okumpi, 


l*>4 J G-oJ 1 g G-J >s I ^ 

- -rit. ^ <lu *r * 


43.0/wo lwe lunaku lwe baliwulira -fc<Jj-2eJLj 2. 
olubwatuka olw’amazima, olwo nno lwe 
lunaku lw’okuva mu ntaana. 




44. Mazima Ffe tuwa obulamu era Ffe 
tufiisa era gye tuli y’eri obuddo. 

45. Olunaku ensi lw’eribaabikako balijja 
buteesagga. Okwo nno kwe kukung’aanya 
okwangu ennyo gye tuli. 

46. Ffe tumanyi bulungi ebyo bye boogera, 
era ggwe toli mukasi ku bo. Kale buulirira 
ne Kur’ani oyo atya okulabula kwange. 


5 G4-S- 1 5 Gj, 

%% 

©> 4^5 ^ 


<c@> 









Essuula 51 


AL-DHARIYAT 


Juzu 27 


V* u, 5. 


20. Era nga ne mu by’obugagga bwabwe ! j I dii 

mulimu omutemwa omukakafu olw’oyo 

asaba n’oyo atasobola kusaba. , , . , 

j D * iu £ ^ 1 a ^ »* a • ^ 

21. Era mu nsi mulimu obubonero eri abo 

abalina obukakafu, ^ f j 

22. Ne mu mmwe bennyini. Abaffe, 0cjV>-.yiy ^Li 1 I 3 

temulaba? 4 , 

23. Era mu ggulu y’eri ebigabibwa ©353-£y $>»-* 3^ ^La-wJI 

byammwe n’ebyo bye musuubizibwa. 

24. Kale mu mazima g’Omutonzi w’eggulu kJl <^>$32)1 J fc.l2oJLil 

n’ensi, Kur’ani ddala ntuufu nga bwe kiri A " «- ij«< £'?" P 'fj- 5- 

ekituufu nti nammwe mwogera. I U OJ 


Ruku 2 

25. Abaffe, watuukwako ebyafa ku bagenyi 
ba Ibrahimu ab’ekitiibwa? 

26. Awo bwe baayingira gy’ali, kale 
baagamba nti: Mirembe! Naddamu nti: 
Mirembe! Anti bonna baali bantu bagwiira. 


+ * . * A J • A T 


- L 


ait ji r 

^>1 J 


Jis i OtLs i$3Cu *4* 4 

0ttJ5^sa>-a ^oy 


27. Kale yeemulula n’agenda eri ab’omu 
maka ge, n’aleeta ennyama y’ennyana 
ensava enjokye. 

28. N’agibasembereza, n’agamba nti: 
Abaffe, temuulyeko? 

29. Olwo yawulira muli nga abatidde. Ne- 
bagamba nti: Totya. Olwo nebamuwa 
amawulire ag’essanyu ag’omwana 
ow’obulenzi alina obumanyi. 



30. Olwo ne mukyala we yasembera 
ng’eno bw’akunginza nga bwe yeekuba 
mu maaso 

ge, n’agamba nti: Nze omukadde, 
omugumba ! 

31. Baddamu nti: Bw’atyo Mukama wo 
bw’agambye. Ddala Ye ye Mugezi ennyo, 
Omumanyi wa byonna. 


sJ£&i |>2 Q SiT>SI ciOiSli 

©3 4% ^ jyjfcc I® } 


tj6» ], A J IS U till, I 3 J IS 


Juzu 27 ^ * r 4 <1^ T* 

32 .Ibrahimu n’agamba nti: Ddala \^\ 1 U-v. 1 «> /Jljj *v 

mujjiridde nsonga ki, abange mmwe *’ * „ > .: 

abatumiddwa? ©^ 1 


33. Nebaddamu nti: Ddala tutumiddwa eri 
abantu aboonoonyi, 

34. Tulyooke tubasuuleko oluyinjayinja, 

35. Olulambiddwako okuva eri Mukama 
wo olw’abasusse mu bubi. 





<c@> 





Juzu 27 


AL-DHARIYAT 


Essuula 51 


36. Kale twaggyamu abakkiriza abaakirimu, 

37. Naye tetwakisangamu, okuggyako enju 
emu yokka ey’Abasiraamu. 




38. Era twakirekamu eky’okulabirako ku 
lw’abo abatya ekibonerezo ekirumya. 








39. Era ne mu byafa ku Musa mwalimu i], Lf^y 0 S4- 3 

eky’okuyiga. Awo bwe twamutuma eri 
Farawo n’obukakafu obw’olwaatu. 


40. Kale Farawo n’akubayo mabega n’a 
bakungu be n’agamba nti: Mulogo oba 
mulalu. 

41. Kale twamubonereza n’amagye ge 
netubasuula mu nnyanja nga ye y’ane- 
nyezebwa. 

42. Era n’ebyafa ku ba ‘Adi mulimu 
eky’okulabirako. Awo bwe twabasindikira 
kibuyaga azikiriza, 

43. Ataataliza kintu kyonna kye yatuukako, 
wabula yakifuula ng’eggumba erimerengufu. 


44. Era ne mu byafa ku ba Thamuda 
byalimu eky’okulabirako. Awo bwe 
baagambibwa nti: Mweyagalemu okumala 
akaseera. 

45. Kale nebajeemera ekiragiro kya 
Mukama waabwe, olwo okubwatuka ne- 
kubakangavvula nga nabo balaba. 

46. Kale tebaasobola kusituka wadde 
tebeerwanako. 


47. Era twazikiriza n’abantu ba Nuhu 
olubereberye Iwa bano. Ddala nabo baali 
bantu bajeemu. 

Ruku 3 

48. Era n’eggulu Ffe twalikola n’amaanyi 
era ddala tukyaligaziya. 


©ClA-t -0 (jjJai. +•>-) 
©o)31 ^ 5 


49. Era n’ensi Ffe twagyaliira, ye nga tub 
baalirizi balungi nnyo! 


■ „ I A // <"> * P V f 1 c 

©^i4r® ^if ^ 1 

U 

4sI»3L JLoM ^ ^ 

©i^ jyLiLkj js—5 

til 5 3 

3-oJ 

jSJAi lA>* 1 3 


©(•> jx* CioJ i 






Essuula 51 


AL-DHARIYAT 


Juzu 27 


50. Era mu buli kimu twakolamu > ^5f 2 A y-v> ^ .*w». t 


omugogo gw’ekisajja n’ekikazi, mulyooke 
mufumiitirize. 




©dV>£»^ 

^ in il ^ 

51. Kale muddukire eri Allah. Mazima yj j 

nze Mulabuzi wammwe ow’olwaatu ava A*> * 4 

gy’ali. _ _ _ 

52. Era temuteekangawo musinzibwa (liy, j, y_*. I 

mulala awamu ne Allah. Mazima nze " B ^ ^ ^ ^ 

Mulabuzi wammwe ow’olwaatu ava gy’ali. jS^J 

53. Bwe kityo era n’abaabasooka (?>■ t ■ w« /Tm kli 

tebaatuukibwangako Mubaka yenna, k j>. a ^ s - $ /, ^ £ c . ^ < 
wabula baagambanga nti: Mulogo oba ©d5 1 >*•>-“ ly 13 j 

mulalu. 

54. Abaffe, baakuutiragana ku kyo? Nedda, @ij Ua ^ (Jj r I yAdlyl! I 

wabula bo bantu bajeemu. 

55. Kale ggwe baleke, kuba si ggwe Loj 

onenyezebwa. 

56. Naye buulirira, kuba ddala 
okubuulirira kugasa n«yo abakkiriza. 

57. Era saatonda Majinni na bantu wabula Yj, 5 L3 5 

lwa kunsinza. " 

58. Nze seetaaga kuweebwa kya kulya xJjt S 5 oyj ijl/\ [£ 

kyonna okuva gye bali, wadde seetaaga ^ 

bo kundiisa. ©t) £) 1 

59. Mazima Allah ye Ssaabagabi, |,yL)1 5 ^ <klil <jJ, 

Nannyini buyinza, Ow’amaanyi ennyo. f A 


60. Naye ddala abo aboonoonyi balina Jj <•» Ijjj's I^oJLB 

omutemwa ogufaananira ddala " ^ ✓ , © © 

n’omutemwa gwa bannaabw eeb’edda, kale yJcl >-» 1 * 

baleme kumbuguutanya. 

*• A <5 a* £ 

61. Kale zibasanze abo abatakkiriza, 
olw’olunaku lwabwe olwo lwe 
baasuubizibwa! 


« < 


A<«.f * ** v 'fi c 










Essuula 52 


AL-TUR 


Juzu 27 


20. Baligambibwa nti: Mulye era munywe 5’r- 6 * 

n’essanyu nga y’empeera y’ebyo bye ArT, »*■; »? 

mwakolanga, ^ 

21. Nga bagalaamiridde ku ntebe empunde 3 * ajyLua-a (.A 1 

ezitegekeddwa mu nnyiriri. Eratulibafumbiza ^ 

abakyala amakula ab’amaaso ag’endege. ^ *- " *^5' ^ - *2 


22. Naye abo abakkiriza n’ezzadde lyabwe 


i ^ 5 1 j I yiJo I cH kJ 15 



©&-J-fe3 (Xj Jr"' 


23. Era tulibongera ebibala n’ennyama eya \JL* 3 * ^ .. 4feC aa >>■*' 5 

Z?w/z ngm mw’ebyo bye balyagalanga. * " 0 ^ t t? ?• < 

24. Baliweerezaganya ekikopo ky’ekyoku- 5 [4^3*^ liV 
nywa ekitaleeta bya swakaba wadde 

okwonoona. ©fO* u 

25. Era balyetooloolwamu abavubuka 

baabwe, abalibanga luulu enkusike. ©U y ^ 

26. Era baliyolekagana bokka na bokka nga ' 5 

beewuunaganya. ' 

27. Nga bwe bagamba nti: Ddala olubere- { "\\t nA ^ ll„ ( Uj, l^-lG 

berye bwe twabanga mu baffe twatyanga " “ ’ ^ », 

nnyo Allah okutusunguwalira. 

28. Kale ne Allah n’aba wa kisa gye tub £ 
n’atuwonya ekibonerezo ky’olubabu. 


LA 03 3 clJl» 1 (£>-6k3 

©_£yoJl)' 


29. Mazima n’olubereberye, ffe Ye gwe yjLh^jbk 

twalaajaniranga. Ddala Ye ye Mulungi ' f- „ ^ 1 

ennyo, ow’ekisa ekingi. ©^i^V 1 §jt. 


Ruku 2 

30. Kale buulirira. Kuba olw’okusaasira 
kwa Mukama wo, toli mulaguzi wadde 
toli mugwi wa ddalu. 


\4 > A . •" •‘fl I " *• » "V 

ioJs Kj C-ul '-C‘3>=><J 

-A »■; */vi5 

31. Kazzi bagamba nti: Muyiiya wa iuj 

bi ton tome, tumulindiriza kiseera eky’akabi? 1 * j. a 

32. Gambanti: Kale mulindirire! Nange ndi cj-j, ^ ^ lyuajyS (JjJ 

wamu nammwe mu balindirira. " j. ^ „ A 

<C@> 





Juzu 27 


AL-TUR 


Essuula 52 


33. Abaffe, amagezi gaabwe ge gabalagira JL 4 -a^La»l ^a! 

kino oba bo bantu bajeemu bujeemu? ' * ^ „ -t o „i 

©Cl^£ Us^a^s 

34. Nandiki, bagamba nti: Kur’ani ©£> v Jr* ,5 $ &J\ 

y’eyagiyiiya ? Ddala bo si ba kukkiriza. 

35. Kale nabo baleeteyo ekigambo ekiringa 1 lj 0= ii> j 
kino, obanga boogera maznna. 


t£Ja 1 A ■ J v *Y ■ I <Ui 


P A ('«' 




36. Nandiki, baatondebwa lwa bweerere ^jr *~ a' 

oba bo be batonzi ? ’ " qt" ( 

37. Nandiki be baatonda eggulu n’ensi? * <s aI?,-' i * i u i < m 

Nedda, tebalina bukakafu. Y J-i 5 ^3^ 1 1 

38. Abaffe, Z?o be balina amawanika ga ,.4 1 J»-A> >-*■« I 

Mukama wo, oba bo be balabirizi ba so? " h „ 

- ^ ^ ^ 
» ^ A J) ^ id 6 \ -P A Z I A i 

39. Nandiki, balinawo amadaala ge * (J>>-*-«» >o- & — 1 >o' 

bawuliririzaako efci/n mu ggulu? Kale > a £ ‘ 

omuwuliriza waabwe aleete obukakafu ©^>“ ‘-f aA '“ h i ‘■5 1 L * _0 

obw’olwaatu. " h x i „ 

40. Abaffe, Ye y’alina abaana abawala, ©c>V4J' > cLxiM ^1 

mmwe nemuba n’abalenzi? ^ j>< , < , * >* <. / 

41. Nandiki obasabye mpeera nti bazito- >!>■*''* ^ 

owererwa bbanja? ©ijyjiiLo 

42. Oba balina okumanya kw’ebyenkiso nti 44^' Jo I 

kati bo bye bawandiika? ^ y ^ 

43. Nandiki, baagala kwekoba? Anti era 

abatakkiriza okwekoba kwabwe ate kuddira X* « 

bo. ( ( ©63*^J< 

44. Abaffe, balinayo katonda omulala atali ^i>l ^ykjLH, J>4ul yii. aJ], Jit 

Allah? Omutuukirivu ye Allah ali waggulu r-s .» 

ennyo n’ebyo bye benkanya naye! Lod? 

45. Erabwe balaba ekibajjo ekiva waggulu 1 =. 1 iff. 1 | \ixf |(Jj. 5 

nga kigwa, bagamba nti: Ebire by’enkuba _ ^ ^ j> •£«; 

binaatera okwetuuma. ^ 0A y >■* 4r* y 

46. Kale ggwe baleke okutuusa lwe balisisi- Cf >_I1 \ $JLLj {JXL x_a 


rwamu eraddu, 

47. Olunaku 
kutaligasa n’akatono,wadde tebaliyambibwa. 


A ^ * P 


©cl >2. 


47. Olunaku okwekoba kwabwe lwe 3 1^ " * - ^ a:a. ; f *. Z "c M 


'ty&fsZ 


48. Era ddala abo abakola ebibi, balinayo &3> SjIxc I ^oJJa c4 x-Li, (J 1 ,5 
n’ekibonerezo ekirala ebbali w’ekyo. Naye ^ 

abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

<c@> 





Essuula 52 


AL-TUR 


Juzu 27 


49. Kale lindirira okusalawo kwa Mukama 
wo, mazima gweoli mu bulabirizi bwaffe; 
era tendereza nnyo n’amatendo ga 
Mukama wo buli lw’ogolokoka, 

50. Era ne mu kitundu ekimu eky’ekiro 
mutenderezenga nnyo, n’awo emmunye- 
enye we zigwiira. 



£ 









Essuula 53 


AL-NAJM 


Juzu 27 


20. Abaffe, mubalabye: Lati * ne ‘Uzza? * 

21. N’omulala Manati * owokusatu? 

22. Abaffe, mmwe mulina ab’obulenzi, Ye 
alina ba buwala? 

23. Mazima okwo nno kugabanya kwa 
kiryazaamaanyi ! 

24. Ago si kirala wabula mannya bunnya 
ge mwatuuma mmwe ne bakitammwe. 
Allah tagassangako bukakafu bwonna. 
Tebagoberera kirala wabula kuteebereza, 
n’ebyo emyoyo gyabwe byegyagala; so nga 
ddala baatuukibwako obulung’amu obwava 
eri Mukama waabwe. 


25. Abaffe, omuntu ayinza okufuna buli 
kye yeegomba? 


26. Kale eby’enkomerero n’eby’oku nsi 
bya Allah. 

Ruku 2 

27. Ye ba malayika bameka abali mu 
ggulu naye nga okuwolereza kwabwe 
tekugasa n’akatono, wabula luvannyuma 
nga Allah amaze kukkiriza oyo gw’aba 
ayagadde era ng’asiimye? 


28. Mazima abo abatakkiriza nkomerero 
ddala be batuuma ba malayika amannya 
g’ekikazi, 

29. So nga ekyo tebalina kye bakimanyiiko. 
Tebagoberera kirala wabula okuteebeeka; 
naye ddala okuteebeeka tekugasa n’akatono 
awali amazima. 


30. Kale leka oyo akuba amabega eri 
Okubuulirira kwaffe era atanoonya kirala 
okuggyako obulamu bw’ensi. 

31. Awo bo we bakoma mu kumanya. 
Mazima Mukama wo y’asinga okumanya 
oyo abuze ku kkubo lye era y’asinga 
okumanya oyo agoberera obulung’amu. 


32. Era byonnaebiri mu ggulu n’ebiri mu 
nsi bya Allah, n’ekivaamu asasula 
abaayonoona okusinziira ku bye baakola; 
n’asasula n’abo abakola ebirungi 
ng ’abasasula ebyo ebisingira ddala obulungi. 


1 Syus 5 

©I iJ yy&}\ 

\ iULai \ 

j C $ ^ 

A '41 j« i&k 

b I a 

^ ©(ixiJl 

Ci (z) Cllj 


L \ 9 A 9 * * ^ ^ 

v L \ cdlko <2>«a ^) 

sV4 c>t 

l &£\ 

li)], <0 Co 3 


3 ^ 

. U ^ * jj l 4 ", i. i Led 
^ 5'" *4#** te>* uU» 0*2 ' 

» jyV» 4 Os 5 4 

(©l/l < u m I ' c?yJte? 


53:20,21 *Ago gaali masanamu ga Bawarabu aba Quraishi gebaasinganga okwagala. 

<c@> 





Juzu 27 


AL-N'AJM 


Essuula 53 


33. Abo abeewalira ddala ebibi ebinene $ 

n’ebyambyoone —okuggyako .» ✓ « * .*<?. 

obusobyosobyo obuyitira — mazima *4 o) j,I « 

Mukama wo ye Nannyini kusonyiwa 

okugazi. Ye mmwe y’asinga okubategeera . ^ ", „„ ; „ 

okuviira ddala awo we yabatondera mu l£jLi| V It)-*, 

nsi era n’awo nga mukyali ttutumba mu „ > „ > 

mbuto za bannyammwe. Kale nno >* *^44 ,-n 

temwetukuzatukuzanga, Ye y’asinga 0 jfi ** | u * * Jo '" I 

okumanya oyo atya Allah. " t 

Riiku 3 » „ <> „ 

34. Abaffe, omulabye oyo akubayo ©ciy LS *i>> 9 ' 

amabega, A ^ ^ ^ ^ , 

35. N’atoola katono, n’akodowala? 3’5)4^ 




36. Abaffe, alinayo okumanya kw’ebye- © L? >i ' 

nkiso, bw’atyo asobola okulaba ebijia? " „ . . 

u <„* .z z * |<| 

37. Abaffe, teyategeezebwa kw’ebyo ebiri 

mu biwandiiko bya Musa ~I 4 

38. Ne Ibrahimu oyo eyatuukiriza endagaa- ©<3 5 <J j-JI >*^>*.15 

HO ? p q *J 5 

39. Nti tewali mwetissi yenna alyetikka ©<«£)-i' jjj ijj,b .)p V 1 

buzito bwa mulala; 4 ^ 

40. Era nti omuntu talifuna kyonna & ' 5 

okuggyako ekyo ky’atakabanidde; ^ ^ ^ 

41. Era nti ddala okufuba kwe mangu 1 —» >4 ' 5 

nnyo kujja kulabwa; , >. ^ ^ „ f »_ , ; 

42. N’oluvannyuma alisasulwa empeera 

enzijuvu; , , ^ ^ ^ 

43. Era ddala eri Mukama wo y’eri 
enkomerero va buli kimu; 

44. Era nti ddala Ye y ’ asesa era y ’ akaabya; ©<3“*.' 3 I ye* 1 ? 

45. Era nti ddala Ye y’afiisa era y’awa 

obulamu; ^ ^ ✓», 

46. Era nti ddala Ye y’eyatonda ebibiri 5 c^-4-5p * <3^- a '5 

ebibiri, ekisajja n’ekikazi, * 4 i I'tA 


•it, oo r/i 


A<? i > ^ ^ "6 *!V 

i_9 (i> I } 


©^5 VI i 


^ sr i 


47. Okuva mu ttondo ly’amazzi agazaala 
awo nga liyiibbwa; 

48. Era nti ddala n’okutonda kw’oluva- 
nnyuma kuli ku Ye; 

49. Era nti ddala Ye y’agaggawaza era 
y’amatiza; 

50. Era nti ddala Ye Mukama 
w’emmunyeenye Shi’ra; 

51. Era nti ddala y’eyazikiriza aba‘Adi 

abaasooka, „ 

<%> 


©llii5^0si^dT5 

» *■> ; 

©<3a2• VI 

©lA-oJ I > j, a Q.! b ) c>«5, 
©<Jp.^ll sLLUl^iic t)l5 

(^)(/ >4^J I £/) CiJ I 5 





Essuula 53 


AL-NAJM 


Juzu 27 


52. N’aba Thamuda teyalekawo n’omu, 

53. N’abantu ba Nuhu olubereberye — 
ddala bo baali boonoonefu nnyo, nga 
bajeemu nnyo — 

54. N’ebibuga ebyavuunikibwa y’eyabisu- 
ula, 

55. Kale nekibisaanikira ekyo ekyabisaa- 
nikira. 

56. Kale atekiki ky’owakanyaku byengera 
bya Mukama wo? 

57. Ono ye Mulabuzi ali mu Balabuzi 
ab’olubereberye. 

58. Essaawa ey’okusembera esembedde. 

59. Teriiko ayinza kugiggyawo okuggyako 
Allah. 

60. Abaffe, ekigambo kino kye mwewuunya? 

61. Nemuseka busesi, nemutakaaba? 

62. Era ne mutafa nayo? 

63. Kale muvuunamire Allah era gwe 
mubanga musinza. 


\ 9 A S'** ^ ^ \ 

IS-* 

T S * ' f * * 








Essuula 54 


AL-QAMAR 


Juzu 27 


16. Era mazima ekikolwa 
twakirekawo ng’akabonero; naye 
waliwo ku yenna alabuka? 


abaffe, " 


17. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula 
kwange byali bitya? 

18. Era ddala twafuula Kur’ani ennyangu 
okujjukirwa n’okutegeera. Naye abaffe, 
waliwo ku yenna afumiitiriza? 

19. Aba ‘Adi baalimbisa Omubaka. Naye 
ekibonerezo kyange n’okulabula kwange 
byali bitya? 

20 . Mazima twabasindikira kibuyaga 
ow’essungu ku lunaku olw’ekikwa 
eky’olutentezi, 

21. Ng’asikambula abantu nebagwa eri 
nebaba ng’ebikolo by’emitende egikuuli- 
ddwa. 

22. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula 
kwange byali bitya? 

23. Era ddala Kur’ani twagifuula ennyangu 
okukwata n’okutegeera. Naye abaffe, 
waliwo ku yenna anaagikwata ku mwoyo? 



Ruku 2 

24. Aba Thamuda nabo baalimbisa 
Abalabuzi. 

25. Nebagamba nti: Abaffe, omuntu omu 
ati mu ffe gwe tuba tugoberera? Mazima 
olwo naffe tunaaba tuli mu bubuze na 
bulogovvu. 

26. Era ye y’assibwako Okubuulirira mu 
ffefenna? Nedda, oyo mulimba, mwepansi! 




11 [SJo I yi-J I lyjljLi 

esws u & &'> 


* 


27. Enkya bajja kumanya ani mulimba, ©5—«'ll' v' *-£-4' ^ 

omwepansi! - - ^ 

28. Mazima tujja kuweereza eng’amira 
enkazi nga kigezo gye bali. Kale ggwe 
basseeko abiri era ogumiikirize. 

29. Era bategeeze nti ddala amazzi ga % K lit* & ; 

kugabanyizibwa wakati waabwe naye nga 


>4J 'AsS* 


buli kiseera ky’okunywa kikuumwa. 




30. Naye baakoowoola munnaabwe, ©pLii 

n’asinziira n’agitemako amagulu. ? ?, **+*<*/< 

31. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula ©j 

kwange by’ali bitya? ^ y 

32. Mazima twabasindikira olubwatuka 5 I 5 '-»k 

lumu, nebaba ng’omuddo omukalu, oguli- ly^i 

<c@> 


nnyiriddwa. 





Juzu 27 


AL-QAMAR 


Essuula 54 


33. Era ddala Kur’ani twagifuula ennyangu 
okujjukira n’okutegeera. Naye abaffe, 
waliwo ku yenna afumiitiriza? 

34. N’abantu baLuti baalimbisa abalabuzi. 

35. Mazima twabasindikira omuyaga 
gw’oluyinjayinja, okuggyako ab’omu maka 
ga Luti; bo twabawonya nga bunaatera 
okukya, 

36. Nga gwe mukisa oguva gye tuli. Bwe 
tutyo nno bwe tusasula oyo eyeebaza. 


37. Era ddala yabalabula ku kibonerezo 
kyaffe, naye neoabuusabuusa okulabula. 

38. Era ddala baagezaako okumuggya ku 
bagenyi be, kale netuziba amaaso gaabwe, 
netubagamba nti: Kale muloze ku 
kibonerezo kyange n’okulabula kwange. 

39. Era ddala ekibonerezo eky’olutentezi 
kyabatuukako ku maliiri. 

40. Kale muloze ku kibonerezo kyange 
n’okulabula kwange. 

41. Era ddala Kur’ani twagifuula ennyangu 
okujjukirwa n’okukwata. Naye abaffe, 
waliwo ku yenna anaalabuka? 

Kuku 3 

42. Era ddala abantu ba Farawo nabo 
baatuukibwako Abalabuzi. 

43. Baalimbisa obubonero bwaffe bwonna, 
kale netubakangavvula enkangavvula eya 
Kirimaanyi, Nannyini buyinza. 

44. Abaffe, abatakkiriza abammwe be basi- 
nga kw’abo? Nandiki mulinawo obuwonero 
obwawandiikibwa mu Bitabo? 

45. Kazzi bagamba nti: Ffe kibiina ekiwa- 
nguzi? 

46. Naye mangu nnyoeggye lyabwe lijja 
kuwangulwa balage n’enkoona. 

47. Ddala Essaawa kwe kusuubizibwa 
kwabwe, naye Essaawa ya kabenje nnyo 
era nkaawu nnyo. 

48. Mazima aboonoonyi bali mu kubula 
na kuzoola. 

49. Olunaku lwe baliwalulirwa ku bwenyi 
bwabwe mu muliro baligambibwa nti : 
Muloze ku kukoonwako kw’omuliro. 


^ iJ, cJlJJLH li 5 

'' ' < £ „ 
©_^£> 

©^X—Li 

11 X ^ sIS * 




©>£^j 

i55C^ sJJ 5 

^ $ 3 »ji; 

9 o ^ ft 




* ^9 * 


* y* a 


✓ ft..'I , ; 

vi-1 ity 

A {> ^ 


/-\ •* it • ^ • 

6m UA< i >J>-c- 

a i 


\jxx2J jl 




©^P'4 






(*-b-°r± e>^-» ^ 1 

©yjij 1 i y yi 5 I 

aJcClil 5 

©>-ol 






Essuula 54 


AL-QAMAR 


Juzu 27 


Bitabo. 

54. Erabuli kitono n’ekinene kiwandiikibwa. 


JS'bi, 


50. Mazima buli kimu twakitonda mu . i • xt t 

kigero ekisaanidde. > 

51. Era ekiragiro kyaffe kiba ekigambo ©>_iuJ L S I y Si Li j-2 | Uo ; 

kimu ng’okutemya kw’eriiso. * * 

A ?«»< ** i/ a-- „ Tj-r .* 

52. Era ddala abaali bafaanana nga mmwe o-4-> xJsJ y 

twabazikiriza. Abaffe, waliwo ku yenna < & 

afumiitiriza ? 

53. Era buli kimu kye baakola kiri mu Syi** §es“<J3 3 

y cK 5 

55. Mazima abatya Allah be baliba mu Q y-| ^ | .••.!£. /V.^ a*.U l &J, 

Janna n’emigga, > „ , 4 **'„» /r 

56. Mu butuulo obw’amazima awali 0) xXJLo euiLLa >>4^xj».SJa ^ 

Kabaka Ow’obuyinza. *' 4 ' T 










Essuula 55 


al-rahmAn 


Juzu 27 


21 .Kati wakati wa zombi wallwo ekiziyiza 
kye zitayinza kubuuka. 

22. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

23 . Mu nnyanja ezozombi muvaamu luulu 
ne marijaani. 

24. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

25. N’ebyombo ebigulumidde ku nnyanja 
ng’agasozi bibye. 


©(^. &£* j *5)' & Lo 


26. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

Ruku 2 

27. Buli ekiri ku yo (ensi) kya kuggwawo. 

28. Olwo wasigalewo Mukama wo yekka 3 
Kabwejungira Ow’entiisa n’Ekitiibwa. 



i*, 4 •i\*4 .* »^ !. " 

C^JuatJ 15 > 1 <*-*“3 3 


29. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
mu byengera bya Mukama wammwe? 

30. Ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna 
bisaba Ye yekka. Buli kiseera Ye aba ku 
ttendo lya njawulo. 

31. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

32. Mangu tujja kuboolekera, abange 
mmwe ba kirimaanyi ababiri. 

33. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

34. Abange mmwe ebibiina by’Amajinni 
n’abantu, obanga musobola okuyisa ensalo 
z’eggulu n’ensi, kale muyitewo. Naye 
temuyinza kuyitawo wabula lwa buyinza 
bwe. 


©<^.p 2 


(J$3*^3 

© 4 U; 3, >4 ^jy- 

xS J* 1 l (jjJ ^ ) 3 I y 

3 I j ,v, a. 4 V (i)l 

Jlj, cij) > JU j V J> lyx-iuli u£3^n 

* I l j> 

©iO-h-U-j 


35. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

^ t ^ 

36. Mwembi mujja kuweerezebwa ennimi 3 a ^ u 
z’omuliro ezitaleeta mukka, n’ekikomo 
ekisaanuuse, ate temujja kuyambagana. 

37. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? ^ 

38. Kale eggulu bwe liryabika, olwo liriba 5 sji 
limyuufu ng’eddiba erimyuufu. 




r^j=4r^ (3-4" 3”A 


©ij ■jL# (3 

\$4 

A^ill culling 




Juzu 27 


AL-RAHMAN 


Essuula 55 


©liK '&£=£ J tf W* 

15 


39. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

40. Kale kw’olwo omuntu wadde ejjin m J £-y><>rt^ 

tewaliba abuuzibwa kukibi kye. 




I W ^ Jp ^ O u» 1 ■ 

41. Kale mwembi kiki kye munaagaana ©<^. (^L^s 

ku byengera bya Mukama wammwe? . „ . 

42. Aboonoonyi balimanyibwa olw’obu- o. fl 1 

lambe bwabwe, kale balikwatibwa mu A 

, ... ©a I xa yi 4, 

nvnri zoomu kawompo ne ku bigere. w ' 




43. Kale mwembi ki ki kye munaagaana 
ku byegera bya Mukama wammwe? 

' " ^ii 

44. Guno gwe muliro ogwo aboonoonyi Lti c ^ 11 i^-44- 

gwe baalimbisanga. " X - «^ * j> ? 

©(i) 3 -oy-s^eJ I 

45. Balyetooloolera wakati wa gwo ne (J 

wakati w’olweje olwesera. 

46. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

Ruku 3 

47. Naye oyo atya embuga ya Mukama 
we alifuna e Janna bbiri. 

48. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
mu byengera bya Mukama wammwe? 

49. Nga zombi zirimu emiti gy’amatabi 
amangi. 

50. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

51. Nga mu zombi mulimu ensulo bbiri 
ezikulukuta. 

52. Kale mwembi kiki kye munaagaana 
ku byengera bya Mukama wammwe? 

53. Mu zombi nga mulimu buli kibala 
nga kya ngeri bbiri bbiri. 

54. Kale mwembi kiki kye munaagaana 

ku byengera bya Mukama wammwe? _ r , , 

55. Nga bagalaamiridde ku biwempe nga £►$ 

munda wabyo mulimu liiri omuzito, A X \ 

n’ebibala eby’e Janna zombi nga biri 

kumpi nnyo. , „ „ , , f < 

56. Kale mwembi kiki kye munaagaana ©CX UX© ^ VI U? W? 

ku byengera bya Mukama wammwe? ^ ^ t * ( , * 

57. Nga mu zombi mulimu abakazi abakka- JJ n t-i yhi I ci»y-*A 3 ^> 4 !J, 

kkamu b’amaaso, abatakoonebwangako 
olubereberye lwabwe muntu yenna wadde 
ejjinni. 

<| 6 p 


©c& 
©^xJLX Ls-»l 3 Li 

^ ^ V 

✓ * 
©1^3) liX 

✓ 5!< ^ 


" tsj, 


^Ui5j 




Essuula 55 


AL-RAHMAN 


Juzu 27 


K ,01 ^ f s > “ S rI ui< < 

58. Kale mwembi kiki kye munaagaana LsJwj ^ sjko 

ku byengera bya Mukama wammwe? " ' 

59. Abaling’anga yaakuuti ne marijaani. @d> 

60. Kale mwembi kiki kye munaagaana QllH > 4? *•*$( Cs '- ;A 

ku byengera bya Mukama wammwe? " / '^ © > * 

61. Abaffe, empeera y’obulungi eyinza @(*> ^ <J-k 

okuba ekirala okuggyako obulungi? ( m ^ ^ ^ _ 

62. Kale mwembi kiki kye munaagaana ku ©cH ^^ 4r* 

byengera bya Mukama wammwe? r ' 

63. Era n’ebbali w’e Janna zombi nga ©e^-^*: ^ 0"S-5 

eriyo Janna endala bbiri. , . „ vs. ✓ ^ 

64. Kale mwembi kiki kye munaagaana u-kjj {>211 

ku byengera bya Mukama wammwe? , ^ 

65. Zombi nga zirimu ebikoola ebya L& >—o 

kiragala omukwaafu. . „ w, x x 

66 . Kale mwembi kiki kye munaagaana UOjj ijLg 

ku byengera bya Mukama wammwe? ( ^ , 

67. Mu zombi nga mulimu ensulo bbiri 

ezitiiriika ennyo. ^ ^ ^ < 

68 . Kale mwembi kiki kye munaagaana ©^P ^ 3 ^ > 

ku byengera bya Mukama wammwe? + 9 „ * f 

69. Mu zombi nga mulimu ebibala ebya 

buli ngeri, n’entende n’enkomamawanga. v?. ✓ < 

70. Kale mwembi kiki kye munaagaana 

ku byengera bya Mukama wammwe? „ _ , . . 

J 0 J JL <> C^ y \ 

71. Mu zombi nga mulimu abakazi ba ciiyAj*. 

nnalulungi ab’empisa ennungi — ^ 

A. vTi'"‘l < 

72. Kale mwembi kiki kye munaagaana (vy)c>-i£Xi’ UAjj $,11 tfU* 

ku byengera bya Mukama wammwe? „ 5 \ j "" f 

73. Abakazi amakula abalabiririrwa mu lX 4 JIA o \ oZial jka. 


©^•[*5^4? 


' -? r * < 






^ ^ III a" 

<■ *5101.7 7 


(vY)C,h !^£2 (iXjy {^44 

©^ 9 . 4 ^ * *4 l ~* )£*2 jjLS JjsL 


74. Kale mwembi kiki kye munaagaana 

ku byengera bya Mukama wammwe? ^ «, ^ 5 ,© A > 

75. Abatakoonebwangako muntu yenna ©ojIa-S) 3>- 4 l4 9 c*“ J J< 

olubereberye lwabwe wadde ejjinni— ^ ^ 

76. Kale mwembi kiki kye munaagaana CSojj 

ku byengera bya Mukama wammwe? / t ; O 

77. Nga bagalaamiridde ku mitto egya z>-(J& <z>A4i^ a 

kiragala n’ebiwempe amakula. * / 0 ^ f x ^ 

78. Kale mwembi kiki kye munaagaana 

ku byengera bya Mukama wammwe? ( 

79. Lyamikisannyoelinnyalya Mukama wo <JJofc! I <_$ £v 

ow’Entiisa n’Ekitiibwa. __ " ' r 

<c@> 








Essuula 56 


AL-WAQPAH 


Juzu 27 


21. Baliweebwa n’ebibala mw’ebyo bye 5 >^-=*>4. 'dodo } 

balyeroboza, 

22. N’ennyama y’ennyonyi mw’eyo gye 
balyagala. 

A $ o ? - 

23. N’abakyala amakula ab’amaaso ( 2 )t£> 2-5 )y»-5 

ag’endege, „ , A A ,,i 

24. Abaling’anga luulu omukusike. @tj yui=cSJ 1 £ 4 

25. Nga y’empeera olw’ebyo bye >A 

baakolanga. ^ 

26. Tebaliwuliriramu bya swaakaba wadde 5 '^AJ ^ 

ebibi, , _ « 

27. Okuggyako ekigambo ky’okulamusa ©UcL-Li li-AJ* 

nil; Mirembe, mirembe. j, * * « , A «v 

28. Era abantu ab’oku ddyo — Ye ate 

abantu b’oku ddyo be baliba batya! , f , 

29. Balibeera mu mitigya sidiri egitaliiko ©^£-4iA2^x-g££ 

maggwa, A1 * '• s * " ? t< 

30. N’ebitooke ebissizza, 3 


31. N’ebisiikirize ebigaziyizibbwa, 

32. N’amazzi agafukumulwa, 

33. N’ebibala enfaafa, 

34. Ebitasalikako era ebitaziyizibwa, 

35. N’abakyala aba waggulu ennyo — 

36. Ddala twabatonda olutonda, 

37. Kale twabakola nga mbeerera, 

38. Nga baagalwa nnyo, ba myaka egyenka- 
nankana 

39. Nga ba bantu b’oku ddyo. 

Ruku 2 

40. Nga ekitundu ekinene kiva mu bantu 
abaasooka okukkiriza Obusiraamu, 

41. N’ekitundu ekinene ekirala nga kiva mu 
b’oluvannyuma. 

42. Era abantu b’oku kkono — Ye ate 
abantu b’oku kkono be baliba batya! 

43. Balibeera mu mpewo eyokya, n’olweje, 

44. N’ekisiikirize ky’erikka eriddugavu, 

45. Ekitaliimu bunnyogovu wadde 
akalungi konna! 

<s> 


li 9 fs * 

©S^J?^lb ^ 

A „ S „ <, 

O p A ^ 

V * A • a ✓ vl ^ ^ a t •• ^ 

©n&i^l&T tjj, 
©ilfe>^>4,u^ 

11 . . ✓✓a ^ ^ .P 

©&4jY i^sas 

©^ ^-AYI a_L> jj 

L2 i 4&L)\ 4^U»1 5 
@4^-4 1 





Juzu 27 


AL-WAQPAH 


Essuuia 56 


46. Ddala olubereberye lwa bino bo 
baalinga mu bulamu obw’eddembe 
n’ebyobugagga. 

47. Era nga bagugubira nnyo ku kibi 
ekisukkirivu. 

48. Era baagambanga nti: Abaffe, bwe 
tulifa netufuuka ettaka era nga tuli 
magumba, abaffe era tulizuukizibwa, 

49. Era ne bakitaffe ab’edda? 

50. Gamba nti: Mazima ab’olubereberye 
n ’ aboluvannyuma, 

51. Ddala balikung’aanyizibwa ku kiseera 
ekyategekebwa eky’olunaku olumanyi- 
ddwa. 

52. N’oluvannyuma nammwe abaabula, 
abaalimbisa amazima, 

53. Ddala mulirya ku muti gwa Zaqqumi, 

54. Kale mugujjuze embuto zammwe, 


X* - • j> li A 1 i»-S (X »A* i 


'll < *»/>•£ f r'f rr *' 

lli»5[lie,i'Ls'l s Ij31^*5 

©StflYi jt 

1 5 ^3 VI & J. Ji 

^La ^ - e , (J], a 

jf -6 j t. 

L 4 -.J 


LSI* S&Cii 


55. N’oluvannyuma mugunywereko ama- 

zzi olweje, a * li |1.< 

56. Kale nga munywa ennywa ering’anga ©jiMr 1 br*>-“ 

ey’eng’amira etawona nnyonta. ^ t >sf ✓ ( 

57. Okwo nga kwe kusembezebwa ©1^4 >S-iJ 3 ^ 

kwabwe ku lunaku lw’okusasulirwako. f f s 1 .-o 

58. Ffe twabatonda. Naye lwaki temuka- 

kasa bye tugamba? j> s 

59. Kale mulowooza mutya ku ‘mani’ ge ©£•> Co 

muyiwa? x / r „ ^ -'a- v 

60. Abaffe, mmwe mugatonda oba Ffe ©d ' xj > ft * I > 

batonzi? ^ 

61. Ffe twagereka okufa wakati wammwe, 12 , &*2Jl UjxS 

era Ffe tetulemwa, ^ 

9 ^ , * 9 ^ a ^ ^ ^ at a ^ ^ 

62. Mmwe okubakyuusaamu abalala 3 1 ug-y d I (Jx. 

ababafaanana, mmwe netubakola mu ngeri rg. *> < vg "V 

endcila gye mutamanyi. ^ ^ ' '** 

63. Era ddala mumanyi bulungi entonda V SliiJI x2J 3 

_1_1 • _xl _V^* *_r» I w 


eyasooka. Kale lwaki temufumiitiriza? 


©05: 




64. Abaffe, mulaba mutya ebyo bye 

mulima? ^ 

65. Abaffe, mmwe mubimeza oba Ffe 
bameza ba byo? 







Essuula 56 


AL-WAQPAH 


Juzu 27 


66 . Bwe tuba twagadde,ddala tubifuula ebise- IjaUa-a- £l£J yJ 

nsebufu nemusigala nga mwesaasaabaga, ^ 

dj, 

69. Abaffe, mulaba mutya amazzi ago ge ©<jy!>y-i-j (j'xJl I 

munywa? * i # ^ ^ :< „ 2 if.* 

70. Abaffe, mmwe mugassa okuvamu bire >»' t>*$- I ' > 

oba Ffe bassi ba go? 

71. B we tuba twagadde, tugafuula agakaawa. 

Kale lwaki temwebaza? ©S$>£*Jl2 

A"* A-^,| <1^ I I z 4 »«'«' ‘v’l 

72. Abaffe, mulaba mutya omuliro gwe ©til 5.) V'sfH ■>*"*“£*>-* 1 

mukuma? 7^ » f.i 1. <«& if-' 

73. Abaffe, mwemwatonda omuti ku Iwa *j i^ea-> i > 

gwo oba Ffebatonzi? ©il^iiJl 

74. Ffe twagufuula ekijjukizo era eky’o- ltd ^ 
mugaso eri abatambuze. 


67. At/; Ddala tufiirizibbwa, 

68 . Ddala ffe tummiddwa! 


75. Kale tendereza erinnya lya Mukama 
wo, Omukulu ennyo. 

Ruku 3 

76. Nedda, njuliza okugwa kw’emmunye- 
enye — 

77. Era ddala ekyo kirayiro kikulu nnyo, 
singa mubadde mumanyi — 

78. Nti ddala eno ye Kur’ani ey’Ekitiibwa, 

79. Eri mu Kitabo ekyekusifu, 




< I 






©toW-jJL*J I c)-* 


80. Ennono ya yo tetuukibwako, oku- 
ggyako abo abatukuzibbwa. 

81. Kwe kubikkulirwa okwaviira ddala 

eri Omutonzi w’ebitonde byonna. . f > , ^ \ 

82. Abaffe, ekigambo kino mmwe kye ©(Jy-te >2a J»I_11 1 >A£» ' 

mwekkiriranyamu? 

83. Ddala okukirimbisa mmwe kwe 

mufudde ekkubo ly’okufunamu eky’okulya 
kyammwe? , 

84. Kale lwaki awo nga omwoyo gw’oyo ©Jj £214)1 ' >1 ^ ^ 

afa gutuuse mu ddookooli, t ^ ^ , 

85. Mu kiseera ekyo mutunula butunuzi, ©C)j>Jajj‘ ^ }jJt \ ) 

86 . Era Ffe tuba okumpi ennyo naye j il)-*-* 5^5 ^-j, aAM, <—-* >-» > 5 

okusinga mmwe, naye mmwe lwa butalaba. ©(j^^adJ 

<C@> 





Juzu 27 


AL-WAQPAH 


Essuula 56 


87. Kale obanga ddala temuli ba 
kulamulwa, 

88 . Lwaki temugukomyawo, obanga 
mwogera mazima? 

89. Naye omufu bw’aba ng’ali mw’abo 
ab’oku lusegere Iwa Allah. 

90. Olwo liba ddembe n’ebyakaloosa n’e 
Janna ey’essanyu erijjuvu. 

91. Ate omufu bw’aba nga ali mu bantu 
b’oku ddyo, 

92. Kale agambibwa nti: Emirembe 
gibeere ku ggwe. owange gwe ali mu bantu 



b’oku ddyo. 

93. Naye omufu bw’aba ng’ali mw 
abaalimbisa amazima, abaabula, 


’abo ^ lit 5 


94. Olwo okusembezebwa kwe kuliba kwa 

mazzi olweje, “ ^ 

95. N’okwokebwa mu muliro. 



96. Ddala gano ge mazima amakakafu. 

97. Kale tendereza n’erinnya lya Mukama 
wo Omusukkirivu. 











Juzu 27 


AL-HADID 


Essuula 57 


f * ._ • ^ k A C p 

10. Ye y’Oyo assa ku Muweereza we Aya c^4.| 8 s4i Jiaw Or jj' 

ez’olwaatu, alyooke abaggye mu kizikiza * , -p -6 ^ n ^ $ * ». „„ 

abalaze eri obutangaavu. Era ddala Allah 1 ^ >*»_.-> 

Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo gye mull. jju 2&1 

11. Ye mubadde ki obutatoola mu kkubo ax 1 1 

lya Allah, so nga obusika bw’eggulu n’ensi ' . & L g tl ' 

bwa Allah? Abo mu mmwe abatoola era ^ ->5 

nebalwana nga obuwanguzi tebunnabaawo, J:« <3^31 - if ’ll) 

tebenkanankana n’abo abatoola era ne- 
balwanaoluvannyuma Iw’obuwanguzi. Bali 2JL5 >;odiu£ 1 id 

babasingira wala nnyo mu madaala. Naye 2 > „ ». 

bonna Allah yaba/uubiza ebirungi. Era <*>P' 

bye mukola byonna Allah abimanyi bulungi. o l£j xc; 

» < c 

©.h^ S. 

> w 

Ruku 2 * 

12. Ani oyo anaawola Allah okuwola h .m ibl (j^Jl t> <£>*• 

okulungi, kale akumukubisizeemu enfunda , ^ e '• f< 

nnyingi era okuwola okwo akufunemu dJ 5 ^ 

n’empeera ey’ekitiibwa? 

13. Kw’olwo oliraba abakkiriza abasajja ey2L-a 

n’abakkiriza abakazi nga obutangaavu ^ ^ ^ 

bwabwe bumyansa mu maaso gaabwe ne 5 ^ n ^ W-y-:. 

ku ddyo waabwe, baligambibwa nti: Olwa *-.“i ^ ^^Lli joJLjydj 

leero mawulire malungi gye muli! Ensuku „ „ ,1 j,* * 1L? 1 1" » ' - " > »s 

ezikulukutamu emiggawansi wazo, omwo Y lLd-Xjt> 

mwe mugenda okubeera. Obwo nno bwe i :f L . *,1) ^ t f fl Ik 

buwanguzi obusuffu. ' " ^ 

14. Kw’olwo bannanfuusi abasajja ne ■ ”■»«* ^03 <03 a 1 

bannanfuusi abakazi baligamba abo „ „ .*»< ? ** 

abak kir iza nti: Mutugumiikirizeeko tufune v ° J ^3 ©- 0 * 

ku butangaavu bwammwe. Kirigambibwa t » ’ j ^ j1J 

nti: Muddeyo emabega wammwe munoonye ©j ^ ^ z< V x ^ "• p . < 

obutangaavu obanga musobola. Olwo iuy 

wakati waabwe walissibwawo ekyawulanga ; r, . < * £ „ r „. r -» L r„ 
kiriko oluggi, nga munda wa lwo y’eri ’ " ^ ^ A ^ " - • 

okusaasira, ate ebweeru wa lwo gye ©id*i>»»Jl <aJL£jj, 

lwolekedde nga y’eri ekibonerezo. 

15. Bannanfuusi balibakoowoola nti: IjjS iI 

Abaffe, tetwalinga wamu nammwe? ^ ^ ^^ , 1 ^ 

Baliddamu nti: Yee, naye mmwe mweteeka 3 | r v 13 

mwekka mu kigezo era nemufuuka a. ^ ^ ^ ^ 

malindirizi era nemubuusabuusa era ^Ua*j)l^xJI ^3 
nemubuzibwabuzibwa okwagala kwammwe, ^ 

n’omulimba n’ababuzaabuza ku Allah, ^lLu 3 j-51 >IX JkX. 

okutuusa ekiragiro kya Allah lwe kizze. x 

©33>ill 

<c@> 




Essuula 57 


AL-HADID 


Juzu 27 


16. Kale olwaleero mmwe temuggyibweko 
kyenunulo wadde okuva kw’abo 
abatakkiriza. Amaka gammwe muliro, gwo 
ye mukwano gwammwe. Ye nga buddo 
bubi nnyo! 

17. Abaffe, era abakkiriza emitima gyabwe 
teginnatuuka kwetoowaza na kujjukira Allah 
n’ebyamazima ebyakka gye bali, era 
baleme na kuba ng’abo abaaweebwa 
Ekitabo olubereberye nebawanvuyizibwa 
ekiseera ky’emirembe, naye ate emitima 
gyabwe negikakanyala bukakanyazi? Era 
bangi mu bo boonoonefu. 

18. Mumanye nti ddala Allah y’alamusa 
ensi oluvannyuma lw’okufa kwa yo. 
Mazima tubannyonnyola okulabula, 
mulyooke mukozese amagezi. 

19. Mazima abasajja abawa saddaaka, 
n’abakazi abawa saddaaka era nebawola 
Allah okuwola okulungi—alibakubisizaamu 
emirundi mingi era balifuna empeera 
ey’ekitiibwa. 




©>A ^ ^^ ye 

it ipsi 

11 3 i I 1 

isVlii>^ 

1 


^ A ^ 


* ^Ll o' 


5lip si*i 
©jp^ UU 4 j 


20. Era abo abakkiriza Allah n’Abatume 
be, abo nno beb’Amazima era beBajulizi 
eri Mukama waabwe. Balifuna empeera 
yaabwe n’obutangaavu bwabwe. Naye abo 
abatakkiriza era nebalimbisa Aya zaffe, abo 
be bantu b’omuliro. 


Ruku 3 

21. Mumanye nti ddala obulamu bw’ensi 
muzannyo, na kwegayaaza, na bya majolo- 
bera, n’okwewuunra ku bannammwe, 
n’okuvuganya mu kwaza eby’obugagga 
n’abaana. Okufaanana ng’enkuba 
bw’esanyusa abalimi olw’ebimera byayo, 
naye oluvannyuma nebiwotoka, olwo 
n’obiraba nga bifuuse bya kyenvu; 
n’oluvannyuma nebifuuka ebikutufuku- 
tufu. Naye ku nkomerero eriyo ekibonerezo 
ekikakali, n’okusonyiwa, n’okusiima okuva 
eri Allah. Naye obulamu bw’ensi si 
kirala wabula ge masanyu agabuzaabuza. 


v fe -l j-ljl ) ) J_L> Lt tyJal 




4' ,s4j* 


y 

ij 


\ 'i , * * . A aK £ ✓ a • ^, a* 

'y >«£> > IjpJs cKjJ' } 

©^p^ 1lu! j i 
14*^ &til1« 445 1 1 LSjIiI Jjlej, 

• f £ •* .-fi’ i< < 4! S •? a ■ ®“ 

jLi Q-i 4*4^' 

5 ■ teSi li 5 

syi)' l* 5 i 

©^jJJt £&£ ViP-Slji 


22. Muvuganye mu kunoonya okusonyiyi- 
bwa okuva eri Mukama wa mm we n’e 
Janna eyo obugazi bwa yo obwenkanankana 


■**V**^> OS £>-*—• lH ’y^P" 
'S' 5 i Clip 



T 


8. 




Juzu 27 


AL-HADID 


Essuula 57 


■ y J * oil . ^ . ✓ * . I ■* " "? 

n’obugazi bw’eggulu n’ensi, eyategekerwa ±4^*) 2 aia u uW £~4 > 0 >- 6 ' 
abo abakkiriza Allah n’Abatume be. Egyo >-» , x j p j, » { < ^..1 
gy’emikisa gya Allah gy’awaoyo gw’aba i P 4 ' <•*““** 

asiimye. Era Allah ye Nannyini mikisa ^ .» uin A A 

emisuffu. * 

23. Tewah kabenje konna kagwawo mu *l)} <4*^1 

nsi wadde ku mmwe bennyini, wabula kaba ^ aS 'f £2 

mu Kitabo kuva lubereberye nga & '' \ 

tetunnakabeezaawo. Mazima ekyo pri (n)>^ '^1 £*' 1 Q ^ 1 - i 1 

Allah kyangu nnyo. 

24. Kiri bwe kityo, mulyooke muleme 5 J-- Is lj« (ji ^ ^5^*4. 

kusaalirwa olw’ekyo kye muba 4 , A A „ n p.'.‘,P r- p ";! { 

musubiddwa, era muleme na kuduula 5 v°-y 4 -* 

olw’ebyo by’aba abawadde. Era Allah (n); J Bj£ja 3^ 

tayagala buli eyeeragaalaga, eyeewulira. y * 

25. Be bo abakodowala era nebalagira <i)$Polj % 

n’abantu okukodowala. Naye oyo < .< ✓ I 

eyeekyuusa, kale amanye nti ddala Allah eL ^ ’ ^ U y—i. 5 h 

y’Eyeemala, y’Atenderezebwa ennyo. 0 l?. ^j | ^in 

26. Mazima twatuma Ababaka baffe 5 CLi-w;^ x&J 

n’obubonero obw’olwaatu era netussa ✓.?« 1 . ✓ * * + •* r>? 

awamu nabo Ekitabo n’ekipima, abantu ^ 5 ^ '-'-’V' 

balyooke batuukirize obwenkanya; era £ , u * 1 . J-lll 

twassan’ekyuuma ekirimu amaanyi kasiggu ^ ? 

n’emigaso eri abantu, era Allah alyooke J“l? 

amanyise oyo amuyamba n’Abatume be— ^ ft* ** i .^CLu 

newaakubadde nga Ye talabika. Mazima > ^ ^ ^ r 

Allah ye w’Amaanyi ennyo, Luwangula. (jjLiiy 

Ruku4 ^ i < * r * s 

27. Era ddala twatuma Nuhu ne Ibrahimu, 5 5 lip CLliy' i-SJ 5 

era netussa mu zzadde lyabwe obwa Nabbi ✓ |> «■»? o• 

n’Ekitabo. Kale abamu mu bo baali 5 8 >^ n u " i ^ > W L ^ u -* 

balung’amu, naye bangi mu bo tea// i 5 ^ j: ^ 

bajeemu. # "s'" 

©C) jiujJ i., 6 4-o 

28. N’oluvannyuma twagobereza mu 5 j ^ Jg, ^ 

buwufu bwabwe Ababaka baffe; era nc- , 

tugobereza ‘Isa Mutabani wa Maryamu Ai-131 uf-i I c^*i»^uiiLS 

netumuwa Enjiri, era netussa mu mitima ^ « * 

gy’abo abaamugoberera ekisa n’okusaasira. ^ 4 

Naye obusoosolooti be baabwegunjirawo ^ ^ T< j ^ j, ^ ^ k ^ i 

bokka, Ffe tetububalagiranga, wabula ^ c c* s*’* 

baabussaawo mbu Iwa kunoonya kusiima 1 ^ 7^ u« Lifrp&s 

kwa Allah, naye a/e tebaabukuuma mu r*< • 1 c , JTk .. 

nkuuma ya bwo enmufu. Kale twawa abo ^ 




Essuula 57 


AL-HADID 


Juzu 27 


abakkiriza mu bo empeera yaabwe, naye ^^ yl 1 1 1 iy 'ii ^ j JX 

bangi nnyo mu bobajeemu. < .V 


29. Abange mmwe abakkiriza, Mutyenga 
nnyo Allah era mukkirize Omubaka we; 
olwo Allah ajja kubawa emigabo ebiri mu 
kusaasira kwe era abassizeewo 
n’obutangaavu mwe mulitambulira, era 
abasonyiwe. Era Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo — 

30. Abantu b’Ekitabo balyooke bave ku 
ndowooza egamba nti bo (Abasiraamu) 
tebalina kyonna kye basobola kukola ne- 
bafunaku mikisa gya Allah, era bamanye 
nti emikisa gyonna giri mu mikono gya 
Allah; agiwa oyo gw’aba ayagadde. Era 
Allah ye Nannyini mikisa emisuffu. 


9 \ 

us ) ^11»ixJ I <J~a» 

■s *r - * , ** . : < a - a • - 

& JL\ ^ jlilil 

(^joJLJaJLM (J-tiaiJIS> cJj Ij-t.tLuS-j’ 









Essuula 58 


al-mljAdalah 


Juzu 28 


Ruku 2 

8. Abaffe, tolaba nti Allah y’amanyi ebiri 
mu ggulu n’ebiri mu nsi? Tewali kafubo 
konna kabaamu basatu, wabula Ye y’aba 
ow’okuna ku bo; oba abataano, wabula 
Ye y’aba ow’omukaaga ku bo; wadde 
abatenkana awo oba abasingawo, wabula 
naye aba nabo wonna we baba. 
N’oluvannyuma ku lunaku lw’okuzuukira, 
alibategeeza ebyo bye baakola. Mazima 
Allah y’amanyi obulungi buli kimu. 


9. Abaffe, tewalaba abo abaaziyizibwa 
okuteesa mu nkukum ate era nebaddira ekyo 
ekyabaziyizibwa, era nebateeseza mu 
nkukutu olw’okukola ebibi, n’ebyobulabe, 
n’okujeemera Omubaka? Era bwe bajja 
gy’oli, bakulamusa n’e kiramuso Allah 
ky’ataakulamusanakyo, neboogera ne mu 
myoyo gyabwe nti: Lwaki Allah 
tatubonereza olw’ebyo bye twogera? 
Omuliro gwe balyokebwamu gwe 
gulibamala. Naye obwo nga buddo bubi 
nnyo! 

10. Abange mmwe abakkiriza, bwe mutee- 
sezanga mu kyaama, temuteesanga lwa 
kukola kibi, n’obulabe, n’okujeemera 
Omubaka, wabula muteesenga mu kyaama 
lwa kukola birungi na kutya Allah. Era 
mutye nnyo Allah Oyo gy’ali gye 
mulikung ’ aanyirizib wa. 

11. Mazima okuteesa mu kyaama 
olw’ebibi kikolwa kya Sitaani, akikola 
alyooke anakuwaze abo abakkiriza; naye 
tayinza kubalumya mu kyonna, mpozzi 
nga Allah akkirizza. Era abakkiriza 
beesigenga Allah yekka. 

12. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mugambibwanga munkung’aana nti: Muwe 
ekyaanya, kale muwanga ekyaanya, ne Allah 
alibawa ekyaanya. Ate bwe mugambibwanga 
nti: Musituke, kale musitukanga; Allah 
alisitula mu madaala abo abakkiriza mu 
mmwe n’abo abaaweebwa okumanya. Era 
bye mukola byonna Allah abitegeera. 


-'l 3. - ^ /f vli 

Y 5 (j>\ *5) } 

JoJj \ja C* \I 

L •*. * l * ** * (V 0 9 9 

3 ll> 1 3 ' 3 4, 

(li cjjJyH Vtfdul -®- 1 

iLi Liilii Y ^^./ail 

l| -i* A ^ 

djji, J>ji aiii j 

5 i^Ls 1 sJ 1 

iti r^i L^tr 

| yLlli li t 1 

\#A 3 iS 1 ^ fii»» 

^5 jJ 1 5 I >J I &I>I 

Co-» v 1 3 j. lyi> 

A ^ •> ^ 






Juzu 28 


AL-MUJADALAH 


Essuula 58 


13. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mwebuuzanga ku Mutume mukyaama, kale 
mukulembezenga saddaaka olubereberye 
lw’akafubo kammwe. Ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli era ky’ekisinga 
n’obulongoofu. Naye bwe mutafunanga kye 
mutoola, kale ddala Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

14. Abaffe, mutya okukulembeza saddaaka 
olubereberye lw’okwebuuza kwammwe ku 
Mutume mu kyaama? Kale ekyo bwe 
mutaasobole kukikola—Allah abaddiremu 
— kale nno mujjumbire nnyo essaala era 
mutoole zaka era mugondere nnyo Allah 
n’Omubaka we. Era byonna bye mukola, 
Allah abitegeera. 



Ruku 3 

15. Abaffe, tewalaba abo abaakwanagana 
n’abantu Allah be yasunguwalira? Abo 
tebali mu mmwewadde tebali mu bo, era 
balayira ne ku by’obulimba nga ddala 
bamanyi. 


5 " ^-L* Co Lie. 

©6>ii£ 


« «r 




16. Allah yabategekera ekibonerezo 
ekikakali. Ddala bibi nnyo ebyo bye 
baakolanga. 

17. Baatwalaokulayirakwabwenga engabo, 
kale nebeekiika mu kkubo lya Allah, 
n’olwekyo balifuna ekibonerezo ekiswaaza. 

18. Eby’obugagga bwaabwe wadde abaana 
baabwe tebijja kubagasa wadde akatono 
ku Allah. Abo be bantu b’omuliro, bo mu 
gwo mwe balibeera. 

19. Olunaku Allah lw’alibazuukiza bonna 
awamu, kale balimulayirira nga bwe 
babalayirira, nga balowooza nti balina kye 
baliko. Mwetegereze! Ddala bo be 
balimba. 

20. Sitaani yabeefuga, kale n’abeerabiza 
okujjukira Allah. Abo ekibiina kya 
Sitaani. Mwetegereze! Mazima ekibiina 
kya Sitaani be b’okufaafaaganirwa. 



©O £J_oL»J Co > Liu 


t>js oJLs*. A'wi 


?5 ^ & 

Jul 64 

©(i>5 3.1 a tbk 4*0^1 

©c> ^ )4-*> ^Or 1, ^ 

D I « . 

45 -^- v 

©£>&45 


p\ 
\ , 






Essuula 58 


AL-MUJADALAH 


Juzu 28 


21. Mazima abo abawakanya Allah 
n’Omubaka we, abo be bali mu 
banyoomoofu ennyo. 

22. Allah yalangirira dda nti: Mazima Nze 
nnaawangulanga bulijjo, Nze n’Ababaka 
bange. Mazima Allah ye w’Amaanyi 
ennyo, Luwangula. 

23. Tojia kusanga bantu bakkiriza Allah 
n’olunaku lw’enkomerero nga baagalana 
n’abo abawakanya Allah n’Omubaka we, 
ne bwe baba nga be bakitaabwe, oba nga 
baana baabwe, oba baganda baabwe, oba 
ab’eng’anda zaabwe. Abo nno Allah be 
yawandiika ku mitima gyabwe obukkiriza 
era n’abawagira n’omwoyo oguva gy’ali. 
Era alibayingiza mu nsuku ezikulukutamu 
emigga wansi wa zo. Omwo mwe balibeera, 
nga Allah musanyufu gye bali, nabo nga 
basanyufu gy’ali. Abo nno be b’ekibinja 
kyaAllah. Mwetegereze! Ddala ab’ekibinja 
kya Allah be b’okuganyulwa. 




©SSjtVi 4 

iSf 

A ^ ^ ^ ‘Y l ^ A *• | A ^ Kl 

5 X-gsu J 

•! a ^ i 

2 > 13 ^ * 

I I a ”• f" / A ^ ^ C 2 * 

J^V>4 3 * ^4 sS>* ^ m 1 

Y 1 i 2>5 ^* 4 . 

I yis; 3 ail» I Cfv?5 










Essuula 59 


AL-HASHR 


Juzu 28 


8. Eby’omunyago byonna Allah by’aba 
awadde Omubaka we okuva mu bantu b’omu 
bibuga, kale biba bya Allah, n’Omubaka, 
n’ababe, ne bamulekwa, n’abankuseere, 
n’abatambuze; olwo eby’obugagga biryooke 
bireme kwetooloorera mu bagagga bokka 
mu mmwe. Era ekyo kyonna Omubaka 
ky’abanga abawadde, kale mukitwalenga; ate 
ekyo kyonna ky’abanga abagaanye, kale 
mukirekenga. Era mutye nnyo Allah. 
Mazima Allah mukakali mu kubonereza. 

9 . Era omunyago gwabanaku Abasenguse 
abo abaagobebwa mu maka gaabwe ne 
ku by’obugagga bwabwe nga banoonya 
emikisa egiva eri Allah n’okusiima kwe, 
era nebayamba Allah n’Omubaka we. Abo 
nno be b’amazima. 


e j«s»5 Us jsLilSj 

©LeCLJlxJtxJllil $ 

O A 9 ^ a ^3 > A ^ pA n 

I (iht >J I (jy*1 fr'y 5 ali 

i Lj I 3-01 5 gJb! e>- 5 . 2»3 

oUJ3 I i> ) 5 aJjl (i) 


10. Era n’abo abaategcka amaka e Madina 
nebakkiriza olubereberye lwabwe, baagalana 
n’abo abaasengukira gye bah, era tebawulira 
nkenyera yonna mumitimagyabwe kw’ebyo 
ebiba biweereddwa Abasenguse, era 
bakulembeza Abasenguse okusinga ne ku 
bo bennyini, newankubadde nga bo bennyini 
bali mu bwavu. Era oyo awonyezebwa 
okululunkana kw’omwoyo gwe, kale abo 
be baliganyulwa. 



y y ^ pi. i jj ^ 

11. Era n’abo abajja oluvannyuma lwabwe e) yJiZ 

nga bagamba nti: Mukama waffe, &,{.*** ». ‘fa* t s i 
tusonyiwe era ne baganda baffe abo >3^' ”■-> 

abaatukulembera mu kukkiriza, era tossa S4 5 g fev L; 

ffutwa mu mitima gyaffe kw’abo ^ * i 

abakkiriza. Mukama waffe, lLIj], LsJ>.) ly^l 

mazima Ggwe Musaasizi ennyo, Ow’ekisa JLf* i 

ekingi. 

Ruku 2 , ^ z * 

12. Abaffe, tewalaba abo abaafuuka 

bannanfuusi ? Baagamba baganda baabwe « . * : 

abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo nti: ^ 3 -*“ •'ft 

Singa ddala munaagobebwa mw Madina, * , i , < kz / 'i. 


mazima naffe tujja kugenda nammwe, era 
tetugenda kugondera yenna ku bikwata ku (4 > 
dai na ddi; era bwe 






mmwe ddi na ddi; 
mulirwanyisibwa, mazima tulibayamba. 

Naye Allah akakasa nti ddala bobalimba. 3 >-i 


<c@> 





Juzu 28 


AL-HASHR 


Essuula 59 


< * f > 


13.Bwe baligobebwa, tebaligenda nabo, ^ 

era nebwebalirwanyisibwa, tebalibayamba. a > <-- » s ,£ 

Ate ne bwe balibayamba, ddala balikubayo ^ - 5 *' e ^° ,J ^ ^ ^ 5 

enkoona; n’oluvannyuma abannanfuusi M “ !; Litl^ ioJI 

_i _ ^ ' * ** 


tebaliyambibwa. 


* » i « >*» 
©til 5 


14. Ddala mm we bebatya ennyo mu ml- j > -'r & £,>2 ; > 4 

tima gyabwe n’okusinga Allah; ekyo lwa «* Vs" i < 

00 yi ^ idJa I 


kubanga be bantu abatategeera. 


15. Tebayinza kulwana nammwe bonna ij'y* C£, "Jj, Jail; V 

lumu, mpozzi nga bali mu bibuga ebiriko „ f ^ ^ ^ < -2 5 

ebigo oba nga bali mabega wa bisenge. H 4;v5 bJ'S'5' A_^<a^o 

So nno okulwanagana kwabwe bokka na ^ It ?. 4 1 ^ f .< ^ j, * 2«. ^ 

bokka kukakali. Ggwe obalowooza nti bali y , 3’ C- ^ ^ ^ 

bumu, naye emitima gyabwe myawufu. Si 

Ekyo lwa kubanga be bantu abatakozesa ^ 

magezi. ^ 

16. Bafaanana n’abo abaabakulcmbcra 1^1 

emabegako katono abaaloza ku bubi ,/!/ » 

bw’ebikolwa byabwe. Ate nno balinayo ©-‘w ■**(*"£ .5 

n’ekibonerezo ekirumya ennyo. 

17. Okufaanana nga Sitaani bw’agamba ululj.AlJ, Jt3 >J, 

omuntu nti: Weereme! Naye bwe yeerema, $*z" * << ,< * r>-rf 4 ' 

olwo ng’agamba nti: Mazima nkwesambye; ^ ^ >&-=» 

ddala nze ntya nnyo Allah, Qmutonzi a 1 'I i At ^14 , i H; T Ati sAil 

w’ebitonde byonna. 

18. Kale enkomerero ya bombi n’eba nti ^4-^' 

ddala bombi ba mu muliro, omwo mwe *^T «, ✓ r> „. *■'[{< 

balibeera. Anti eyo y’empeera y’abakozi '5>^ L —‘■s'* 3 k ^?.'£ 

b’ebibi. 


i l 


JaJl fa 
** * , 


Ruku 3 ?**** J. j>i5 { 1 ^ a. ® 

19. Abange mmwe abakkiriza, mutyenga 

nnyo Allah era omuntu asaanye yeetegereze- ^ y ^ ^ ^ ^ 

nga nnyo cbyo by’akulembezza olw 'olunaku ilULi I I j r vJil^ ^J«Ju 

lw’enkya. Era mutye nnyo Allah. Mazima _ ^ ^ ^ V" < ^1* 2 

Allah ategeera bulungi bye mukola. ©£*) ‘ iC ’ L> 

20. Eratemubangang’abo abeerabiraAllah, SlJjI l^J 1 ^2» jiS } 

kale ne AZ/a/r n’abeerabiza emyoyo gyabwe. f t ? ? s,*s ? 

Abo nno be boonoonefu. ,*-*> J. JL&-ZJcu I ^ ^juJ Li 

Qt!) yfl ■*>».. 0 i 1 


21. Abantu b’omu muliro n’abantu b’omu 5 4^1 (j y~ 2.1 S) 

Janna tebayinza kwenkanankana. Abantu ^ ^ >- 5 „ ^ ^ ( " ^ 

b’omu Janna bo be bawanguzi. ©(^ 5 y^uJl>jiS-L^ll 






Essuula 59 


AL-HASHR 


Juzu 28 


22. Singa Kur’ani eno twagissa ku lusozi, 
mazima waalilulabye nga lwetoowaza, nga 
Iwabikayabika olw’okutya Allah. Era 
eby’okulabirako bino tubireetera abantu, 
balyookc bafumiitirize. 


23. Ye ye Allah. Tewah musinzibwa mulala 
mutuufu okuggyako Ye. Ye Mumanyi 
w’ebitalabika n’ebirabika. Ye ye Musaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

24. Ye ye Allah. Tewali musinzibwa mulala 
mutuufu okuggyako Ye, Kabwejungira, 
Omutukuvu, Omuwi w’emirembe, Omuwi 
w’eddembe, Omulabirizi, Luwangula, 
Omuddaabirizi, Omugulumivu. Omutuu- 
ki rivu ye Allah, aliewala ennyo n’ebyo bye 
benkanya naye. 

25. Ye ye Allah, Omutonzi, Omutandisi wa 
buli kimu, Omuyiiya w’enfaanana.Y’alina 
amatendo amakula. Ebiri mu ggulune mu 
nsi Ye gwe bitendereza, era ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


^_to r j^> 5 Ly Jj J' 

©iiwJi 


Iff 

Jl 1 sefejiS^ 1 

^ ^ O . _- 


Sj j^zdJi iiU3i aa»i >£ 

a tsb 

3"* 5 ' ? 






AL-MUMTAHINAH 
(Yakka htvannyuma hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abange mmwe abakkiriza, temutwalanga 
abalabe bange n’abalabe bammwe okuba 
ab’emikwano, nemubalaga okwagala 
ng’ate baagaana amazima agajja gye muli, 
nebagoba n’Omubaka nammwe okuva 
mu maka gammwe mbu olw’okubanga 
muk kir iza Allah Mukama wammwe. Naye 
bwe muba nga mugenze mu lutalo mu 
kkubo lyange n’okunoonya okusiima 
kwange, abamu mu mmwe mubatumira 
mu nkukutu olw’omukwano, naye Nze 
mmanyi bulungi ebyo bye mukisa n’ebyo 
bye mwoleka. Era oyo alikikola mu mmwe, 
ddala abba awabye ku kkubo ettuufu. 


3. Kuba bo bwe baba nga be 
babavuumbikirizza, baba balabe bammwe 
mu Iwaatu era babagololera n’emikono 
gyabwe n’ennimi zaabwe mu ngeri embi; 
era beegomba nnyo nti singa mufuuse 
abatakkiriza. 

4. Eng’anda zammwe wadde abaana 
bammwe tebalibagasa ku lunaku 
lw’okuzuukira. Allah y’aliramula wakati 
wammwe, era byonna bye mukola Allah 
abiraba. 

5. Mazima mwalina eky’okulabirako 
ekirungi mu Ibrahimu n’abo abaali naye, 
awo bwe baagamba bannaabwe nti: 
Mazima ffe tubeesambye era n’ebyo bye 
musinza ebbali wa Allah. Mazima ffe 
tubeegaanye. Obulabe obw’olubeerera 
n’obukyayi bimaze okweyoleka wakati 
waffe nammwe, okutuusa lwe mulikkiriza 
Allah Omu yekka— mpozziye Ibrahimu 
ku lulwe n’agamba kitaawe nti: Mazima 
nzija kukusabira okusonyiyibwa, naye nga 
nze sirina buyinza ku kyonna ku lulwo ku 
Allah. Kye baava basaba nti: Mukama 


y lyja'i uit; 

styUl If £££**>* ) 

jj 

Y 5 jJLZltf £ 

>*1531 
3 iJ»StLit 

lXo,yl5>>4 

3^0^ (i>3> ^1^3x4^ 

& JuS <a»L i$L*|£ jix itit 

i2>$ *uu\ iLS Uy 


<c@> 





Essuula 60 


AL-MUMTAHINAH 


Juzu 28 


waffe, twesiga Ggwe wekka, era gy’oli gye 
twetoowaza era gy’oli y’eri obuddo. 


6. Mukama waffe, totufuula kigezo eri 
abo abatakkiriza era tusonyiwe, Mukama 
waffe. Mazima Ggwe Luwangula, Omugezi 
ennyo. 

7. Mazima ddala mulina mu bo eky’oku- 
labirako ekirungi ennyo eri abo abalina 
essuubi muAllah n’olunaku lw’enkomerero. 
Naye oyo eyekyuusa, mazima Allah ye 
Yeemala, y’Atenderezebwa ennyo. 


Oi^J' 

aI(i)!5x2J 


Ruku 2 

8. Ob’olyawo Allah anassa okwagalana 
wakati wammwen’abo bemulinako obulabe 
mu bo. Era Allah ye w’Obuyinza. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

9. Allah tabaziyiza kw’abo abatalwa- 
nagana nammwe olw’eddiini era 
abatabagoba mu maka gammwe, 
okubakolera ekisa n’okuba abenkanya gye 
bali. Mazima Allah ayagalannyo abenkanya. 



10. Wabula Allah abaziyiza kw’abo bokka 
abalwanagana nammwe olw’eddiini era ne- 
babagoba ne mu maka gammwe, oba 
nebayamba abalabe bammwe basobole 
okubagoba, abo mwaziyizibwa okukwana- 
gana nabo. Era yenna akwanagana n’abo, 
kale abo be boonoonyi. 

11. Abange mmwe abakkiriza, abakazi 
abakkiriza bwe bajjanga gye muli nga 
Basenguse, kale mubagezesenga. Allah 
y’asinga okumanya obulungi okukkiriza 
kwabwe. Kale bwe mumanyanga nti ddala 
bakkiriza, olwo temubazzangayo eri 
abatakkiriza. Kuba abakyala abo baba 
tebakyakkirizibwa gye bah, era nabo baba 
tebakyakkirizibwa eri abakyala abo. Naye 
ba bbaabwe abatakkiriza mubawe ebyo bye 
baatoola ku bo. Era temubaako kisobyobwe 
muba mubawasizza, bwe muba nga 
mubawadde amahare gaabwe. Naye 
temuddiranga abakyala abatakkiriza ne- 
mugattibwa nabo; naye nammwe bwe mutyo 
musabe abatakkiriza ebyo bye mwatoola ku 
bakazi bammwe, nabo babasabe ebyo bye 
baatoola ku baabwe. Okwo nno kwekulamula 


5 &U* #£& 5 t s# Jl 4 

5 ££*&&&>$ 

jJtll \>\ i$Lsi 

I 

£>L* r i^_Lcl ilit 




„ ^ 6 ^ -Sj* 


c -p-S. 

. X J J <•) * ‘ 


' ~ — - - — > •• 






Juzu 28 


AL-MUMTAHINAH 


Essuula 60 


kwa Allah. Bw’atyo /w’alamula wakati 
wamrnwe. Era Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Omugezi ennyo. 

12. Era yenna mu bakyala bammwe 
bw’anoberanga eri abatakkhiza, oluvannyu- 
ma bwe mwesasuzanga nemufuna omunya- 
go, kale muwenga abo abaanobebwako 
bakyala baabwe eby’enkanankana n’ebyo 
bye baatoola ku bo. Era mutye nnyo Allah 
Oyo gwe mukkiriza. 

13. Owange ggwe Nabbi, abakazi abakkiriza 
bwebajjanga gy’oh nga beeyama obuwulize 
gy’oli nga bwe batajja kwenkanya Allah 
ne kyonna era nga bwe batajja kubba era nga 
bwe batajja kwenda era nti tebajja kutta 
baana baabwe era nti tebajja kuleeta bya 
kuwaayiriza kwe bajinzejinze wakati 
w’emikono gyabwe n’amagulu gaabwe 
era nti tebaakujeemerenga mu bituufu, kale 
kkiriza obweyamo bwabwe era obasabire 
n’okusonyiyibwa eri Allah. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


/Oi 6 a A* <T* i * 9 °i \ * a a * 9 » y 


b\ yiuo-j \ Lo ^ > 

_ . ! A . 9 ^ A + 

j-a a-j 1 iJl alL) U^Sj I) 

sfcg. ill, Ui.LT 

5 > 4 ^ <£44 


14. Abange rnmwe abakkiriza, 
temukwananga bantu Allah be yasungu- 
walira; kuba baba baamala okuggwebwamu 
essuubi ly’Enkomerero, okufaanana 
ng’abatakkiriza bwe baggwebwamu essuubi 
ku bantu b’omu ntaana. 







Essuula 61 Juzu 28 



AL-SAFF 

(Yakka luvannyuma Iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna 
bitendereza Allah; era Ye ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 

3. Abange mmwe abakkiriza, Lwaki 
mwogera ebyo byemutakola? 

4. Kikyayibwa nnyo nnyini eri Allah 
mmwe okwogera ebyo bye mutakola. 

5. Mazima Allah ayagala nnyo abo 
abalwana mu kkubo lye mu nnyiriri nga 
baling’anga omusekese ogusibiddwa 
n’essasi. 

6. Era jjukira nga Musa bwe yagamba 
abantu be nti; Abange, lwaki munnumya 
ng’ate mumanyi nti ddala ndi Mubaka wa 
Allah gye muli? Kale bwe baawuguka, ne 
Allah n’awugula emitima gyabwe. Era 
Allah talung’amya bantu bajeemu. 


7. Era jjukira nga ‘Isa, mutabani wa 
Maryamu bwe yagamba nti: Abange 
abaana ba Isirairi, mazima nze ndi Mubaka 
wa Allah gye muli, nze mukakasa w’ebyo 
ebyankulembera ebiri mu Taureti, era nze 
muwi w’amawulire ag’essanyu ag’Omubaka 
alijja oluvannyuma Iwange, erinnya lye 
ye Ahmad. Kale Omulangwa bwe 
yabatuukako n’obukakafu obw’olwaatu, 
baagamba nti: Kuno kubuzaabuza kwa lwaatu. 


8. Naye ani asinga obwoonoonyi kw’oyo 
apaatika ku Allah eby’obulimba ate nga 
akoowoolerwa eri Obusiraamu? Era Allah 
talung’amya bantu boonoonyi. 


Cs <3 lilts 

(i)J, 

i Gl* 4 La LLo 

^ JL» >15 

„ i> ^ *'*■ ~3> ^ v// j»> ✓ ’ 

^Jbl 

G«4,lS oJo 1 3 L^J, 

t <- f o' , i V t. ^ li «*,. S’. ^ 

LqJLA >■ I fX 1 

aJj\ i^yol >Lbl bH» 3 

& 1 > \ 3 i I tij, >4 3 ^ 5 dl £^4' 

0^-Aliah ^ t (J 2) 


<c@> 





Juzu 28 


AL-SAFF 


Essuula 61 


9. Baagala okuzikiza obutangaavu bwa Al¬ 
lah n’emimwa gyabwe, naye Allah ajja 
kutuukiriza obutangaavu bwe, abatakkiriza 
ne bwe banaaba nga tebaagala. 


* r t .. 


10. Ye y’eyatuma Omubaka we n’obulu- 
ng’amu n’eddiini ey’amazima, alyooke 
agiwanguzise eddiini zonna, newaakubadde 
nga abamwenkanya n’ebirala tebaagala. 

Ruku 2 

11. Abange mmwe abakkiriza, mbategeeze 
eky’obusuubuzi ekiribawonya ekibonerezo 
ekiramya? 

12. Mukkirize Allah n’Omubaka we, era 
mufube nnyo mu kkubo lya Allah 
n’ebyobugagga bwammwe n’obwennyini 
bwammwe. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, singa mubadde mumanyi. 

13. Allah ajja kubasonyiwa ebyonoono 
byammwe era abayingize mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, 
n’amaka amalungi agali mu Janna 
ez’olubeerera. Obwo nno bwe buwanguzi 
obusuffu. 

14. N’ekirala kye mwagala alikibawa — 
nga bwe buyambi obuva eri Allah 
n’obuwanguzi obw’okumpi. Kale wa 
abakkiriza amawulire ag’essanyu. 

15. Abange mmwe abakkiriza, mubeere 
bayambi ba Allah, nga ‘Isa mutabani wa 
Maryamu bwe yagamba abayigirizwa be 
nti: B’ani abayambi bange ku lwa Allah? 
Abayigirizwa baddamunti: Ffe bayambi ba 
Allah. Kale ekibiina ekimu mu baana ba 
Isirairi nekikkiriza, naye ekirala nekyerema. 
Kale netuwagira abo abakkiriza ku mulabe 
waabwe, nebafuuka abawanguzi. 











li >4 Is* 

^ r>lsi 





Essuula 62 



AL-JUMU‘AH 

(Yakka luvannyuma Iwa Hijra) 


Juzu 28 



1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 1 1 '-9“ 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna ufe3^'^^3 

bitendereza Allah, Kabaka, Omutukuvu, . r.. 

Luwangula, Omugezi ennyo. 

3. Ye y’eyatuma Omubaka mu bantu c>*-V^ <4 

abatamanyi kusoma ng’ava mu bo, ^ ? ““i s * d 

abasomere Aya ze era abatukuze era 3 3 

abayigirize Ekitabo n’eby’amagezi, „ «.+ ,, J, * 

newaakubadde nga olubereberye baali mu ^ 5 u 3 

kubula kwa lwaatu; JJLi AaJ <Jj£s ilife? 

4. Era alituma n’eri abalala mu bo d),^4 -^-s &)-£• 1 3 

abatannabeegattako. Era Ye ye Luwangula, ^o„ s 

Omugezi ennyo. ©>**^11 ' V* 3 

5. Egyo nno gy’emikisa gya Allah, agiwa i £UiJ £-*£ 3 A J-0s 

oyo gw’aba asiimye. Era Allah ye ^ *,., 7 . , « <<;. i ,'»■ 

Nannyini mikisa emisuffu. ^3 

6. Enfaanana y’abo abaakwasibwa ,p-JJo*2> ' 3 ^*“ 

amateeka go Taureti n’oluvannyuma *«/[ 

nebatagatuukinza, baling anga endogoyi " - 

eyeetisse ebitabo. Mbi nnyo embeera cuit* ILS 

y’abantu abalimbisa obubonero bwa Allah. ' ~ " l, s » 

Era Allah talug’amya bantu boonoonyi. 

7. Gamba nti: Abange mmwe Abayudaaya, J£-o&) ';>Ca> c>^ iJJ 1 ci^ 

obanga mwebala nti ddalammwe mikwano |jjj| j »J 3 T 

gya Allah nga abantu abalala tebaliiko, ^ ^ " , , * * ^ 0 

kale mwooye okufa, obanga muli ba \y^Jia 

mazima. ^ t * s 4 * 

8 . Naye tebagenda kukwooya ddi na lk-Ja jo Go^ I >4' “5 3 

ddi olw’ebyo emikono gyabwe bye a « . iv;* ✓ a a 

gyakulembeza. Era Allah amanyi bulungi Woi-g-i “) * J, '°' >“ 

abakozi b’ebibi. ^ ^ A f 

9. Gamba nti: Mazima okufa kwe &'t -» £>$^£^£,£3 16 ], Jj 

mudduka, ddala kwa kubatuukako. . t a£✓■?.«: £ a * „b <•* 1 '!’ 

N’oluvannyuma mulizzibwayo eri - L>i, ei) ^)? 

Omumanyi w’ebitalabika n’ebirabika, f< . ->: g* pg t u ^ 'i 1 

olwo abategeeze ebyo bye mwakolanga. > > " " ? ^ f J? ",\ 9 \ 

0c; 





Juzu 28 


al-munAfiqun 


Essuula 63 







Essuula 63 


al-munAfiqun 


Juzu 28 


ebigambobyabwe obiwuliriza. Baling’anga 
ebiti ebizigiikirire (kasajjaffuba). 
Balowooza nti buli kizibu kijjirira bo. 
Abo nno be balabe, kale beerinde. Allah 
abakolimire. Kale ate bawugulwa batya! 


6 . Era bwe bagambibwa nti: Mujje, 
Omubaka wa Allah abasabire okusonyiyi- 
bwa, bakyuusa emitwe gyabwe era obalaba 
nga bawalira era nga beekuza. 

7. Ky’ekimu gye bali ggwe okubasabira 
okusonyiyibwa oba obutabasabira kusonyi- 
yibwa,Ye Allah tagenda kubasonyiwa. 
MazimaAllah talung’amya bantu bajeemu. 

8 . Be bamu abagamba nti: Temutoola 
konna eri abo abali n’ Omubaka wa Allah 
okutuusa lwe balisasika nebamulekawo, 
so nga amawanika g’omu ggulu ne mu 
nsi ga Allah; naye era bannanfuusi 
tebategeera. 

9. Bagamba nti: Bwe tunaddayo e Madina, 
ddala asinga ekitiibwa ajja kugoba asinga 
obunyoomoofumukyo. Song’ate ekitiibwa 
kyonnakya Allah n’Omubaka we n’abakki- 
riza; naye era bannanfuusi tebamanyi. 

Ruku 2 

10 . Abange mmwe abakkiriza, eby’obu- 
gagga bwammwe n’abaana bammwe 
biremenga kubawugula ku kujjukira Al¬ 
lah. Naye oyo alikola ekyo, kale abo 
be b’okufaafaaganirwa. 

11. Eramutoolenga mw’ebyo bye twabawa 
nga omu mu mmwe tannatuukwako kufa, 
n’oluvannyuma agambe nti: Mukama 
wange, singa ondwisizzawoko akaseera 
akampimpi, kale naalitodde saddaaka era 
naalibadde mu bakozi ba birungi. 

12. Naye Allah talwisaawo muntu nga 
entuuko ye etuuse. Era bye mukola byonna 
Allah abitegeera. 


«• ^ ^ t . p ^ r> £ 

j ka.lj jlaJ | 

ib );>J 'jjp did 

fjuu ij'' w Jo 0^3 ' n 

4 r ^ (-2!l ti £ I 

» y ".y - - * , 1 » f ** C 

^-4,3 * i cr-a- aU I 

c>5-*3 oS) yl 3 < 2 >i!>->- 

J), U-iiJ 

3 3 3 ^ 

©u^u;S) & 

Jaij 7: aXi j 

^ . o of** , 


^”>3 


<20445 < 2 ^^ s 5^<^^'3 

*'.■1 <<< „ » i«'< \. 

"®<2>^id'^<24>'3 






Juzu 28 Essuula 64 



al-taghAbun 

(Yakka luvannyuma hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna 
bitendereza Allah. Obwakabaka bwonna 
bub we n’amatendo gonna gage era Ye ye 
w'Obuyinza ku bub kimu. 

3. Ye y’eyabatonda, naye mu mmwe 
mulimu abatakkiriza ne mu mmwe 
mulimu abakkiriza. Era bye mukola, 
Allah abiraba. 

4. Y’eyatonda eggulu n’ensi mu butuufu, 
n’akola enfaanana yammwe, n’ayooyoota 
ekikula kyammwe, era gy’ali y’eri obuddo. 


3I y s-w d \ 

ifry aj \ 

_<r* ^✓ /s*f ^ o >> . $ > ■& 

©-h^£i Lcj <slU i } 

*4^4 (>3^5 

tl >—a-L9>^a;5-9 


5. Y’amanyi byonna ebiri mu migigi >3 9 4^ 11 4 

gv’ eggulu ne mu nsi era y’amanyi byonna v, ,/A ./ T" i V 5 ^ 

bye mukisa ne bye mwoleka. Era Allah aJ_1 3 k ) &)>*£* 

y’amanyi ebiri mu bifuba. ©;$ >_udloli-j 

6. Abaffe, temutuukwangakoebyafakw’abo i?> ° 9-4-> ^ 

abeerema olubereberye? Kale baaloza ku «*'!■•' a . '\ If"" ; ( L23 

bubi obuva mu bikolwa byabwe, era 5 ^ V, 

balifuna n’ekibonerezo ekirumya. 

7. Ekyo lwa kubanga baatuukwangako A_iL 

Abatume baabwe n’obubonero .r<fA^ a< $ ".*"f 
obw’olwaatu, naye nebagamba nti: Abaffe, J y >-“-i 1 iyui» ‘>'^3,: > 

abantu obuntu banaatulung’amya? Kale £L|^j,£ut 

beerema nebakubayo amabega, naye Allah ^ * 

naye teyali mwetaavu gye ball. Anti Allah 

y’Eyeemala, Atenderezebwa ennyo. ^ ^ 4 ,, 

8. Abatakkiriza beebala nti tebalizuuki- (JjjilyjLiij, ij)l cj 

zibwa. Gamba nti: Si kyo. Mu mazima ga r, 4 ■?.< a'i"-' © 

Mukama wange, ddala mulizuukizibwa, j. cK - ' J 

n’oluvannyumaddala mulitegeezebwa ebyo 0 ^ ..."1^.1 
bye mwakola; era ekyo eri Allah kyangu " "" w 

nnyo. _/ tf ^ ^ 

9. Kale mukkirize Allah n’Omubaka we I 

n’Ekitangaala kye twassa. Era bye mukola <?* ^ * A* a^o <,i ('V. 

Allah abitegeera. yj\ 

10. Olunaku lw’alibakung’aanya ku ,»^7 ■.£. | a ^ 

lunaku lw’okukung’aana, olwo nno lwe 

<c@> 





Essuula 64 


AL-TAGHABUN 


Juzu 28 


lunaku lw’okufiirwa n’okufuna. Naye oyo jjgj£ i !Lc*j 

akkiriza Allah era n’akola ebikolwa „ " * ,* " “ y 

ebirungi, alimusangulako ebibi bye era 5 "aJLc 

alimuyingiza mu nsuku ezikulukutamu ^ „ . ' «i 

emigga wansi wazo; omwo mwebalibeera ^ ^ • 

olubeerera. Obwo nno bwe buwanguzi 

obusuffu. ^ ^ ^ 

11. Naye abo abatakkiriza era nebalimbisa 11 el Li ) 1 j j a ^iJl 5 

Aya zaffe, abo be bantu b’omuliro; omwo ^ * „ > ps , *< ✓ T y 

mwebalibeera. Era obwo buddo bubi ^ 1 5 1 _ 

ennyo! 


5 


na kukkiriza kwa Allah. Era oyo akkiriza A . - , , 7.1 7 

Allah, Allah alung’amya omutima gwe. ^ *4* «J- 


Ruku 2 C^'fTs 

12. Tewali kabenje konna kabaawo wabula j, ^A> I c) ^ ^ 

a ku kki riza kwa Allah. Era oyo akkii 
rilah, Allah alung’amya omutima g 

Era Allah amanyi bulungi buli kimu. 

13. Era mugondere Allah ate mugondere djli* (J } jMl Iji-da' i 

n’Omubaka. Nave bwe mulyekyuusa, kale „{. 

ekiri ku Mubaka waffe kutuusa bubaka 

mu lwaatu. /l, 

14. Allah! Teri musinzibwa mutuufu 

okuggyako Ye. Era abakkiriza, Allah yekka 7 A. 

gwe babanga beesiga. 

P ^ 1 *55 ^ 1*^ 

15. Abange mmwe abakkiriza, mazima 5 i 112>^ c> i ' >-*-*' ^ b-^ 1 W-i W. 

abamu mu bakyala bammwe n’abaana X nri.i 1 ? 

bammwe balabe bammwe, kale ^J.5^xe> 2 > 3 ) 5 l 3 
mubeerinde. Naye bwe muleka A , ts ,< . ^ j> . Ctt *',«•*'< ~ •r' ^ 1 ^- 

nemubaddiramu era nemusonyiwa, mazima <4 - IJ ' ^ 5 ’> ^^ 

Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ^ ^ » il a 

ekingi. 

16. Mazima eby’obugagga bwammwe 3 | jjsJsiJ) "y> I IXj i, 

n’abaana bammwe kigezo. Era eri Allah fA^JLiLc $ ”1 AaIc 

y’eri empeera ensuffu. ^ * 

17. Kale mutye Allah ewala ennyo nga bwe J $^SaJJaiLi | li 2eb 1 ipSli 

musobola era muwulirize era mugondere «. n 4 / 1 * £ - -I* 1^,1 , 

Allah era mutoole mw kkubo lye, 2 ■ b ^ t > ^ 

ky’ekirungi gye muli. Naye oyo j, L ju+jS Oyi. 

awonyezebwa okululunkana kw’omwoyo " ' ^ , * f » 

gwe, kale abo be baliganyulwa. ©li) I 

18. Bwemuwola Allah okuwola okulungi, -Aa J, 

ajja kukubakubisizaamu emirundi 1 ^ ✓ *, ^ p 4 v«. 

n’emirundi era abasonyiwe. Era Allah ye 

Musiimi ennyo, Alumirwa ennyo abaddu 

be <" ^ 

19. Ye Mumanyi w’ebitalabika I ‘yi.'y^d 1 ga [^JiA 1 $ v-^ JLl 

n’ebirabika, ye Luwangula, Omugezi " n 

ennyo. 

<c@> 









Essuula 65 


AL-TALAQ 


Juzu 28 


6 . Ekyo ky’ekiragiro kya Allah ky’assizza 
gye muli. Era oyo atya" Allah, 
amusangulako ebibi bye n’amugezzeseza 
empeera. 

7. Abakyala abagenda okuteebwa 
mubabeezenga mu nju mwe mubeera, 
mubalabirire okusinziira ku nfuna yammwe, 
nave temubalumyanga nga mugenderera 
kubakaluubiriza. Naye bwe babanga bali 
mbuto, olwo mubawenga ebyetaago 
okutuusa lwe balyetikkula obuzito bwabwe. 
Era bwe babayonsezanga abaana bammwe, 
kale mubawenga empeera yaabwe, era 
muteesaganyenga ku nsonga eziri wakati 
wammwe mu butuufu. Naye bwe 
muzibuwaliragananga, kale omukazi omulala 
amumuyonseze. 

8 . Oyo alina eby’obugagga atoole 
ekisaanira mu by’obugagga bwe. N’oyo 
eyakendeerezebwa okuweebwa kwe, kale 
naye atoole mw’ebyo Allah bye yamuwa. 
Allah tatikka muntu buvunaanyizibwa 
wabula asinziira ku busobozi bwe yamuwa. 
Mangu nnyo Allah ajja kuleeta obwangu 
oluvannyuma Iw’obuzibu. 

Ruku 2 

9. Ye ebibuga bimeka ebyajeemera ekiragiro 
kya Mukama wa byo n’Ababaka be, kale 
netubibalirira embalirira enkakali era 
netubibonereza ekibonerezo ekikambwe! 


10. Kale nebiroza ku bubi bw’ensonga za 
byo, era enkomerero y’ensonga za byo 
kwali kufaafaaganirwa. 

11. Allah yabategekera ekibonerezo 
ekikakali; kale mutye nnyo Allah, abange 
mm we abalina amagezi, mmwe abakkiriza. 
Mazima Allah yamala okuweereza gye muli 
Omujjukiza — 

12. Omubaka abasomera Aya za Allah 
ez’olwaatu, alyooke aggye abo abakkiriza 
nebakola ebikolwa ebimngi mu kizikiza 
abalaze eri obutangaavu. Naye oyo akkiriza 
Allah n’akola ebikolwa ebirungi, 
alimuyingiza mu nsuku ezikulukutiramu 
emigga wansi wa zo, omwo mwe balibeera 
olubeerera. Mazima Allah yamulungiyiza 
ebigabibwa. 


£ Ja*J 5 1 

©l# 

ix 

aj yu. lyi-O* 

• A 9 ft ✓ fi £** A 9 \ 

^ 5 15 >-$-* 15 * ' 


? a a 


✓ 'm a ^ y »• • • l 

; J 5 > 04*^ 

L-JI Lo~« 

1 u&ulaS-so* i Jdfei 

A.-fiK-S, * t * k* c 

y-ufcfc uJLil (k_ 


rv* Z 4 * (V- o' 5, ** 

ks.Cc & Ci; jS $ JCs ill 

o I 

. / 

•V I 1 4/1I si 1 3 








Juzu 28 


AL-TAHRIM 


Essuula 66 







Essuula 66 


AL-TAHRIM 


Juzu 28 


omuliro n’ab’omu maka gammwe, anti enku 3 Jl li > 'y^ ^ fellA» I 

za gwo bantu na mayinja; guliko ba 9 ^ .. f. -r. 

malayika abakambwe, abakakali, >'*>-* 2 -° >5 w 3 U& SyU«^)j 

abatajeemera Allah ky’abalagidde era L£ £jul $ 

abakola ekyo kyokka kye balagiddwa. " ~ „ 

©oSy-ytte 

8 . Abange mmwe abatakkiriza, temu- ^ 

wampanya olwa leero. Mazima mugenda t’/r* <*< c 

kusasulwa olw’ebyo bye mwakola. L« eJ?y-^j ^ C 

Ruku2 * i -/ -> p > • „„ s 1/f ,- 

9. Abange mmwe abakkiriza, mubonerere jjJ ajj ' lM, 1 y y 1 yJa I ^ jJ 1 144 1_> 

eri Allah okubonerera okwa nnamaddala. ^ ^iS »•" „V, 2 ,, , ✓ , ^ A 

Ob’olyawoMukama wammwe n’abasangu- >-y i ^ J>U- 5 *su 

lako ebibi byammwe era n’abayingiza mu 

nsuku ezikulukutamu emiggawansi wazo, >, “*’»**, *!,.,? a ^ ^ 

ku lunaku Allah Iw’ataliswaazaNabbi n’abo *v « > 4 ^ VI U-y v j* 

abakkiriza awamu naye. Obutangaavu * (.*+ >\ <<;• ^ 

u u u r u K Ajuj \y-el 3 CSJ-SJ' 

bwabwe buhmyansa mu maaso gaabwe r __ 

ne ku ddyo waabwe. Baligamba nti: 

Mukama waffe, tujjuulirize obutangaavu ^ „ *.< p;-;^ ,, A - p ^-f.✓ 

bwaffe era otusonyiwe; ddala Ggwe 3 ^yy LlJ L!L>y ciyJyS-* 

w’Obuyinza ku buli kimu. ^.5, * »“«■ T / \> ti?, r •„ 41 

„ 7, r- i i-'iS'fr 

10. Owange gwe Nabbi, nyiikirira nnyo 3 jLa>—</£-*■>' 

abatakkiriza ne bannanfuusi era ba > ib' „ S\* c f c,-*■ *> *j> 7. 
munyweevu ku bo. Era obuddo bwabwe fV 3 ^ 3 U*l > 

muliro. Ye nga o(wo buddo bubi nnyo ! 

11. Embeera y’abo abatakkiriza, Allah i>ly-«i Ljy->b 

agifaananyirizan’eya muka Nuhu ne muka »/,/ A :rr~^L?' i<m " • 

Luti. Bombi mmo baali wansi wa baweereza '"* J d a 3^y 

babiri mu baweereza baffe abatuukirivu, j 2 coast iS»Cfe £>* 

nayebombinebaba balyaakegye bali. Naye i ^ 

bombi tebaabagasa n’akatono ku Allah, *!)-».»'lL-sA3 

era bombi baagambibwa nti: Muyingire ©tyAidiJl iLjl 

omuliro wamu n’abo abayingira. ~ 

12. Ate embeera y’abakkiriza, Allah ct\yt\ 

yagifaananyiriza n’eya muka Farawo, awo ^. », » „ > « C, - 

bwc yagamba nti: Mukama wange, v>J > 0 ^ ^.y cJU | 

nzimbira gy oh enju mu Janna, era mponya ^ 3 

Farawo n’ebikolwa bye, era mponya abantu „ ^ A i ^ A> ^ 

abakozi b’ebibi, QuyO-^llaM^yiil 

ITT- • „ , <* » ^ ‘f 

13. Era agijaananyiriza n eya Maryamu t—«■> dy-®*^ coxA ,o»*>-o 3 

muwala wa ‘Imrani eyeekuuma,kale *<£ x-'r<” (V 

netufuuwa mu ye (‘Isa) ekigambo kyaffe, 120 *-^3^ ^ O^ty 9 

Maryamu n’akakasa amazima g’ebigambo W ^ a . “f ' 5 djy 

bya Mukama we n’Ebitabo bye era yali > z „ „ . k 7 , L 

mw’abo abawulize. (L 

<c@> 








Essuula 67 


AL-MULK 


Juzu 29 


11. Era baligamba nti: Singa twawulira 
oba singa twakozesa amagezi, tetwalibadde 
mu bantu ba muliro ogubumbujja. 




12. Olwo balikkiriza ebibi byabwe. Kale 
okuzikirira kwa bantu b’omu muliro 
ogubumbujja. 

13. Mazimaabo abatya Mukama waabwe, 
wadde nga talabika, balifuna okusonyiyibwa 
n’empeera ennene ennyo. 



©&/ >4' 5 s >4^ 44-i 


14. Kale mukise ekigambo kyammwe oba 
mukyogere kaati, mazima Ye amanyi 
bulungi ebiri mu bifuba. 


^ ^ o p y 


©^5X&J' 


15. Abaffe, Oyo eyatonda y’atamanyi 
ng’ate ye Nannyini lumanyo, Ategeera 
byonna? 

Ruku 2 

16. Ye y’eyabakolera ensi nga ntereevu, 
kale mutambulire ku makubo ga yo era 
mulye ku bigabulwa bye. Era okuzuukira 
kuli gy’ali. 

17. Abaffe, mulowooza nti muli mirembe 
kw’Oyo ali mu ggulu nti taabamizise nsi, 
awo bw’enatandika okukankana? 

18. Nandiki, mulowooza nti muli mirembe 
kw’Oyo ali mu ggulu nti taabasindikire 
kibuyaga ow’oluyinjayinja? Kale mangu 
nnyo mujja kumanya okulabula kwange nga 
bwe kuli okw ’akabi. 

19. Era mazima n’abo abaabakulembera 
baalimbisa A babaka, naye ekibonerezo 
kyange kyali kitya ? 

20. Abaffe, tebalaba ennyonnyi eziri 
waggulu waabwe nga bwe zanjuluza 
ebiwaawaatiro era nezibiwumba ? Tewali 
azikwatirira wabula Allah, Omusaasizi 
ennyo. Mazima Ye y’alaba buli kimu. 

21. Abaffe, b’ani abo ab’eggye lyammwe 
abayinza okubayamba ku Allah, 
Omusaasizi ennyo? Wabula abatakkiriza 
tebali ku kirala wabula bali mu 
kuwubisibwa. 


. ?i, 

5 J, iM 

p „ - ^ ft 


© 5^1 i 

©$*&»*&* 

’XL, E-45 e)1e-lHi' 4 

* &&&<$£& I 

5*$, {Eli' 4 >^14 >\ 

HI 

© 5 wa#^/jj. 

n a ‘ . S * ) A/ *II 

i *1 /A 5 lOVJuJ 




Juzu 29 


AL-MULK 


Essuula 67 


22. Abaffe, ani oyo anaabagabirira singa cii-SLi\ ui i.>s-S-3 3 ti-fc 


^ „ . Y ' « „ << 
,(*>-“ ' 

Allah anaaziyiza okugabirira kwe? Nedda, ^ ?f<t s t *. x r < c 

bamala gagugubira ku bujeemu na 

bukyayi. 

Y A ^ A / 1/1 V ^ fl A (>• n 

23. Abaffe, oyo atambula nga akotese \ ' 

omutwegwe y’asingaokubaomulung’amu, » a-£aC ^t 

obaoyo atambula nga yeesimbye mu kkubo ■ 1,1 «> 

eggolokofu? 

}•»<"' 'ss * f -r< r'. “3 ✓;> ctt 

24. Gamba nti: Ye y’eyabatonda era ^sjJ 5 >^USLI 

1 


n abakolera amatu n amaaso n emitima; f<, ,3 Al C . ■ «Ji ^ ✓f*' » » i 

. ,.. La bULs * B>4j>il5 yUsuAh *^LLj 

naye mwebaza kitono. r 


c ✓ 


25. Gamba nti: Ye y’eyabayingiwaliza mu i iJ^L' y> <S* 

nsi, era gy’ali gye mulikung’aanyirizibwa. a »< aJ > 


26.Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno XjSS i2)l xe til I >-*. Jit Oy yLi 5 

iii-i o ^ 


kwo kwa ddi, obanga mwogera mazima? 






aJ>. 


27. Gamba nd: Ddala okumanya kw’ekyo \j \ 112 \,y ^ di> \ >J -5 jU-*3 I lo^i, tP 
kuli eri Allah, naye nzendi Mulabuzi ow’o 
Iwaatu. 




28. Kale bwe balildraba nga kibindabinda, syy, aJalj bVj Csdj 

olwo amaaso g’abatakkiriza galijjula " ^ 


ennaku, era kirigambibwa nti: Kino ky’ekyo i> 
kye mwapeekanga. 


©uyoL- 


29. Gamba nti: Mulabye mutya, singa 5 &1>I I <js 

Allah nze ansaanyawo n’abo abali nange „ ** .'ft & n + s 

oba n’atusaasira, olwo ani anaataasa ^ ^LJl 3^?. ,1 

abatakkiriza ku kibonerezo ekimmya? © ^>"-' Ti ■\\* 

30. Gamba nti: Oyo nno ye Allah lit Ir? I>13 

Omusaasizi ennyo ffegwe tukkiriza era Ye » i* i\ < : *s> « * * „ ><,**>< 
gwe twesiga. Kale mangu nnyo mujja y* ^ ^ 15 

kumanya ani ali mu kubula okw’olwaatu. 

31. Gamba nti: Mulabye mutya, singa jit 

amazzi gammwe gabulidde mu ttaka, olwo a „ ^ yp v a v 

ate ani anaabaleetera amazzi amayonjo 

agakulukuta? 










Juzu 29 


AL-QALAM 


Essuula 68 


19. Naye ne batajuliza nti: Allah bw ’anaaba 
ayagadde. 

A ^t ao* i.if <rr< i 

20. Kale akabi okuva eri Mukama wo 5 14-^ <—sLas 

keetooloola ennimiro nga beebase. 

A * ll? A ll 

21. Olwo nebugikeerera nga ering’anga ©•'£*-£'*"“ iS*a*<o« 

esaayiddwa. , M 

22 . Kale baayiting’ana nga bukya, ’’’ 

» »K //..,/ \y , 1 

23. Nti: Mukeere nnyo mu nnimiro za- ' 4s 

mmwe, obanga muli bakukungula. ,^ f 

24. Kale baagenda bakubagana obwaama. @c! y*_s >-*> 5 l^aJJaj li 

25. Nti: Olwa leero temuganya munkuseere A & ^4 v ol 

yenna kubayingirira mu yo. AA 2 <0 n 


AN ^ A ^ ^ I .A A ^ 

26. Era baakeera nnawankya n’amaanyi Lr^ '5 >-* 5 

ag’ekitalo. ^ ^ ^ x ^ 

27. Naye ennimiro bwe baagiraba, 
baagamba nti: Mazima tubuze bubuzi! 

28. Nedda, wabula tummiddwa okufuna. 0^4 u-i 

29. Eyali abasingamuobulungiy’eyagamba Y £ >45 JSs 

nti: Abaffe, saabagambye nti: Lwaki temute- * A. 

ndereza Allah'! " 

30. Olwo nebalyooka bagamba nti: Obutu- ©£hAa 1L l4 1 ^ u 

ukirivu bwa Mukama waffe. Mazima ” 

tubadde bakyaamu. 

31. Olwo baayolekagana bokka na bokka 

nga banenyagana. ^ 

32. Nebagamba nti: Zitusanze! Mazima tu- ©£>-Lii» Lj_S^Li j, LIjJlJ 15 

badde bajeemu. 

33. Ob’olyawo Mukama waffe anatu- 

kyuusizaamu ennimiro esinga obulungi ✓ „ j> ✓ [<*' 

kw’eno; mazima kati twolekedde eri Mu- v2a 

kama waffe. ^ s » s ' 's 

34. Bwe kityo nno ekibonerezo bwe kiba. cldi^ 3 ±cL»lx*Jl ^ 

Naye ddala ekibonerezo ky’enkomerero " *" „< g ’ 

ky’ekisinga obunene, singa babadde bama- y^Ay 1 y 

nyi. 

Ruku 2 < 1 1 * 1 

35. Mazima abeekuumi balifuna eri Mu- *“*"5 

kama waabwe Janna ez’amasanyu 

amajjuvu. 

<c@> 







Essuula 68 


AL-QALAM 


Juzu 29 


36. Abaffe, tuyise abajeemulukufu ng’a- 
bakozi b’ebibi? 

37. Mubadde mutya? Mulamula mutya! 

38. Abaffe, mulinayo ekitabo kye muso- 
mamu, 

39. Nti ddala mulikifunamu buli kye 
mweroboza ? 

40. Nandiki, mulina ekirayiro okuva gye 
tuli ekitusiba okutuusiza ddala ku lunaku 
lw’okuzuukira, nti ddala mulifuna buli 
kye musalawo ? 

41. Babuuze, ani mu bo akyetantala? 

42. Oba balinayo bakatonda abalala, kale 
baleete bakatonda baabwe, obanga boo- 
gera mazima. 

43. Olunaku amazima lwe galibikkulwa, 
kale balikoowolwa eri okuvuunama, naye 
nno nga tebakyasobola; 

44. Nga bakotese amaaso gaabwe, nga 
basaanikiddwa obuswaavu; so nga baako- 
owoolwanga eri okuvuunama nga bakyali 
mu ddembe, nebatafaayo. 

45. Kale ggwe ndeka n’abo abalimbisa 
ekigambo kino ekya Kur’ani. Mpolampola 
tujja kubawalulira eri okuzikirira okuva 
we batamanyi. 

46. Era mbawa akaaganya, kuba ddala 
entegeka yange nnyweevu. 

47. Abaffe, obasabye mpeera nti bazi- 
toowererwa bbanja ? 


^(JjtatXsl 


©cj&QajS 5 * > y 


Is 




48. Nandiki, balinayo eby’enkiso bye 
bawandiika ? 

49. Kale ggwe lindirira kusalawo kwa 
Mukama wo era tobanga Ow’ekyennyanja 
bwe yalaajanira Mukama we ng’afa 
ennaku. 

50.Singa okusaasira okwava eri 
Mukama we tekwamutuukako, mazima 
yaalikasukiddwa mu kyererezi ng’eno 
bw’ anenyezebwa. 


>1 


* * j >* > »";?i 9 4 r ^4 

yj y 04 isy iftis OiT ? 4 






Juzu 29 


AL-HAQQAH 


Essuula 69 








Essuula 69 


AL-HAQQAH 


Juzu 29 


11. Kale baajeemera Omubaka wa gt " L ; ■: 1 \ /_! 

Mukama waabwe, olwo Allah ^ ” 5 

n’abakwatamu olukwata olunyiga. 


©i&i* 


12. Mazima amazzi bwe gaatumbiira, ©sLj^ 
twabasitulira mu kyombo, 

13. Tulyooke tukifuule ekijiukizo gye muli &>! 3 5>^» ( 4 1^4 

era kikuumibwe okutu okukuuma. _« . ,s 

© 2^13 

14. Kale eng’ombe bw’erifuuyibwamu ©SjLj^Is 

olufuuwa lumu, _ 

•f, *j/j ,{, ^ J>,r, <* * S, * r < _p S 

15. N’ensi n’ensozi nebisitulwa nebibete- su> H&jJ JW 5 U*3*»' 

ntebwa olubetenta lumu, * u - * 

©SaaIj} 

» j> 




16. Kale kw’olwo ekiteekwa okubaawo 
lwe kirigwaawo. 

17. N’eggulu liryabikayabika, era kw’olwo ©2^*1 5 
liriba liyenjebufu. 

18. Era bamalayika baliba ebbali walyo. • t feU- 3 ' '5 

Ku lunaku olwo waggulu waabwe eribaayo Ki S. \ %'***' * lE" 
bamalayika munaana nga bawaniridde -J 
Nnamulondo ya Mukama wo. 

19. Kw’olwo lwe mulireetebwa eri Allah; ©£^[^ > oi^s L ^47'il YYy- 

tewaliba kyaama kyammwe kyonna kiryekisa. 

20. Kale oyo aliweebwa ekitabo kye mu 2 Q,$ & SIS 

ddyo we, aligamba nti: Mujje musome ku 
kitabo kyange! 


•A ^ I 'i. 


21. Mazima nze nali nkakasa nti ddala 
ndisisinkana n’okubalwa kwange. 

22. Kale oyo y’aliba mu bulamu 
obwesiimisa, 

23. Mu Janna eya waggulu ennyo. 


r 9 p P 

24. Ebirimba by’ebibala bya yo biriba ©2c£^l> Ujliu 

kumpi nnyo. ^ 

25. Baligambibwa nti: Mweriire era Jeu-LLil djjlfe 3 *3^" 

mwenyweere n’essanyu olw’ebirungi ebyo _ iS-t; 

bye mwakola mu nnaku azaayita. -4H ® 

26. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye mu j&i I ’ 

kkono we, kale aligamba nti: Nga ndabye! » „ x 1 

Kale singa siweereddwa kitabo kyange! ©^ts+r'"*' c " 1 - 5 

27. Nesimanya na kubalwa kwange! Ga j »I JJ j 






Juzu 29 


AL-HAQQAH 


Essuula 69 


28. Kale singa okwo okufa kwe nnafa 
kwe kwali okw’enkomerero, ne ssizuukira! 

29. Obugagga bwange tebungasizza n’aka- 
tono. 

30. Obuyinza bwange nabwo bumpweddeko. 

31 . Kirigambibwa nti: Mumukwate 
mumusibe mu njegere, 

32. N'oluvannyuma mumusuule mu muliro. 

33. N'oluvannyuma mumusse mu lujegere, 
obuwanvu bwa lwo yaadi nsanvu. 

34. Mazima yali takkiriza Allah, 
Omusukkirivu. 

35. Era nga takubiriza na kuliisa 
munkuseere, 

36. Kale olwa leero, wano tajja kuba na 
wa mukwano; 

37. Wadde emmere, okuggyako amazzi 
aganaazibbwamu amabwa. 

38. Agataliibwa mulala yenna okuggyako 
aboonoonyi. 

Ruku 2 

39. Si kyo, njuliza ebyo byonna bye 
mulabako, 

40. N’ebyo bye mutalabako, 

41 .Nti mazima yo Kur ’dni ddala ky ’ ekigambo 
ekyassibwa ku Mubaka Ow’ekitiibwa. 

42. Era yo si kigambo kya muyiiya wa 
bitontome; naye mukkiriza katono nnyo ! 

43. Ate si kigambo kya mulaguzi; naye 
mufumiitiriza katono nnyo! 

44. Yo kwe kubikkulirwa okwava eri 
Omulezi w’ebitonde byonna. 

45. Era singa (Nabbi) yatupaatiikako 
ebigambo eby’engeri yonna, 

46. Mazima twalimukutte olukwata ne 
ddyo, 

47. N’oluvannyuma twalimukutuddemu 
omusuwa gw’obulamu, 

48. Era tewaalibaddewo na yenna mu 
mmwe eyaalituziyizza ku ye. 


©li-b GS I 


1 LS 

it « j .» 


J*—> 


o I* * * J 

' 2l ... 


L&itt -fa) \? kJi 
*i)s 

3j (jSlb 


©3 S ^ > 

i -kis fc&si *i 








Essuula 70 


al-ma-Aru 


Juzu 29 








Juzu 29 


al-ma-Aru 


Essuula 70 


14. N’owekika kyeeyamuwangaobubudamu, 

15. N’abali mu nsi bonna, n’oluvannyuma 
ye yeewonye ekibonerezo. 

16. Nedda, ddala kyo nnitni za muliro, 

17. Ogulibambula oluliba lwonna. 

18. Gulikoowoola buli eyakubayo amabega 
neyekyuusa 

19. N’atuuma eby’obugagga, n’abikwati- 
rira. 

20. Mazima omuntu yatondwa nga mupapi, 
ate nga mukodo. 

21. Bw’atuukibwako obuzibu, ng’ayazi- 
irana. 

22. Ate bw’atuukwako ebirungi, nga 
akodowala. 

23. Okuggyako abasaaze. 

24. Abo abasaala essaala zaabwe olube- 
erera. 

25. N’abo abalina omutemwa omutuufu 
mu by’obugagga bwabwe, 

26. Ogw’oyo asaba obuyambi n’oyo 
atesobola, atasaba. 

27. N’abo abakakasa olunaku 
lw ’ okulamulirwako, 

28. N’abo abatya ekibonerezo kya Mukama 
waabwe — 




•c *** 




II , .A tS 


- >o—* & I 5 

x . t 0 P, 

L -4 > 1 — o 


@i*^u 


29. Mazima ekibonerezo kya Mukama ^ 
waabwe tekitaliza mwonoonyi — 

y ^ ^ p 'S ^ 

30. N’abo abakuuma ennyo obweereere 3 

bwabwe, . ^ 

31. Okuggyako eri bakyala baabwe oba C&j! I >4^-1 sj' 

abawambe abali mu mikono gyabwe egya is vLt & 1J it 

ddyo, kale ddala abo tebanenyezebwa. 0 * 

32. Naye abo abanoonya ebiri ebbali '■jb 0 "* 

w’ebyo, kale abo be babuusi b’ensalo. ©iljljJ' 

33. N’abo abalabirira ebibasigiddwa, 
n’endagaano zaabwe, 





Essuula 71 


NUH 


Juzu 29 








Juzu 29 


NUH 


Essuula 71 


3. N’agamba nti: Abange, mazima nze 
ndi Mulabuzi gye muli ow’olwaatu, 

4. Kale musinze Allah era mumutye, era 
mung’ondere. 

5. Ajja kubasonyiwa ebyonono byammwe 
era abawe akaagaanya okumala ekiseera 
ekigere. Mazima entuuko ya Allah 
bw’etuuka teziyizibwa, singa mubadde 
mumanyi. 

6. N’agamba nti: Mukama wange, mazima 
nkoowodde bannange ekiro n’emisana, 

7. Naye okukoowoola kwange tekulina kye 
kubongedde, okuggyako okudduka. 

8. Era buli lwe nnabakoowola olyooke 
obasonyiwe,bassanga ennwe zaabwe mu 
matu gaabwe, nebeebikka n’engoye zaabwe 
era nebaguguba, nebeekuluntaza 
olwekuluntaza. 


9. Nate era nnabakoowola eri ekkubo lyo 
mu lwaatu. 

10. N’oluvannyuma nababuulira mu 
lujjudde era nenjogera nabo mu kafubo 
ssemafubo. 

11. Neng’amba nti: Musabe okusonyiyibwa 
eri Mukama wammwe. Mazima Ye ye 
Musonyiyi ow’ensusso. 

12. Ajja kubaweereza ebire by’enkuba 
ennyingi, 

13. Era abongere eby’obugagga n’abaana, 
era abateerewo ensuku, era abateerewo 
n’emigga. 

14. Mubadde ki? Lwaki ye Allah temumusu- 
ubiramu biweesa kitiibwa? 

15. So nga ddala y’eyabatonda mu 
mitendera. 

16. Abaffe, temulaba nga Allah bwe yato- 
nda emigigi gy’eggulu omusanvu nga 
giberekaganye? 

17. Era n’assa mu gyo omwezi nga bwe 
butangaavu, n’akola enjuba nga y’ettaala? 


©^3*4^215 ByL3\j Hi I 

^ \ii A I ill § j,i JlA Jit 




©b'>V$].<5? V>-a js-LS 



* 

■i A 




< » . - |< 1 *1 .V 

\yy± S aj;—.! 3 >33—' 5 f-4-i 

(f)\*\AA\ 

>53 iild 2 sA jSi 

’ Ai 




.-. ^1 Hi 1 




JH* 5 by 


18. Era Allah y’eyabasibula olusibula QgjS' 

okuva mu nsi ng’ebimera. 





Essuula 71 


NUH 


Juzu 29 


19. N’oluvannyuma y’alibazza mu yo, nate 5 ;.y. S " 

y'alibaggya mu yo oluggya olw’enjawulo. ' " 

20. Era Allah y’eyabakolera ensi nga 

ky’ekyaliiro. " 


21. Mulyooke mutambulire ku yo mu 
makubo ageetadde. 

Ruku 2 


©HaL^atj §3. 


22. Nuhu n’agamba nti: Mukama wange, j»- 42 1 1 -?-) TY 

mazimanzebanjeemedde, nebagoberera oyo ^ ? ^ 

obugagga bwe n’abaana be ebitalina kye ^55 ^ 

bimwongeddeko okuggyako okuzikirira. 

23. Era beekobye olwekoba kasiggu. ©\jlij \y-* ' 5 ) 

24. Era bagamba nti: Temwabulira ba \%^ (j>4T*^ 
katonda bammwe, era temuva ku Wadda* „ ^ y y < >4 ,, , 

wadde Suwa’ * wadde Yaghutha * wadde ©i5 O yv.5 L ^ L * 5 

Ya‘uqa * wadde Nasra *. 

25. Era ddala babuzizza bangi; kale Y 5 * 

toyongera aboononyi, okuggyako okufiirwa. 

26. Olw’ebyonono byabwe baasaanyi- i! \*{j Ijiiili 

zibwawo n amazzi ne bayingizibwa mu mu tiro _ ^ 

era tebaafunayo bayambi ku Allah. jjli 

27. Era NQhu yagamba nti: Mukama ^ 5 , 4*3 jryjls 5 

wange, toleka ku nsi mutuuze yenna mu ^7 y„ 

batakkiriza hzmo. ©IjG i 

28. Kuba ddala bw’onoobaleka, bajja ©1 /■ ^3^ '9 j j, 

kubuza bubuza baddu bo era tebajjakuzaala ^ ^.6 ✓ ^ .< ■$ . 

okuggyako aboononefu, abatakkiriza. ©1 jul£» lyjxb y \,ly xAj. 

29. Mukama wange, nsonyiwa n’abazadde i>o4-5 & £^>3^ t -r*4 

bange, n’oyo yenna anaayingira mu nju 



71:24. Gano gaali masanamu ga Bawarabu. 









Essuula 72 


AL-JINN 


Juzu 29 


13. Era ddala ffe tukakasa nti tetuyinza ku- 
fufuggaza ntegeka ya Allah ku nsi era 
tetuyinza kumulemesa olw’okudduka. 

14. Era mazima bwe twawulira obulung’ amu, 
twabukkiriza. Kale oyo akkiririza mu Mukama 
we, tatya nti alifiirwa wadde okulyazaama- 
anyizibwa. 



15. Era ddala mu ffe mulimu abajeemulu- 
kufu eri Allah ne mu ffe mulimu abaawaba. 
Naye abo abaajeemulukuka, kale be 
baanoonya ekkubo ettuufu. 

16. Naye abo abaawaba, kale abo z’enku 
z’omuliro. 


(n)t 


17. So singa baanywerera ku kkubo 
ettuufu, mazima twalibanywesezza amazzi 
mu bungi, 

18. Tulyooke tubagezese na go. Era yenna 
akuba amabega okujjukira Mukama we, 
alimugobera mu kibonerezo ekikakanyavu. 



^ * 




% 3*; 


19. Era ddala emizigiti gyonna gya Allah. 
Kale temusabiranga mu gyo omulala atali 
Allah. 

20. Era mazima Omuweereza wa Allah 
bw’ayimirira okumusaba, bamugwiira 
kumpi bamutuge. 



i * > » y 

tt j-fc >—» 


cX±± \ 


& as 




5 


Ruku 2 

21. Gamba nti: Mazima nze nsaba 
Mukama wange yekka era simwenkanya 
ne yenna. 

22. Gamba nti: Nze sirina buyinza ku 
mm we ku bubi wadde ku bulungi. 

23. Gamba nti: Mazima tewali yenna 
ayinza kunkuuma ku Allah era siyinza 
kuzuulayo buddukiro bulala ebbali we. 


©iUI 

& 3 « 1^4 ^ 


J 1 , • " > o O' 


* $ ft * ^ 


ft 1 * A ^ ^ tU 1*^ i ^ w i , 

24. Wabula obuvunaanyizibwa bwange j)> 

kutuusa kubuulirira okuva eri Allah, ,, » , >, ^ <$ i i, 

n’obubaka bwe. Era oyo ajeemera Allah ^ aJ 0 b ^ 

n’Omubaka we, kale ddala alifuna omuliro @1 xit 

gwa Jahannamu, omwo mw’alibeera 

ebbanga eggwanvu ennyo. 

25. Balyeyongera obutakkiriza okutuusa Z}yt ' ^ {•) 3 > ^ 3 ;. '3 \j 

lwe baliraba ekyo kye baalagaanyizibwa, 

iio; 


ijwk. 


<c@> 





Juzu 29 


AL-MUZZAMMIL 


Essuula 73 








Essuula 73 


AL-MUZZAMMIL 


Juzu 29 


10. 7e Mukama w’ebuvanjuba n’ebugwa- VJ,110 40 

i. Teri musinzibwa mulala mutuufu 

5 8-^ejb 


njuba 

okuggyako Ye; kale mutwale nga ye 
Mulabirizi. 

11. Era gumiikiriza kw’ebyo bye boogera (>4 eAI j&f ' 5 ^ 

era beeyawuleko ennneyawula ennungi. 




12. Era ndekera abo abalimbisa amazima, 5 jiLojLkll L^s' 

ba nannyini bya bugagga abali emirembe oJs>IjLZ 

era bawe akaagaanya katono. 

13. Mazima tulina empingu n’omuliro Q U w.a-1^1. 

oguwuluguma, _ ^ 

14. N’emmere etuga, n’ekibonerezo ekiru- 
mya — 

15. Olunaku ensi n’ensozi lwe birikanka- 5 3 

na, era ensozi ziriba ng’entuumu 4 If? fcf M (la.i l 

z’omusenyu omumulungufu. u *i 

16. Mazima twatuma gye muli && iIaHs uj. 

Omubaka, nga ye mujulizi ku mmwe, Avf« » * *»»i V,!*? 

nga era bwe twatuma Omubaka eri Farawo. Qys >-«j U) 

.,>»»»•• » •>< 

17. Naye Farawo n’ajeemera Omubaka, kale i-i-Ls >J' 

netumubonereza olubonereza olw’akabi. A Z ,f ;■? 

18. Kale olwobwe muneerema, mulyeku- uj. 

umamutyaolunaku olwoolulifuula abaana ' 1 ii A*"'* 

okuba abakadde ab’envi? ©^ 

19. N’eggulu liiyabikayabika kw’olwo, era 
ekisuubizo kye kiteekwa buteekwaokutuukirira. 




©SljilS 


20. Mazima kuno kwe kujjukiza. Kale oyo %[%, ^ V% r. Sy£»jj sxfc uj, 

ayagala, akwate ekkubo eliraga eri Mukama we. " ± * „ »+ X 

Ruku 2 ^ 

21. Mazima Mukama wo amanyi nti <>Ji si 

oyimirira okusaala kumpi bibiri bya kusatu C l < * r<.\ ?. * r, < « 1 ;j i 

eby’ekiro n’oluusi kitundu kya kyo, ate \ 

oluusi n ’oyimirira kimu kya kusatu kya kyo, £ (J £l I j > &L l ) * ddjLo <7^ | 

n’ekibiina ky’abo abali awamu naawe. Era s f « + xr>*. 

Allah y’agereka ekipimo ky’ekiro dj'* 2- * <iM 

n’emisana. Amanyi nti mmwe ekAeera , Sit if ;“fc 

temusobola kukibalirira, kale abaddiddemu. " ^ f n * “ ^ 

Kale musomenga ekiba kisobose okuva mu \ ji (j&yo JdQ*, 3' 

Kur’ani. Amanyi nti mu mmwe mujja ^ ^ AsAii \ * 

kubaamu abalwadde, n’abalala abatambula L&J J Q, 

<c@> 





Juzu 29 


AL-MLDDATHTHTR 


Essuula 74 








Essuula 74 


AL-MLDDATHTHIR 


Juzu 29 


13. Neminuwa eby’obugagga enfaafa, 

14. N’abaana abali awo, 

15. Era nemmutegekera olutegeka. 

16. Nate era nga ayagala mbu mmwongere. 

17. Nedda! Mazima yali mulabe wa 
bubonero bwaffe. 

18. Mangu nnyo nzija kumussaako ekibo- 
nerezo ckikakanyavu. 

19. Mazima yafumiitiriza era 
n’ageraageranya! 

20. Kale azikirire! Abaffe, ageraageranya 
atya? 

21. Nate a zikir ire! Abaffe, ageraageranya atya? 

22. Oluvannyuma yeetegereza, 

23. Nate yaleeta emitaafu, n’akalala, 

24. N’oluvannyuma yakubayo amabega 
neyeekuza, 

25. N’agamba nti: Kino si kirala, wabula 
bulogo bukopperere; 

26. Kino si kirala, wabula bigambo bya 
muntu. 

27. Mangu nnyo nzija kumuyingiza mu 
Saqar. 

28. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Saqar 
kye ki? 

29. Gwe muliro ogutataliza era ogutaleka- 
awo kantu. 

30. Ogubabula oluliba. 

31. Guliko bamalayika kkumi na mwenda. 


©I'Ga kJ 

<3>V 

Ay ^ a A '“S 

Qy 1 .v 4 4-a . 1 AJ dj 3 

©lll^ 

Q*)t fl uu 




©vst i 1ilfc & j, JiS 

^ iM $ 

©>S r. 


32. Era tetwassaawo balabirizi ba muliro 

wabula ba malayika. Era tetwassaawo _ * 

muwendo gwabwe wabula ng’ekigezo eri M 3 yW &£xl-l ** ** **>. kq_!ij|_c 
abo abatakkiriza, abo abaaweebwa Ekitabo ^ s,* **.4 , ,. n t „ * 

balyooke bakakase,n’abakkiriza beeyongere 




okukkiriza, era abo abaaweebwa Ekitabo 
n’abakkiriza baleme kubuusabuusa. Ate abo 



abalina obulwadde mu mitima gyabwe S xs&L i Uwi sLotiJ l 3 ^A£aj l 
n’abatakkiriza balyookebagambe nti: Allah " ' " 






Juzu 29 


AL-MLDDATHTHIR 


Essuula 74 


agenderedde ki mu ky’okulabirako kino? 


• !/?. li " o'!^ 

I 5 Ci CK p 


Bwe kityo Allah abuza oyo gw’aba asalidde 
era n’alung’amyaoyo gw’aba asiimye. Era 
tewali amanyi magye ga Mukama wo, 
okuggyako Ye yennyini. Era kino si kirala 
wabula kwe Kujjukiza eri abantu. 


Ruku 2 

33. Nedda, njuliza omwezi, 

34. N’ekiro awo nga kikubayo amabega, 

35. Ne ku makya awo nga busaasaana, 

36. Mazima ekyoky’ekimu ku bikanga- 
bwa ebinene. 

37. Kuno kwe kulabula eri omuntu, 


silii 

cs ^ 

, 

0^-011? jL^xY [4J j, 

0 ^ 4,14 


38. Oyo mu mmwe aba ayagala okugenda &,£&:■? i i&i d.UXL.sd 


mu maaso oba okusigala emabega. 

39. Buli mwoyo gwe guliba omusingo 
kw’ebyo bye gwakola; 

40. Okuggyako abantu b’oku ddyo, 






41. Abaliba mu Janna nga beebuuzag- 
anya, 

42. Ku boonoonyi, 

43. Nti : Kiki ekibaleesezza mu muliro 
olubabu? 

44. Baliddamu nti: Lwa kubanga tetwali 
mw’abo abaasaalanga, 

45. Era tetwaliisanga banaku, 

46. Era twalinga mu kubalaata awamu 
n’abo abaabalaatanga. 

47 Era twalimbisanga olunaku lw ’ okulamu- 
lirwako, 

48. Okutuusa okufa lwe kwatutuukako. 

49. Kale okuwolereza kw’abawolereza 
tekulibagasa. 

50. Abaffe, babadde ki okukuba 
Okubuulirira amabega? 

51. Nebaba ng’endogoyi ezikangiddwa, 

<c@> 



©&-^' 

Cif5 

li»u 11ijft-SL. 

©&*|dbit£ fe4ili5^ 
S>4? I Goi 






Essuula 75 


AL-QIYAMAH 


Juzu 29 








Juzu 29 


AL-QIYAMAH 


Essuula 75 


12. Nedda! Tewakyali buwonero! 

13. Eri Mukama wo yokka kw’olwo y’eriba 
ekiwummulo. 


©535^13U. 


14. Omuntu kw’olwo alitegeezebwa bye A 
yakulembeza ne bye yaleka. 


•'tS - i 


Cij i-^-o (1; Gwj „y i 

-fa 

©>a»l 3 

15. Ddala omuntu amanyira ddala ekituufu © S y-L -aj A-yil ij uU .YI 
ekirimumwoyo gwe, 

AO 

16. Newaakubadde nga assaawo © 8 >-iB 1 *' 0 u^'x * 

ebyekwaso bye nkumu. 


17. Ggwe Mutume tonyeenyanyeenya 
lulimi lwo ku yo (Kur’ani) nga 
ogibuguutanira okugikwata. 

18. Mazima okugikung’aanya n’ensoma ya 
yo biri ku Ffe. 






19. Kale bwe tugisomanga, ggwe 
gobereranga nsoma ya yo. 

20. N’oluvannyuma okuginnyonnyola kuli 
ku Ffe. 

21. Nedda! Mwagala nnyo obulamu 
bw’ensi eno\ 

22. Ne musuulirira obw’oluvannyuma. 

23. Ebyenyi ebimu kw’olwo biriba 
bimegerevu, 

24. Nga byolekedde eri Mukama wabyo; 

25. Ate ebyenyi ebirala kw’olwo biriba 
byekabye, 

26. Nga birowooza ku kikutulamigongo 
ekigenda okubikolwako. 

27. Muwulirize! Awo omwoyo gw’oyo 
afa bwe gutuuka mu mumiro, 

28. Nekigambibwa nti: Ani mulogo 
amutaase? 

29. Naye ng’olwo naye akakasiza ddala nti 
eyo y’enjawukana ye n’ensi ; 

30. N’entumbwe nga zikuubagana; 


(v)1lL£ CiJ I & yOcJ 

©S5AYI£i)3yl53 

©S^feb C&jj J), 

©S^-«.Lj 5 5^-5 5 

©5^ 

(SSfclisSSH 

Q^bll L(3 l£j i c^S 


31. Eri Mukama wo yokka kw’olwo 

y’erigoberwa abantu. w 






Essuula 76 


AL-DAHR 


Juzu 29 








Juzu 29 


AL-DAHR 


Essuula 76 


5. Mazima twategekera abeerema enjegere $4Le\ Uj. 

n’ebikoligo n’omuliro ogubumbujja. > * 

6 . Mazima abatuukirivu be balinywa ku 

kikopo ekiritabulwamu kaafuur— fcj-Lj* 

7. Nga y’ensulo erinywebwamu abawe- 

«Oi\ 

ereza ba Allah gye balitiiriisa olutiiriisa. x 

©#Lyr 

8 . Nga y’abo abatuukiriza okwetema 5 O 3 * 54 

kwabwe, era nga batya olunaku obubi bwa ( , / , » < 

lwo obulibuna wonna. ^ ^ t?'" “““ 6 >■*“ 

9. Era baliisa omunaku emmere ne 42*4. % tilx) l y o ^bj i, 5 

mulckwa, n’omusibc, lwakwagala Allah. 5 % 

10. Aga bagamba nti: Mazima tubaliisa x4yJ *V dl> 1 a_4-yJ, ^Jo-aJaJ LoJj, 

lwa kusanyusa Allah. Tetwagala mpeera x „ 

yonna okuva gye muli wadde okwebaza. w >3 

11. Mazima ffe tutya olunaku okuva eri 14 3 -?. 

Mukama waffeolulibaolw’okusala emitaafu ’u'-" 

n’okuluma obugigi. 

12. Kale abo Allah alibawonya obubi 5 > 3 , 3 ^' >*“ 

bw’olunaku olwo, era alibawa eddembe j * ? k< 

n’essanyu. ®'<>3>- 3 

13. Era alibasasula Janna n’engoye eza ZLii. \ a4-*>^3 

liiri olw’okugumiikiriza kwabwe. 

14. Baliba bagalaamiridde ku ntebe V r. ^ wi-SA ^r-rir'~ c ‘ 

empunde;tebaliwuliriramu bbugumulisusse A.\'/ * 1 %. i\ m 

wadde obutiti. ^ J 5 ^ 

j >4^ ? ^\5. 3 

©’jL&jXsKijLS 


15. Eraebisiikirizebyamubiiibakumpi nnyo 
waggulu waabwe, n’ebirimba by’ebibala bya 
mu birissibwa wansi olussa. 


j> ✓ (>» > 

3 


16. Era balyetooloozwamu ebikozesebwa » 2 £>3 t-jUaj} 

ebya ffeeza, n’ebikopo eby’endabirwamu, * u ' a <.4 ./✓< 

/ A ^ O ^ ^ m A /»• 

17. Nga bya ndabirwamu eza ffeeza zeba- 
agera olugera. 

18. Era balinyweserezebwamu ekikopo fc^L'y-S, 14.W 14*5- 3 

ekitabuddwamu entangawuzi. 


4 f< »^ 




19. Mulibaamu n’ensulo eyitibwa Salsabil. 0 ^ ■*“ 

<C@> 





Essuula 76 


AL-DAHR 


Juzu 29 


20. Era balyetooloolwamu abavubuka 
abatalikaddiwa. Ngabw’obalaba, abalowooza 
okuba luulu esaasaanyizibbwa. 

21. Erangabwe weetegereza, oluvannyuma 
olabira ddala essanyu erijjuvu n’obwakabaka 
obunene. 

22. Balibaako engoye eza liiri ow’oluwewere 
owa kiragala ne liiri omuzito. Era nga 
bambikiddwa ebikomo bya ffeeza. Era 
Mukama waabwe alibanywesa eky’okunywa 
ekitukuvu. 

23. Baligambibwa nti: Mazima eno 
y’empeera yammwe era okutakabana 
kwammwe kusi im iddwa. 

Ruku. 2 

24 Mazima Ffe twassa Kur’ani ku ggwe 
mu bitundutundu. 

25. Kale ggwe lindirira kusalawo kwa 
Mukama wo, era togondera mwonoonyi 
wadde omutakkiriza yenna mu bo. 

26. Era jjukiranga erinnya lya Mukama 
wo enkya n’eggulo, 

27. Era omuvuunamirenga ekiro era 
mutenderezenga ekitundu ky 'ekiro 
ekisinga obuwanvu. 




s *i>* & Sj, ^ 

ate tf; 


>4*5. 6V5 

©i?.^ 

28. Mazima bano baagala nnyo eby’ama- <J 3j ki y 
ngu, ate nebasuulirira olunaku oluzito oluli 
mu maaso gaabwe. 

29. Mazima Ffe twabatonda era netu- 
nyweza entonda yaabwe; ate bwe tuba 
twagadde okukyuusa, tubakyuusaamu 
abalala ababafaanana. 




©■Jj GLst EJ lr iti, 


30. Mazima kino ky’Ekijjukiza. Kale oyo 
ayagala, akwate ekkubo eliraga eri Mukama 
we. 

31. Era mmwe temuyinza kusalawo nga 
bwe mwagala okuggyako nga Allah 
akkirizza. Mazima Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 

32. Ayingiza oyo gw’aba asiimye mu 
kusaasira kwe, naye ate aboononyi yabate- 
gekera ekibonerezo ekirumya. 


*Uffl & &&X 8 w \ 

(2)1 

$)\&&\ 

$ a ^ A>;4 

©liy,! 4 i §_ 


<c@> 









Essuula 77 


AL-MURSALAT 


Juzu 29 


21. Abaffe, si Ffe twabatonda mu mazzi 
amanyoomofu, 

22. Nate netugassa mu kiwummulo 
ekyekusifu, 

23. Okumala ekiseera ekigere 
ekimanyiddwa? 

24. Kale bwe tutyo bwe twagereka, ye nga 
tuli bageresi balungi! 

25. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 
amazimal 

26. Ddala tetwakola ensi nga 
ly’ekkung’aaniro 


©ij> u L13 a uL s 

. (✓? ✓a 


27. Ly’abalamu n’abafu? 

28. Era twagissaamu ensozi engulumivu, 

era ne tubawa amazzi ag’okunywa # 

amaseeneekerevu. ^ v*/’ 

29. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 

amazimal ^ 

30. Baligambibwa nti: Mugende eri ebyo ©&£4 “f-j, 

bye mwalimbisanga, ^ m ( ^ n 

31. Mugende eri ekisiikirize eky’ensonda ©wiSl 

essatu, * 

32. Ekitasiikiriza kintu era ekitagasa ku 
nnimi z’omuliro. 

33. Mazima gwo gukasuka ennimi 
eziringa embiri. 

34. Eziring’anga eng’amira eza kyenvu. 

35. Ziribasanga kw’olwo abaalimbisa 
amazima! 

36. Luno lwe lunaku lwe batalisobola 
kwogera; 

37. Era tebalikkirizibwa kuwampanya. 






38. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 
amazimal 

39. Luno lwe lunaku lw’okulamula; X£t» 

tubakung’aanyizza mwenna n’abolubereberye. 

40. Kale obanga mulina olukwe lwonna, ^ 

kale munneekobere. 






Juzu 29 


AL-MURSALAT 


Essuula 77 


41. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 
amazima! 

Ruku 2 

42. Mazima abeekuumi be baliba mu 
bisiikirize n’ensulo, 

43. N’ebibala, mw’ebyo ebibawoomera. 






44. Mulye era munywe n’essanyu 
olw’ebyo bye mwakolanga. 




45. Mazima bwe tutyo bwe tusasula 
abakozi b’ebirungi. 

46. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 
amazima! 



47. Mulye era mweyagaleko katono mu 
nsi muno, mazima muli boononyi. 

48. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 
amazima! 

49. Era nga bwe bagambibwa nti: 
Mukutame (musinze), nga tebakutama. 

50. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa 
amazima! 

51. Kale ate olwo kigambo ki kye 
balikkiriza ebbali wa kino? 














Juzu 30 


AL-NABA’ 


Essuula 78 


23. Era gweguliba amaka g’abajeemu, 

24. Baligumalamu emirembe mingi. 

25. Mu gwo tebaliroza ku buweweevu 
bwonna wadde eky’okunywa kyonna, 

26. Okuggyako olweje olubabula, n’ amazzi 
amannyogovu agameketa. 

27. Nga y’empeera ennenkamunkamu. 

28. Kubanga ddala bo tebaatyanga 
kubalirira, 

29. Era baalimbisanga Aya zaffe olulimbisa. 



30. Era buli kimu twakibalirira mu 
Kitabo. 

3E Kale muloze ku kibonerezo. Ate 
tetujja kubongera okuggyako ekibonerezo. 

Kuku 2 

32. Mazima abawulize be balifuna 
obuwanguzi: 

33. Ensuku ezikugiddwa, n’emizabibu, 







34. N’abawala abaakavubuka ab’emyaka 
egimu, 

35. N’ebikopo ebibooga. 

36. Tebaliwuliriramu bya swaakaba wadde 
obulimba, 

37. Nga y’empeera ey’ekirabo ekiva eri 
Mukama wo etuukana n ’ebyo bye baakola- 
ngci — 



38 Mukama w’e.PPiilii n’ensi n’ehyo tout's *5 

ebiri wakati wa byombi, Omusaasizi ennyo; . 9 : ✓ j> ( , 

tebaliba na buyinza kwogera gy’ali. ©H'-« 


39. Olunaku Mwoyo ne bamalayika lwe jilLo ' 5 7 " 5 >-^ yt 

baliyimirira mu nnyiriri, tebalyogera, 
okuggyako oyo Allah Omusaasizi gw’alikk- 
iriza, era nga ky’ayogera kituufu. 


9 < 




40. Olwo olunaku ddala lwa kubaawo. 
Kale oyo ayagala, anoonye obubudamu 
eri Mukama we. 

41. Mazima tubalabudde ku kibonerezo 
ekiri okumpi: ku lunaku omuntu lw’aliraba 
ebyo emikono gye bye gyakulembeza, 
n’omutakkiriza aligamba nti: Woowe! Nga 
ndabye, singa kale nali nfuufu! 


us 1 tS ^ \ 14 > 

©fcfc^di, 

14* £ It 
©e^iui% 










Juzu 30 


AL-NAZPAT 


Essuula 79 


22. Naye ye n’alimbisa era n’ajeema, 

23. N’oluvannyuma yakubayo amabega, 
n’anyiikira okumwekobera. 

24. Olwo n'akung’aanya abantu be 
n’alangirira, 






25. N’agamba iti: Mazima nze mukama 

wammwe ali waggulu wa bonna. * s, r 

26. Kale Allah n’amukwatamu olw’ekibo- 

nerezo ky’enkomereron’eky’okunsi. , ^ i' • <■ ' 

27. Mazima mw’ekyo mulimu eky’okuyiga ©^^So^ §y 

eri oyo atya Allah. r 

28. Abaffe, mmwe musinga obuzibu Q> fl *'^ A r \ f all 1 k3->\ > 

okutonda oba eggulu lye yatonda? 

29. Yatumbiiza obuwanvu bwa lyo ate 
n’aliyooyoota. 

30. Era n’assa ekizikiza mu kiro kya lyo, 
era n’afubutulayo omusana gwalyo, 

31. N’ensi oluvannyuma lw’ekyo 
yagyalirira. 

32. N’aggya mu yo amazzi ga yo n’omuddo 
gwa yo, 

33. N’ensozi n’azinyweza. 


©(jA^* ^yX\ 5C4-L1J tJAc I 5 

©(^Ai ill^i‘aA<u®3S'3 
(v^A} \ jt^s) '3 


34. Nga by’ebyetaago gye muli n’eri 
ebisolo byammwe. 

35. Naye akabenje ssemabenje bwe 
kalituuka, 

36. Kw’olwo omuntu lw’alifumiitiriza 
ennyo kw’ebyo bye yatakabaniranga. 

37. N’omuliro gulyolesebwa eri oyo 
alaba. 

38. Naye oyo ajeema, 

39. N’asukkiriza okwagala obulamu 
bw’ensi, 

40. Kale omuliro gwe guliba amaka. 





©1*3^^'^ 


41. Naye oyo eyatya embuga ya Mukama 
we, n’aziza omwoyo gwe okwagala okubi, 

42. Kale Janna ge galiba amaka. 


< < 

J*-> 3 


~i) P 


& St 3 
<©j 3 I 5 J 1 & § 


43. Bakubuuza ebifa ku Ssaawa GlW.' 
eyalagaanyizibwa nti eribaawo ddi? 

44. Abaffe, ggwe nga ogenderera ki 
okugyoogerako? 

<c@> 


✓ 




* 9 






Essuula 80 


•ABASA 


Juzu 30 








Juzu 30 


•ABASA 


Essuula 80 


19. Ye nno Allah yamutonda mu ki? 

20. Mu ttondo lya mani! N’amutonda ate 
n’ amwenkanyankanya, 

21. N’oluvannyuma ekkubo yalimufuulira 
eryangu, 

22. N’oluvannyuma amufiisa kale 
n’amussa mu ntaana; 

23. Natebw’aliba ayagadde, alimuzuukiza. 

24. Nedda! Tannatuukiriza ebyo bye 
yamulagira. 

25. Kale omuntu atunuleko eri emmere 
ye: 

26. Mazima Ffe tufukirira amazzi ku yo 
olufukirira, 

27. N’oluvannyuma twaasa ettaka 
olwaasa— 

28. Netumeza mu lyo empeke, 

29. N’emizabibu, n’enva, 

30. N’emizayituuni, n’emitende. 

31. N’essamba ez’emiti egy’ekifuko 
eziriko enkomera, 

32. N’ebibala, n’omuddo, 

33. Nga by’ebyetaago byammwe, n’olwe- 
bisolo byammwe. 

34. Naye okubwatuka okuziba amatu 
bwe kulituuka, 

35. Olwo lwe lunaku omuntu lw’alidduka 
muganda we, 

36. Ne nnyina, ne kitaawe, 

37. Ne mukyala we, n’abaana be, 

38. Buli omu mu bo kw’olwo aliba uti; 
n’ensonga eyiye emumalawo. 

39. Obwenyi obumu kw’olwo buliba 
bwakaayakamu, 

40. Nga buseka era nga busanyufu nnyo! 

41. Naye obwenyi obulala kw’olwo buli- 
baako enfuufu, 

42. Nga busaanikiddwa ekizikiza. 

43. Abo nno be baali abatakkiriza, 
aboononefu. 



Q i flll \',Js * 3 1 
sJLi -t 

©XfiX 11: i i 


©ILks 5IIS5 

©iSi 5 

©di-LSaJI la-\bis 

JL . rs •'f f \ 






Essuula 81 Juzu 30 



AL-TAKWlR 

(Yakka lubereberye Iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Awo enjuba bw’erizingibwako, 

3. Era awo emmunyeenye bwe zirizi- 
meera, 

4. Era awo ensozi bwe ziritambuzibwa, 

5. Era awoeng’amiraez’embutoez’emyezi 
ekkumi bwezirirekebwaettayo, 

6 . Era awo ebisolo bwe birikung’aa- 
nyizibwa, 

7. Era awo ennyanja bwe zirikuluku- 
sibwa nezeegatta, 

8 . Era awo abantu eb’enjawulo bwe 
baligattibwa awamu, 

9. Era awo omuwala omuto eyaziikibwa 
nga mulamu bw’alibuulirizibwako, 

10. Nti: Musango ki ogwamussa? 

11. Era awo ebitabo bwe biribunyisibwa 
wonna, 

12. Era awo eggulu bwe liriggyibwako 
eddiba, 

13. Era awo omuliro bwe gulikumibwa, 

14. Era awo e Janna bw’erisembezebwa, 

15. Olwo buli muntu alimanya bye 
yaleeta. 

16. Nedda! Njuliza ba sseng’endo abadda 
ekyennyumannyuma, 

17. Abagenda mu maaso n’oluvannyuma 
nebeekweka. 

18. Era njuliza ekiro awo nga kibulirayo, 

19. N’amakya awo nga busaasaana, 

20. Mazima kino ky’Ekigambo 
ekyabikkulirwa Omutume ow’ekitiibwa, 

21. Nannyini maanyi agava eri Nannyini 
Nnamulondo ennyweevu, 

22. Agonderwa, ate nga mwesigwa. 

23. Era munnammwe si mugwi wa ddalu. 







Juzu 30 


AL-INFITAR 


Essuula 82 







Essuula 83 


AL-TATFiF 


Juzu 30 


13. Abamanyi byonna bye mukola. 

14. Mazima abatuukirivu be baliba mu 
ssanyu erijjuvu; 

15. Ate aboononefu be baliba mu muliro, 

16. Gwe baliyingiramu ku lunaku lw’oku- 
lamulirwako; 

17. Ate tebalisobola kugutolokamu. 

18. Yekiki ekinaakumanyisa nti olunaku 
lw’okulamulirwako kye ki? 

19. Nate era kiki ekinaakumanyisa nti 
olunaku lw’okulamulirwako kye ki? 

20. Lwe lunaku omuntu lw’ataliba na 
buyinza n’akatono kugasa muntu mulala. 
Eraokulagira kwonna kw’olwo kuliba kwa 
Allah. 





JUu* 


9 A 





AL-TATFIF 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Qf&P ' 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Zibasanze abo ababbira mu kupima! 

3. Abo ababa nga beepimira okuva eri lA 6- I ^3 LsJl J > \ 1 

abalala, nebatwala bijjuvu; ^ At 


4. Naye nga bwe baba bagerera abalala ,»Js»!p3 5 $ljsJe> 

obanga babapimira, bakendeezaako. 

5. Abaffe, abo tebalowooza nti balizuu- 
kizibwa 

6 . Ku lunaku olw’entiisa, 


7. Olunaku abantu lwe baliyimirira mu 
maaso g’Omutonzi w’ebitonde byonna? 

8 . Nedda! Mazima ekitaboky’aboononyi 
km mu Sijjiini. 

9. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Sijjiini 
kye ki? 

10. Ky’ekitabo ekyasengekebwa. 

11. Ziribasanga kw’olwo abaalimbisa, 


(5 u 5 S-frz }£'\ 

1 dj (J“ 115 \ 

' »• 









Juzu 30 


AL-TATFiF 


Essuula 83 


12. Abo abaalimbisa olunaku lw’okulamula. 

13. Naye tewali alulimbisa okuggyako buli 
mujeemu, omwononyi, 

14. Nga bw’asomerwa Aya zaffe, agamba 
nti: Ngero z’abedda! 





feiij dAl ^33 v>\. 



15. Nedda, ddala ebyo bye baakolanga 
byatalazza emyoyo gyabwe. 


Is 


16. Nedda, mazima bo ku lunaku olwo d “j 

baliziyizibwa eri Mukama waabwe. 





17. N'oluvannyuma ddala baliyingira mu 
muliro. 

18. N’oluvannyuma kirigambibwa nti: 
Guno gwe gwo gwe mwalimbisanga. 


if ^\ \U itii £ 


19. Nedda! Mazima ekitabo ky’abatuu- 
kirivu kiri mu ‘Illiyyiina. 

20. Naye kiki ekinaakumanyisa nti 
‘Uliyyuna kye ki? 

21. Ky’ekitabo ekyasengekebwa. 

22. Ab’oku lusegere Iwa Allah kye 
baliraba. 

23. Mazima abatuukirivu be baliba mu 
ssanyu erijjuvu. 

24. Nga bali ku ntebe empunde, 
beerolera. 

25. Olibamanyira ku bwenyi bwabwe 
obumegerevu olw’essanyu eringi. 

26. Balinywesebwa eky’okunywa ekituku- 
vu, ekikonere, 

27. Ngaenkonerayakyo yamiski—kale 
kino abayaayaana kye baba bayaa- 
yaanira— 

28. Era entabula ya kyo eriba ya Tasniimu, 



29. Ensulo erinywebwamu ab’oku lusegere 

Iwa Allah. ^ ^ y s ». \ ■£ 

30. Mazima abo abaayonoona, baaseke- ch’.^J' ly 0 cl), 

reranga abakkiriza; ? ✓ „£v *.*>&*', 

j \y-o I 




Essuula 84 


AL-INSHIQAQ 


Juzu 30 








Juzu 30 


AL-BURUJ 


Essuula 85 






Essuula 85 


AL-BURUJ 


Juzu 30 


4. N’omujulizi n’oyo aweebwako 
obujulizi. 

5. Bakolimirwe banannyini lunnya — 

6 . Lw’omuliro ogujjudde enku — 


0 ^ ^ itu. 


7. Awo nga batudde ebbali ku gwo, 




8 . Era bo bajulizi kw’ebyo bye baakolanga ©a^ 4 -iL UyjJuGa (£■}&'> 
abakkiriza. 

9. Era tebaabawalanira kirala wabula Iwa aJj u \y-ay_ ul >> /> 4 ^,\yas^ Go 

kubanga bakkiriza Allah, Luwangula, JL A A .^ 

Atenderezebwa ennyo, ^ 


10. Oyo Nannyini bwakabaka bw’eggulu 
n’ensi. Era Allah ye Mujulizi ku buh kimu. 


J, U£J*§ 6 * 


,^_SJ|£&2 AJ^I 


11. Mazima abo ababonyaabonya 
abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi 
n’oluvannyuma ne batabonerera, kale 
balifuna ekibonerezo kya Jahannamu era 
baliba n’ekibonerezo ky’okubengeya. 

12. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, balifuna ensuku 
ezikulukutamu emigga wansi wazo. Okwo 
nno kwe kuwangula okunene. 






A »<' ""l, j> i<x 


c^\\^5 \&\ h 
3 $ 1 4 I c>j4- 


✓ c 


13. Mazima okuvumbagira kwa Mukama 
wo kukakali nnyo. 

14. Mazima Ye y’atandika buli kimu era 
y’akiddamu. 

15. Era Ye ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’omukwano ennyo eri oyo amwagala; 

16. Nannyini Nnamulondo, Nannyini 
kitiibwa, 

17. Akola n’atuukiriza ky’aba ayagadde. 

18. Abaffe, watuukwako ebyafa ku magye? 

19. Ga Farawo ne Thamuda? 






20. Kyokka abatakkiriza bo bali mu 
kulimbisa. 

21. Naye Allah abeetoolodde mu ngeri 
gye batamanyi. 

22. Ddala eno ye Kur’ani entukuvu, 

23. Eri ku kipande ekikuumibwa obutiribiri. 

<c@> 

















Essuula 89 


AL-FAJR 


Juzu 30 







Juzu 30 


AL-FAJR 


Essuula 89 


£ K 


i. ✓ 


ill 


\i\ 


Lsti 


16. Naye omuntu Mukama we bw’amuge- 

zesa n’amuwa ekitiibwan’amuwa n’ebyengera, t s/// y y x t ( 

olwo agamba nti: Nga Mukama wange ampa- ©4^“ r ^ ^ * ‘^ aM 5 >=*-* 

dde nnyo ekitiibwa. 


17. Naye bw’amugezesa n’amukundeereza 
ebyamuweebwa, olwo nga agamba nti: 
Mukama wange ampeebudde. 



18. Sikyo, ddala temuwa bamulekwa kiti- 
ibwa, 

19. Era temukubiriziganya ku kuliisa 
banaku, 

20. Era mulya n’ebyobusika bye musigi- 
ddwa mu ndya ey’okuvaabira, 

21. Era mwagala nnyo eby’obugagga 
okwagala okusukkiridde. 

22. Mwetegereze! awo ensi bw’eribete- 
ntulwa olubetentula, 

23. Era Mukama wo n’ajja nebamalayika 
mu nnyiriri n’ennyiriri; 

24. N’omuliro kw’olwo ne guleetebwa, ku 
lunaku olwo omuntu alijjukira, naye nno 
nga okujjukirakwe kukyamugasa ki? 


* 4 ' Jljs 1 









25. Aligamba nti: O! Nga zinsanze, singa 
kale nakulembeza birungi olw’obulamu 
bwange obw ’oluvannyuma! 

26. Kale ku lunaku olwo, tewali n’omu 
alibonereza kibonerezo ng’ekikye; 

27. Era tewaliba n’omu alisiba ensiba 
ng’eyiye. 

28. Owange ggwe omwoyo omutebe- 
nkevu! 

29. Dda eri Mukama wo nga oli musa- 
nyufu gy’ali, nga naye musanyufu gy’oli. 

30. Kale yingira mu baweereza bange 
abaagalwa, 

31. Era yingira mu Janna yange. 















T'l l^U 



AL-BALAD 

(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Nedda, njuliza ekibuga kino. ©£-*4^ 'M-i 


3. Era ggwe lumu olidda mu kibuga kino. 


•;<? aI ">T. j> . r! 


4. Era njuliza omuzadde n’oyo gwe 3 

yazaala, 

5. Mazima twatonda omuntu nga wa 
kutakabana. 

6 . Abaffe, alowooza nti tewali n’omu 0 l '-? \ a y \ yjn $ ^' iZ 

amulinako buyinza? ^ " 

7. Agamba nti: Nsaasaanyizza eby’obu- Ql > 0 [la ju&j Ja 

gagga bingi. I „ „ 

8 . Abaffe, alowooza nti tewali n’omu ©155 <£- 

amulaba? ^ 

9. Abaffe, tetwamuwa amaaso abiri, 


7. Agamba nti: Nsaasaanyizza eby’obu- Ql >0 *j$llo cu&j IaT^3^ 

gagga bingi. 1 " 

8 . Abaffe, alowooza nti tewali n’omu ©155 l 

amulaba? ^ 

9. Abaffe, tetwamuwa amaaso abiri, (y)e£U_£fc aJ JJjT 

10. N’olulimi, n’obumwa bubiri? 

11. Era netumwoleka amakubo abiri ©^. I Ajj Xib 5 

eddungi n’ebbi ? 

12. Naye teyawalampa kkubo lya © '^T*-1 1^ y:%' » 

‘Aqabah. ^ 

13. Naye kiki ekinaakumanyisa ekkubo 
lya ‘Aqabah? 

14. Kwe kuta omuddu. ©‘22135 dsl» 

« • 

15. Oba okuliisa ku lunaku olw’enjala 042 X-* 2 a Cf \ (£, jL*-b \ 31 

16. Mulekwa ow’oluganda, 00 0 ^\y \^rr^ 

17. Oba omwavu avulubanye enfuufu. ©^^*° 

18. Ate ng’ali mw’abo abakkiriza era 3 1^— 

abakuutiragana ku kugumiikiriza era l; : 

nebakuutiragana ku kusaasiragana. ^ * 

19. Abo nno be bantu b’oku ddyo. 

20. Naye abo abaagaana Aya zaffe, bo ciotol 5>-*> ^5*4, )5>*^ &.p\) 

be bantu b'oku kkono. }• '\ \ 

<C@> 







Juzu 30 


AL-SHAMS 


Essuula 91 












Juzu 30 


AL-DUHA, AL-INSHIRAH 


Essuula 93, 94 






al-inshirAh 



(Yakka lubereberye hva Hijra) ( 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abaffe, tetwakwanjululiza ekifuba kyo. 


0 ^> 





3. Era netukutikkulako obuzitobwo 






Essuula 95 


AL-TlN 


Juzu 30 












Essuula 97, 98 



AL-QADR, AL-BAYYINAH 




AL-QADR 



(YakJca lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Mazima Kur’ani twagissa mu kiro 
eky’okugera. 

3. Naye kiki ekinaakumanyisa ekiro 
eky’okugera nga bwe kiri? 

4. Ekiro eky’okugera kirungi n’okusinga 
emyezi olukumi. 

5. Ba malayikaneMwoyo bakkira nnyo mu 
kyo kubuli nsongaolw’ekiragiro kya Mukama 
waabwe. 




©^iJLS 1 S-Lll ttL ) > I ) 

0^1 l \ ily 

^f ?P' 5 


6. Emirembe gy’ekiro ekyo gituusiza 
ddala ku kusala kwa mmambya. 





AL-BAYYINAH 


(Yakka hcvannyuma hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 



2. Abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo 
n’abo abenkanya Allah n’ebirala tebajja 
kulekayo butakkiriza bwaabwe okutuusa 
nga batuukiddwako obukakafu obw’olwa- 
atu — 

3. Nga buleetebwa Omubaka ava eri 
Allah asoma ebiwandiiko ebyatukuzibwa, 

4. Ebirimu enjigiriza ey’enkalakkalira. 

5. Era abo abaaweebwa Ekitabo tebaaya- 
wukanamu wabula luvannyuma nga bamaze 
kutuukwako bukakafu obw’olwaatu. 



6. Era tebaalagirwa kirala okuggyako oku- 
sinza Allah yekka, nga bamalirivu mu 
buwulize gy’ali, nga beesimbu, era nga 
bajjumbira essaala era nga batoola zaka. 
Era eyo y’eddiini ennesimbu. 


aii\ 1^5 

J» . a. /,,l \ 5 A _ 







Juzu 30 


AL-ZILZAL 


Essuula 99 










AL-QARFAH 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
enyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Akabi akaggunda! 

3. Akabi akaggunda kye ki? 

4. Era kiki ekinaakumanyisa nti akabi 
akaggunda kye ki? 

i 

5. Lwe lunaku abantu lwe baliba ng’e- <-£' 

biwojjolo ebisaasaanye, O' y 






If 9 - 

©2^udi 


6. N’ensozi ziriba ng’ebyoya by’endiga ©<Jjj$jL*IoJ' 
ebisunsule. 

<qsp 






Juzu 30 


AL-TAKATHUR, AL-‘A§R 


Essuula 102,103 






AL-‘A§R 

(Yakka lubereberye hva Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi V ' 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. „ „ 

2. Njuliza omulembe, 

3. Mazima omuntu ali mu kufiirwa A ' A /A 1 I ft 1 

bufiirwa, * 

<$5p> 







Essuula 104,105 


AL-HUMAZAH, AL-FlL 


Juzu 30 











AL-MA‘UN 


(Yakka lubereberye hva Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abaffe, omulabye oyo alimbisa eddiini? Qffi. vJ L. ^ & 0 1 ^ r- J t 


3. Kale y’oyo agobaganya mulekwa. 

4. Era n’atakubiriza nakuliisa bankuseere. 



5. Kale zibasanze abo abasaala, 

6. Abo ababa mu ssaala zaabwe nga te- 
beefiirayo. 

7. Abo abanoonya okulabwa obulabwa 
abantu. 

8. Era nebalemesa n’abantu okufuna 
ebikozesebwa ebya bulijjo. 


QtD js-A cy-i £-51 

'O' f / 1 I p 









Essuula 108,109, 110 




AL-KAUTHAR, AL-KAFIRUNA, AL-NASR 




Juzu 30 





AL-KAUTHAR 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 

y * A» 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Mazima Ffe twakuwa obutitimbe, L»j, 


3. Kale saba nnyo Mukama wo era 
saddaaka. 

4. Mazima omulabe wo y’atalina baana 
balenzi. 


0>sjis%u4-^ 

^ ^ j ^ .p [< ^ I 



AL-NASR 

(Yakka luvannyuma hva Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi P 1 ^ 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Awoobuyambi bwa Allah bwe bulijja, Q^Lail 5 jjM $->2aj 1 >], 

n’obuwanguzi, , f -c yyy 

3. Era n’olaba abantu bwe bayingira 

mu ddiini ya Allah mu bibinja, 0t*£ 

<C@> 







AL-IKHLAS 
(Yakka lubereberye hva Hijra) 

y ^ ' 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. ( „ 

2. Gamba nti: Ye Allah ali bwa nnamu- ©>^' ^ 

nigina; A^-S^ir 

3. Allah, Ateetaaga, Eyeetaagwako. -«a l jjj 1 


4. Tazaala era teyazaalibwa; 

5. Era teri n’omu amufaanana. 




111:2. Abu Lahabu kitegeeza ‘taata w’ennimi z’omuliro’. Kino kyogerwa ku muntu 
ow’otukaalikaali , ow’olusunguyira ate nga atera n’okunyiiza abalala. 









EsSUUla 113, 114 AL-FALAQ, AL-NAS Juzu 30 



AL-FALAQ 


(Yakka luvannyuma twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Gambanti: Nzirukira eri Mukama w’e- 
mmambya, 

3. Okuva eri akabi k’ebyo bye yatonda, 

4. N’ okuva eri akabi k’enzikiza awo nga 
ebunye wonna, 

5. N’okuvaeri akabi k’abafuuyirira ebifu- 
ndi ki ddwa babisumulule, 

6. N’okuva eri akabi k’owensaalwa awo 
nga akola ensaalwa. 


A5j 

04A ) (g* tc- y- 5 

\ <4 Chilli 1 



✓ X 


✓ 





AL-NAS 


(Yakka luvannyuma twa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Gamba nti: Nzirukira eri Mukama w’a- 
bantu, 

3. Kabaka w’abantu, 

4. Omusinzibwa w’abantu, 

5. Okuva eri akabi k’omufukuutirizi afu- 
kuutirira mu nkukutu, 

6. Oyo afukuutirira mu mitima gy’aba- 
ntu, 

7. Okuva mu Majinni ne mu bantu. 


^ ^1 Ji 

^ ^ r“ ^ ^ ^' 









DUWA GY’OSOMA NGA OMAZEEKO KUR’ANI ENTUKUVU 


j I jjij ^ j j'lyi)b i $JUi 

* s' 

s s 9 9 9 jj S 3 oi S * S 

6 s . | 9 # J 9 . s s.s* 9 9 \ s s 2 9 i ' * 9 9 ^ * | t < 

4?J7U CJL^rU AJJ* j Jyol£j C~~»J U <LJ_* ,_jj_S ^ A—gJJl 

Uj Ij <li *9?\j jtgJlj J-JUl &UI 


Ayi Allah Omulezi wange, nkusaba onsaasire ku lwa Kur’ani 
Ey’ekitiibwa era ogifuule mukulembeze wange era ebeere kitangaala 
gyendi era onnung’amyenga na yo era ondagenga ekisa ku lwa yo. Ayi 
Allah Omulezi wange, nkusaba onzijukizenga ebyo bye nnaabanga 
neerabidde mu yo era onjigirizenga ebyo bye nnaabanga simanyi mu yo 
era ompe ekyengera ky’okugisomanga mu biseera by’ekiro n’emisana. 
Ayi Allah Omulezi w’ebitonde byonna, era nkusaba ogifuule bujulizi 
obulinnunula. Amiin. 




AMAKULU G’EBIMU KU B1GAMBO BY’OLUWARABU 


Abu Lahab: Elinnya lye lyennyini lyali ‘Abdul-'Uzza era yali kojja wa Mutume (s.a.w). 

Al-Judi : Lwe lumu ku nsozi ezaawula amaserengeta ga Armenia okuva ku Mesopotamia (Iraq) 
n’ekitundu kya Assyria (Syria) omubeera aba Kurdi ckyaviirako n'olusozi olubaliraanye 
okuyitibwa Cardu oba Gardu, oluvannyuma Abayonaani lwe baakyuusaamu ne baluyita 
Gardyaei. Ebisigalira by’ekyombo kya Nuhu (a.s) byalabibwanga ku nsozi z’e Gardyaei. 
Kigambibwa nti Ssekabaka Heraclius bwe yali ava mu kibugaky’e Thamanin yalinnya ku 
nsozi zino okulaba ekifo ky’ekyombo. Waliwo n’ekiseera ku nsozi zino we kwabeererako 
ekijjukizo ekyayitibwanga Monastery of The Ark. 

Allah: Ly’erinnya lya Katonda ettongole. 

Al-Swafd wal Marwa: Buno bwe busoziobubiriobuliraanyeKa’bah mu kibuga Makka. Ebyaafaayo 
bya Buwarabu n’Obusiraamu bikwataganya obusozi buno n’ebyafaayo bya Hajarah 
nnyina wa Isimaili. Ibrahimu (a.s) yabaleka mu ddungu okumpi n’obusozibuno. Bwafuuka 
kijjukizo ky’ekyafaayo kya Hajarah bwe yadduka emirundi omusanvu wakati wa bwo 
nga anoonyeza omwaana Isimaili amazzi. Okuddukira wakati w’obusozi buno bwombi 
mpagi nkulu nnyo mu mikolo gya Hijja. 

‘Arafat : Ekibangirizi oba ekiwonvu ekiri okumpi n’e Makka abalamazi mwe bakolera emikolo 
mu kitundu ky’olunaku eky’okubiri nga 9Dhul-Hijja. Ekifo kino kiri mailo mwenda 
okuva e Makka. Abalamazi okubeera mu kibangirizi kino nga 9 Dhul-Hijja y’emu 
ku mpagi za Hijja ezisinga obukulu. 

Badr: Kitegeeza omwezi omujjuvu (full moon), naye nga linnya lya kifo ekiri wakati wa 

Makka ne Madina. Olutalo olwasooka wakati w’Abasiraamu n’Aba Quraishi b’e 
Makka we lwaali. Mu lutalo luno amaanyi g’Aba Quraish gaasalika nnyo. 

Bahira: Ly’erinnya abasamize lye baayitanga eng’amira enkazi (awalala kigambibwa nti lyali lya 
ndiga oba embuzi enkazi). Baagitanga n’erya butaala oluvannyuma Iw’okulyebula amatu 
ga yo, nga ke kabonero akalaga nti eweereddwayo eri omu ku ba lubaale baabwe. Ensolo 
eno teyakamwanga era teyebagalwanga. 

Ba‘l: Lyali linnya ly’omu ku ba lubaale b’Abawarabu abasamize; ob’olyawo y’eyali katonda- 

njuba 

Bacca: Linnya lya kiwonvu kya Makka. Abamanyi abamu bagamba nti ‘Bacca’ ne Makka 
by’ebimu, era nti ‘ba’ y’eyakyuusibwa n’efuuka ‘ma’ mu kigambo ‘Makka’. 

Dhul-Nun oba Swahibul-Hut: Ye Nabbi Yunus (a.s). 

Dhul-Qarnain: DhuT-Qamain ayogerwako mu Kur’ani ye Ssekabaka w’obwakabaka bwa 
Medo-Persia eyasookera ddala amanyiddwa nga Ssekabaka Cyrus. Buno bwe bwakabaka 
obwatuukiriza ekirooto kya Danieri eky’amayembe g’endiga abiri. (Danieri 8:4,20,21) 

Hajj: Okulamaga olugendo lw’e Makka. 

Ham oba Hami: Lyali linnya lya ng’amira Abawarabu abasamize gye baatwaalanga nga ey’omuzizo 
okugyebagala wadde okutikka obuzito. Teyakozesebwanga mu mulimu gwonna era 
teyasalibwangako byooya era nga erya butaala. 

Hunain : Ky’ekifo awaali olutalo olw’amaanyi ennyo wakati wa Mutume (s.a.w) n’amawanga 
agamu ag’Abawarabu mu mwaka 8 .A.H . Ekifo kino kiri mailo 15 okuva e Makka mu 
maserengeta. 

Iblis: Ky’ekitonde ekiba nga mu butonde bwa kyo mulimu ebimngi bitono nnyo ate nga 

ebitasaana n’ebyekivve byo bingi ddala. Era obujeemu bwa kyo bukiviiramu 
okuggwebwamu essuubi ku kusaasira kwa Allah, bwe kityo nekifaafaaganirwa. Ibilis 
kiyinza n’okutegeeza omwoyo ogwekubira ennyo eri ebibi n’ebitasaana, ate nga gwewala 
nnyo ebirungi n’ebisaana. 

Idris: Ye Enoch mu Baibuli. 

Jalut: Ye Goliath mu Baibuli (1.Sam. 17:4). Elinnya lino liwa amakulu g’okudduka, 

okufufuggaza emyoyo emibi; oba ‘omukulembeze’ oba ‘nnamige’. 

Jinn: Mu Kur’ani Entukuvu ekigambo kino kikozesebwa kuwa makulu gano: 

(a) Abantu ababi abasendasenda emitima gy’abantu okukola ebibi nga babapikiriza. 




AMAKULU G’EBIMU KU B1GAMBO BY’OLUWARABU 


(b) Abasinzibwa abagunjirire abantu abatakkiririza mu Allah be baafuula abasinzibwa mu 
kifo kya Allah. 

(c) Abatuuze b’omu nsozi z’omu mambuka ga Bulaaya abaatwaalibwanga ng’abatali 
bantu ba bulijjo olw’obweru n’obumyuufu bwabwe. Abantu bano baali beesudde nnyo 
ku bantu abalala era baali bakyaali mabega nnyo mu by ’ obugunjufu ku bantu b’omu Asia, 
naye ate nga oluvannyuma be baali bagenda okukulaakulana ennyo mu by’ensi bakulembere 
n’eggye elyaali ligenda okulwanyisa eddiini. 

(d) Abantu abagwiira, nga bagundiivu, nga n’enzikiriza yaabwe ya njawulo. 

(e) Abantu eb’emirembe egy’edda ennyo nga omuntu akyasula mu mpuku, nga tannagunjuka 
mu mpisa n’amateeka g’eddiini, era nga atambulira ku bwetaavu bwa butonde bwe. 

(f) Abantu abakukunavu abateetaba mu bantu ba bulijjo era nga tebalabikalabika. 

(g) Abatuuze b’omu nsozi, mu biwonvu ne mu ddungu (kubanga ebiseera ebisinga, babeera 
mu bifo ebyesudde ku bifo abantu abalala mwe babeera). 

Ka’bah : Ennyumba ey’emizizo eri e Makka Abasiraamu gyeboolekeza obwanga nga basaala. 
Manna\ Kitegeeza: 

(i) Kisa. 

(ii) Ekintu kyonna ekifunibwa awatali kutakabana. 

(iii) Omubisi gw’enjuki oba kalenge. 

Mash’arul-Haram: Ke kasozi akatono akasangibwa ku mailo mukaaga okuva e Makka, mu 
Muzdalifah ekiri wakati wa Makka ne ‘Arafat. Wano abalamazi basulawo bwe baba bava 
mu ‘Arafat mu kawungeezi k’ennaku z’omwezi nga 9 Zul-Hijja. 

Qibla: Kitegeeza oludda Abakkiriza gye boolekeza obwanga nga basaala, i.e. Ka’bah esangibwa 
e Makka. 

Quraish:lAm\x ku mawanga g’ Abawarabu Mutume (s.a.w) mwe yali ava. 

Rd ‘ina: Kitegeeza‘Tutunuulire’. Naye singa enjogera ya kyo ekyuusibwamu katono, olwo ekigambo 
ekyo kitegeeza omuntu omusiru oba ow’emputtu eyeeragaalaga. 

Sa’ibah: Eng’amira eno Abawarabu abasamize baagitanga oluvannyuma Iw’okugiwaayo nga 
saddaakaeri balubaale baabwe era yalyanga butaala. Kino kyakolebwanga eng’amira bwe 
yazaalanga ennyana kkumi, olwo yateebwanga n’erya butaala, nga teyebagalwa ate nga 
tekamwa; okuggyako okuyonsa abaana ba yo. 

Sal-wa: Kika kya kinyonyi ekyeru ekyefaananyirizaako ennyange ekisangibwa mu bitundu ebimu 
ebya Buwarabu n’ensi eziriraanyewo. Ekigambo kino kirimu amakulu gano: 

(i) Ekintu kyonna ekireetera omuntu essanyu. 

(ii) Omubisi gw’enjuki. 

Shahr-ul- Ramadhdn: Omwezi gw’okusiiba mu Busiraamu. 

Talut: Ye Saulo mu Baibuli (I Sam. 10:23) 

Tuwa: Ly’erinnya ly’ekiwonvu Allah we yeeyolekera Musa (a.s) omulundi ogwasooka. 
‘Umra: Kwe kulamaga okufunze okutazingiramu mikolo egimu egibeera mu kulamaga okujjuvu 
(Hijja). 

Undhurna: Ekigambo kino kitegeeza nti ‘tufeeko’ (have regard for us). 

Wadf-al-Naml: Ly’erinnya ly’ekiwonvu ekisangibwa wakati wa Jibrun ne Asqalaan. Namlah 
linnya lya ggwanga. 

Wasilah: Eng’amira enkazi eyateebwanga Abawarabu mu linnya lya katonda waabwe n’erya 
butaala. Oluvannyuma lw’okuzaala ennyana musanvu ez’omuddiring’anwa, singa ku 
luzaalo olw’omusanvu yazaalanga nnongo akalume n’akayana, ezo zombiriri nazo 
zaateebwanga ne zirya butaala. 

Zaid: Yali muddu, Mutume (s.a.w) n’amuwa eddembe lye. Yawasa Zainab - muwala wa senga 
wa Mutume (s.a.w), naye oluvannyuma yamuwa talaka ne baawukana. 

Zakdt: Kitegeeza kuyingiwaza na kutukuza. Kiwa amakulu g’okutoola mu by'obugagga 
okwalaalikibwa ku bakkiriza. 

Zaqqum : Muti ogw’obukoola obutono obwekulungirivu obutaliiko maggwa. Amasanda gagwo 
gawunya bubi ate gakaawannyo. Gwefaananyirizaako omukuukuulu. Ekigambo kino 
kiyinza okutegeeza ekika ky’emmere yonna ey’akabi. 






ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANl 


ABAKKIRIZA (MU’MINJJN) 

Agamu ku matendo gaabwe 23:2-10. 
AB’EKITABO 

Nabbifs.a.w) ye yekka asobola okubaddaabulula. 
5:16,20. 

Abayudaaya n’Abakulisitaayo basaba olw’oku- 
lemesa. 4:154,172. 

— bakoowoolwa okutongoza obwa nnamunigina 
bwa Allah. 3:65. 

— balikkiriza nti Yesu teyafiira ku musaalaba. 
4:160. 

ABU LAHAB 

— ne mukyala we. 111:2-6. 

Adam 

— ye Nabbi eyasooka. 2:31. 

Malayika zeewuunya nnyo Adam okufuulibwa 
Khalifa; 2:31. 

— yayigirizibwa amannya g’ebintu n’amatendo 
ga Allah. 2:32. 

Malayika zaalagirwa okumuweereza. 2:35; 7:12; 
15:30;17:62; 18:51 ;20:117,118. 

— yalagirwa okwewala Shajarah (omuti). 
2:36;7:20. 

— yeetungirirako amakoola (yalongoosa n’ebi- 
rungi). 7:23. 

— teyasobya mu bugenderevu. 20:116. 

Allah yamutonda n’emikono gye (i.e.yamuwa 
ekikula n’obusobozi obw’obutonde n’obwo- 
mwoyo). 38:76. 

— yagunjulwa mu by’obulamu. 20:119-120. 

— yali mu lusuku. 2:36. 

— yalagirwa asenguke. 2:37,39. 

— yatondebwa mu budongo. 3:60. 

— yalina abaana babiri. 5:28. 

AHLUL-BAIT 

— nga kitegeeza ab’enju ya Ibrahimu n’abago- 
berezi be. 11:74. 

— nga kitegeeza ab’enju ya Nabbi Omutukuvu 
n’abagoberezi be. 3:122; 33:34. 

AL-A ‘RAF 

Aba Al-A’raf be bakkiriza abatuufu; 7:47. 

ALLAH 

Okubaawo kwe. 2:56;42:12;57:4. 

Obwa nnamunigina bwe. 2:164;4:172;5:74;6:20; 
9:31; 13:17;14:49;16:23;22:35;37:5;112:2. 

Ye Katonda yekka. 2:117; 2:164; 2:256; 3:3; 
3:19. 

— ky’ekitangaala ky’eggulu n’ensi. 24:36. 
Tewali ali nga Ye. 42:12; 112:5. 


— Ali wonna. 6:4;43:85. 

Amaaso g’omuntu tegamulaba 6:104. 

— alung’amya abaweereza be gy’ali. 29:70. 
Okunyiikira okumunoonya kyetaagisa. 84:7. 
Buli kimu kimwetaaga. 112:3. 

— amanyi buli kimu. 2:256; 10:62. 

— ali kumpi nnyo n’omuntu okusinga obulamu 
bwe. 50:17. 

- Yekka y’amanyi ebitamanyiddwa byonna. 
27:66;39:47;49:19;59:23;62:9;72:27. 

— amanyi eby’olwatu n’ebyenkiso. 3:30. 

—asobola okutuukiriza ekyo ky’ayagala mu 
bujjuvu. 2:21;3:48;19:36;65:4. 

— alonda ababaka okuva mu bantu ne 
malayika. 22:76. 

Ye n’ababaka be bulijjo be bawangula. 58:22. 

— asindika ba malayika okugumya abakkiriza 
abesimbu.41:31-32. 

- talina bamwenkana. 2:23;6:164;17:112;25:3; 
42:12. 

— talina bunafu. 2:33. 

— tazaala. 2:117; 4:172; 6:101; 18:5-6. 

— teyawasa era tazaala. 6:102; 72:4. 

— tazaala era teyazaalibwa. 112:4 

— talina gwe yegatta naye mu kulamula kwe. 
9:31; 18:27. 

— ali waggulu w’ebyo bye bamwenkanya na byo. 
6:101 ;17:44;39:68. 

— teyebaka era tasumagira. 2:256. 

— bye yatonda tebimukooya. 2:256;50:39. 

— teyerabira era tawubwa 19:65; 20:53. 

— takotoggera era tayiikiriza. 3:183;9:70;10:45. 

— y’Asooka, y’Asembayo, ye w’olwatu era 
ye mwekusifu. 57:4. 

— talagira kukola bibi. 7:29;16:91. 

— taliisibwa era talabirirwa. 6:15;51:58;20:133. 

— tabonereza nga talabudde. 17:16;26:209;28:60. 
Buli kimu kimugondera. 3:84;13:16;41:12. 
Enkola ye tekyuuka. 33:63;35:44;48:24. 

— amanyi eby’emabega n’ebyomu maaso. 2:256; 
20:111 ;21:29. 

— toggweebwaamu ssuubi ku kusaasira kwa 
Allah. 12:88;15:57; 39:54. 

— yekka y’awa obulamu.2:29;3:157;7:159;9:116; 
10:57; 15:24; 36:13,79;40:69;44:9;45:27;50:44. 

— akola nga bw’aba ayagadde. 22:15; 22:19; 85:17. 





ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


— muwanguzi ku nsonga ye 12:22. 

— amanyi buli kasirikitu. 31:17. 

— ayingiwaliza abo abatoola mu kkubo lye. 
2:262,266:30:40. 

— ayamba abakkiriza. 30:48; 40:52. 
Nnamulondo ye eri ku mazzi. 11:8. 
Amupaatiikako eby’obulimba taganyulwa. 6:22; 
10:18;11:19;61:8. ’ 

— alibonereza abannanfuusi olw’okuguyaaguya 
kwabwe. 2:16;9:79;21:42. 

Obutonde bw’omuntu bukakasa okubaawo kwa 
Allah. 7:173,174;30:3I. 

— ye mutonzi w’eggulu n’ensi. 2:165; 14:33,34; 
29:62; 45:5; 50:7-12; 67:4,5. 

— ayanukula okusaba kw'abaddu be. 2:187;27:63. 
Enkomerero y’abalimbisa obubaka bweeba mbi. 
3:138;6:121 ;12:110;27:70. 

— agabirira buli kimu. 11:7; 29:61. 

Eri Allah y’eri obutebenkevu bw’ebirowoozo. 
43:37;57:17;72:18;89:28-30. 

Amatendo gonna amalungi gage 7:181; 59:23-25. 
Amatendo ge makula. 7:181; 59:25. 

ALLAH , OKUMWENKANYA N’EBIRALA 
(AL-SHIRK B1LLAH) 

—ky’ekibi ekisingayo obunene. 4:49,117;5:73; 
18:111 ;22:27,32;29:9;31:14,16;39:66. 

Tebalina bukakafu kw’ebyo bye benkanya ne 
Allah. 23:118; 30:36; 41:48. 

— Kwaziyizibwa. 4:49; 22:32. 

Allah tasonyiwa kumwenkanya na kirala 
kyonna. 4:49;4:117. 

Togondera bazadde mu by’okwenkanya Allah 
n’ebirala. 29:9;31:16. 

Singa waaliwo bakatonda abalala ebbali wa 
Allah, ebiriwo byonna byandifaafaaganye. 
21:23; 23:92. 

Abenkanya Allah n’ebirala babuze. 39:4. 
Ekitonde okukifuula Katonda kibi nnyo. 12:41; 
4:49:31:14. 

Okufaananyiriza ekirala ku Allah 
tekikkirizibwa.42:12;112:5. 

Okusabira abenkanya Allah n’ebirala 
okusonyiyibwa tekikkirizibwa. 9:113. 

Ensonga lwaaki okwenkanya Allah n’ebirala 
tekusaana. 27:60-66. 

Abatwala abalala ebbali wa Allah balowooza 
nti y’ensibuko y’amaanyi gaabwe. 19:82. 
Obuyenjebufu bw’abo abatwala abalala ebbali 
wa Allah. 21:24,25. 


Okuwakanya okwenkanya ebirala ne Allah. 
10:69; 13:34; 16:53; 17:43,44. 

Abasinzibwa ebbali wa Allah tebatonda wabula 
nabo baatondebwa butondebwa. 16:21. 
Abasinzibwa ebbali wa Allah bafu, si balamu. 
16:22. 

Obutonde bw’omuntu bulaga nti Allah ye 
yekka, tewali musinzibwa mulala. 16:54. 
ALLAH, AMATENDO GE 
Ye Mufeebya (Al-Mudhillu). 2:27. 

Ategeera byonna (Al-Khabir).4:36; 22:64; 64:9; 
66:4; 67:15. 

Awulira byonna (Al-sami’) 4:59; 22:62; 24:61; 
40:21. 

Amanyi byonna (Al-‘alim). 4:36,71; 22:60; 
34:27; 59:23; 64:12. 

Alaba byonna.(Al-Baswir). 4:59; 22:76; 

40:21,57; 60:4. 

Ayanukula okusaba (Al-Mujib) 11:62 
Asiima ennyo (Al-Shakir). 35:35. 

Musitufu mu madaala (Rafii-‘ud-darajat).40:16. 
Nannyini kwesasuza(Al-Muntaqim).39:38. 

Ye Mulungi (Al-Barru). 52:29. 

Ateetaaga, Eyeetaagwako; (Al-Swamad) 112:3 
Lugaba (Al-Wahhab). 3:9;38:10;38:36. 

Awa ebyengera (Al-Mun‘im). 1:7; 3:104; 4:70; 
5:4; 21,24; 16:19; 35:4. 

Y’awa ekitiibwa (Al-Mu‘izz). 3:27. 

Y’awa emircmbe (Al-Mu’min). 59:24. 

Nannyini kugaba mu bungi (Dhut-Twauli). 40:4. 
Y’agaziya (Wasi‘u). 4:131; 24:33. 

Wa kisa nnyo (Al-Raul). 3:31; 24:21. 
Omutonzi (Al-Khaliq). 4:2; 6:103; 13:17; 15:29; 
49:14; 59:25. 

Y’asinga abatonzi bonna (Ahsanul-Khaahqiin). 
23:15. 

Y’afiisa (Al-Mumit) 40:69; 50:44; 57:3. 

Y’awa obutegeevu (Al-Rashid). 18:11,25. 

Ye Muyima Omulungi (Al-Wakil). 3:174; 4:82; 
4:133; 6:103; 11:13; 12:67; 73:10. 

Musanguzi w’ebibi (Al-‘Afuwwu). 4:44; 4:100; 
4:150; 22:61; 58:3. 

Y’ayanjuluza ebigabibwa (Al-Basit). 2:246; 13:27; 
17:31; 28:83; 29:63; 30:38; 34:37,40; 39:53; 42:13. 
Mugulumivu (Al-Mutakabbir). 59:24. 

Asitula mu madaala (Al-Rafi‘u).2:254;3:56; 4:159; 
6:84,166; 12:77; 19:58;40:16;43:33;58:12; 94:5. 
Y’awa enfaanana (Al-Muswawwir). 3:7; 7:12; 
40:65;59:25;64:4;82:9. 

Ye w’Olubereberye (Al-Awwal). 57:4. 
Y’alumirwa ennyo abaddu be (Al-Haliim). 
2:226,236,264;3:156;4:13;5:102;9:114;11:76,88; 







ENDAG1R1RO YA AYA ZA KUR’ANI 


17:45;22:60;33:52;35:42;64:18. 

Ye Ssabasonyiyi (Al-Ghaffaar).20:83;38:67; 
39:6; 40:43; 71:11. 

Ye Musonyiyi w’ebibi (Ghafir ud-Dhanbi) 40:4 
Ye Nannyini kusonyiwa okugazi; (Wasi'ul- 
Maghfirah) 53:33. 

Musonyiyi; (Ghafur) 2:174; 2:226; 3:32; 4:26; 
5:4; 6:55; 7:154; 8:70; 9:5; 12:54; 

Ye Musonyiyi ennyo; (Al-Ghafur) 10:108; 
12:99; 28:17; 34:3; 39:54; 46:9; 67:3. 

Ye Mukuumi; (Al-Waliyyu). 4:46; 4:174; 6:15; 
9:116; 13:38; 29:23; 42:9,29,32,45. 

Ye W’omukwano (Al-Waliyyu). 2:258; 3:69; 
4:76,90,120,124; 45:20. 

Ye Mukung’aanya;(Al-Jami’)3:10; 4:141; 34:27. 
Ye Nannyini kitiibwa; (Al-Maj id) 85:16. 
Musaasizi nnyo; (Al-Rahman)l:l;36:12,16,53; 
41:3; 43:18; 55:2; 67:4; 78:39. 

Ye Musukkirivu ennyo (Al-‘Adhim) 2:256; 
42:5; 56:97; 69:34,53. 

Ye Munene ennyo; Omukulu ennyo; (Al-Kabir); 
13:10; 22:63; 31:31; 34:24; 40:13. 

Ye Mulabirizi; Mukuumi (Al-Hafidh) 11:58; 
42:7. 

Ye Mulabirizi; (Muyima) (Al-Wakiil) 3:174; 
4:172:4:82; 6:103; 11:13; 17:66; 28:29; 73:10. 
Ye Mulung’amya; (Al-Hadi) 22:55; 25:32. 
Y’awonya; (Al-Shafi) 9:14; 26:81. 

Ye Muyambi; (Al-Naswir) 4:46; 9:116; 22:79; 
25:32:30:48; 61:14; 110:2; 3:14; 8:63; 

Ye w’Enkiso; (Al-Batwin). 57:4. 

Wa waggulu; (Al-‘Aliyyu) 2:256; 4:35; 22:63; 
31:31; 34:24; 40:13; 42:5,52. 

Mugulumivu; wa waggulu; (Al-Muta‘ali); 13:10; 
Ye Mutukuvu; (Al-Quddus) 59:24; 62:2. 
Mwekusifu;wa kisa; (Al-Latwif) 6:104; 12:101; 
22:64; 31:17; 42:20; 67:15; 33:35. 

Ye Musanguzi w'ebibi; (Al-‘Afuwwu). 
4:44,100,150; 22:61; 58:3; 

Ye Musika, Ye w’Okusigalawo (Al-Warith). 
15:24; 21:90; 28:59. 

Ye Ssabalamuzi (Al-Fattahu) 7:90;26:119;34:27. 
Ye y’Asinga abalamuzi (Khairul-Hakimin) 7:88; 
10:110; 11:46; 12:81; 95:9. 

Ye Mugezi ennyo (Al-Hakim) 2:33; 3:63; 4:27; 
5:39; 6:74; 8:50; 

Ye Kabaka w’abantu (Malik-al-Nas) 20:115; 
23:117; 59:24; 62:2; 114:3. 

YeMumanyi w’ebitalabikan’ebirabika (‘Alimul- 


Ghaibi waal-shahada) 6:74; 9:94,105; 13:9; 23:93; 
32:7;34:4; 35:39; 39:47; 59:23; 62:9; 64:19; 72:27. 
Ye w’Oluvannyuma (Al-Akhiru) 57:4. 

Y’awa obulamu (Al-Muhyi) 2:74,259; 3:157; 
7:159; 9:116; 10:57; 22:7,67; 30:20,41; 36:80; 
40:69; 46:34; 75:41. 

Ye Butangaavu (Al-Nur) 24:36. 

Ye Mulamu (Al-Hayyu) 2:256; 3:3; 20:112; 25: 
59; 40:66. 

Ye Mukama, Omulezi w’ebitonde byonna (Al- 
Rabbu). 1:2; 6:165; 13:17; 20:71; 21:23; 28:87; 
26:29; 55:18; 114:2. 

Ye Nannyini madaala aga waggulu (Dhul- 
Ma'arij) 70:4. 

Ye Nannyini kitiibwa, Agulumizibwa (Al-Majid) 
11:74; 85:16. 

Ye w’Entiisa (Dhul-Jalal) 55:28,79. 

Ye Mufuzi w’Obwakabaka (Malik al-Mulk) 
3:27. 

Ye Nannyini Nnamulondo (Dhul-‘Arsh). 17:43; 
40:16; 85:16. 

Ye Nannyini kwesasuza, Nannyini kubonereza 
(Dhul-Intiqaam). 3:5; 5:96; 14:48; 39:38. 

Ye Mwagazi w’abaddu be (Al-Wadud) 19:97; 
85:15. 

Ye Mutandisi wa buli kimu (Al-Bariu).2:l 18; 
6:102; 10:5;29:21. 

Ye w’Amazima agategeerekeka (Al-Haqqul- 
Mubln). 24:26. 

Ye w’Olwaatu (Al-Dhwahir) 57:4. 

Ye Mukama w’Olunaku lw’Okulamulirwako. 
(Malik Yaumid-Din) 1:4. 

Si Mulungi Ggero (Ni’mal-Maula) 8:41; 22:79. 
Ye W’ekisa ekingi (Al-Rahim) 1:3; 3:130; 
4:26; 5:40; 6:146; 

Ye Luwangula (Al-‘Aziz) 2:210; 3:7,63; 4:57; 
5:96; 6:97; 59:24. 

Y’ali okumpi ennyo (Al-Qarib) 2:187; 11:62; 
34:51. 

Mugabi nnyo, wa kitiibwa (Al-Karim) 27:41; 
82:7. 

Y’addiramu abaweereza be (Al-Tawwab) 
2:38,55,129,161; 4:17,65; 9:104, 118; 24:11; 
49:13. 

Ye w’Obuyinza (Al-Muqtadir) 18:46; 54:43,56. 
Ali Omu yekka (Al-Wahid) 2:164; 4:172; 5:74; 
6:20; 12:40; 13:17; 14:49; 16:23; 21:109; 22:35; 
29:47; 37:5; 41:7. 

Ye Ssabalamuzi, Ssabawanguzi,Y’aggulawo 
emilyango gy’ebyengera (Al-Fattah) 5:53; 
6:45,60; 7:90,97; 8:20; 26:119; 34:27; 35:3; 
48:2. 







ENDAG1R1RO YA AY A ZA KUIt ’A Nl 


Ye Mutandisi w’Okutonda (Al-Badi‘u) 2:118; 
6:102; 30:28; 85:14. 

Y’awa emirembe (Al-Salam) 59:24. 
Y’ayinzabyonna(Al-Qadir) 2:21,107; 3:30; 5:18; 
6:18; 8:42; 16:78; 22:40; 29:21 ;41:40; 42:30; 59:7; 
67:2. 

Ye w’Amaanyi (Al-Qawiyyu) 8:53; 11:67; 
22:41,75; 33:26; 40:23; 42:20; 57:26; 58:22. 
Y’atenderezebwa(Al-Hamid)4:132; 11:74; 14:2, 
9; 22:65; 31:13,27; 34:7; 35:16; 41:43; 42:29; 
57:25; 64:7; 85:9. 

YeNannyini busobozi ku buli kimu (Al-Muqit) 
4:86. 

Ye Mukuumi (Al-Muhaimin) 59:24. 

Y’asinga abagabi bonna (Khairur-Raziqin) 
5:115; 22:59; 23:73; 34:40; 62:12. 

Ye Mukakali mu kubonereza (Shadidul-‘Iqab) 
2:197,212; 3:12; 5:3,99; 8:14,26,49,53; 13:7; 
40:4,23; 59:5,8. 

Ye Mubalirizi (Al-Hasib) 4:7,87; 6:63; 13:41; 
21:48. 

Mwangunnyo mu kubala (Sari’ul-Hisab) 2:203; 
3:200; 13:42; 14:52; 24:40; 40:18. 

Y’adda mu kutonda (Al-Mu‘ed) 10:5,35; 
17:52,70; 20:22,56; 21:105; 27:65; 29:20; 
30:12,28; 71:19; 85:14. 

Y’akkiriza okwenenya (Qabilut-Taubi) 2:128; 
5:28; 14:41; 40:4; 46:17. 
Y’eyeebeezaawoyekka, y’Abeezaawo buli kimu 
(Al-Qayyum). 2:256; 3:3; 20:112. 

Y’eyemala (Al-Ghaniyyu) 2:264,268; 3:98; 
6:134; 10:69; 14:9; 22:65; 27:41; 29:7; 31:13; 
35:16; 60:7. 

Ye Kabaka (Al-Malik) 20:115; 23:117; 59:24; 
62:2; 114:3. 

Ye Mugumu,Atanyeenyezebwa (Al-Matin)51:59. 
Ye Muddaabiriza (Al-Jabbar). 59:24. 
Y’amalira ddala (Al-Kafi)2:138;4:7;33:26; 39:37. 
Ye Mukasi (Al-Qahhar) 12:40; 38:66; 39:5. 

Ye Lugaba (Al-Razzaq) 22:59; 51:59; 62:12. 
Ye w’Amazima (Al-Haqq) 10:33; 20:115. 

Ali bwannamunigina (Al-Ahad) 112:2. 

Ye Mulabirizi (Al-Raqib) 4:2; 5:118;33:53. 
Ye Mugezi ennyo (Al-Haklm) 2:33; 3:7; 4:27; 
5:119; 6:129; 9:97; 11:2; 12:101; 15:26; 16:61. 
Ye Mujulizi (Al-Shahid) 3:99; 4:80,167; 5:118; 
6:20; 10:30,47; 13:44;22:18; 34:48;41:54; 85:10. 
OB WENKANYA BWA ALLAH 

(i) Allah ayagala obwenkanya 2:283 ; 3:19; 
4:128,136; 5:9; 6:153; 7:30; 10:5,48,55; 17:36; 
21:48; 26:183; 55:10; 57:26. 


(ii) Allah ayagala abenkanya. 2:283; 5:43; 11:86; 
49:10; 60:9. 

(iii) EBYENGERA BYA ALLAH 

— tebibalika. 14:35, 16:19. 

— wa kisa nnyo eri abantu. 27:74. 

(iv) WA MUKWANO 
Ayagala abawulize. 45:20. 

— eri Abakkiriza. 2:258. 

Nga ow’omukwano amala. 4:46. 

(v) OKUGULUMIZA N’OKUTENDEREZA 
AL LA H 

Buli kimu kimutendereza. 17:45; 24:42; 59:2; 
62:2. 

Alagira okumutendereza. 33:43; 40:56; 87:2. 
Mumutendereze: 

— ku makya n’eggulo. 50:40,41; 76:26,27. 

— emmunyenye wezigwiira. 52:50. 

— ekitundu ky’ekiro ekisinga obuwanvu. 76:27. 
Malayika zimutendereza. 2:31; 40:8;. 

Laddu emutendereza 13:14. 

Ennyonyi (i.e abantu abatuukirivu) n’ensozi 
(i.e abantu ab’ebitiibwa) nabo bamutendereza. 
38:19,20. 

Ensozi n’ebinyonyi (i.e abantu ab’ebitiibwa 
n’abatuukirivu) baamutendereza awamu ne 
Daud. 21:80; 34:11. 

(vi) OKUMANYA KWA ALIAH 

— kwabuna eggulu n’ensi. 2:256. 

Amanyi ebipikiriza omwoyo gw’omuntu. 50:17. 
Y’alina okumanya kw’Essawa n’ebiri mu 
mbuto. 41:48. 

Amanyi ebyaama n’ebikukuliddwa. 20:8. 
Amanyi bye mukisa ne bye mwoleka. 6:4. 
Buli kakoola akagwa akamanyi. 6:60. 

Amanyi ebifa mu buli kafubo. 58:8. 

(vii) OKWAGALA KWA ALLAH 

— kufunyisa emikisa. 27:9. 

Allah ayagala nnyo: 

— abamwesiga. 3:160. 

— abadding’ana gy’ali. 2:223. 

— abagumiikiriza. 3:147. 

— abeekuumi. 3:77; 9:4,7. 

— abenkanya. 5:43. 

— abakola obulungi. 2:196; 3:135,149. 

— abatakabana ku lulwe. 29:70. 

(viii). OKUSISINKANA ALLAH 
Abagaana Allah baba bekuluntaze. 16:23; 25:22. 
Ebya Allah bimala mu muntu omululu 
gw’ebyensi. 26:46-52. 

(ix) OKUSAASIRA KWA ALLAH 
Aboonoonyi baleme kuggwebwamu ssuubi. 
39:54. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


— kwabuna wonna. 6:148; 7:157; 40:8. 

— tekuliiko kkomo. 6:148; 40:8 
Yekakasaako obusaasizi. 6:13,55. 
Toggwebwamu ssuubi ku kusaasira kwe. 12:88; 
39:54. 

Yabatonda alyooke abalage okusaasisira. 11:120. 
Asaasira abamusaba okusonyiyibwa. 4:111. 

(x) OKUJJUKIRA A LLA H 

Kuleeta obutebenkevu mu mitima. 13:29 
Kwongera obuvumu n’obukkiriza. 8:46. 
Kuleeta okuganyulwa. 62:11. 

(xi) OKWEYOLEKA KWA ALLAH ER1 
ABANTU 

Ayita mu baddu be abalondemu. 4:164-166. 
Yeyoleka eri buli ggwanga ng’ayita mu Babaka. 
10:48. 

Buli bantu baatumwamu Omubaka. 35:25 
Yeyolekera mu kubikkulirwa okutali kumu. 
42:52,53. 

Oluusi n’abatakkiriza abalaga ebirooto 
ebituufu. 12:37,44. 

(xii) OKUSABA ALLAH OKUSONYIYIBWA 
Kuleeta ebyengera,kwongera amaanyi. 11:53; 
71:11-13. 

Kusikiriza ekisa kya Allah. 4:65. 

Kukingiriza ekibonerezo kya Allah. 8:34. 
(xiii) OBUBONEKO BWA ALLAH 

— kitegeeza biragiro bye. 2:242. 

Wewale abajerega obubonero bwa Allah. 4:141. 
(xiv) OKUTOOIA MU KKUBO LYA 
ALLAH 

—tteeka. 2:4,196,255,262,263,268,275; 3:135; 
8:4; 9:35,54; 22:36; 25:68; 28:55; 32:17; 35:30; 
42:39; 57:8; 63:11; 64:17. 

Mutoole ebisinga obulungi. 2:268; 3:93. 
Emigaso egiri mu kutoola. 2:246,262; 5:13; 
57:12,19; 64:18; 73:21. 

Abatoola olubereberye lw’obuwanguzi basinga 
ab’oluvannyuma. 57:11. 

Toola naye tokomereza. 2:263,265. 

Abatoola, Allah abayingiwaliza. 2:246,262. 
Abasaana okuyambibwa. 2:274; 9:60. 

Abatoola ba kuganyulwa. 2:4-6. 

Okutoola tekukendeeza mmaali. 2:273. 
ANSWAR.(ABAYAMBI B’ABASENGUSE) 
Allah yabasanyukira. 9:100. 

Allah yabaddiramu. 9:117. 

AS ABA OBUYAMBI N’ATASABA 

— okubalabirira buvunaanyibwa bwa bakkiriza. 
2:178; 51:20; 70:25-26; 93:11. 

Allah anyiigira nnyo abo abataliisa bankuseere. 
107:2-4. 


AYYUBU, NABBI 

— ayogerwako mu Kur’ani. 4:164; 6:85; 
21:84,85; 38:42-45. 

— yabonyabonyezebwa abalabe be. 21:84; 
38:42. 

— yalagirwa okusenguka 38:43. 

— yasisinkana abomu maka ge oluvannyuma 
lw’okusenguka. 21:85; 38:44. 

BA KKONDO N’ABABBI 
Ekibonerezo kyabwe. 5:34,39. 

BA SWAHABA BA MUTUME 
Abasenguse n’Abayambi n’okutakabana 
kwabwe mu kkubo lya Allah. 9:117. 
Omukwano Abayambi gwe baalina eri 
Abasenguse. 59:10. 

Omukwano ogwaliwo wakati wa ba Swahaba. 
48:30. 

Allah yasiima Abasenguse n’Abayambi. 9:100. 
Allah yasiima abakkiriza awo nga bawera eri 
Mutume. 48:19. 

Omutindo gwa ba Swahaba. 9:117; 24:38,39; 
26:220; 77:2-6; 79:2-6. 

—baalumirwanga nnyo abalala. 59:10. 

Tobuusa ba Swahaba maaso 18:29. 

Nabbi yasaba okuweebwa abayambi (ba 
Swahaba). 17:81. 

— baatakabanira Obusiraamu. 37:2-4; 79:2-6; 
100 : 2 - 6 . 

— bajjumbiranga nnyo Swala. 26:220. 
BAANA BA I SIRA IRI(BANI-ISRAIL) 

Isirairi ly’elyali elinnya lya Yakobo. 3:94; 19:59. 

— baasukkuluma ku mawanga amalala mu 
kiseera ekyo. 2:48,123; 7:141. 

Ebyengera bya Allah bye yabawa. 2:41,48,123; 
5:21; 14:7. 

Ebibonyobonyo byaFarawo kubo. 2:50; 7:142; 
5:21. 

Musa yatumwa Allah abanunule.7:105,106; 
20:48; 26:18. 

Musa yasaba Farawo abawe eddembe lyabwe. 
7:106; 20:48; 26:18. 

Obukwakkulizo bwa Farawo n’okwefuula kwe. 
7:135,136; 43:50,51. 

Musa yalagirwa Allah abatwale. 20:78; 26:53; 
44:24. ' 

— baasomoka ennyanja, Farawo n’abantu be 
baazikirira. 2:51; 7:137,139; 8:55; 10:91; 
17:104;20:78,79; 26:64-67; 44:25. 

Obungi bwabwe webaasengukira. 2:244. 

Ebire byabasiikiriza mu ddungu lye Sinai. 2:58; 
7:161. 

— beegomba okuddira shirk oluvannyuma 
lw' okununulwa.7:139. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUIt ’A Nl 


— basaba Musa amazzi, 2:61; 7:161. 

— bassizibwa Manna ne Saluwa. 2:58; 7:161. 

— baasinza ennyana nga Musa avuddewo. 
2:52,55,93; 4:154; 7:149,153; 20:89. 

Musa yabanenya olwa shirk. 2:55. 

Musa yayokya ekibumbe ky’ennyana. 20:98. 
Allah yabalagira okusala ente. 2:68-70. 

— baayagala enva endiirwa mu kifo kya Manna 
ne Saluwa. 2:62. 

— baakola endagaano wansi w’olusozi. 2:64, 94; 
4:115; 7:172. 

Abakulembeze baabwe baakwatibwa musisi. 7:156. 

— baasaba Musa abalage Allah. 2:56; 4:154. 

— baagaana okulwana. 5:22,23,25. 

— baagananga obubonero bwa Allah, era baageza- 
ngakookuttabaNabbi.2:62,88; 3:22,113,184;5:71. 

— beesukkulumya ku kiraguo kya Sabbiiti. 2:66, 
4:48,155,156; 7:164; 16:125. 

Okubonerezebwa kw’Abayudaaya. 3:113; 
5:14,65,79; 17:6-8,61,105; 59:3-6. 

— baasaba obwakabaka. 2:247-250,252. 

— baasitulwamu abakulembeze kkumi na babiri. 
2:61; 5:13; 7:161. 

Ekyengera ky’obwa Nabbi n’obwakabaka mu bo 
5:21,71; 45:17. 

— baakolimirwa Daud ne ‘Isa. 4:48; 5:79. 
Abayudaaya bakyuusakyuusa ebigambo. 2:76,80; 
4:47; 5:14,42. 

BAANA 

— tebasaanye kwerabiza muntu kujjukira 
Allah. 8:29; 63:10; 64:16. 

Okubatta, obutabagunjula n’obutabakuza bulungi 
olvv’okutya obwavu kyaziyizibwa. 6:152; 17:32. 
Abaana ab’obuwala si kisiraani. 16:59,60; 42:50- 
51. 

Yigiriza abaana bo eby’eddiini. 19:56; 20:133. 
Abazadde bayisibwe bulungi. 17:24,25; 19:33; 
46:16,18. 

BAAVU 

Ebikwataku kubalabirira. 69:35; 90:12-17; 107:2- 
4. 

BABAKA OBA BATUME 

Abatakkiriza babayita balogo oba balalu. 10:3; 
38:5; 40:25; 43:50; 51:40,53. 

Kiba kikyaamu okusosola mu Babaka. 2:137,286; 
3:85; 4:151,153. 

Okulimbisa Omubaka wa Allah omu kitegeeza 
kulimbisa Babaka ba Allah bonna. 
26:106,124,142,161,177. 

— balibeera bajulizi ku bagoberezi baabwe. 
4:42; 16:85,90; 33:46. 

Allah ababikkulira ebimu ku byama bye. 3:180; 
72:27,28. 


Rasul ne Nabbi ky’ekimu. 19:52-55. 
Ekigendererwa ky’okuweereza Ababaka. 2:120; 
4:166; 5:20,100; 11:3; 16:83; 17:106; 18:57; 
33:46,47; 34:29; 35:25; 36:18; 48:9; 64:13. 
Buli bantu balina Omubaka. 10:48; 13:8; 16:37; 
35:25 

— abamu baasukkulumizibwa ku balala. 2:254; 
17:56. 

— ba bika bibiri — abaleesi b’amateeka 
n’abatali baleesi ba mateeka. 2:254; 36:15. 
Kur’ani Entukuvu Ababaka b’eyogerako batono 
nnyo. 4:165; 40:79. 

— bonna baawakanyizibwa era baalimbisibwa 
mu ngeri y’emu. 41:44; 51:53,54. 

Empeera y’Ababaka eri wa Allah. 6:91; 10:73; 
11:30. 

Basajja bokka Allah b’alonda ng’Ababaka. 
12:110; 16:44; 21:8. 

Allah y’amanyi obulungi w’asaana okussa 
obubaka bwe.6:125; 16:3. 

Obuvunaanyizibwa bwabwe. 62:3; 79:18-20. 
Tekiyinzika eri Nabbi okukumpanya. 3:162. 

— bakolera ku biragiro bya Allah n’olwekyo 
si boonoonyi.21:28. 

— ab’obulimba Allah yennyini abeekwatiramu. 
69:45-48. 

muguwa gwa Allah. 3:104; 8:47. 

— bonna bawakanyizibwa era bajeregebwa. 
6:113; 21:42; 25:32; 36:31; 43:8. 

— n’abagoberezi baabwe bafuna obuyambi 
bwa Allah. 2:215; 12:111. 

Sitaani yeekiika mu kkubo lyabwe. 22:53. 

— abalabe baabwe babayita baloge. 26:154. 

— baalimbisibwa. 3:185; 34:46. 

Allah abayamba mu bulamu buno n’oluvannyuma 
lw’okufa. 37:172,173; 40:52. 

— baba bantu. 14:12; 18:111; 19:59; 21:8,9. 

— baba n’abakyala n’ezzadde. 13:39. 

— balya emmere. 21:9; 25:8,21. 

— tebatya mulala yenna okuggyako Allah.33:40. 
Buli Mubaka Allah gw’atuma amuwa obubaka 
mu lulimi lwe. 14:5. 

Obuvunaanyizibwa bwabwe kutuusa bubaka. 
5:100; 16:83; 36:18; 64:13. 

— bawi ba mawulire ag’essanyu era balabuzi. 
2:120; 2:214; 4:166; 5:20; 6:49; 11:3; 17:106; 
18:57; 33:46; 34:29; 35:25; 41:5; 48:9. 

— tebasaba bantu mpeera olw’ebyo bye bakola. 
11:30,52; 26:128. 

Allah yalangirira nti Ye n’Ababaka be be 
b’okuwangula. 5:57; 37:172-174; 58:22. 
Abatakkiriza bagezaako okubatta . 2:62,88; 
3:22,133,184; 4:156; 5:71. 







ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUR’ANI 


Ekigendererwa kyabwe. 23:52,53. 

Ensonga lwaki Ababaka n’abagoberezi baabwe 
babonaabona. 2:156-158,215. 

Abatakkiriza basaba Allah ebikontana 
n’obutonde. 2:119. 

BADDU 

Okubanunula kikolwa kya ttendo. 2:178; 4:93; 
5:90; 9:60; 58:4; 90:14. 

BADR, OLUTALO LW’E 

— lwalangibwa mu Kur’ani. 3:124; 30:5;54:45- 
49. 

Abalabe basaba ensala. 8:20. 

— kaali kabonero akalaga amazima. 3:14. 
Obuyambi bwa Allah eri abakkiriza mu lwo. 
3:124; 8:10; 8:18. 

Allah yawa abakkiriza obunywevu. 8:12. 

Enfo z’amagye g’enjuyi zombi. 8:43. 
Okweraga kw’eggye ly’abatakkiriza. 8:48,49. 
Eggye ly’abatakkiriza lyafuntulwa. 8:51,52 
Abatakkiriza abaawambibwa. 8:71. 

BAFU 

— tebadda mu nsi muno. 2:29; 21:96; 
23:100,101; 39:59,60. 

— mu by’omwoyo bayinza okuzuukizibwa 
mu bulamu bw’ensi eno. 8:25,43. 

BAI‘AT.(EKISUUBIZO KY’OBUWULIZE) 
Okuwera eri Omubaka kuba kuwera eri Allah. 
48:11. 

Bai‘at y’e Hudaibiya. 48:19. 

Hai'at y’abakkiriza abakazi. 60:13. 

BAIBUL1 

— yadibagibwa abantu. 2:80; 5:14,16. 
BAJULIZI KV NDAGAANO 
Ebibakwatako. 2:283. 

Okujulira ku ddaame. 5:107-109. 

BAJULIZI 

— baba balamu emirembe n’emirembe. 2:155; 
3:170. 

BAKKIRIZA ABATUUFU 

Ebisanyizo byabwe. 2:4-6,166,286; 8:3- 
5,75,76;9:124;24:52,53,63; 31:5,6;32:16,17; 
42:24; 58:23. 

Obukkiriza buyimiridde ku mazima,12:109. 
Allah mukwano gwabwe.2:258; 3:69; 8:20; 47:12. 
Allah yekakasaako okubayamba. 22:39; 30:48. 
Amadaala gaabwe ga njawulo. 9:20; 20:76; 58:12. 

— balifuna empeera ensuffu. 33:48. 

Allah abaggya mu kizikiza. 2:258. 

— tebaliba na kutya. 5:70; 6:49; 7:36. 

Allah abongera obulung’ amu. 8:3; 47:18. 

— banoonya kusanyusa Allah. 3:16;5:3;9:16,72 

— abituusa abakkiriza ku kuganyulwa. 23:2-12. 
Okufuubana kwabwe tekugwa butaka. 
4:125;10:10; 16:98;20:113;21:95. 


Allah yabasuubiza amaka n’ensuku. 2:26; 9:72. 

— balisanyusibwa mu kitiibwa.4:176; 13:30;30:16. 

— balisonyiyibwa era baligabulwa mu kitiibwa. 
8:5,75. 

Allah yabategekera empeera ey’ekitiibwa. 10:11; 
33:45; 36:59. 

Allah yabasuubiza empeera ensuffu. 4:147; 17:10. 

— balifuna empeera etaliiko kkomo. 41:9; 84:26; 
95:7. 

— banguyira eri okukola ebirungi era bo ku 
byo bakulembeze. 23:62. 

BA QURAISH 

— baataasibwa olukwe lwa Abraha. 106:2-5. 
BAKYALA BA MUTUME 

— baba bannyaffe. 33:7. 

— kizira okubawasa. 33:54. 

— balina eddaala lya njawulo. 33:31-35. 

— baaweebwa eddembe okwesalirawo. 33:29,30. 
Omu ku bo yayatula ekyaama. 66:4. 

Mutume okuwera ebyakkirizibwa ku lwabwe. 66:2 
Abannanfuusi baakonjera ‘Aisha. 24:12. 

‘Aisha yejjeerera. 24:24. 

Zainabu Allah y’eyamufumbiza Mutume. 33:38. 
BALINA AMAGEZI 
Enneyisa yaabwe. 13:20-25. 

BAM ALA YIKA 

— bakakasa obwannamunigina bwa Allah. 3:19. 
Kya tteeka okubakkiriza. 2:187;286. 
Abagaanaaba abuze. 4:137. 

— tebajeemera Allah. 66:7. 

— bakyakka. 41:31-33; 97:5. 

— ne Mwoyo bakka lwa kiragiro kya Allah. 97:5. 

— bamanya ekyo kyokka Allah ky’abayigirizza. 
2:33. 

— balimu amadaala. 35:2. 

— bawaniridde Nnamulondo (i.e.amatendo ga 
Allah).69:18. 

— abamu bakuumi. 13:12. 

— abamu bawandiisi. 82:11-13. 

EMIRIMU GYA BAMALAYIKA 

(i) Kuleeta bubaka okuva eri Allah. 22:76. 

(ii) Kutwaala myoyo (kufiisa). 32:12. 

(iii) Kutuusa bibonerezo ku balabe b’Ababaka. 
6:159: 96:19. 

(iv) Kuyamba, kugumya n’okuleetera abakkiriza 
amawulire ag’essanyu. 41:31-33. 

(v) Kuteeka nsisi n’okutya mu mitima 
gy’abalabe b’Ababaka. 3:125,126. 

(vi) Kuwa bujulizi na kunyweza bwannamuni- 
gina bwa Allah. 3:19. 

(vii) Kukakasa na kulaga butuufu bwa Babaka. 
4:167. 

(viii) Kutendereza Allah n’amatendo ge. 39:76. 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


(ix) Kusabirabakkiriza okusonyiyibwa.40:8;42:6. 

(x) Kusabira Mutume (s.a.w) buwanguzi, n’aba- 
kkiriza emikisa n’ebyengera. 33:44,57. 

(xi) Kuwandiika bikolwa bya buli muntu.82:11-13. 

(xii) Kugumya bigere by’abakkiriza. 8:13. 
BAMULEKWA 

— tebasaanye kunyigirizibwa. 93:10. 
Okubaliisa. 90:15,16. 

Okubaddaabiriza n’okubabudabuda. 2:221. 
Ebintu byabwe bilabirirwe bulungi.4:3;6:153; 
17:35. 

Abakuza beekuume nnyo ku bintu bya 
bamulekwa. 4:10,11. 

Enkuza yabwe entuufu. 4:7. 

— balabirirwenga mu bwenkanya 4:128. 
BANNANFUUSI 

—baayagala okuleeta obutategeeragana wakati 
w’abakkiriza. 63:8,9. 

— tebaagaliza Mutume (s.a.w) kirungi. 9:50, 
58,61. 

— bakuma mu batakkiriza omuliro. 59:12. 

- batiisatiisaabakkiriza.3:174;4:84;9:81; 33:14. 
—balina obulwadde mu mitima.2:11;5:53; 9:125; 
74:32. 

— batabuzitabuzi, batabangula eddembe. 
2:12,13,28,221. 

Abakulembeze baabwe masitaani. 2:15. 

— tebaba bakkiriza batuufu.2:15,77;3:120; 5:62; 
4:144. 

— baba bakirumira mpuyi bbiri. 4:73,74. 

— bekwaasa obusongasonga. 33:14. 

— bannampawengwa. 4:144. 

—balifuna ekibonerezo ekiruma ennyo. 4:139,146. 

— bafuula abatakkiriza mikwano gyabwe. 
3:29,119;4:140,145. 

BANTU (AMAWANGA) 

1. — ba ‘Adi. 7:66;11:51. 

Kibuyaga namuzisa yabazikiriza. 46:25,26. 

2. — ba Thamuda. 7:74;11:62. 

Akabonero k’eng’amira enkazi.. 11:65 

— baagitemako amagulu, baabonerezebwa. 7:78; 
11:66-68; 26:158. 

— baakwatibwa musisi. 7:79. 

3. — boomu kibira. (As-habul-Aika) 

Abantu ba Shuaib baayitibwanga bantu ba mu 
kibira 15:79; 50:15. 

4. — b’e Tubba baazikirizibwa. 44:38; 50:15. 

5. — bo ku luzzi (As-habul-Ras). 

— baali bamu ku bantu b’eggwanga lya Ad. 
25:39. 

6. — b’enjovu (As-habul-Fiil) baali Abraha, 
kabaka waAbisiniya, Gavana wa Yemeni n’eggye 
lye. 105:2. 

Olukwe lwabwe, n’okuzikirizibwa kwabwe. 
105:3. 


7. — Abasabiyi. 5:70. 

8. — b’empuku (As-habul-Kahf) 

Empuku weyali. 18:18. 

Omuwendo gwabwe. 18:23. 

Ekiseera kye baamala mu mpuku. 18:26. 
Embwa yaabwe. 18:23. 

BANTU B’ENJOVU 

Abraha (kabaka w’e Yemen) yazinda Makka 
n’eggye ly’enjovu. 105:2-6. 

BANTU BA SABAYI 

— baafuna akabonero okuva eri Allah.34:16-22. 
BANTU B’E HI JR 

Ekibonerezo kyabavumbagira 15:81-85. 
BANTU BOMU KIBIRA(AS-HABUL AIKAH) 
Baalimbisa ababaka nebakakatako ekibonerezo. 
15:79; 26:177; 38:14; 50:15. 

BARZAKH 

Ekiziyiza obutadda olu vannyuma lw ’ okufa. 23:101. 
BASIRAAMU 

— kibagwanira okuvuganya mu birungi. 2:149. 

— baalina obukyayi eri okulwana. 2:217. 

— ky’ekibiina ekisinga obulungi. 3:111. 

—baaziyizibwa okulwanira mu Myezi Emituk- 
uvu. 2:218. 

— tebatwalanga abatakkiriza okuba 
ab’emikwano. 2:258;5:57;5:81,82; 45:20;58:15; 
60:9,10. 

BATAKKIRIZA 

— bawaanyisa obubuze mu bulung’amu. 
2:17,87,176; 3:178; 14:4; 16:108. 

— bakiggala, bakasiru, bamuzibe. 2:19,172; 
6:40;7:180; 8:23; 10:43; 11:25; 17:73,98; 21:46; 
27:81; 30:53,54; 43:41. 

Emitima gyabwe mikakanyavu. 2:25,75; 5:14; 
6:44; 22:54; 39:23; 57:17. 

Ebikolwa byabwe bya kufaafaagana. 2:218; 3:23; 
5:6,54; 7:148; 9:17,69; 11:17; 18:106; 47:33. 

— tebatya kubalirira. 78:28. 

— balifuna ekibonerezo ekirumya. 85:11. 

— Allah abetoolodde. 85:20,21. 

— Malayika zijja kubabonereza. 25:23,24. 
BAWAMBE 

— bawambibwa luvannyuma lwa kulwana. 8:68. 

— bateebwa olw’okwenunula. 47:5. 

— bategekerwe obufumbo 24:33,34. 

— bayinza okuteebwa ku bukwakkulizo. 24:34. 
BAWANDIISI (BAM ALA YIKA) 

— bamanyi byonna omuntu by’akola. 82:11-13. 
BAWARABU 

— baasaddaakanga abaana baabwe. 6:138. 
Abaana b’ obuwala baabatwalanga nga ab’ ekikwa. 
16:59,60; 43:18. 







ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUR’ANI 


Baaziikanga abaana b’obuwala nga balamu. 16:60. 
BAWEEREZA BA ALLAH OMUSAASIZI 

— baba bawombeefu. 25:64. 

— baagaliza buli omu emirembe. 25:64. 
basula basinza Allah 25:65. 

— bawanjagira Allah abasonyiwe. 25:66. 

— tebadiibuuda era tebakodowala. 25:68. 

— beewala shiriki, tebatta okuggyako mu buton- 
gole era tebenda. 25:69. 

— tebajulira bya bulimba. 25:73. 

Empeera yaabwe. 25:76,77. 

BAYIGIRIZWA 

— ba ‘Isa baayitibwanga bayambi ba Allah. 
3:53:61:15. 

BAYUDAAYA 

— beebo Allah beyasunguwalira. 1:7; 2:62,91; 
3:113;5:61,79. 

— Allah yabalagira obutasukka nsalo.4:172; 5:78. 
Enkwe zebaakolera Abasiraamu mu lutalo lw’e 
Ahzab.33:27,28. 

Okufufuggazibwa kw’eggwanga lya Banu 
Nadhir. 59:3-7. 

BAZADDE 

— bayisibwe bulungi. 17:24; 29:9; 31:15. 
Tukuutirwa okubasabira. 17:25. 

— bagonderwe mu buli nsonga okuggyako 
Shiriki. 29:9. 

BIBI 

Omuntu yatondebwa nga mulongoofu, alina 
obusobozi bw’okukola ebirungi. 76:3,4; 90:9- 
11; 91:8,9; 95:5. 

Leka ebibi eby’olwatu n’ebyenkiso. 6:121,152; 
7:34. 

Ekibi kisasulwa n’ekyenkanankana nakyo. 6:161; 
10:28; 28:85; 40:41. 

Abatakkiriza bagugubira ku bibi. 2:171; 7:29; 
31:22. 

Omutima gunenya nnyinigwo olw’ekibi ky’aba 
akoze. 75:3,15,16. 

Ekibi kituusa nnyini kyo mu muliro. 2:82. 
Ebirungi biggyawo ebibi. 11:115;25:71; 41:35. 
Bwe wenenya, Allah akusonyiwa ebibi byo. 
3:136,137; 4:111; 16:120; 42:26. 

Omuntu mu butonde bwe akyawa ekibi 30:31; 
49:8; 75:15,16; 91:8,9; 95:5. 

Okugoberera obuwufu bw’Omubaka kiwonya 
ebibi. 3:32; 24:55; 33:22. 

Okusaba kuziyiza ebibi. 3:136; 6:41-42; 
7:201,202; 21:77,84,85,88-91; 29:46; 41:37. 
Allah tavunaana bibi ebikolebwa mu butanwa 
ne mu butamanya.2:226;4:18;5:90;6:55;16:120; 
20:116. 


BIBONEREZO BYA ALLAH 

Ekigendererwa kya byo. 2:156-158. 

BIBUGA 

Nnyina bibuga (Makka) 6:93. 

BIKOLWA 

Ebiva mu bikolwa bibifaanana. 17:14. 

Nabbi Omutukuvuy’eyali asingaempisa ennungi. 
68:5 

Nabbi Omutukuvu y’eyali eky’okulabirako 
amakula. 3:32; 33:22; 59:8. 

— ebibi biva ku butakkiriza Nkomerero.27:5-6. 
Okupima ebikolwa ebibi n’ebirungi.7:9- 
10:23:103,104; 101:7-10. 

BIKOLWA EBIBI 
Obwenzi. 6:152; 17:33; 25:69. 

Okwemanya.2:35,88; 4:174; 7:37,41,49, 

76,77,89,-134; 10:76; 14:22; 23:47; 25:22; 28:40; 
29:40; 34:32-34; 38:75-76; 39:60; 40:48-49; 
41:16,39; 45:32; 46:11,21; 71:8; 74:24. 
Okugeya. 49:13. 

Okwewaana. 57:24 

Okunyoomerera n’okusekerera. 49:12. 
Okuggwamuessuubi.l2:88;15:56-57;29:24;39:54. 
Okukozesa ebitamiiza. 2:220; 5:91-92. 
Ensaalwa. 113:6. 

Okudiibuuda. 7:32; 17:27-28;25:68. 
Okukumpanyisa amaaso. 7:117;40:20. 
Okugoberera ky’otategeera. 11:47-48; 17:37. 
Zaala. 2:220; 5:91-92." 

Amalala. 17:38; 23:47; 31:19. 

Okwogera ebitasaana. 23:4; 25:73; 28:56. 
Okuseera. 6:153;7:86; 11:85-86;! 7:36;26:182;83:2-4. 
Okuyiting’ana amannya amabi. 49:12. 
Obukodo. 3:181; 4:38; 17:30; 25:68; 47:39; 57:25; 
59:10; 64:17. 

Obukumpanya n’okuwolereza abakyaamu. 
4:106,108:8:28,59. 

Okuteebereza. 3:155; 4:158; 10:37; 49:13. 
Okulimba. 22:31; 25:73; 39:33; 92:9-11; 96:14-15. 
Obubbi. 5:39; 60:13. 

Allah tayagala kulaalaasa kibi. 4:149. 
BIKOLWA EBIRUNGI 
- bisasulwa emirundi kkumi. 4:41; 6:161. 

— by’ebyokusigalawo. 18:47. 

Amateeka agabifuga. 2:208; 4:75; 5:17; 6:163; 
60:2; 92:19-22. 

Okutuukiriza endagaano. 2:178;5:2; 6:153; 13:21; 
16:92; 17:35; 23:9; 33:16. 

Okwesammula endagaano embi. 8:59. 
Obwekuumi. 17:33; 23:6-8; 24:31,34,61; 25:69; 
33:36; 70:30-32. 

Obuyonjo. 2:223; 4:44; 5:7; 22:30; 74:5-6. 
Okufuga obusungu. 3:135, 42:38. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUR’ANI 


Okuyambagana mu birungi. 5:3 

Obuvumu. 2:178; 3:173-175; 8:16,17,46; 9:40; 

20:73-74; 33:40; 46:14. 

Okuyisa abakozi obulungi. 4:37. 

Okukubiriza ebimngi n’okuziyiza ebibi. 3:111. 
Okuwa obujulizi obutuufu. 4:136; 5:9; 25:73. 
Okuvuganya n'abalala mu kukola ebimngi. 2:149; 
3:134; 5:49; 35:33; 57:22. 

Okuliisa abayala. 76:9; 90:15-17; 89:19. 
Okusonyiwa.2:110;3:135,160;4:150; 5:14; 7:200; 
12:93; 24:23;41:35;42:38-41. 

Okukolaebirungi. 2:196;3:135;5:94;7:57. 
Okusiima. 2:153,173,186,244;3:145;5:7,90; 
14:8;39:8,67; 46:16. 

Obwetoowaze. 6:64; 7:14,56,147; 16:24,30; 17:38; 
28:84; 31:19,20; 40:36. 

Obwenkanya. 5:9; 6:153; 16:91; 49:10. 
Okukkakkanya amaaso. 24:31,32. 

Okuyisa obulungi baliraanwa. 4:37. 

Okuyisa obulungi abazadde. 4:37; 17:24-25. 
Obugumiikiriza. 2:46,154,156,178; 11:12; 13:23; 
16:127-128; 28:81; 29:60; 39:11; 42:44; 103:4. 
Okutabaganya. 4:115; 49:10. 

Okulabirira abaavu. 2:84,178,216; 4:9,37; 8:42; 
17:27;24:23; 30:39; 51:20; 76:9; 90:17. 

Okutukula; 2:223; 5:7; 9:103,108; 24:22; 33:34; 
74:5; 87:15; 91:10-11. 

Okuyisa obulungi ab’oluganda; 2:178; 16:91; 
30:39. 

Okwefuga. 79:41-42. 

Obugumiikiriza. 2:154; 3:201; 11:12; 16:97,111; 
25:76; 28:55; 31:18; 41:36; 42:44; 46:36; 76:13; 
90:18; 103:4. 

Okutoola kulwa Allah; 2:178; 17:27. 

Okwewala okubuusabuusa; 49:13. 

Okuwa obuvunaanyizibwa abalina ebisaanyizo 
n’okutuukiriza obwesigwa; 2:284; 4:59; 23:9; 
70:33. 

Amazima; 4:136; 5:120; 9:119; 17:82; 22:31; 
25:73; 33:25; 39:33. 

Obuteyagaliza wekka; 2:208,263; 59:10; 64:17; 
76:9-10; 92:20-21. 

BIPANDE 

— bya Kur’ani. 85:23. 

— bya Musa. 7:146,151,155. 

BIRAYIRO 

— eby’okubalaata Allahtabivunaana.2:226; 5:90. 
bisaanye bikuumibwe.5:90. 

Okutangirira kwa byo. 5:90; 66:3. 

— tebisaanye kumenyebwa. 16:92. 

— tebisaanye kufuulibwa bya kubuzaabuza. 
16:93,95. 

Okwerayirira obutayita eri bakyala 2:227,228. 


BIRE 

— by’enkuba Allah abisitula. 13:13; 40:41. 
Allah atonnyesa enkuba okuva mu bire. 15:23. 
Allah abibunyisa buli wamu. 24:44. 

Enkuba,omuzira n’okubunyisibwa kwa byo buli 
wamu. 24:44; 30:49-51. 

Enkuba kabonero ka Allah. 2:165. 

BIRIIBWA 

— ebyakkirizibwa. 5:5,6,97. 

— bisaana okuba nga byakkirizibwa ate nga 
birongoofu. 2:169; 5:89; 8:70; 16:115. 

- birina kye bikola ku bulamu bw’omuntu. 
7:33; 23:52. 

Abeekuuma balya birongoofu byokka. 5:94. 
Ensi esobola okuyingiwaza emmere emala abantu 
bonna.2:262,266; 13:4; 15:20;30:41; 41:11; 77:28. 
BYAZIYIZIBWA OKULYA 
Kalannamye. 2:174; 5:4. 

Omusaayi. 2:174; 5:4; 6:146; 16:116. 

Ennyama y’embizzi. 2:174; 5:4; 6:146; 16:116. 
Ekitalaamiriziddwako linnya lya Allah. 

2:174; 5:4; 6:122,146; 16:116 

Ennyama eziyizibwa okulya okusinziira ku 

ngeri ensolo gy’efuddemu. 5:4; 6:119,120,122. 

BISEERA BY’EKYAAMA 

Musookenga kusaba lukusa. 24:59,60. 

BISOLO 

— byatondebwa kugasa muntu.6:143-145; 
16:6,67,81; 23:22; 39:7; 40:80,81. 

BISVUBIZO 

— bisaanye okutuukirizibwa. 5:2; 6:92,93. 

Allah tayagala bakumpanya ndagaano. 8:59. 

BITABO 

Okulanga kw’ebitabo okubuna wonna. 81:11. 

BITAMIIZA 

— byaziyizibwa. 2:220; 4:44; 5:91,92. 
BITIIBWA ALLAH BY’AWA ABAKKIRIZA 
Bannamukisa abali mu kibinja kino. 4:70,71. 

BUBBI 

Ekibonerezo kya bwo. 5:39. 

BUFUMBO 

Ekigendererwa mu bwo. 30:22. 

BUGUMIIKIRIZA 

Ebibala bya bwo. 2:154-157. 

BUJULIZI 

Ebikwata ku bujulizi. 2:283;4:7;5:9,107, 
109;24:5,14;25:73. 

Abajulizi ku ndagaano. 5:107-109. 

— bw’amaaso, amatu n’omubiri. 41:21-23. 

— obukyaamu busambajjibwa. 5:107. 
BUKKIRIZA (IMAN) 

Amakulu ga Imaan. 49:15,16. 

Okukkiriza kwokka tekumala. 3:180:29:3,4. 
Enjawulo wakati w’obukkiriza n’obutebenkevu 
bw’omutima 2:261. 







ENDAGIR1RO YA AYA ZA KUR’ANI 


Okukkiriza Allah n’Omubaka we 3:180; 4:171; 
7:159; 57:8; 64:9; 

Okukkiriza Ababaka bonna n’Ebitabo. 2:137,286; 
29:27. 

Empeera y’obukkirza n’okutoola mu kkubo 
lya Allah. 61:11 -13;64:10. 

Okukkiriza Enkomerero. 2:5 

Okukkiriza n’okukola ebikolwa ebirungi. 2:26; 

18:89; 41:9; 95:7. 

Obubonero bunyweza Iman. 9:124; 33:22,23; 
47:18. 

— oluvannyuma lw’okulaba ekibonerezo 
tebugasa. 6:159; 10:52,53,91-93; 32:30; 40:86. 

— kitangaala. 2:258; 57:13. 

— obutaliimu bikolwa birungi tebugasa. 6:159. 
Allah talung’amya bantu beerema oluvannyuma 
lw’okukkiriza, 3:37,91; 5:6. 

BUKODO 

Kibinnyo okukodowalira ebyo Allah by’akuwa- 
dde. 3:181; 4:38. 

BUKULEMBEZE 

— buweebwa asobola. 4:59. 
abalondebwa ku bukulembeze beebuuze ku 
be bakiikirira3:160. 

bwesigamye ku : 

(i) kuteesaganya; 42:39. 

(ii) kugondera Allah, Omubaka n’abobuyinza; 
4:60. 

(iii) kulamula n’obwenkanya 4:59. 

(iv) kukuuma ggwanga, abalirimu n’ebyaabwe 
3:201. 

BUKULISITAAYO 

— baasukka ekigero bwe baafuula Yesu katonda 
4:172 

Endowooza egamba nti Yesu mwana wa 
Katonda mpangirire era nkyaamu. 3:60; 4:173; 
6:117,118; 9:30,31; 19:32; 43:60. 

Enjigiriza y’obusatu nkyamu. 5:74,75. 
Enjigiriza egamba nti Yesu yatufiiririra olw’ebibi 
byaffe ngingirire. 6:165; 53:39. 

Okulanga kw’ettutumu ly’Obukulisitaayo. 
18:19. 

Okulanga kw’okugwa kw’Obukulisitaayo 
oluvannyuma lw’okufuna ettutumu. 18:33-45; 
20:103-105. 

Ettutmu ly’Obukulisitaayo ely’ebyaasa ekkumi. 
20:104. 

Eby’obugagga bwabwe kigezo gye bali.20:132. 
Endowooza y’amawanga g’ebugwanjuba ejerega 
enjigiriza ya Allah. 82:7-13. 

BUKUZA 

— abaana abakuzire tebaba ba ddala; 33:5 
BULABIRIZI OBA BUYIMA 
Omulabirizi akiikirira ateesobola. 2:283; 17:34. 
Omukuza tasaanye kulya bintu bya bamulekwa 
mu bukyaamu 4:6-7. 


BUI AMU 

— bugendera ku kuvugany a na kutakabana. 2:149; 
5:49; 53:40; 79:36; 90:5. 

Okugerageranya wakati w’obulamu obwtoku nsi 
n’obwoluvannyuma lw’okufa. 6:33; 29:65; 47:37; 
57:21. 

Okutondebwa kw’omuntu kuhna ekigendererwa. 
23:116; 51:57. 

Amazzi y’ensibuko y’obulamu. 21:31. 

Buli kitonde kyatondebwa mu migogo gya bibiri 
bibiri. 13:4; 36:37; 51:50. 

Emitendera gy’okutondebwa kw’omuntu. 18:38; 
23:13-15; 40:68; 53:33; 71:15-19. 

BULAMU BW’ENSI 

Abatakkiriza babwegomba nnyo. 2:201; 4:135; 
42:21; 75:21; 87:17. 

Omutindo gw’obulamu bw’ensi gwa wansi ku 
gw’obulamu bw’oluvannyuma lw’okufa. 4:78; 9:38; 
10:25;13:27;18:46;29:65;87:18;93:5. 

— bwa kiseera kitono ddala 23:115. 

BULAMU OLUVANNYUMA LW’OKUFA 

— ky’ekisuubizo ky’obulamu bw’omulundi 
ogwokubiri. 2:29,47; 23:17; 53:48; 64:8. 
Obwetaavu bw’obulamu oluvannyuma lw’okufa. 
10:5. 

— bwa nkalakkalira. 29:65; 40:40. 

—busingaobulamu bw’ensi eno. 4:78; 12:110; 17:22. 
Okusaasira kwa Allah kulibeera ku bakkiriza, 
abatakkiriza balibonerezebwa. 58:21. 

Abakkiriza bokka be baliganyulwa mu bulamu 
oluvannyuma Iw’okufa. 17:72,73. 

Buli kikolwa kiribalibwa mu bulamu oluvannyutna 
lw’okufa. 18:50; 20:16. 

Abakkiriza balisasulwa mu bulamu oluvannyuma 
lw’okufa. 2:26. 

Ababulafuubanira balisiimibwa. 17:20. 

Abakkiriza baliraba Allah ku nkomerero. 75:24. 
Ekibonerezo ky’enkomerero ky’ekisinga obunene. 
39:27. 

Abatakkiriza nkomerero balifuna ekibonerezo 
ekirumya. 17:11. 

Abatakkiriza baggwaamu essuubi ku by’obulamu 
bw’oluvannyuma lw’okufa. 6:30,31; 16:39; 17:50- 
52; 36:79-82. 

— businziira ku bikolwa by’oku nsi. 17:14,15; 
21:95; 43:81; 45:30; 50:19; 82:11-13; 83:8-19. 

— butandikha mu bulamu buno obw’oku nsi 
okweyoleka eri omuntu. 41:31-33;55:47; 89:28-31. 
Mu bulamu oluvannyuma lw’okufa ebikolwa 
by’omuntu bilyeraga mu bujjuvu. 39:70; 50:22- 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUIt ’A Nl 


24; 57:13; 69:19; 86:9,10; 99:7-9. 
Okukulaakulana mu madaala mu bulamu oluva- 
nnyuma lw’okufa tekulibaako kkomo. 15:48; 
35:35,36; 39:21; 66:9. 

BULUNG’AMU 

Allah yatonda buli kintu n’akiwa obulung’amu 
bwa kyo. 20:51. 

Allah alung’amya gw’aba asiimye. 2:214,273; 
5:17; 6:89; 10:26; 13:28; 14:5; 16:94; 22:17; 
24:26,47; 28:57; 33:5; 35:9; 42:14; 74:32. 
Allah ayongera ku bulung’amu bw’abo 
ababugoberera. 19:77; 47:18. 

Tewali alung’ama awatali buyambi bwa Allah. 
4:89,144; 7:44,179,187; 13:34; 17:98; 18:18; 
39:24,37-38; 40:34; 42:45-46. 

Obulung’amu buva ku bukkiriza na bikolwa 
birongoofu. 4:176; 10:10; 13:30; 14:24; 47:5-6. 
Allah talung’amyaboononefu. 2:259,265; 3:87; 
5:52,68,109; 6:145; 9:19,24,37,80,109; 12:53; 
16:38,108; 27:81-82; 28:51; 39:4; 40:29; 46:11; 
61:8; 62:6; 63:7. 

Okusaba obulung’amu 1:6 

Okusaba obulung’amu oba osaba bwannabbi. 

1:6-7; 6:84-91. 

Abajeemulukufu be basuubizibwa obulung’amu. 
3:21; 5:17; 13:28. 

Okugoberera eby’obulung’amu kutuusa omuntu 
ku kuganyulwa. 2:6,158; 23:2; 28:68; 31:6; 
87:15; 91:10. 

BUSATU 

Okusambajjibwa kw’obusatu. 4:172; 5:74. 
BUSIKA 

Engabanya y’ebintu by’omufu. 4:8,9,12,13,177. 
Okukola eddaame elirumiriza abasigaddewo 
okugaba ebintu by’omufu mu mateeka. 2:181; 
5:107. 

Okukyuusa eddaame ly’omufu mu bukuusa 
kibi kinene. 2:182. 

Okutereeza mu ddaame erivudde ku mateeka 
ga Kur’ani Entukuvu. 2:183. 

Kur’ani Entukuvu y’egaba ebintu by’omufu. 
4:8,9,12,13,34,177. 

Okugabira ku bamulekwa n’abaavu mu kiseera 
ky’okugaba ebintu by’omufu. 4:9. 

Emigabo gy’abasika4:12. 

Omugabo gwa Ssemwandu, Namwandu. 4:13. 
Ebikwaata ku bintu bya‘Kalaalah’. 4:13,177. 
BUSIRAAMU 

Erinnya ‘Busiraamu’ lyatuumibwa Allah 
yennyini. 2:133; 3:20,86; 5:4; 22:79. 

Islam (Obusiraamu),kitegeeza mirembe, 
kwewaayo, buwulize na kujemulukukira Allah. 
2:113,132,209; 4:126; 6:163,164. 

Ebikwaata ku Busiraamu 


Empagi z’Obusiraamu:- 

(i) Okutongoza obwannamunigina bwa Al- 

lah.l12:1-5. 

(ii) Okuyimirizaawo essaala. 2:4,239; 4:104; 
35:30. 

(iii) Okutoola Zaka.2:44;4:163;19:32; 22:79; 
41:7-8. 

(iv) Okusiiba omwezi gwa Ramadhan. 2:184- 
186. 

(v) Okulamagaolugendo olutukuvu (Hajj). 3:98; 
5:98 

Empagi z’obukkiriza:- 

(i) Okukkiriza Allah. 2:178,286; 24:55; 112:1- 
5. 

(ii) Okukkiririza mu ba Malayika. 2:99,178, 286; 
4:137. 

(iii) Okukkiririza mu Bitabo Ebitukuvu. 
2:178,286; 4:137; 74:32. 

(iv) Okukkiririza mu Babaka ba Allah. 2:137,286; 
4:137; 24:55,57. 

(v) Okukkiririza mu lunaku lw’enkomerero. 2:5; 
6:93; 27:4; 31:5; 70:27; 

(vi) Okugera kwa Allah. 25:3, 57:23. 

— y’Eddiini enzijuvu 3.20,86;5:4. 

— y’Eddiini yokka ekkirizibwa eri Allah era 
y’eyamazima. 3:20,86; 5:4. 

Mu Busiraamu temuliimu kuwaliriza. 2:257; 
10:100; 11:119; 18:30; 76:4,28:57. 

Asiramuka aba talina gw’akoledde kisa. 3:165; 
10:109; 27:93; 49:18. 

Obulung’amu obujjuvu buli mu Busiraamu. 
2:6,17,39,98,121; 6:72; 7:53; 9:33; 16:65,103; 
22:68; 31:6; 48:29; 61:10. 

— y’Eddiini esinga zonna. 3:86,20; 4:126. 

— tebuliimu kuzitoowereza. 2:186,287; 5:7; 
22:79. 

— ky’ekyekwatwako ekinywevu 2:257; 31:23. 

— bulung’amya eri ekkubo ly’abo Allah be- 
yawa ebyengera. 1:6-7; 4:70; 19:59; 57:20. 

— bulinga omuti omulungi. 14:25. 

Mu Busiraamu asinga okutya Allah y’asinga 
okuba ow’ekitiibwa. 49:14. 

—bulagira kukolabwenkanya. 4:59,136; 5:9,43; 
6:153; 7:30; 11:86; 16:77,91; 17:36; 26:183; 
49:10; 55:10; 60:9. 

—bulagira okuyisa abantu bonna obulungi. 
4:37; 6:152; 17:24,25. 

— y’Eddiini ya ba Nabbi bonna. 4:164; 16:124; 
42:14 







ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUR’ANI 


Okulanga kw’obuwanguzi bw’Obusiramu. 9:33; 
48:29; 61:10. 

Okulanga kw’okwatiikirira n’okuddirira 
kw’Obusiraamu. 32:6. 

Okubuulira Obusiraamu kwalaalikibwa ku 
bakkiriza bonna. 3:105,111,115; 5:68; 6:20; 
7:158; 9:71; 12:109; 16:126; 31:18; 33:40; 41:34. 

BUSOSOLOOTI 

— bwagunjibwawo buguniibwa. 9:35; 57:28. 
BUSUUBUZI 

— bukkirizibwa. 2:276; 4:30. 

— tebusaanye kukwerabiza Allah. 9:24; 24:38; 
62:12. 

Eky’obusuubuzi ekisinga byonna 35:30,31; 
61:11-14. 

— obutagobolola. 2:17. 

BUTAKKIRIZA (KUFR) 

— kitegeeza kugaana Allah. 2:29; 18:38; 40:13. 

— kitegeeza kugaana byengera bye. 14:8; 16:113; 
27:41. 

— kitegeeza okugaana amazima n’Ababaka. 
2:27,40,90,106;14:10;41:53;46:11 ;60:5. 
Abatakkiriza baliko ebikoligo.36:9. 

Amasanamu g’Abawarabu ab’edda. 5:104; 38:7; 
43:58-59; 71:24. 

Abatakkiriza tebaganyulwa. 6:22; 10:70; 23:118; 
28:83. 

Ebikolwa by’abatakkiriza tebiribagasa. 2:218; 
3:22,23; 5:6; 11:17; 18:106; 33:20; 47:10; 47:29; 
47:33. 

Abatakkiriza beemalira ku bulamu bw’ensi. 
2:201; 10:8; 23:38; 45:25. 

Enkomerero y’abatakkiriza. 3:163,152,198; 
4:122; 5:73; 9:73; 10:9; 13:19; 17:98; 24:58; 
66:10; 79:40; 98:7. 

Abatakkiriza balifuna ekibonerezo ekirumya 
ennyo. 2:105; 2:175; 3:22; 3:78; 5:37; 9:3; 10:5; 
10:98; 16:105; 29:24; 34:6. 

BUTONDE, OBWANJULUKUFU BWA BWO 
Obubonero bw’obwanjulukufu bw’obutonde 
13:4,5. 

BUTONDE, OKUTABAGANA MU BWO. 

Mu kutonda kwa Allah temuli njawukana yonna. 
67:4,5. 

BUWOMBEEFU 

Abakkiriza kibagwanira okuba abawombeefu. 
25:64; 31:19,20. 

BUZITO 

Buli muntu wakwetikka bubwe. 29:13,14; 35:19. 


BWENKANYA 

Abakkiriza bakubirizibwa okuba abenkanya. 
5:9. 

BWENZI 

— bwaziyizibwa. 17:33; 25:69. 

Ekibonerezo kya bwo. 24:4. 

Obujulizi bwetaagibwa. 24:5 
Tobusemberera. 24:31,32. 

Okukangavvula abagwenyufu. 4:16-17. 
Ekibonerezo ky’okuwaayiriza omukazi/omusajja 
nti ayenze. 24:7-11. 

Temuwaliriza bakazi kukola bwenzi. 24:34. 
Okuwaayiriza omukazi mwekuumi. 24:5. 
Weekuume nga tonnafumbirwa/tonnawasa. 24:34. 
Omwenzi agatta na mwenzi oba musamize. 24:3. 
BWEETOWAZE 

Allah tayagala malala. 31:19; 2:84; 17:38; 
25:64,73; 31:19,20. 

BY A BUFUZI 

Enkolagana n’amawanga amalala. 16:93,95; 60:8- 

10 . 

— bitambulira ku kuteesaganya. 3:160; 42:39. 
Obuyinza bukwasibwe abantu abatuufu. 4:59. 
—bibeere ku musingi gwa bwenkanya. 4:59,106- 
108,136; 5:9; 16:91; 38:27; 42:16. 

— ab’obuyinza bagonderwe. 4:60. 

Okuwakula entalo kwaziyizibwa. 2:191-194; 
4:76; 8:40; 22:40-42. 

Emirembe. 8:60-62; 9:1-4. 

BY A BUGAGGA 

Mubifune mu ngeri entuufu 2:189; 4:30. 
Emigaso egiri mu by’obugagga. 4:6. 

Ekiseera ky’okubikwaasa ba nnyini byo. 4:6,7. 
Obwannannyini ku by’obugagga. 16:72. 

— kigezo eri omuntu. 8:29; 64:16. 

DAUD (OMUBAKA) 

— yalwaana n’Abafirisuuti. 2:252. 

— yawangula abalabe, yassaawo obwakabaka. 
2:252. 

Allah: 

— yanyweeza obwakabaka bwe. 38:21. 

— yamufuula Khalifa mu nsi. 38:27. 

— yamuwa okumanya okwa waggulu. 27:16. 

— yamuwa emikisa egiva gy’ali 34:11. 
Yayigirizibwa okukola ekyambalo ky’ekyuma. 
21:81; 34:11,12. 

Abantu b'omu nsozi n’ennyonyi (abatuukirivu) 
baamugondera. 21:80; 34:11; 38:19,20. 

Enkwe z’abalabe be zaagwa butaka. 38:22,23. 

— yalamula ab’oluganda ku nkaayana z’endiga 
enkazi. 38:24,25. 

— yasaba okusonyiyibwa. 38:25. 

Ensonga y’okusaba kwe okusonyiyibwa teyali ya 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


kibi. 38:26. 

— neSulaimani baalamula ku nsonga y’ennimiro. 
21:79,80. 

Ekitabo kye tekyaali kya mateeka. 4:164; 17:56,. 
DDIINI YA ALLAH 
Mugigoberere. 2:139. 

DDIINI Y’OBUWANGWA 

— y’Eddiini entuufu. 10:106; 30:31,44. 
DHULrKIFL (EZEKER1) 

Ebimukwatako. 2:260. 

DHULr QARNAIN 
Ebimukwatako. 18:84,99. 

— yakola olukomera. 18:96,97. 

FARAWO 

Allah yawonya omubiri gwe. 10:93. 

Abantu bebaagoberezebwa ekikolimo. 11:100; 28:43. 
GGULU 

— lyatondebwa n’ekigendererwa. 3:192; 14:20; 
15:86; 16:4; 29:45. 

— Allah yennyini y’eyalitonda. 51:48. 

— mu kusooka lyali ng’omukka. 41:12. 

— n’ensi mu kusooka byali bikwataganye. 21:31. 
Emigigi gy’eggulu omusanvu gyatondebwa mu 
biseera bibiri. 41:13. 

— n’ensi byatondebwa mu biseera mukaaga. 
7:55; 10:4; 11:8; 25:60; 32:5. 

Allah yalitonda ng’akasolya. 2:23; 23:18; 51:48; 
78:13; 79:28,29. 

— litutaasa era likuumibwa 21:33; 37:7,8; 41:13. 
Enjuba n’omwezi byetooloolera mu bwengula. 
21:34; 36:41. 

Eggulu (obwengula) lijjudde amakubo. 51:8. 

— teliwaniriddwa na mpagi. 13:3; 31:11. 

— lirina enkolagana n’ebyemmere. 10:32; 27:65; 
34:25; 35:4. 

— liri mu mukono gwa Allah. 21:105; 39:68. 

— liriggulwa neriba milyango myeereere. 78:20. 

— liriggyibwaako eddiba. 81:12. 

— liriyuzibwamu. 77:10; 82:2. 

— liriba ng’ekikomo ekisaanuuse. 70:9. 

— lyawundwa n’emmunyenye. 37:7; 15:17; 
41:13; 67:6. 

Okugwa kw’ebitundutundu by’eggulu nga 
ekibonerezo. 17:93; 26:188; 34:10. 

- y’ensibuko ya buli kimu. 15:22; 40:14. 

GOG NE MAGOG 

— mawanga g’Abazungu. 18:95,100; 21:97. 
Entalo za Gog ne Magog. 18:100; 21:97. 
Okusaasaana kwa Gog ne Magog mu nsi 
yonna. 21:97. 

Mu bufuzi bwa Gog ne Magog ensi eribaamu 
ebizibu bingi. 21:98-101. 

Obusiraamu bujja kuwangula endowooza 


n’enkola ya Gog ne Magog. 9:32; 21:98; 48:29; 
61:10. 

HAMAN 

— y’eyali omuduumizi w’eggye lya Farawo.28:9. 
—yali mukungu avunaanyizibwa ku bakozi 
28:39; 40:37. 

HARUN (NABBI) 

Nabbi Musa yamusaba Allah abeere omubeezi 
we. 20:30-37; 28:35. 

— yafuulibwa Nabbi. 4:164; 6:85; 10:76; 19:54; 
21:49. 

— yawakanya okusinza ennyana. 20:91. 

Musa yamunyiigira olw’abantu be okusinza 
ennyana. 7:151; 20:93,94. 

Musa yamusabira okusonyiyibwa. 7:152. 
Ebyengera bya Allah ku ye. 37:115. 

HARUT NE MARUT 

— baali basajja batuukirivu ab’e Babuloni.2:103. 

HUDAIBIYYAH 

Ebikwaata ku ndagaano ye Hudaibiyyah. 48:19- 
30. 

HUD-HUD 

ebikwaata ku Hud-hud. 27:21-32. 

IBILIS 

— yagaana okugondera Adamu. 2:35; 7:12,13; 
15:31; 17:62; 18:51; 20:117. 

— okwekuluntaza kwamugaana okugondera 
Adamu. 2:35; 38:74-77. 

— teyali malayika. 18:51. 

IBRAHIM (NABBI) 

Amazima agamukwatako gali mu Kur’ani 
Entukuvu. 3:68;19:42. 

— yali mu bantu ba Nabbi Nuhu. 37:84. 

— yalabula kitaawe ku kusinza amasana- 
mu.6:75. 

- yatumwa eri abaasinzanga amasanamu 
n’emmunyenye. 6:77-79; 21:53. 

— yakubaganya ebirowoozo n’abantu be ku 
kusinza amasanamu. 6:77-79; 37:89-91. 

— yamenyamenya amasanamu n’ayoleka 
obuyenjebufu bwa go. 21:58-59; 37:94. 

— yasuulibwa mu muliro. 21:69-70; 37:98. 

— yasenguka. 21:72; 37:100. 

— yasabira kitaaawe okusonyiyibwa. 9:114; 
19:48; 26:87; 60:5. 

— yatuukiriza ekiragiro kya Allah. 2:125. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaala Ismaili. 
37:101-102. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaala Is-haq. 
11:72; 37:113. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaalibwa kwa 
Ya’quubu.ll:72; 21:73. 

— yalaba mu kirooto nga asala Ismaili. 37:103. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


— yaleka Ismaili ne nnyina mu ddungu. 
14:38. 

— yasitula omusingi gw’Ennyumba ya Allah. 
2:126-128. 

— ne Ismaili baasaba Allah asitule Nabbi 
Amakula mu kibuga Makka. 2:128-130. 

— yalagirwa alangirire Hajj 22:28. 

— n’ababaka abaasindikibwa okubonereza 
abantu ba Nabbi Luti. 11:70-71; 51:33. 

— yabaleetera ennyama enkalirire. 11:70. 

— yasaba Allah asonyiwe abantu ba Nabbi 
Luti. 11:75. 

— yawakana ne kabaka. 2:259. 

— yabuuza ku bikwata ku kuddaabululwa 
kw’ abantu be 2:261 

- yali wa mazima nnyo. 19:42. 

— Isi-haq ne Ya’qubu baalina obuyinza era 
nga balabufu. 38:46. 

IDRIS 

— yali mugumiikiriza.21:86. 

— yali Nabbi wa mazima. 19:57. 

— yagulumizibwa. 19:58. 

ILYAS 

— yali Mutume. 37:124. 

— yalabula abantu be obutasinza masanamu. 
37:126. 

Abantu be baamulimbisa. 37:128. 
Ab’oluvannyuma. 37:130. 

ILYAS A’ 

— yali mu basinga obulungi. 38:49. 

‘ISA (YESU) 

Amawulire g’okuzaalibwa kwe. 3:46; 19:20. 
Maryamu yeewuunya nnyo eky’okuzaala nga 
tabadde na musajja. 3:48; 19:21 
Maryamu yalagirwa okusirika oluvannyuma 
lw’okuzaala ‘Isa. 19:27. 

— yazaalibwa mu biseera by’okwengera 
kw’emitende. 19:26. 

— yayogera eby’amagezi nga akyaali muto. 
3:47; 5:111. 

Maryamu yamutwala eri ab’ewaabwe. 19:28. 

— yali Nabbi eri abaana ba Isirairi bokka. 3:50; 
43:60; 61:7. 

— yayigiriza abaali abaawansi mu by’omwoyo 
nebafuuka abaawaggulu. 3:50; 5:111. 

— yawonya abagenge, abatalaba; n’azuukiza 
abafu mu by’omwoyo. 3:50; 5:111. 

— yayigirizibwa Taureti n’Enjiri byokka. 3:49; 
5:47,111; 57:28. 

Abayudaaya baamugaana. 3:53. 

Abayigirizwa be baabikkulirwa. 3:53-54; 5:112. 

— yaweebwa obubonero obw’olwatu, era 
yawagirwa buwagirwa ne Mwoyo Mutukuvu. 
2:88,254; 5:111. 


Abalabe be beekoba okumuttira ku musaalaba. 
3:55-56; 4:158. 

— yabambibwa naye teyafiira ku musaalaba. 
2:73; 4:158. 

Enkwe z’Abayudaaya okumutta tezaatuukirira. 
5:111. 

— ne nnyina baawebwa obuddukiro. 23:51. 

— mufu. 3:56,145; 5:76,117-120; 7:26; 16:21- 
22; 21:8,9,35;77:26,27. 

Embeera ye eringa eya Adamu. 3:60. 

— okuba ekigambo kya Allah kitegeeza nti 
okujja kwe kwali kutuukiriza okulangibwa kwe. 
4:172. 

— yasitulwa mu madaala—so si mubiri. 2:254; 
3:46; 4:159; 7:177; 19:58;58:12;94:5. 

- yakakasa ebyo ebyakulembera mu Taureti. 
3:51; 5:47; 61:7. 

— yali muweereza wa Allah. 19:31; 43:60. 

— yali Mubaka bubaka 3:50; 5:76; 61:7. 

— yalagirwa okusaala, okutoola Zaka n’okuyisa 
nnyina obulungi. 19:32,33. 

— yayigiriza obwannamunigina bwa Allah. 
5:118; 19:37; 43:65. 

Abagamba nti ‘Isa ye Allah batakkiriza. 
5:18,73,74. 

ne nnyina tebaali bakatonda. 5:76,117-118. 

— ne nnyina baalyanga emmere ng’abantu ba 
bulijjo. 5:76. 

Abayudaaya n’Abakrisitaayo balowooza nti 
‘Isa yafiira ku musalaba. 4:160. 

‘Isa si mwana wa Allah. 17:112; 18:5-6; 
19:36,89-91; 21:27; 25:3; 39:5; 72:4; 112:4-5. 

— teyalina kitaawe. 3:48; 19:21-22. 

IS-HAQ 

Amawulire g’okuzaalibwa kwe. 11:72; 21:73; 
37:113; 51:29. 

Nnyina yeekanga olw’amawulire g’okuzaalibwa 
kwe. 11:72. 

Ibrahimu, Is-haq ne Ya’qubu. 21:73; 38:46. 

ISMAILI 

— yali Mubaka, Nabbi. 19:55. 

— y’eyaliomwanawa Ibrahimu omukulu. 37:102. 
Ibrahimu yalaba mu kirooto nga asala Isimaili. 
37:103-114. 

Allah yawa Ismaili emikisa. 37:114. 

— yali mwana muwulize nnyo era omugumii- 
kiriza. 37:103. 

Allah yamuwa ettutumu mu b’oluvannyuma 
bonna. 37:109. 

— yawangula ekigezo ekizibu. 37:107. 

— y’eyalondebwa okuba ekiweebwayo - so si 
Is-haq. 37:103-106. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUR’ANI 


— yali wa mazima nnyo. 19:55. 

— yakubirizanga nnyo ababe okusaala. 19:56. 

— yali muganzi nnyo eri Allah. 19:56. 

ISRA 

—kwe kwolesebwa Allah kwe yayolesa Mutume 
(s.a.w) okuva e Masjidul-Haram okutuuka e 
Masjidul-Aqsa. 17:2. 

Okwolesebwaokwo kwali kwanjulukufu bulungi. 

17:61 

I’TIKAF 

Ebikwaata ku I’tkaf. 2:126,188; 22:26. 

OKUGANYULWA N’OKUWONYA 

— kwasuubizibwa abo bokka abeekuuma.2:3-6; 
19:73;23;2-10. 

JAHANNAMU (MULIRO) 

Bonna ba kugituukako. 19:72. 

Tebalifiira mu gwo. 4:57; 43:78; 87:14; 35:37. 
Abakkiriza baliguwonyezebwa. 19:73; 21:102,103. 
JALUT (GOLIATH) 

Okuwangulwa kwe. 2:250 - 252. 

JANNA (ENSUKU) 

Obulamu n’ebibala byaamu. 2:26. 

Obugazi bwaayo. 3:134; 57:22 

Emyoyo gilifuniramu ebyo bye gyagala. 

41:32,33. 

oluvannyuma lw’okufa n’eyoku nsi kuno. 
19:62;55:47. 

— y’oku nsi 2:36 

Ab’omu Janna tebaliggyibwamu 11:109; 15:49; 18:109. 
Ebigikwatako biri mu ngeri ya kugereesa. 13:36; 
47:16; 57:13. 

Ebya Janna teri ayinza kubitegeera byonna. 
32:18. 

Abatya Allah balitwalibwa mu Janna. 39:74. 
Eddaala ly’abomu Janna liriba lya waggulu 
nnyo 83:19-24. 

Abakkiriza ne mu nsi muno bafuniramu Janna 
55:47. 

JANNA, ENFAANANA YAAYO 
Telibaamu:- 

— musana gususse wadde obutiti. 76:14. 

— bya swakaba. 19:63; 52:24; 56:26; 78:36. 

— kufa wadde okubonerezebwa. 37:59,60; 
44:57. 

Abomu Janna baliraba Allah. 75:23,24. 
Okusiima kwa Allah y’empeera elisinga 
byonna mu Janna. 3:16; 9:72. 

JANNA, AMAKULA GAAYO 
Ebibala n’ebisiikirize bya yo. 13:36. 

Ekyengera ekirisinga obukulu mu Janna. 3:16; 
9:72. 

Amaka amalungi ennyo. 9:72. 

Ggoloofa. 25:76; 34:38; 39:21. 

Amazzi ,amata,omwenge n’omubisi gw’enjuki. 
47:16. 


Ensuku n’emigga. 3:16,196,199; 4:14,58,123; 
5:13,86; 7:44; 9:72,89.100; 10:10; 13:36; 
22:15,24; 25:11; 47:16; 58:23; 61:13; 64:10. 
Nnamulondo za yo. 15:48. 

Ebiwempe bya liiri. 55:55. 

Ebiwempe n’emitto. 88:16,17, 

Eky’okunywa ekituukirivu. 83:26-29. 
Eky’okunywa ekitaleeta bya swakaba wadde 
okwonoona. 37:46-48; 52:24; 56:20. 

Ekikopo ekiritabulwamu kaafuur. 76:6,7. 
Ekikopo ekitabuddwaamu entangawuzi. 76:18. 
Ensulo eyitibwa Salsabiil. 76:19. 

Eky’okunywa eky’entabula ya Tasniim. 83:28. 
Okugabulwa .19:63. 

Eby’okulya n’eby’okunywa. 77:43,44. 

Emiti gya sidri n’ebitooke. 56:29,30. 

Entende n’enkomamawanga. 55:69. 
Emizabibu.78:33. 

Buli kika kya kibala.44:56; 52:23; 55:53. 
Abakkiriza balifuna empeera y’ebibala.37:42-43. 
Ebirimba by’ebibala.76:15. 

Ennyama y’ebinyonyi.56:22. 

Ebisiikirize. 13:36. 

Engoye. 18:32. 

Ebikomo bya zaabu. 18:32. 

Ebikopo bya zaabu. 43:72. 

Ebikozesebwa ebya feeza. 76:16,17. 

Abakyala abaatukuzibwa. 3:16; 4:58. 

Abakyala abawombeefu ab’amaaso ag’endege. 
37:49,50. 

Abavubuka abatalikaddiwa. 52:25; 56:18; 76:20. 
Bamalayika baliramusa ab’omu Janna. 13:24,25. 
JANNA, A BA LIG1YINGIRAMU 
Abakkiriza abakozi b’ebirungi. 2:26. 

Abakozi b’ebirungi abafaayo ennyo ku biragiro 
bya Allah 3:134-137. 

Abagumiikiriza. 13:23-24. 

Abaakulembera mu buwulize eri Allah. 56:11-12. 
Abantu b’oku ddyo. 56:28. 

— elisembezebwa eri abawulize. 50:32. 

JIBRiL (MALAIKA) 

Ebiva mu butamukkiriza. 2:98,99. 

JIHAAD (OKUTAKABANA MU KKUBO 
LYA ALLAH) 

Abakkiriza balagirwa okutakabana. 2:219; 5:36; 
9:41; 22:79. 

Jihaad Akbar (esinga obukulu) kwe kulwanyisa 
obunafu bwo. 4:96; 8:73; 9:20,41,44; 49:16; 
61:12. 

Jihaad Kabiir (ey'okubiri mu bukulu) kwe 
kukozesa Kur’ani Entukuvu. 25:53. 

Jihaad Swaghiir (entono) kwe kukozesa ekitala 
olw’okwetaasa. 2:191; 4:76; 8:40; 9:13; 16:91; 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


22:40; 42:40; 49:10; 60:9,10. 

Okutakabana n’ebyobugagga. 8:73; 9:20; 61:12. 
Temusukka kigero mu kulwanyisa abalabe. 2:191 
Alwana ku lwa Allah afuna empeera mu 
buwanguzi ne mu kufa. 4:75. 

Okulagirwa kwa Nabbi Omutukuvu okulwana 
kuzingiramu abakkiriza. 4:85; 8:66. 

JINN 

Allah yatonda Amajinni n’abantu lwa 
kumusinza, 51:57. 

Jinn be bantu ebikonge ate Ins be bantu ba 
bulijjo. 6:129:55:34. 

Ibilis yali omu mu majinni 18:51. 

Amajinni (i.e abatuuze b’omu nsozi) mu matwale 
gaDaudi.27:40. 

Amajinni agaasisinkana Nabbi Muhammad (s.a.w) 
baali Bayudaaya b’e Nasiibiin.46:30. 

Amajinni agaawuliriza Kur’ani Entukuvu nga 
esomebwa baali Bayudaaya abaava mu bifo ebweru 
wa Makka. 72:2. 

Amajinni okutondebwa mu muliro kitegeeza nti 
gasunguwala mangu. 15:28. 

KA ‘BA II 

— ly’essinzizo lya Allah elyasooka. 3:97; 22:30. 

— kung’aaniro lya bantu, kifo kya mirembe. 
2:126. 

Ekifo kya Ibrahimu. 2:126; 3:98. 

Ka‘bah nnyumba ya mizizo. 5:98. 

Erinnya lya Ka‘bah eddala. 17:2. 

Nnyumba ya lubeerera. 52:5,6. 

KAIN 

— yali mutabani wa Adamu. 5:28-32. 
Omuntu tayinza kufa okuggyako nga Allah 
akkirizza. 3:146. 

Buli mwoyo gwa kuloza ku kufa. 3:186; 21:36; 
29:58. 

Kunsi tekuliiko bulamu bwa nkalakkalira. 2:97; 
18:46; 21:35; 40:40; 55:27-28. 

Abafa tebadda ku nsi21:96; 23:100,101; 39:43. 
Obulamu bwa mirundi ebiri, n’okufa kwa 
mirundi ebiri. 40:12. 

— kitegeeza eddaala ly’embeera y’ebyomwoyo 
elya wansi. 2:57. 

Mu kufa n’obulamu mulimu amakulu 
g’ettutumu n’okugwa kw’abantu n’amawanga. 
29:21. 

Okuzuukiza abafu. 6:123; 75:38-41. 

Abafu mu by’omwoyo. 6:37. 

KAUTHAR (OBULUNGI N’EBIRUNGI MU 
BUNGI) 

Nabbi Omutukuvu, yaweebwa Kauthar. 17:88; 
108:2. 

KAWUMPULI 

— alibalukawo mu biseera by’oluvannyuma 
olw’okubonereza abo abalimbisaobubonero bwa 
Allah. 27:83. 

KHATAMUN - NUBUWWAT 

Allah y’amanyi w’asaana okussa obubaka. 6:125. 


Obwa Nabbi bulimu amadaala. 2:254. 

Nabbi asaana kugonderwa 4:65. 

Obwa Nabbi kati bufunirwa mu buwulize. 4:70. 
Obwa Nabbi kyengera. 4:70; 5:21; 6:90. 
Endagaano y’obwa Nabbi. 3:82; 33:8; 14:48. 
Bannabbi ab’obulimba tebaganyulwa. 69:45-48. 
Mukkirize Allah n’abatume. 4:137,151-153. 
Ebyengera bye by’omwoyo tabiwa batabyagala. 
2:125; 6:84,90. 

Okujerega Ababaka. 17:95; 25:42; 28:48-49. 
Ensonga egaanyisa Ababaka. 50:3 
Bannabbi bawi ba mawulire ga ssanyu era 
balabuzi. 2:120; 2:214; 4:166; 5:20; 6:49;7:189; 
11:3; 17:106; 18:57; 33:46; 34:29; 35:25; 41:5; 
48:9. 

Rasul ne Nabbi ky’ekimu. 19:52,55. 

Obwetaavu bw’obwa Nabbi. 20:135; 5:20; 
28:47; 32:4; 35:43; 67:9. 

Khataman-Nabiyyin kitegeeza Nabbi asingabanne 
bonna—so si Nabbi asembayo. 33:41. 

Okujja kw’Ababaka oluvannyuma lw’Ekitabo. 2:88. 
Eng’ombo egamba nti obwa Nabbi bwakoma yava 
dda. 40:35; 72:8. 

Mahdi alina kuba Nabbi 6:85-89; 19:59. 
Bamalayika bakyakka. 22:76;41:31-33. 

Obwa Nabbi bukyajja. 1:6;3:82;4:70;7:36; 11:18; 
16:3;22:76;23:52;39:72;40:35;62:34;72:8;77:12-15. 

KHILAFAT 

Khilafat y’egatta Abasiraamu bonna.3:104,106; 
8:47. 

Allah yasuubiza okuwa abakkiriza Khilafat 24:56. 

KIBONEREZO 

— kijja luvannyuma lwa kutuma Mubaka. 6:132; 
20:135; 26:209; 28:60. 

Allah tazikiriza bibuga mu bukuusa. 11:118. 
Ekigendererwa ky’ekibonerezo kuddaabulula. 
23:77,78. 

Allah tayanguyiriza kubonereza.l0:12;l 1:9; 
22:48- 52. 

— kijja luvannyuma lwa bujeemu na bulyake. 4:31. 

— ky’obubbi. 5:39. 

— ky’obwenzi; 24:3 

— ky’okuwaayiriza abakazi abeekuumi. 24:5. 

— kiggyibwawo lwa kwenenya. 5:40; 8:34; 
25:70-72. 

—kiba kya kulabirako era kya kuyiga eri abalala. 
2:67. 

— kyaggyibwa ku bantu ba Yunus. 10:99. 
Allah akiggyawo olw’ekisa kye. 7:157. 
KIGENDERERWA KY’OBULAMU 

—kwe kutegeera Allah n’okusisinkana naye. 6:32; 
10:46; 30:9; 84:7; 89:28,29. 

KIJJULO (MAIDAH) 

‘Isa (a.s) asaba ekijjulo. 5:115. 

KITABO NNYINA W’EBITABO (UMMUL- 
KITAB) 

Kur’ani ye Nnyina w'Ebitabo. 3:8; 13:40; 43:5. 
Kur’ani kitabo kigulumivu, kijjudde eby’amagezi. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


43:5 

KIWUKA KY’OMU NSI 

— ekyalya omuggo gwa Sulaimani. 34:15. 

— ekilissa ebiwundu ku bantu (AIDS). 27:83. 
KKUBO EGGOLOKOFU 

Engeri y’okulisaba. 1:6. 

Nabbi Muhammad yalung’amizibwa eri ekkubo 
eggolokofu. 6:162; 36:5; 43:44. 

Nabbi Muhammad alung’amya eri ekkubo 
eggolokofu. 14:2; 23:74; 42:53. 

Kur’ani elung’amya eri ekkubo eggolokofu. 5:16,17. 
KUBIKKULIRWA 

— kuweebwaba Nabbi oluusi n’abatali ba Nabbi. 
4:164,165; 5:112; 20:39; 28:8. 

Buli bantu balina Omubaka 4:165; 10:48; 35:25; 
40:79. 

Buli Mutume aweebwa obubaka mu lulimi 
lw’abeggwanga lye. 14:5. 

— kwa ngeri ssatu. 42:52. 

— kukkakumutima.2:98; 26:193-195; 53:11,12. 

— kuwa obulung’amu, kusangula ebyonoono era 
kutereeza ensongaz’abakkiriza.2:39; 7:36; 14:2; 
17:83; 41:45; 47:3. 

— kufunibwa baweereza ba Allah abalondemu. 
16:3 

— kukyajja .41:31,32. 

- kuyigiriza okufumiitiriza. 16:45. 

kwe kuyimiriddeko entegeka n’entambula 
y’obutonde bwonna. 16:69. 

KUBONERERA 

— kusikiriza okuddirwamu kwa Allah n’ekisa 
kye. 2:161 

— kusoboka ekiseera kyonna. 3:89,90. 

Musabe Allah okusonyiyibwa nga eno bwe 
mwenenya.l 1:4. 

Allah asonyiwa ebyonoono byonna. 39:54. 

— kusaanye kuba kwa nnamaddala. 66:9. 
Allah akkiriza okwenenya kw’abaweereza be. 
9:104; 42:26. 

Allah kw’asinzira okukyuusa ebibi by’abaddu 
be. 25:71. 

- okutuufu kuwerekerwa na bikolwa. 25:72. 

— Allah kw’akkiriza. 4:18; 16:120. 

Allah kw’atakkiriza. 4:19. 

KUFA 

— nga kiwa amakulu g’okuva mu bularnu buno 
obw’oku nsi. 19:24. 

—nga kiwa amakulu g’obulumi n’okubonaabona. 
14:18. 

— nga kiwa amakulu g’otulo.39:43. 

KUFIIRIRIRA ABOONOONYI (ATONE¬ 
MENT) 

Enzikiriza eno nkyaamu. 2:287; 6:165; 29:13; 
35:19. 

KUGERA KWA ALLAH (TAQDEER, i.e 
OKUGEREKA EKIGERO KYA BULI KIMU) 
Amakulu g’okugera. 7:35; 57:23,24. 


Allah buli kimu yakigerekera ekigero. 25:3; 54:50; 
65:4. 

Ebirungi biva eri Allah.4:79,80. 

Buli mwoyo gwe guliba omusingo kw’ebyo bye 
gwakola.74:39. 

Abakkiriza n’abatakkiriza bonna bayambibwa. 
17:21. 

KUGONDERA N’OKWEWAAYO 

Allah akubiriza abakkiriza okumugondera 

n’Omubaka we. 3:133,173. 

— eri Allah n’Omubaka we kulinnyisa omuntu 
mu madaala. 4:70. 

— eri Allah n’Omubaka we kutuusa omuntu ku 
buwanguzi. 24:53. 

Oyo agondera Mutume ddala aba agondedde 
Allah. 4:81. 

Abakkirizakibagwanira okugondera ab’obuyinza. 
4:60. 

Ababaka batumwa lwa kugonderwa. 4:65. 

Abo abaagala Allah basaanye bagoberere 
Mutume. 3:32. 

KUKUBAGANYA BIROWOOZO 

Engeri y’okukubaganya ebirowoozo entuufu. 
16:126; 22:4,9; 29:47; 31:21. 
KUKULAAKULANA MU BY’OMWOYO 

— Kulimu emitendera egifaanana n’egyokuku- 
laakulana kw’omubiri. 22:6,7. 

Buli mutendera gw’okukulaakulana kw’omubiri 
gulina ogugufaanana mu kukulaakulana 
kw’omwoyo. 23:13-18. 

KULANGA EBY’OMU MAASO 
—kubaamu ekimu ku bibiri, mawulire ag’essanyu 
oba kulabula. 18:57. 

—okubaamu okulabula, kusoboka okukyuusibwa 
singa abantu beenenya. 10:99; 43:50; 44:16. 

—okutuukirira kwa kwo kwesigamizibwa ku 
bukwakkulizo bwa kwo.5:27. 

Okufa kw’Omubaka tekukyuusa mu kulanga 
kwe. 13:41; 40:29. 

KULUMIRWA ABANTU 

— n’obuvunaanyizibwa bwe tulina gye bali. 
4:37-41; 17:24-40; 25:64-73. 

KUMANYA (‘ILM) 

Abamanyi n’abatamanyi tebenkana. 39:10; 
40:39. 

Abalina amagezi be bafumiitiriza. 2:270; 3:8; 
13:20; 38:30; 39:10. 

Okunoonya okumanya kya tteeka mu 
Busiraamu. 16:44; 96:2-6. 

Okutambula olw’okunoonya okumanya. 
3:98,138; 6:12; 16:37; 18:66,67; 27:70; 29:21. 
Abamanyi abatuufu be batya Allah. 35:29. 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


Allah asitula abamanyi mu madaala. 58:12. 
Abakkirizabakubirizibwa okuyiga Eddiini.9:122. 
Mutume (s.a.w) yalagirwa okusaba okuweebwa 
obumanyi. 20:115. 

Allah awa ba Nabbi obumanyi. 21:80. 

Ba Nabbi basomesa ba nsi. 2:130,152; 3:165; 
62:3. 

Kur’ani Entukuvu ekubiriza okuyiga n’okwetege- 
reza obutonde. 3:191,192; 10:6,7; 13:4,5; 16:11- 
17; 17:13; 35:28,29. 

Kur’an ekubiriza okuyiga ebikwata ku nsi 
ezitali zimu. 17:22; 22:46,47; 29:21. 

Kur’ani ekubiriza okuyiga ebyafaayo ebikwaata 
ku nsi ezitali zimu. 12:112; 30:10; 33:63; 
35:44,45; 40:22. 

Omumanyi asobola okweyambisa obutonde. 
17:71; 21:80-83; 45:13,14. 

KURANI ENTUKUVU 
Ekigendererwa ky’okugissa empolampola mu 
bitundu. 17:107; 25:33,34 
— esomebwa luvannyuma lwa kwewogoma eri 
Allah. 16:99. 

— bw’ebanga esomebwa, mugiwulirizenga.7:205. 

— yadibya amateeka agaasooka. 2:207. 

Erinnya lyayo eddala eyitibwa Kitabo. 15:2. 

— by’ebiwandiiko ebitukuvu ebirimu amateeka 
ag’enkalakkalira. 98:3,4. 

elina obukuumi bwa Allah.2:3;4:83; 15:10; 
41:43;56:78-81;17:18;85:22,23. 

— ewa amawulire ag’essanyu era elabula. 19:98. 

— kwe kubuulirira eri abo abatya Allah. 20:3,4. 

— kwe kubikkulirwa okuva eri Omutonzi w’ensi 
n’eggulu. 20:5. 

— eri mu Kitabo ekyekusifu. 56:79. 

— y’eyawula ebirungi n’ebibi. 25:2. 

— eyogerwakone mu biwandiikoby’abaasooka. 
26:197,198. 

— elimu ekiwonya era kwe kusaasira eri 
abakkiriza. 10:58, 17:83, 41:45. 

- ennyonnyola eby’okulabirako ebya buli 
ngeri. 18:55; 39:28; 59:22. 

— ekubiriza abakkiriza ntakera okufumiitiriza 
n’okukozesa amagezi. 2:165,220,267;5:59,104; 
6:51;13:5. 

— ekubiriza okujjukira Allah nga tuyita : 

(i) Mu kwetegereza. 56:84-86. 

(ii) Mu kufumiitiriza. 2:220,267; 6:51. 

(iii) Mu kumujjukira. 13:29. 

(iv) Mu kukozesa amagezi. 16:13; 23:81. 

(v) Mu kunoonya okumanya. 9:112; 20: 
29:44; 35:29. 


(vi) Mu bumativu bw’omwoyo. 7:199; 11:21; 
28:73. 

(vii) Mu kwebaza. 14:8; 16:15; 23:79; 56:71. 
Okwemulugunya nti lwaki : 

(i) Kur’ani teyassibwa mulundi gumu? 25:33. 

(ii) Ekitabo tekyassibwa butereevu kuva mu 
ggulu? 17:94. 

(iii) Kur’ani teyassibwa ku muntu Ow’ettutumu? 
43:32. 

—elimu Aya ennamuzi n’endala nga za 
nzivuunula za njawulo. 3:8; 39:24. 

—y’ennyanja y’ebyokuyiga eby’amazima 
n’obulung’amu. 18:110. 

—ewa ba Swahaba ba Mutume (s.a.w) 
ekitiibwa 80:17. 

Ekigambo Kur’ani kitegeeza Ekitabo ekisomwa 
olunnye. 27:2. 

—ky’Ekitabo ekitangaaza , ekilung’amya mu 
makubo ag’emirembe. 5:16,17; 27:2. 

—tetuukwamu bya bulimba. 41:43. 

—elung’amya oyo yenna ayagala okukwaata 
ekkubo eggolokofu. 81:26-29. 

—ekuumibwa butiribiri. 85:22,23. 

— ky’ekigambo ekisalawo. 86:14,15. 
elimu amateeka ag’enkalakkalira. 98:3,4 

— eri mu bukuumi bwa Allah. 15:10. 

— tewagira bakkiriza kubuuzabuuza ku buli 
nsonga. 5:102. 

— teliimu kubuusabuusa. 2:3. 

— bwe bulung’amu eri abatya Allah. 2:3. 

— kwe kuwonya. 10:58; 17:83; 41:45. 

— ettottola byonna ebyetaagisa mu bulamu 
bw’omuntu, ewa obulung'amu, kwe kusaasira 
eri abakkiriza. 10:58.; 16:90. 

— ekubiriza kusinza Allah 2:22. 

— ly’eggwanika ly’ebyamagezi elitakalira. 
18:110;31:28. 

— ky’ekyokulwanyisa ekisinga byonna mu 
kubuulira amazima. 25:53. 

— tegerageranyizika, teri kitabo kigifaanana. 
2:24; 10:39; 11:14,15; 17:89; 52:35. 

— yassibwa mu kiro eky’ekitiibwa.44:4;97:2-6. 

— teriimu bitatabagana. 4:83. 

KUR’ANI, OKULANGA OKU LI MU 
Okusenguka kwa Mutume okuva e Makka 
n’okukomawo kwe. 17:81; 28:86. 

Olutalo lw’e Badr n’obuwanguzi bw’Abasiraamu. 
2:211;3:14,124;8:8-13,18; 32:30. 

Amawanga ga Buwarabu okukkiriza Obusiraamu. 
56:4-7. 

Obwakabaka bwa Byzantine okuwangula obwa- 
’ kabaka bwa Persia n’oluvannyuma Abasiraamu 
ne bawangula Byzantine. 30:3-5. 






ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


Abayudaaya okusenga mu Palestine. 17:105. 
Abasiraamu okusikira Ensi Entukuvu omulundi 
ogwokubiri. 21:106-107. 

Gog ne Magog n’ebibakwatako. 21:97-105. 
okusisinkana kw’ennyanja ebbiri i.e Emikutu 
gy’e Suez ne Panama. 55:20,21; 82:4. 
Ebyombo ebigulumivu ku nnyanja. 55:25. 
Abayudaaya balikubwako obunyoomoofu. 3:113; 
7:168. 

Abantu b’Ekitabo okukkiriza Obusiraamu. 3:200. 
Okukulaakulana kw’ebyentambula. 16:9; 36:43; 
81:5. 

Okumulungulwa kw’ensozi i.e obwakabaka 
obw’ettutumu 77:11. 

Eggulu lwe lirileeta omukka, n’okuweereza 
kw’ennimi z’omuliro 

n’eklkomo ekisaanuuse i.e Eby’okulwanyisa 
binnamuzisa. 44:11;55:36. 

Okukung’aanyizibwa kw’ebisolo; (i.e mu Na¬ 
tional Parks oba Game reserves). 81:6. 
Okugattibwa kw’abantu ab’amawanga ag’enja- 
wulo. 81:8. 

Okubuuliriza ku bumenyi bw’amateeka. 81:9. 
Okubunyisibwa kw’ebitabo. 81:11. 
Okukulaakulana mu kuvumbula eby’obugagga 
by’omu ttaka ne science w’ebyomu bwengula. 
81:12;84:4-6. 

Okwanjuluzibwa kw’ensi. 84:4. 

Okuziikulwa kw’entaana. 82:5. 

Okusukkirira kw’obusiiwuufu bw’empisa. 81:13. 
Obutatongoza kubeerawo kwa Allah. 82:7-9; 
114:5-6. 

Okuyitimuka kw’Obusiraamu oluvannyuma 
lw’okugwa kwa bwo. 32:6; 81:19. 

Entalo ne Musisi. 99:2. 

Ensi erggyayo ebizito bya yo. 99:3. 
Obubonero obuliranga omulembe 
gw’enkomerero. 81:3-17. 

Okuvumbulwa kw’ensi ne zissemazinga empya. 
84:4. 

Ensi elifukumula eby’obugagga bwa yo. 84:5. 
Entegekaya Allah ey’okukuuma Kur’ani. 15:10. 
Okusaasaana kw’Obusiraamu oluvannyuma 
lw’Okusenguka. 17:81,82. 

Zissematalo n’okukung’aanyizibwa kw’amawa- 
nga (United Nations). 18:100. 
okufufuggazibwa kw’amawanga ga kirimaanyi. 
55:32; 111:2. 

KUSABA 

Obwetaavu bw’okusaba. 25:78. 

— okw’amazima kwa Allah yekka.7:195; 
13:15;46:6. 


Allah ayanukula okulaajana. 2:187;27:63;40:61. 
Ekisuubizo kya Allah eky’okwanukula 
okulaajana. 2:187;40:61. 

— Allah kw’ayigiriza omuddu we.2:38. 
Kitugwanira okusaba ebirungi by’ensi n’ebye- 
nkomerero. 2:201,202;4:135. 

Musinze Allah era munywerere ku kumusinza. 
19:66;20:15. 

Abagayaalirira essaala bajja kuzikirira. 19:60. 
KUSABA OKULI MU KUR’ANI 
ENTUKUVU 

—okw’okulung’amizibwamu kkubo eggolokofu. 
1:6-7. 

—okw’emirembe n’okugabulwa. 2:127. 

— okw’okwanukulwa n’okuyigirizibwa ensinza 
entuufu. 2:128-130. 

— okw’ekirungi ku nsi kuno n’ekirungi ku 
nkomerero. 2:202. 

—okw’okuyambibwa ku batakkiriza. 2:251. 

—okw’okusonyiyibwa okuva eri Allah. 2:286. 
—okw’obutakangavvulwa, n’okwobuyambi bwa 
Allah. 2:287. 

—okw’obutakyamya mitima oluvannyuma lw’o- 
kugilung’amya. 3:9. 

— okw’okusonyiyibwa ebibi. 3:17. 

— okw’okugabirirwaawatali kubalirira. 3:27,28. 

— okw’okuwandiikibwa mw’abo abawa 
obujulizi. 3:54; 5:84,85. 

— okw ’ okunyweza ebigere by ’ abakkiriza. 3:148. 

— okw’okuwonyezebwa ekibonerezo ky’omul- 
iro.3:192. 

—okw’okusonyiyibwa ebyoonoono n’okusangu- 
lwako ebibi. 3:194,195. 

— okw’okuggyibwamu kibugaky’abajoozi.4:76. 

— okw’okwawula wakati w’abawulize 
n’abajeemu. 5:26. 

— okw’okuyingizibwa mu bantu abatuukirivu. 
5:84,85. 

— okw’okusonyiyibwa ensobi . 7:24. 

— okw’amazima okuwangula obulimba. 7:90. 

— okw’obugumiikiriza.7:127. 

— okw’okusaasira kwa Allah. 7:150,152,156. 

— okw’ebirungi ku nsi ne ku nkomerero 7:157. 
- okw’okununulwa okuva mu bantu aboonoo- 

nefu. 10:86,87. 

— okw’okuzikiriza eby’obugagga by’abantu ba 
Farawo. 10:89. 

— okw’obukuumi bwa Allah mu kyombo. 
11:42. 

— okw’obukuumi bwa Allah nga mwebagadde 
ebisolo oba nga mutambulira mu bidduka. 
43:14,15. 


<c@> 





ENDAGIR1RO YA AYA ZA KUR’ANI 


— okw’okuyungibwa ku batuukirivu. 12:102. 

— okw’esabira ggwe kennyini n’ezzadde lyo. 
14:36-42. 

— okw’okusabira abazadde. 17:25. 

— okw’okuyingira n’okufuluma ekifo oba 
ekizimbe. 17:81. 

— okw’okusaasira n’obulung’amu. 18:11. 

— okw’ezzadde eddongoofu. 19:5-7; 21:90. 

- okw’obuwanguzi mu kubuulirira amazima. 
20:26-36. 

— okw’okwongerwa obumanyi. 20:115. 

— okw’okununulwa okuva mu kabi. 21:84. 

— okw’okulaajanira Allah akuggye mu bizibu 
olw’okusobya kwo. 21:88. 

— okw’okulamula kwa Allah n’obuyambi bwe. 
21:113. 

— okw’okuwangula abo abalimbisa amazima. 
23:27. 

— okw’okukutuusa entuusa ey’omukisa ng’okka 
wansi. 23:30. 

— okw’obutateekebwa mu bantu boonoonefu. 
23:94,95. 

— okw’okwewogoma eri Allah akuwonye 
okusendasenda kwa basitaani. 23:98-99. 

— okw’okusonyiyibwa n’okusaasirwa. 23:110. 

— okw’okuwanjagira Allah atuwuguleko 
ekibonerezo kya Jahannamu. 25:66,67. 

— okw’okusabira be tufumbiriganwa nabo 
n’ezzadde lyaffe. 25:75. 

— okw’okuweebwa amagezi n’okuyungibwa ku 
batuukirivu. 26:84-90. 

— okw’obuwanguzi bw’amazima. 26:118,119. 

— okw’ okuwonyezebwa ebikolwa by’abalabe. 
26:170. 

—okw’okwebaza ebyengera n’okw’okuyingizi- 
bwa mu baweereza ba Allah abatuukirivu. 27:20. 

— okw’emirembe okubeera ku baweereza 
Allah be yalondamu. 27:60. 

— okw’okusonyiyibwa. 28:17. 

— okw’okukutaasa abantu aboonoonyi. 28:22 

— okw’obulungi obuva eri Allah. 28:25. 

— okw’okuyambibwa ku bantu aboonoonefu. 
29:31. 

okw’ okuweebwa omwana ali mu 
batuukirivu. 37:101. 

—okw’kubikkirirwa kwa Allah n’okwokuwee- 
bwa obwakabaka.38:36. 

— okw’okutaasibwa ekibonerezo ky’omuliro, 
n’okununulwa okuva mu bibi. 40:8-10. 

— okw’okwebaza ebyengera bya Allah.. 46:16. 

— okw’obuyambi awo nga omuntu awangu- 
ddwa. 54:11. 


— okw’okuwanjagira Allah obutassa ffutwa mu 
mitima gyaffe eri abo abakkiriza. 59:11. 

— okw’okwegayirira Allah obutatufuula kigezo 
eri abatakkiriza 60:5,6. 

— okw’okuwanjagira Allah atuukirize obutangaavu 
bwaffe 66:9. 

— okw’okuwanjaga kwa mukyala Farawo eri 
Allah amuwonye Farawo n’ebikolwa bye. 66:12. 

— okw’okusonyiyibwa kw’abakkiriza. 71:29. 

— okw’okuwanjagira Allah atutaase buli kibi. 
113:2-6; 114:2-5. 

KUSABIRIZA 

— tekuwagirwa mu Busiraamu.2:274;4:33; 53:40; 
90:5. 

KUSENGUKIRA MU KKUBO LYA ALLAH 

— kufunyisa obutitimbe bw’ebyengera. 4:101. 
KUSINZA 

Ekigendererwa kya kwo 1:5; 2:22. 

(i) SWALA (ESSAALA) 

— yalaalikibwa ku bakkiriza. 4:104; 24:57. 
Okwetukuza. 5:7. 

— temugisembereranga nga temutegeera. 4:44. 
Engeri y’okusaala. 22:27. 

Ebiseera by’eswala. 2:239; 4:104; 11:115; 17:79; 
30:18,19. 

Okugiyimirizaawo. 2:44,111,278; 5:56; 8:4; 9:71; 
31:5. 

Okugirabirira. 2:239. 

Okugiyimpawaza. 4:102. 

Engeri gy’esaalibwa mu biseera eby’akabi. 4:103. 

— yaJum‘ah. 62:10-12. 

— ya Tahajjud. 17:80; 32:17; 73:2-9. 

— eziyiza ebyambyoone n’ebitasaana. 29:46. 

— esaana kubeera ya lubeerera. 20:133; 70:24. 
Okugiraagajjaliramu. 107:5-7. 

Okukubiriza abantu okusaala. 20:133. 
Okusaalira awamu.(Jama‘ah) 2:44,84,111; 3:44; 
4:104;6:73; 7:30; 22:79; 24:57; 30:32;73:21. 
Obuyonjo mu Swala. 4:44; 7:32. 

<ii) KUSIIBA 

— omwezi gwa Ramadhan. 2:184-186. 
Abatakusobola, n’engassi gye bawa. 2:185,186. 

(iii) KULAMAGA (HAJJ) 

— kukakata ku beesobola. 3:98. 

Engeri Hijja gy’ekolebwamu. 2:197-204; 5:2,3. 
Abeekiika mu kkubo ly’Omuzigiti Omutukuvu 
baakubonerezebwa. 22:26. 

Ibrahimu yalagirwa okulangirira Hijja. 22:28. 
Emigaso gya Hijja. 22:29-34. 

(iv) ZAKAT 

— yalaalikibwa ku bakkiriza.2: 111; 22:79; 24:57; 
73:21. 

Emigaso gyaZakat. 9:60. 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


KUSONYIWA 

Empeera y’okusonyiyibwa. 2:195; 16:127; 
42:41. 

KUSUULUMBA 

Okwetukuza oluvannyuma lw’okusuulumba. 
2:223. 

KUTEESAGANYA 

— kwetaagisa nnyo mu nsonga zonna enkulu 
mu bufuzi. 3:160; 42:39. 

KUTON DEB WA KW’ENSI 
Teyatondebwa watali kigendererwa. 21:17,18. 

— kwaliwo lwa nsonga. 15:86; 39:6; 46:4. 

— tekuliimu njawukana,tekuliiko kamogo.67:2-5. 
Ebiri mu nsi biweerezamuntu.l4:33-35;16:11-15; 
45:13,14. 

KUTONDEBWA KW’OMUNTU 

Teyatondebwa watali kigendererwa. 23:116; 
75:37. 

Emitendera gy’okutondebwa kwe. 22:6; 23:13- 
15; 35:12; 39:7; 40:68; 86:6-8. 

Omuntu yatondebwa mu ngeri esingira ddala 
obulungi. 95:5. 

Ekigendererwa ky’okutondebwa kwe. 51:57. 
Omuntu yatondebwa kuva mu kika ky’ekitonde 
kimu. 4:2; 16:73; 30:22. 

KUTTA 

— mu butongole. 2:252; 6:152; 8:18; 17:34; 
25:69. 

— omukkiriza mu butanwa. 4:93; 20:41. 

mu bulumbaganyi. 2:86;4:94; 5:31,33; 18:75; 
60:13. 

— ba Nabbi. 2:62,88,92; 3:184. 

— abaana mu bubuya. 6:138,141,152; 17:32; 
60:13. 

Okwetta. 2:196; 4:30. 

Okwesasuza kw’abo ababa battiddwa. 2:179. 
Okutta olw’enjawukana mu ndowooza.3:22; 
4:93,94; 40:29. 

Okuttibwa mu kkubo lya Allah. 2:155; 3:170; 
4:75; 9:111; 22:59. 

KUTYA ALLAH (TAQWA) 

— kutuukibwako mu kusinza Allah. 2:22. 
Amakulu g’okutya Allah. 2:178. 

Okutta obwagazi bw’omwoyo kituusa ku kutya 
Allah. 2:55. 

— y’entanda esinga obulungi. 2:198. 

Kur’ani elung’amya abatya Allah. 2:3 
KUWASA 

Mubawase na lukusa lw’abo ababatwaala. 4:26; 
24:33. 

— Olukusa lw’okuwasa abasukka kw’omu. 4:4. 
Amahare. 4:5. 

Baka Nabbi tebawasibwa 33:54. 

Okukola obwenkanya wakati w’abakazi abangi. 
4:4. 

Okwekubiira eri omukyala omu, omulala n’aleke- 


bwa awo ttayo, kizira. 4:130. 

Abakazi abatakkirizibwa kuwasibwa. 2:222;4:24- 
25;60:11. 

Abakazi abakkirizibwa okuwasibwa. 2:236; 4:24- 
26; 24:34. 

KUWAA YIRIZA 

— kwaziyizibwa era kuweesa ekibonerezo 
ekikakali. 24:24,25;104:2. 

KUWOLEREZA 

— tekusoboka awatali kukkiriza kwa Allah. 
2:256; 10:4; 21:29. 

Abasinzibwa ebbali wa Allah tebalina buyinza 
kuwolereza. 19:88; 21:29; 34:24;43:87; 53:27; 
74:49. 

—kwa Nabbi (s.a.w) 19:88; 20:110; 21:29; 34:24; 
43:87; 78:39. 

Abatakkiriza tebaliba na muwolereza. 2:49,124; 
6:52,95; 7:54; 26:101,102; 30:14; 32:5; 39:44; 
40:19; 43:87; 74:49. 

— kwa ba malayika. 53:27. 

— okulungi n’okubi. 4:86. 

KUYIGGA 

Okulya ebyo ebikwatiddwa ebisolo n’ebinyonyi 
ebitendeke kikkirizibwa. 5:5. 

Eby’omu nnyanja bikkirizibwa. 5:97. 
KUZUUKIRA KW’ABAFU 
Omuntu bw’afa takomawo mu bulamu buno 
obw’ensi. 21:96; 23:100-101; 36:32; 39:43. 

— kiwa amakulu g’okuddaabulula abafu mu 
mwoyo. 7:58. 

Ba Nabbi bazuukiza bafu mu mwoyo, so si 
bafu mu mubiri. 8:25. 

‘Isa yazuukiza bafu mu mwoyo. 5:111. 
KUZUUKIRA OLUVANNYUMA LW’OKUFA 

— tekuliimu kuwannaanya. 2:49; 22:8; 23:116; 
58:19. 

Okuzuukizibwa kw’emyoyo emifu. 2:57,74,261; 
6:37; 8:25; 30:51; 41:40. 

KWESASUZA,ETTEEKA LYA KWO 
(QISWAS) 

Mu tteeka lino mulimu obulamu. 2:179,180. 
KWEWOLA 

Bwe muwolagananga, muwandiikenga endagaano. 
2:283. 

Ekiseera ky’okusasuliramu ebbanja 
kikkaanyizibwengako. 2:283. 

Mu kiseera ky’okwewola ebbanja wasaana 
wabeewo obujulizi 2:283. 

KWOGERERA MU NGERO 

— okw’omuntu eyakuma omuliro. 2:18. 

— okw’enkuba ey’amaanyi ne laddu 
n’okumyansa.2:20,21 

— okw'akabu. 2:27. 

— okw’ennyonyi ezigondera ekiragiro. 2:261. 

— okw’empeke emu. 2:262. 

— okw’olwazi oluseerevu. 2:265. 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUR’ANI 


— okw’ennimiro eri ku kasozisozi. 2:266. 

— okw’olusuku olukubiddwa kibuyaga. 2:267. 

— okw’oyo gwe baleka mu nsi nga asamaaliridde 
6:72. 

— okw’oyo eyalimbisa obubonero bwa Allah. 
7:176,177. 

— okw’embwaewejjawejja. 7:177. 

— okwa mukoka eyetikka ebyovu. 13:18. 

— okw’omuti omulungi. 14:25,26. 

— okw’omuti omubi 14:27. 

— okw’amata amatuufu. 16:67. 

— okw’ebitamiiza n’ebiriibwa ebirungi. 16:68. 

— okw’enjuki 16:69,70. 

— okw’omuddu n’oyo eyaweebwa ebigabibwa 
ebimngi. 16:76. 

— okwa kasiru n’akubiriza obwenkanya. 16:77. 

— okw’omukazi eyakutulakutula ewuzi ye 
ebitundutundu, 16:93. 

— okw’ekibuga ekyali emirembe. 16:113. 

—okw’omusajja naggagga omuduuze n’omulala 
omwavu nga mwetoowaze. 18:33-45. 

— okw’obuyenjebufu bw’obulamu bw’oku nsi. 
18:46. 

— okw’oyo eyenkanya Allah n’ekinm kyonna. 
22:32. 

— okw’obuyenjebufu bw’abo abasinzibwa ebbali 
wa Allah.22:74. 

— okw’obutangaavu bw’eggulu n’ensi. 24:36. 

— okw’okulengera mu kyanda ekiringa amazzi 
ku museetwe.24:40. 

— okw’ekizikiza ekikwafu ekiri ku nnyanja 
ennene ennyo ey’ebuziba.24:41. 

— okwa nabbubi eyekolera ennyumba. 29:42. 

— okw’omukozesa n’omukozi bwe batasobola 
kwenkana. 30:29. 

— okw’omuddu afugibwa abantu abangi. 39:30. 

— okw’endogoyi eyetisse ebitabo. 62:6. 

— okwa bannyini nnimiro abaali beepanka. 
68:18-34. 

KYOMBO 

Nuhu alagirwa okukola ekyombo. 11:38; 23:28. 
lAllATUL-QADR (EKIRO EKY’EKITIIBWA) 
Ebikwaata ku Lailatul-Qadr. 97:2-6. 
LUGANDA, 

— Kur’ani elussaako essira. 3:104; 49:11,14. 
LUNAKU 

— olumu lwenkana emyaka lukumi. 22:48. 

— olumu lwenkana emyaka emitwalo etaano. 
70:5 

LUNAKU LW’ENKOMERERO 

Ebilukwaatako. 51:13-15; 82:18-20. 


LUNAKU LW’OKUZ UUK1RA (YAUMUL- 
QIYAMAH). 

— ebilukwatako tebiliimu kubuusabuusa. 4:88; 
17:52; 40:60; 54:2; 70:43-45. 

— era luyitibwa essaawa eyalagaanyizibwa. 
20:16. 

Kw’olwo buli omu waakujja bwannamunigina. 
19:96. 

LUSOZ1 SINAI 
Okulujuliza. 52:2; 95:3. 

— n’omuti oguluvaamu. 23:21. 

LUTALO 

Allah y’azikiza omuliro gw’olutalo. 5:65. 

— lukkirizibwa mu kwetaasa, 2:191; 22:40-42. 
Temusukkanga kigero. 2:191-194; 16:127. 
Abalabe bwe boolekeranga eri emirembe, olutalo 
luyimirizibwe 8:62,63;47:36. 

Endagaano zituukirizibwe.9:4. 

Muyimirirenga ku bwenkanya.5:9. 
Munywezenga eby’okwerinda. 3:201; 8:61. 
Obugumiikiriza mu lutalo.8:17. 

Abattirwa mu kkubo lya Allah baba bajulizi. 
2:155; 3:141,170. 

Olunaku abantu lwe balikung’aanyizibwa awamu. 
18:48,49,100-102. 

Mutabaganye abalwanaagana. 49:10,11. 

LUTI, NABBI 

— yali Mubaka wa Allah. 7:81; 26:161; 29:29; 
37:134. 

— yakkiriza enjigiriza ya Ibrahimu n’asenguka 
naye. 21:70-72;29:27. 

Ebikolwa by’abantu be eby’ekivve, 
n’okubalabula kwe. 7:82; 11:79; 26:166,167; 
27:55,56. 

Abantu be baamuziyiza okusembeza abagwiira. 
15:71. 

Abantu be baamugaana, baatiisatiisa n’okumuwa- 
ng’angusa. 7:83; 26:168; 27:57. 

Abantu be baasaba ekibonerezo. 29:30. 

- yasaba Allah obuyambi. 29:31. 

Abantu be baafuna amawulire g’okuzikirizibwa. 
11:82; 15:61; 27:58; 29:34; 37:135,136. 
Ababaka bwe bajja gy’ali, yakeng’entererwa. 
29:34. 

Abantu be ban a ewuwe nga ababaka baakatuuka. 
11:79;15:68. 

— yalagirwa okuva mu kibuga ekiro. 11:82; 
15:66. 

— yalabulwa obutatunula mabega. 15:66. 
Omuyaga gwazikiriza abantu be. 7:85; 11:83,84; 
15:75; 26:174; 27:59; 54:35. 

Abantu be okumulimbisa, baalimbisa Ababaka 
bonna. 54:34. 







ENDAG1R1RO YA AYA ZA KUR’ANI 


Embeera y’abatakkiriza eling’anga eya muka Nuhu 
ne muka Luti. 66:11. 

— yaweebwa obulamuzi n’obumanyi era yali mu 
bamukirivu 21:75,76. 

MADIYANI 

— n’abatuuze baamu 7:86; 9:70; 11:85. 
MAJOLOBERA 

Okugakozesa. 3:15; 7:32. 

MAKKAH 

Ekitiibwa ky’amaka. 24:28-30; 2:190. 

MAKKA 

Ekifo ekyo kiyitibwa Makkah olw’obungi 
bw’emikisa egikitimu. 3:97. 

Erinnya lya kyo eddala ye Baladul-Amiin (ekibuga 
eky’emirembe). 95:4. 

Ibrahimu yakisabira emirembe. 2:127;I4:36. 

Allah yakitukuza. 27:92. 

Okulanga kw’okudda kwa Nabbi ( s.a.w ) mu 
Makkah. 17:81; 28:86; 90:3. 

Kaweefube w’okudda kwa Mutume (s.a.w) e 
Makkah. 2:151. 

— kifo kitebenkevu era kya mirembe. 28:58. 
Okulanga kw’ebyo ebyaali birina okubaawo mu 
Makkah 3:97. 

Ebikwaata ku Qibla. 2:145,150,151. 

MANNYA AMAPAATIIKE 

Kizira okuyiting’ana amannya amapaatiike. 

49:12. 

MARYAMU 

Kur’ani ennyonnyola ebyafaayo ebituufu ku 
bulamu bwe. 3:45; 19:17. 

Ab’olulyo lwe n’okuzaalibwa kwe. 3:36,37. 

— yali wansi wa bulabirizi bwa Zakariyya. 3:38. 

— yagabulwanga Allah. 3:38. 

— yali mutuukirivu, yakuuma obwereere bwe, 
era yali wa kitiibwa. 21:92; 66:13. 

— yali mukazi wa mazima5:76. 

Allah y’eyamulonda. 3:43. 

Malayika eyatumwa gy’ali mu kifaananyi 
ky’omusajja, kwali kwolesebwa.l9:18. 
MASANAMU 

Mbu bagasinza lwa kubasembeza eri Allah. 
19:82;39:4. 

Allah agaana okumwenkanya n’ebirala.4:49; 
22:32. 

— g’abantu ba Nuhu (a.s) 71:24. 

Abantu ba Nuhu (a.s) baagalemerako. 71:8,9. 
Aba I ludu (a.s) baagasinzanga. 11:54. 

Aba Ibrahimu baagasinzanga. 26:72. 

Ensonga lwaki tegasaana kusinzibwa. 12:41; 


21:23; 53:20-24. 

Obuyenjebufu bw’ebyo ebisinzibwa. 3:152; 
7:34,72; 22:72,74; 53:24. 

Buli Nabbi alwanyisa eky’okugasinza. 4:37; 
5:73; 7:60,74,86; 11:51,62,85; 16:37; 23:24,33; 
36:62; 39:16; 53:63. 

Ibrahimu yasaba Allah amukingirize okugasinza. 
2:129;14:36. 

MASiffl 

— yah muweereza wa Allah. 4:173. 
MAWANGA 

Buli bantu balina entuuko etakyuusibwa. 7:35. 
Abantu b’ekibugabwebajeemabazikirizibwa 17:17. 
Allah takyuusa mbeera ya abantu. 13:12. 
MAZZI (KUBIKKUURWA) 

— y’ensibuko y’obulamu. 11:8; 21:31. 

MBIZZI. 

Ennyama yaayo yaziyizibwa. 2:174;5:4;6:146; 
16:116. 

MI’RAJ 

Ebikwata ku Mi’raj (Okwolesebwa kwa Mutume 
(s.a.w)) 53:7-19. 

Okwolesebwa kuno yakufuna emirundi ebiri.53:14. 
Okwolesebwa kuno tekwalimu nsobi. 53:18. 

MIREMBE 

Emisingi okukuumirwa emirembe mu nsi yonna. 
49:10. 

Ensibuko y’emirembe. 13:29. 

Endagaano z’emirembe. 8:62,63. 

MISIRI (EGYPT) 

Ekirooto kya kabaka wa Misiri. 12:44. 
Obubonero obwaweebwa Abamisiri. 7:134-136. 
MITENDERA GY’OKUTONDEBWA 
KW’OMUNTU 

Okutondebwa kw’omuntu kwayita mu 
mitendera. 4:2,134; 6:3; 7:13;14:20; 15:27,29,34; 
18:38;22:6; 23:13-15; 32:8-9; 35:17; 36:78; 37:12; 
38:77; 55:15; 71:15; 75:38; 76:2-3; 80:20. 

MPEERA 

Ebisinziirwako okuwa empeera n’okubonereze- 
bwa. 4:41,79,80,125; 6:161; 17:8; 27:90; 28:85; 
41:47; 99:8-9. 

MUBAHALA 
3:62; 62:7. 

MUHAMMAD, NABBI OMUTUKUVU 

— yali Mutuukirivu. 3:32; 20:2; 68:5. 

Erinnya lye mu Kur’ani.3:145;33:41; 47:3; 48:30. 

— afaananyirizibwa Musa. 73:16. 

— yalangibwa mu Taureti ne mu Njiri.7:158; 
48:30. 

— yafuna okubikkulirwa nga Ababaka abaamu- 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


sooka. 4:164; 42:4. 

— teyali musaale mu Batume. 46:10. 

— yali kumpi nnyo ne Allah. 53:9,10. 

— y’Empeta y’Abatume.33:41. 

— ye mukulebeze omutuukirivu.36:2. 

Abawera gy’ali, bawera eri Allah.. 48:11. 
Amugondera aba agondedde Allah. 4:81. 

— kwe kusaasira eri abantu bonna. 21:108. 

— Mubaka wa Allah. 36:4. 

— yatumwa eri abantu bonna. 4:80; 7:159; 
34:29. 

— yali kwanukulwa kwa kusaba kwa 
Ibrahimu. 2:130. 

Allah yatwala endagaano y’ abantu 
okumukkiriza n’okumuyamba. 3:82; 48:10. 
Allah yamusuubiza obukuumi. 5:68; 13:12; 
66:5. 

— yayagala nnyo abantu bakkirize. 18:7; 26:4; 
93:8. 

— yali ttaala ya bulung’amu. 33:47. 
Amugoberera aganja ewa Allah. 3:32. 
Ebyengera by’okumugoberera. 4:70 

yali tamanyi kusoma na kuwandiika. 29:49; 
42:53; 62:3. 

— yajja luvannyuma lwa kabuliriro k’Ababaka. 
5:20. 

Okubeerawo kwe mu Makka kwawonya 
abaayo ekibonerezo. 8:34. 

Allah ne bamalayika bamwagaliza emikisa. 
33:57. 

— y’alamula abakkiriza. 4:60,66. 
Okumwanukula kifunyisa omukkiriza obulamu 
obw’omwoyo. 8:25. 

Emirimu gye yajja okukola. 2:130; 62:3. 
Bakyala be baba bannyaffe. 33:7 
Abamunyiiza balibonerezebwa. 9:61; 33:58. 

— yali musaasizi eri abakkiriza. 3:160; 
9:61,128; 26:216. 

— yajoonyesebwa n’agaanibwa n’okusaala. 
96:10,11. 

— yakolerwa enkwe z’okumutta, 
okumuwang’angusa era n’atulugunyizibwa. 
8:31. 

— yasengukira e Madina. 9:40. 

Allah yamuzza e Makkah n’obuwanguzi. 28:86; 
48:2,28. 

Abannanfuusi baamunenya olwa saddaaka. 
9:58. 

Abannanfuusi baali tebaagala amanye 
bibafaako. 9:61. 

— yali tamanyi bya nkiso. 6:51 

—teyasaba mpeera olw’okubuulirira.6:91; 12:105; 


25:58. 

— yanywerera ku Allah okutuusa okufa. 15:100. 

— yalagirwa okutuusa obubaka ku bantu. 5:68; 
74:2; 26:215 

— yayitibwa mulalu.7:185; 15:7; 23:71; 
34:9,47; 52:30; 68:3,52; 81:23. 

— yakonjerwa ng’Ababaka abaamusooka.41:44. 

— yabuuzibwa ku kubikkulirwa n’obubonero. 
2:119; 6:38; 7:204. 

Baamugamba nti Kur’ani yamuyigirizibwa 
buyigirizibwa. 16:104; 44:15. 

— yasoomoozebwa alage ebyamagero, 
afukumule n’eby’bugagga. 11:13; 17:91-94; 25:9. 
Allah yamugumyanga. 6:35,36; 15:98,99; 27:71; 
36:77. 

Ddaaki enjigiriza y’Omubaka eliwangula. 9:33; 
48:29; 61:10; 110:3. 

— yalagirwa okutendereza ennyo Allah 
n’okusabira abapya. 110:4. 

Okulanga kw’ebyengera nga ensuku n’embiri 
ebirimuweebwa n’abagoberezi be. 25:11. 
Ebiragiro ebyamuweebwa by’ebimu ebyawee- 
bwa abantu be. 17:24,25; 30:39; 65:2. 
Okulanga kw’okuyimusibwa kw’Omujulizi 
okukakasa amazima ge. 11:18. 

Obulamu bwe nga tannafuuka Mubaka 
bwali bwa butuukirivu. 10:17. 

Enjigiriza ye ya nsi yonna. 7:159; 10:58; 
21:108; 22:50; 25:2; 34:29. 

— yali kya kulabirako makula eri abantu. 
33:22. 

— yaweebwa obutitimbe. 108:2. 

MUKAZ1 

Omwenkanonkano mu by’omwoyo. 3:196; 
33:36; 57:13. 

— n’omusajja baatondebwa mu mwoyo gumu. 
7:190; 16:73; 30:22; 42:12. 

— alabirirwa musajja 2:229;4:35. 

(ii) BUFUMBO 

— bwa lubeerera 4:25,26. 

Olukusa lw’okuwasa okutuusa ku bana. 4:4. 
Obwenkanya mu bakazi. 4:4,130. 

Atayinza kukola bwenkanya awase omu. 
4:4,130. 

Eddembe ly’abakyala. 2:229; 4:20. 

Abakazi abakozi b’ekivve baziyirizibwenga mu 
mayumba.4:16. 

Abakazi kyambalo.2:188. 

— nsibuko ya butebenkevu. 7:190. 

Enkolagana ennungi mu bufumbo.2:238. 

— ndagaano nnywevu. 4:22. 

— tteeka.22:33-34. 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


Temuwasanga bakazi benkanya Allah n’ebirala. 
2:222; 60:11,12. 

Abakazi abali mu kulindirira teboogerezebwa. 
2:229. 

— obw’obuwaze bwaziyizibwa. 4:20. 

Abakyala abaaziyizibwa okuwasa. 4:23-25. 
Abakyala abaweereddwa Talaka ne bannamwa- 
ndu baddembe okufumbirwa. 2:233,235,236. 
Engeri abaweereddwa Talaka ne bannamwandu 
gye balina okuyisibwamu. 2:241; 65:2,7. 

(iii) AMAHARE 

— gabaweebwe nga mubawasa. 4:25. 

— gaweebwe n’abo be mutannatuukako. 2:237. 
Omukazi ayinza okutonera bba. 4:5. 

(iv) KWEGATTA (MU BUFUMBO) 

— kwaziyizibwa: 

(i) Mu kusuulumba. 2:223.. 

(ii) Mu kisiibo, emisana. 2:188. 

(iii) Mu Ttikaafu. 2:188. 

(iv) Mu mikolo gya Hijja. 2:198. 
Ekigendererwa mu kwo. 2:224. 

(v) KULINDIRIRA ( IDDAT) 

Ebikwata ku kulindirira. 2:229,235; 65:2,5. 

(vi) TALAKA 

Ebikwata ku talaka. 2:230-234; 65:2-8. 

(vii) KISEERA KY’OKUYONSA 

— kya myaka ebiri. 2:234. 

(via) ABERAYIRIRA OBUTAYITA ERI 
BAKYALA BAABWE (IIJA) 

Ekiseera ky’okulinda. 2:"227,228. 

MULIRO 

— kiwummulo kibi nnyo. 2:127,207; 
3:13,152,163,198; 8:17; 9:74; 13:19; 38:57. 

— gwa ngeri bbiri. 18:101; 19:72; 29:55. 

— guliba nnyina w’aboonoonyi. 101:9-12. 

— teguliba gwa nkalakkalira. 11:108; 78:39. 
Emmere y’abomu muliro. 44:44,45; 88:7,8. 
Eby’okunywa by’aboomu muliro. 6:71; 69:37; 
78:26,27. 

Embeeray'akanyigo aboonoonyi kebalibeeramu. 
52:14;55:44,45. 

Empeera y’abazibe b’emwoyo. 17:73; 20:125. 
Aboonoonyi tebaliba balamu mu gwo wade 
tebalifa. 4:57; 14:18; 20:75; 87:14. 
Aboonoonyi tebalisembezebwa. 3:78; 16:85; 
30:58; 41:25; 45:36; 83:16,17. 

— gulibuubuukira mu mutima. 104:7,8. 

— gulyolesebwa eri aboonoonyi. 26:92. 

— guteeze abajeemu. 78:22. 

— gweragira ne ku nsi. 19:72; 79:37; 92:15, 

— guliko ba malayika kkumi na mwenda. 74:31,32. 

— gulibumbujja, guliwuluguma. 25:13; 67:8. 


— gulibaako emilyango musanvu nga buli gumu 
gulina omutemwa mu bo. 15:45. 

Enku za gwo bantu na mayinja. 2:25; 3:11; 66:7. 

— guliyingirwamu abajeemu. 19:70-72. 
Abakozi b’ebirungi tebaliguyingiramu. 19:73; 
21:102,103. 

Mu mirembe egy’oluvannyuma, ebikolwa 
ebiyingiza omuntu mu muliro bilyeyongera. 26:92; 
81:13. 

Olutalo lulinga muliro. 2:18; 5:65. 

Musa yalabikirwa omuliro. 20:11; 27:8; 28:30. 
Allah yateeka mu muti obusobozi bw’okwaaka. 
36:81 ;56:72,73. 

Omuliro ogwaaka awatali mukka.55:36. 
Kibonoomu alondoola abawuliriza mu bubba. 
15:19; 37:11; 67:6; 72:10. 

MUNTU (INS) 

— yatondebwa nga mupapi. 21:38. 
Ekigendererwa ky’okutonda omuntu. 1:5; 51:57. 
Kiri mu butonde bwa muntu okukkiriza 
Allah. 57:9. 

— Yatonderwa ku buwangwa bwa Allah. 30:31; 
91:8,9. 

— alina obusobozi bw’okukulaakulana 
obutaliiko kkomo. 82:8;87:3,15; 91:8. 

yatondebwa mu ngeri esingira ddala 
obulungi.95:5. 

— alina obusobozi bw’okufuna okubikkuli- 
rwa. 15:29,30. 

Allah amwoleka amakubo abiri, eddungi n’ebbi. 
76:4; 90:11; 91:9. 

— waddembe okusinza nga bw’ayagala. 2:257; 
6:150; 10:100; 11:119; 16:10; 18:30; 76:4. 
Allah awewulira omuntu n’adda eri obwangu 
okusinziira ku bikolwa bye. 87:9; 92:6-11. 
Allah yagondeza omuntu byonna ebiri mu 
nsi. 16:15; 22:66; 31:21; 45:14. 

— kimugwanira okusaba obukuumi bwa Allah 
2:42; 40:45. 

Allah tazitoowereza muntu wabula nga 
okusobolakwe bwe kuli 2:234,287;23:63; 65:8. 

— ayagala okukungula kw’ensi, taba na 
mugabo gwonna ku nkomerero. 2:201; 4:135; 
42:21. 

— yatondebwa nga munafu. 4:29. 

Abo abaagala ekirungi ku nsi kuno n’ekirungi 
ku nkomerero balifuna empeera ennungi. 2:202; 
42:21. 

— kimugwanira okuyisa obulungi bazadde be. 
17:24;29:9; 31:15; 46:16. 

— olubereberye teyali kintu. 19:68; 76:2. 
Abantu bonna baali ekibiina kimu. 2:214. 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


— yatondebwa mu ttaka, 3:60; 7:13; 18:38; 
22:6; 23:13; 35:12; 40:68. 

Allah y’abumba enfaanana y’omuntu mu 
nnabaana. 3:7; 22:6; 23:12-15. 

— kimugwanira okuziyiza ebibi mu ngeri esinga 
obulungi. 13:23; 23:97; 41:35. 

Allah yafuuwa mu muntu omwoyo gwe. 15:30; 
32:10; 38:73. 

Obuteebaza n’obutasiima bw’omuntu. 10:13; 
11:10-12; 41:52. 

Obuvunaayizibwa bw’omuntu (omukkiriza) 
obw’emirundi esatu.5:93-94. 

— mu nsi mw’abeera era mu yo mw’afiira. 

7:26; 20:56; 71:18-19. 

Ekyambalo ky’okutya Allah ky’ekisinga 
obulungi eri omuntu. 7:27. 

Emitendera gy’okutondebwa kw’omuntu. 22:6; 
23:13-15. 

Ekibonerezo ky’abo abeerema oluvannyuma 
lw’okukkiriza. 3:107. 

— yatondebwa ng’ayita mu bizikiza bisatu. 
39:7. 

— ajja kugezesebwa ku bintu bye ne ku 
mwoyo gwe 2:156-158; 3:187. 

Eby’obugagga bw’omuntu n’abaana be kigezo 
gy’ali. 8:29; 64:16. 

— okwewaayo yenna eri Allah ky’ekisingamu 
empeera. 2:132; 4:126. 

— yatondebwa nga mupapi. 21:38; 70:20-22 

— y’asinga ebitonde byonna okuwakana. 16:5; 
18:55; 36:78. 

— ayanguwa okuggwebwamu essuubi n’okutere- 
buka. 11:10; 17:84;30:37;41:50. 

— ayagala nnyo eby’obugagga, mukodo nnyo. 
17:101; 89:21. 

— ajeema nnyo. 96:7-8. 

— ali mu kufiirwa. 103:3-4. 

Allah yamusukkulumya ku bitonde ebirala 
byonna. 17:71. 

MURTAD (OMUNTU AVUDDE MU 
BU SIRA AMU) 

— talina ky’akosa Busiraamu. 3:145; 5:55. 

Mu kifo kye, Allah aleeta abalala nfaafa. 5:55. 

— tabonerezebwa bantu. 2:218; 3:87-91; 3:145; 
4:138; 5:55; 16:107. 

MUSA, NABBI 

Kur’aniewa okunnyonnyola okutuufu kw’ebya- 
faayo bye. 19:52. 

Ekigendererwa ky’okumulonda ng’Omubaka. 
7:138; 26:57-60;28:6,7; 44:24-29. 

Okuzaalibwa kwe n’okuteekebwakwe mu kibaya. 
20:39,40;28:8. 


Muwala wa Farawo yamulonda. 28:9,10. 

— yagaana abakazi abalala okumuyonsa. 20:41; 
28:13. 

— yaweebwa amagezi n’okumanya. 12:23; 28:15. 

— yakuba omuntu ekikonde n’amutta. 20:41; 
28:16. 

— yeenenya oluvannyuma lw'okutta omuntu. 
28:16,17. 

Abakungu ba Farawo beekoba okumutta. 28:21. 
- yasengukira e Madiyani. 20:41 ;28:23. 

— yayamba abakazi abated okunywesa eggana 
lyabwe. 28:24,25. 

Taata w’abawala yaleeta ekirowoozo 
ky’okumufumbiza omu ku bo. 28:28. 

— yasenguka n’abomu maka ge. 28:30. 

— yalaba omuliro kumpi n’olusozi Sinai. 20:11; 
27:8; 28:30. 

— yasuula wansi omuggo gwe, negufuuka 
omusota. 7:108; 20:21,22; 26:33; 27:11; 28:32. 
Omukono gwe gwafuuka mweru. 7:109; 20:23; 
28:33. 

— yaweebwa obubonero mwenda bwe yalaga 
Farawo. 7:134; 17:102; 27:13. 

— yasaba Allah amuteerewo Haruna nga 
omusigire. 20:30-36; 26:14; 28:35. 

— ne Haruna baalagirwa okugenda eri Farawo. 
20:43-45; 26:16-18. 

— ne Haruna baabuulirira Farawo. 7:105,106; 
10:76-79; 17:102,103. 

— yakubaganya ebirowoozo ne Farawo ku 
nsonga z'eddiini. 20:50-53; 26:19-34. 

Farawo yamusaba akabonero. 7:107; 26:32. 

— yalaga Farawo n’abagoberezi be obubonero. 
7:108,109; 79:21. 

Farawo yatumya abalogo abakugu bavuganye 
ne Musa. 7:112-117; 20:66; 26:37-41. 
Obukakafu obukwaata ku bukodyo bw’abalogo. 
7:117,118. 

Abalogo baawangulwa era ne bamukkiriza ye 
ne Katonda we. 7:121-123; 20:71; 26:47-49. 
Farawo yamalirira okumutta, Musa n’akimanya- 
ako.40:27,28. 

Abantu ba Farawo baakangavvulwa. 7:131-134. 
Abantu ba Farawo beegayirira Musa abasabire. 
7:135; 43:49-51. 

Abantu abasinga obungi tebaamukkiriza. 10:84. 
Allah yalagira Musa ne Haruna balung’amye 
abantu baabwe.10:88. 

— yasaba Allah abonereze Farawo n’abantu 
be. 10:89. 

— yalagirwa Allah okutwala Abaana ba Isirairi 
okuva mu Misiri. 26:53. 







ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


Farawo yamuwondera naye n’azikirizibwa. 
10:91; 20:79; 26:64-67; 44:24-30. 

— n’abantu be baasomoka mirembe ennyanja. 
7:139; 10:91; 20:78. 

— n’abantu be baasomoka nga bayita ku 
bugulumu. 2:51;44:25. 

Faraawo bweyali azikirira yagamba nti 
akkiriza Katonda w’Abaana ba Isirairi. 10:91. 
Allah yalagaanyisa Musa ennaku amakuumi 
ana ku lusozi. 2:52;7:143. 

Okulabikirwa Musafa.s) kwe yafuna ku lusozi. 
20:10-15. 

— yayagala Allah amwerage amulabeko. 7:144. 
Allah yayogera naye namuwandiikira ku 
bipande. 7:145,146. 

— yaddayo eriabantube n’anenyannyo Saamiri. 
7:151; 20:96-98. 

— yalonda abasajja nsanvu mu bantu be 
olw’ekiseera kyeyalagaana ne Allah. 7:156,172. 

— yalagira Abaana ba Isirairi okuyingira mu 
nsi entukuvu. 5:22-27. 

— yagamba Abaana ba Isiraili nti Allah 
abalagidde okusala ente. 2:68. 

Mi’rajyaMusa n’ensisinkanoyeneNabbi (s.a.w) 
18:61-83. 

— yawaayirizibwa. 33:70. 

MUSINGO 

— gukwasibwe omuwozi 2:284. 

MUTI GWA SIDRI 

Ebikwaata ku muti gwa Sidri. 53:15. 
MUTIMA 

Emitima gy’abatakkiriza gibaako envumbo 
n’ebisaanikira, n’olwekyo tebategeera. 2:8; 6:26; 
17:47; 18:58; 41:6; 47:17. 

Obutalaba bw’omwoyo. 2:19,172; 5:72; 

6:51,105; 8:65; 10:44; 11:25,29; 13:17,20; 
17:73,98;20:125-126; 22:47; 27:67,82; 28:67; 
30:54; 35:20; 40:59; 41:18,45; 43:41; 47:24. 
Allah assa envumbo ku mitima 9:93; 16:109; 
40:36; 42:25; 47:17. 

Emitima gy’abakkiriza miwombeefu. 3:127; 
8:7,11; 13:29; 16:107; 22:33,36; 23:61; 26:90; 
37:85; 39:24,46; 48:5; 49:8; 50:34; 57:17. 
MUYIIYA WA BirONTOME 
Muhammad teyali muyiiya wa bitontome. 36:70; 
69:42. 

Ebikwaata ku muyiiya w’ebitontome. 26:226-228. 

MUZIGITI 

— gwa bantu bonna. 22:26. 

Tekikkirizibwa kuziyiza masinzizo ga Allah 
kutendererezaamu linnya lye. 2:115. 

Ebikwata ku Masjidul-Haram ne Masjid Aqsa. 
17:2. 


— abannanfuusi gwe baazimba okukweka Abu 
‘Amir. 9:107. 

Emizigiti giba gya Allah. 72:19. 

MWANA WA KATONDA 
Endowooza eno evumirirwa nnyo. 2:117; 6:101, 
102; 10:69; 18:5,6; 19:36,91-93; 23:92; 37:150- 
160; 39:5; 112:2-4. 

MWENKANONKANO 
Abakkiriza ba luganda. 3:104; 49:11. 

Abantu bonna benkana. 4:2; 16:98; 18:89; 
20:76,83; 25:71,72; 40:41; 49:12,14. 
MWEZI 

Omwezi n’emitendera gye guyitamu. 10:6; 
36:40,41. 

Entambula yaagwo eyamba mu kubala 
ebiseera. 2:190. 

— ekitangaala gukijja ku njuba. 71:17. 

— gw’emboneekerera. 2:190; 36:40. 

— mu lulimi lw’engero, guwa amakulu 
g’Abaddaabuluzi b’eddiini abajja oluvannyuma 
lwa Mutume (s.a.w). 91:3. 

Omwezi mu Bawarabu kiwa amakulu 
g’obuyinza. 54:2. 

Okulanga kw’okugattibwa kw’enjuba 
n’omwezi n’okw’okuyimusibwa kwa Imam 
Mahdi. 75:10. 

MWEZI OMUTUKUVU 

Emizizo gy’Omwezi Omutukuvu. 2:218. 

MWOYO 

— kitegeeza kusaasira kuva eri Allah. 4:172. 
Ruuh kitegeeza malayika. 19:18. 

Malayika enneesigwa 26:194. 

— omutebenkevu. 89:28-31. 

— ogwenenya. 75:3. 

Allah afuuwa omwoyo gwe mu muntu i.e 
omuntu asobola okufuna okubikkulirwa. 15:30; 
21:92; 32:10; 38:73. 

MWOYO GW’OMUNTU (RUH) 

— kitonde kya Allah. 17:86. 

Okugutukuza kituusa omuntu ku bulokozi. 
91:10. 

MWOYO OMUTUUKIRIVU 

Muhammad (s.a.w) yaliko Mwoyo 
Mutuukirivu. 26:192-195; 42:53. 

— yayamba ‘Isa (a.s). 2:88,254; 5:111. 

— ayamba abakkiriza. 16:103; 41:31; 58:23. 

MYEZl 

Omuwendo gw’emyezi. 6:97;9:36. 

— Emitukuvu era egy’emizizo.2:195,218:9:36. 
NNABAKYALA WA SABA’ 

— ne Sulaiman. 27:23-45. 







ENDAGIRIRO YA ArA ZA KUR’ANI 


NDAGAANO 
Ebigikwatako. 9:4,7,12,13. 

— mugiwandiikenga. 2:283. 

— ejulirwenga abajulizi. 2:283. 

NG’OMBE 

Okufuuyibwa kwayo. 6:74; 18:100; 20:103; 
23:102; 27:88; 36:52; 39:69; 50:21; 69:14; 78:19. 
NJAWUKANA 

Ebizibu ebiva mu njawukana.3:104,106; 4:60,115; 
5:3,9,43; 8:47; 16:91; 49:7,10,13. 

NJIRI YA ‘ISA 

Okukka kwayo. 3:4,49,66; 5:47-48,111; 57:28. 
Abagoberezi be tebatuukiriza bigirimu. 5:67-69. 

— ekubiriza okugoberera Mutume (s.a.w). 7:158. 
Abagoberezi ba Mutume (s.a.w) eboogerako. 
48:30. 

NJUBA 

Omugaso gw’enjuban’omwezi. 6:97; 10:6; 25:62. 
Entambula y’enjuba n’omwezi. 7:55; 21:34. 

— bwe butangaavu. 71:16. 

Okugattibwa kw’enjuba n’omwezi. 75:8-10. 
Amakulu g’ekisiikirize. 25:46,47. 

- tevuunamirwa. 41:38. 

NKIZO (RIBA) 

— yaziyizibwa. 2:276,277,279-281; 3:131; 
30:40. 

— terina ky’eyongera ku bugagga bw’abantu 
mu maaso ga Allah. 30:40. 

Abo abalya enkizo beerinde olutalo oluva eri 
Allah ne Mutume we. 2:280. 

NKULUNGO 

Okuseeyeya kw’enjuba n’omwezi ku nkulungo 
zaabyo. 21:34; 36:41. 

NNYANA EYA 7.A ABU 

— yasinzibwa. 2:52; 7:149; 20:91. 

NNYANJA 

Okulanga: 

(i) kw’okugattibwa kw’ennyanja. 55:20,21. 

(ii) kw’okuseeyeeya kw’ebyombo ebigulumivu. 
55:25 

— ebbiri wezisisinkanira kitegeeza enkomerero 
y’omulembe gwa Musa (a.s.) ate nga 
y’entandikwa y’omulembe gwa Muhammad 
(s.a.w). 18:61-62. 

NSI (AL-ARDH) 

Erimu emmere emala. 13:5; 15:20-22; 22:6; 
35:4; 36:34-36; 41:10,11; 78:15-17. 

— n’eggulu byatondebwa mu biseera 
mukaaga. 11:8; 32:5; 41:10,11. 

Okutondebwa kwa yo kulaga nti Allah gy’ali. 
2:22,23; 6:74,103; 7:55;9:36; 10:4,7;11:8; 14:20, 
33; 16:4; 17:100; 20:5; 25:60; 29:45, 62; 30:9; 


31:11,12,26; 32:5; 36:82; 39:6; 41:10; 43:10. 
Eggulu n’ensi byatondebwa mu kiseera kimu. 
7:55; 21:34; 36:39-41. 

Ensi n’eggulu biseeyeeyeza ku nkulungo emu. 
36:39-41. 

NSOZI 

Okutondebwa kwa zo. 13:4; 15:20; 41:11; 77:28. 
Ekigendererwa ky’okuzitonda. 16:16; 21:32; 
31:11. 

Abantu b’eggwanga lya Thamuda baawookoo- 
langa amayumba mu nsozi. 7:75; 15:83; 26:150. 
Ekyombo kya Nuhu kyatereera ku lusozi Judi. 
11:45. 

— (i.e abatuuze boomu nsozi) zaatendereza Allah 
wamu ne Daud.34:l 1. 

— kitegeeza abatuuze boomu nsozi. 21:80; 38:19. 

— kiwa n’amukulu g’abantu ab’obuyinza oba 
ab’ettutumu. 20:106. 

— zirisaanyizibwawo. 52:11; 70:10; 101:6. 
NTAANA 

Allah ateekerawo omuntu entaana ey’omubiri 
n’omwoyo. 80:22. 

— y’omunnanfuusi teyimirirwako. 9:84. 

Allah alizuukiza abali mu ntaana. 22:8; 100:10. 
Allah awuliza gw’aba ayagadde naye omuntu 
tayinza kuwuliza bali mu ntaana. 35:23. 

— ziribikkulwa ebizirimu byeyoleke. 82:5. 
Ebyenfuna bilagajjaza omuntu okutuusa 
lw’atuuka mu ntaana. 102:2-3. 

NTALO 

Ahzaab. 33:11-26. 

Badr. (Soma: BADR.) 

Hunain. 9:25. 

Khaibar. 33:28. 

Tabuuk. 48:12. 

Uhud. 3:122,123,128,153-156. 

NUHU, NABBI 

— Allah yamulonda ng’Omubaka. 3:34. 

— yabuulirira abantu be. 7:60; 10:72; 11:26,27; 
23:24; 71:2-21. 

Abantu be baalimbisa obubaka bwe. 7:65; 10:74; 
11:28; 23:25; 54:10. 

Abantu be baamusaba ekibonerezo. 11:33. 

— yakola ekyombo ng’eno abantu be bamuseke- 
rera. 11:38,39. 

Ensulo zaafukumuka, Allah n’amulagira okutikka 
omugogo mu buli ebyali ebibiri ebibiri. 11:41,42; 

23:28. 

Mutabani we yagaana okusaabalira mu kyombo 
kya Nuhu bw’atyo naazikirira. 11:43,44. 
Ekyombo kye kyali kijjudde bugule. 26:120. 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUIt ’A Nl 


— yawanjagira Allah ku lwa mutabani we. 
11:46,47. 

Ekyombokye kyatereera ku lusozi Juudi. 11:45. 
Ekyafaayo ky’amataba mu mulembe gwe kaali 
kabonero eri abantu. 54:16. 

Obwa Nabbi mu zadde lye. 6:86-87; 37:76-79. 
Okumulimbisa kitegeeza kulimbisa Babaka ba 
Allah bonna. 26:106. 

PALESTINE 

Ebyafaayo bya Palestine. 5:22. 

Abaana ba Israiri baaziyizibwa okugiyingiramu. 
5:27. 

Oluvannyuma abaana ba Isirairi balikung’aanyi- 
zibwa mu yo.l7:105. 

Oluvannyuma elisikizibwa Basiraamu.21:106. 

P A R D A H . ( OKWEBIKKIRIRA 
KW’ABAKYALA ) 

Ebikwata ku Pardah. 24:31-32,61;33:60. 

Abakazi abakadde balina enkizo ku Pardah.24:61. 
Mu biseera by’ekyama abali mu buyinza 
bwammwe basabenga olukusa. 24:59. 

KARUN 

— yali wa ggwanga ly’abaana ba Isirairi. 28:77. 

— yali bifeekeera.28:77. 

Amalala gaamutuusa ku kibonerezo. 28:79,82. 

SAMIRI 

— yakolera Abaana ba Isirairi ennyana y’okusinza. 
20:89. 

— yabuuzibwa Musa(a.sJ ekigendererwa kye. 
20:96. 

— yava ku bulung’amu.20:97. 

— yasuubizibwa ekibonerezo.20:98. 

SABBIITI 

Abayudaaya abamu baakuzanga Sabbiiti ate 
abalala baagivvoolanga.2:66,67; 4:48,155; 7:164; 
16:125. 

SADDAKA 

Buli bantu baateerwawo engeri y’okusaddaaka. 
22:35. 

— elina kuweebwa ku lwa Allah yekka.22:35. 
Allah atuukibwako buwulize bwammwe.22:38. 
Empeera y’okuwa saddaka. 2:262,266. 

— bw’ebaako okukomereza, teba na makulu. 
2:263,265. 

Ekigambo ekirungi n’okusonyiwa bisinga saddaka 
egoberezebwa okukomereza. 2:264. 

Saddakanga birungi byokka. 2:268. 

Okutoola saddaka mu kyaama kisinga okugitoola 
mu lwatu. 2:272. 

Abatoola saddaka Allah abawa empeera. 2:275. 

SALAMU 

— kiramuso ekyava eri Allah. 24:62. 

Togaana kudda mu salamu. 4:87,95. 


Nga tonnayingira, sooka salamu. 24:28-30,62. 
Ibrahimufa.il yatoolera mushrik salamu. 19:42-48. 
SHARIAH (AMATEEKA) 

— si nzibu yakussamu nkola.4:29,66; 5:7;22:79; 
33;39. 

Eddiini teriimu kuwaliriza.2:257;6:150;10:100; 
11:119;16:10;18:30;42:14. 

SHU‘AIB, NABBI 

—yatumwaeri Abamadiyani. 7:86; 11:85; 29:37. 

— yakuutira abantu be okutuukiriza ebipimo ne 
minzaani.7:86; 11:85,86. 

—yatiisibwatiisibwa abantu be okumugoba wamu 
n’abaamukkiriza mu kibuga.7:89. 

—baakwatibwa musisi.7:92;l 1:95,96. 

SITAANI 

—talina buyinza ku bakkiriza abatuufu. 15:43; 
16:100. 

—obuyinza abulina kw’abo bokka abakwanaga- 
na naye,15:43;16:101. 

— teyenyigiranga mu kutondebwa kwa ggulu na 
nsi.18:52. 

— alaba ornuntu nga asinziira omuntu w’ata- 
mulabira. 7:28. 

— rnulabe wa lwaatu eri omuntu.17:54;25:30; 
35:7;36:61;43:63. 

yaseereza Adamu.2:37;7:21-23. 

— yatondebwa mu muliro.7:13. 

— wa mukwano mubi nnyo.4:39. 

— yaweebwa akaagaanya 7:15,16. 

— ali mu banyoomoofu.7:14. 

— ateega abantu mu kkubo lya Allah eggolokofu, 
ababuze.7:17,18. 

— abuza abantu n’abegombesa ebitaliimu nsa. 
4:120,121. 

Okusuubiza kwe si kwa amazima. 14:23. 

— apikiriza abatakkiriza bajeeme.l9:84. 

— abuza mikwano gye nga ayita mu kubatiisati- 
isa. 3:176. 

— asuula emisanvu mu kkubo ly’Ababaka ba 
Allah.22:53,54. 

Temugobereranga buwufu bwe. 2:169. 
Okwekoba kwa Sitaani kunafu nnyo 4:77; 
15:43; 16:100,101. 

Engeri y’okwekuuma Sitaani. 7:201,202. 

— talina buyinza ku bantu wabula yeyambisa 
bunafu bwabwe,14:23;15:43. 

— wakugobaganyizibwa ddi na ddi. 15:35. 
SULAIMANI,NABBI 

— yasikira Daud. 27:17. 

Allah yamuwa obulamuzi n’obumanyi. 21:79,80: 
27:16. 

Allah yamuwa buli kimu.27:17,19. 

Abajeemu mu bwakabaka bwe baayigirizanga 


<c@> 





ENDAGIRIRO YA AY A ZA KUIt ’A Nl 


abantu eby’okubuzaabuza. 2:103. 

Allah yagondeza Sulaimani empewo. 21:82; 
34:13;38:37. 

Allah yagondeza Sulaimani abakugu ababbiranga 
ebuziba.21:83. 

Amajinni gakoleranga wansi wa biragiro bye. 
27:40;34:13,14;38:38. 

Abamu ku baweereza be baalinga mu njegere. 
38:39 

— yalina amakolero g’ekikomo. 34:13 
Eggye lye. 27:18 

— yayigirizibwa enjogera y’ennyonyi. 27:17 
—Amagye ge gaagenda mu kiwonvu kye Namli. 
27:19 

Nnaabakyala w’Abasaba’i: 

(i) Sulaimani(a.s) yamukowoola ajeemulukuke. 
27:29-32. 

(ii) yaweereza Sulaimani (a.s.) ebirabo.27:36. 

(iii) yakkiriza Allah.27:43-45. 

(iv) Sulaimani yalagira nti nnamulondo eringa eyiye 
ekolebwe. 27:42. 

— Yaweebwa ekifo eky’oku lusegere eri Allah. 
38:41. 

— yayagalanga nnyo effalaasi. 38:32-34. 

— yafuna okwolesebwa okukwata ku mwana 
we. 38:35. 

yeyuniranga nnyo eri Allah. 38:31. 
SWAFANE MAR’WA 

— bubonero bwa Allah. 2:159. 

SWALEH, NABBI 

— yatumwa eri aba Thamuda. 7:74; 11;62; 27:46. 
Abantu be baayitibwanga As-haabul-Hijir. 15:81. 

— yabalabula basabe okusonyiyibwa. 11:62. 
Abakozi b’ebyambyone omwenda mu kibuga 
kya Swaleh. 27:49. 

Olukwe lw’okumutta ekiro. 27:50. 

Akabonero k’eng’amira enkazi eri abantu be. 
7:74; 11:65; 26:156. 

Abantu be eng’amira baagitemako amagulu. 
7:78; 26:158. 

Abantu be baabonerezebwa olw’obujeemu 
bwabwe. 7:79,80; 11:68. 

Abantu be baamuyitanga muloge. 26:154. 
Okumulimbisa kitegeeza kulimbisa Babaka ba 
Allah bonna. 26:142; 54:24. 

TABUK (OLUTALO LW’E) 

Abakkiriza baalagirwa okutabaala. 9:41. 
Olugendo lwaali luwanvu. 9:42. 

TALUT (KABAKA) 

— yalondebwa Allah okuba kabaka.2:248. 
Amagye ge gaagezesebwa n’omugga. 2:250. 

TAURATI 

Ebigikwaatako. 3;4;5;45;6:155;23:50;28:44; 
37:118. 


Bannabbi baagiramuzisa Abayudaaya. 5:45. 

— eranga Mutume (s.a.w). 7:158; 48:30.. 
Abaakwasibwa obuvunaanyizibwa bwa Taurati. 
62:6. 

Singa Abantu b’Ekitabo bakkiriza Kur’ani, 
kyalibagasizza. 5:67. 

Abantu b’Ekitabo baakowoolwa okukkiriza 
Mutume (s.a.w). 5:16,17,20. 

— yakyusibwakyusibwa. 2:80; 3:79; 5:14. 
TAYAMMUM (OKUTAWAAZISA ENFUUFU) 

— ekkirizibwa ddi? 4:44; 5:7. 

UHUD 

Olutalo lw’e Uhud. 3:122,123. 

Ebyatuuka ku balabe.3:128. 

Olutaloluno lwalimu eby’okuyiga nfaafa. 3:140- 
144,153-172. 

Ebyava mu butagondera kiragiro. 3:153,154. 
Mu kusooka abakkiriza be baali banyigiriza. 
3:153. 

Abalabe beeyambisa obulagajjavubw’abakkiriza. 
3:154. 

Okutolotooma kw’abannaanfuusi.3:155. 

Allah yasonyiwa abadda emabega.3:156 
Mutume (s.a.w) yali mugonvu gye bali. 3:160. 
‘UZAIRU (EZERA) 

Abayuddaaya bamuyita mwana wa Allah. 9:30. 
WUDHU (OKUTAWAAZA) 
okufuna wudhu ku lw'okusaala. 5:7 
YA’QUBU, NABBI 

yali muzzukulu wa Tbrahimu. 6:85; 11:72; 
19:50;21:73;29:28. 

Isirairi nalyo lyaali linnya lya Ya’qubu. 3:94. 

— yakuutira abaana be okusinza KatondaOmu 
2:133,134. 

— yeeziza eby’okulya ebimu ku lulwe. 3:94. 

— yali Nabbi. 2:136; 3:85; 4:164; 6:85; 19:50; 
21:73; 38:46-48. 

— y’eyazaala Nabbi Yusufu. 12:5,10,88,101. 

YAHYA, NABBI. 

Malayika zaaleetera Zakariyya amawulire 
g’okuzaalibwa kwa Yahya. 3:40; 19:8. 

Allah yennyini yeyamutuuma erinnya elyo. 
19:8. 

— yaweebwa okumanya kwa Taurati. 19:13. 

— yali musaasizi, yali mutuukirivu.l9:14. 

— yatuukiriza okumu ku kulanga okwasooka. 
3:40. 

— yayisanga bulungi bakadde be. 19:15. 

— yaweebwa emirembe. 19:16. 

YERUSALEMI 

Ebikwaata ku Yerusalemi. 2:260;17:6. 

YUNUS, NABBI 

— ne Dhannun yali muntu omu. 21:88. 

— yali Nabbi. 4:164; 6:87; 37:140. 






ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


— yasukkulumizibwa ku bantu be. 6:87. 

— yasaabalira mu kyombo. 37:141. 

Omuyaga gwayuuguumya ekyombo, n’asuulibwa 
mu nnyanja.37:142. 

Ekyennyanja kyamumira n’oluvannyuma ne 
kimusesema.37:143-146. 

Ekiryo kyamumerako. 37:147. 

— yatumibwa nga Omubaka eri abantu emitwalo 
kkumi oba n’okusingawo. 37:148. 

Abantu be baamukkiririzaamu, ekibonerezo 
ne kibaggyibwako. 10:99. 

Olw’abantu be okumukkiririzaamu Allah 
yabeeyagazaamu okumala akaseera. 37:149. 
YUSUF, NABBI 

Mu byafaayo bye mwalimu okulanga kw’ebyo 
ebyatuuka ku Nabbi Muhammad (s.a.w). 12:8. 
Okwewayo kwe eri Allah mu buto bwe 
n’okulaba kwe ebirooto eby’amazima 12:5. 
Ya’qubu yamulabula obutalootolola kirooto. 12:6. 
Baganda be: 

— baalina ensaalwa ku ye. 12:9. 

— beekoba okumutta.12:10 

— baamusuula mu luzzi. 12:16. 

— baalimba kitaabwe. 12:18. 

-baasaka emmere mu Misiri. 12:59. 

—baaleeta muganda we Bin Yamin. 12:64-70. 
Allah yategekera Bin Yamin asigale mu 
Misiri. 12:77. 

Ya’qubu yabagamba bayingirire mu milyango 

egy’enjawulo 12:68,69 

Abatambuze baamutunda. 12:20, 21. 

Aziiz Omumisiri yamugula. 12:22. 

Muka Aziiz yamwegwanyiza 12:25 
Abakyala bomu kibuga beewuunya obulungi 
bwe. 12:32,33. 

— yaggalirwa (mu kkomera). 12:36. 

— yali amanyi enzivuunula y’ebirooto. 
12:38,48,49 

— Yayimbulwa okuva mu kkomera. 12:55,56. 

— yateeka ekikopo kye mu nsawo ya muganda 
we mu butanwa.l2:71. 

— yasonyiwa baganda be. 12:93. 

Mutume f^.fl.wJyasonyiwaabalabe be nga Yusuf 
bweyakola. 12:93. 

— yaweereza kitaabwe ekkanzu ye. 12:94. 
Ya’qubu n’abomu maka ge baagenda e Misiri. 
12 : 100 . 

Abagoberezi be baalowooza nti oluvannyuma lwe 
teribaayo Nabbi mulala. 40:35. 

ZAKARIYYA, NABBI 
—yafuna ebyengera bya Allah. 3:39. 






